THE  UNIVERSITY 
OF  ILLINOIS 
LIBRARY 

220.7 
J7lb 


TTTTGHES  A  RON,WRT.XRAM 


Y  BEIBL  A'I  DDEHONGLIAD : 


NEU 

AEWEINIAD  I'E  YSGEYTHYEAU  SANTAIDD. 

GYDA   MAPIAU,  DARLUNIAU   YN   EGLURO    ARFERION   DWYREINWYR  A 
GWASANAETH  Y  CYSSEGR,  DANGOSEG,  A  THAFLEN  O  YSGRYTH YRAU. 

GAN  Y 

PAECH.  HUGH  JONES,  D.D., 

LLANGOLLEN. 
(ARGRAFFIAD  NEWYDD  DIWYGIEDIG). 

îhe  li^y  cf  t:;e 

 MAR-*  *  1930 

ÜNIVERSITY  ÛF  ILLINOIS. 


WEEXHAM : 

CYHOEDDEDIG  GAN  HUGHES  AND  SON,  HOPE  STEEET. 


RHAGYMADEODD. 


Wrth  ddwyn  allan  argraffiad  newydd  o'r  "Beibl  a'i  Ddehongliad," 
dymuna  yr  Awdwr  ddadgan  ei  ddiolehgarwch  didwyll  am  y  derbyniad 
croesawus  a  roddwyd  i'r  gwaith  ar  ei  ymddangosiad  cyntaf.  Cafodd  ei 
gymmeradwyo  yn  wresog  gan  wahanol  gylchgronau  y  Wasg  Gymreig ; 
a  dichon  y  gellir  edrych  ar  hyn,  yn  nghyda'r  ttaith  fod  yr  argraffiad 
cyntaf  wedi  cael  ei  werthu  mewn  amser  byr,  fel  arddançosiad  fud  y  llyfr, 
i  ryw  fesur,  yn  llenwi  yr  hyn  a  deimlid  yn  fwlch  yn  ein  Llenyddiaeth 
Feiblaidd. 

Gwnaed  amry w  o  ychwanegiadau  o  bwys  at  y  gyfrol  yn  yr  argraffiad 
presenuol,  yn  enwedig  yn  y  Pennodau  ar  y  Canon,  Dwyfoldeb  y  Beibl, 
ac  Anhawsderau  y  Beibl.  Mewn  gair,  ymdrechwyd  gwneyd  u  Y  Beibl 
a'i  Ddehongliad"  yn  Arweiniad  cryno,  cynnwysfawr,  a  chredadwy 
(reliable)  i  efrydiaeth  yr  Ysgrythyrau  ;— digon  syml  ac  eglur,  ar  un  llaw, 
i'r  gwanaf  ei  amgyífredion  a'r  isaf  ei  gyrhaeddiadau  allu  ei  ddeall;  a 
digon  manwl  a  beirniadol,  ar  y  Uaw  arall,  fel  ag  i  fod  o  wir  gymhorth  i 
ieuenctyd  ein  heglwysi,  aelodau  ein  Dosbarthiadau  Beiblaidd,  a  deiliaid  ein 
Hysgolion  Sabbothol. 

Er  nad  yw  y  gwaith  hwn  ond  bychan,  mewn  cymhariaeth,  eto  yr  oedd 
llafur  mawr  i'w  barotoi.  Yr  oedd  pwysigrwydd  y  testyn  y  fath  ag  i 
hawlio  y  gofal  mwyaf  i'w  ddeall  yn  gywir;  yr  oedd  ei  natur  y  fath  ag 
alw  am  efrydiae'th  ddwys,  darlleniad  è'ang  a  manwl,  nid  ychydig  o  allu 
beirniadol,  a  doethineb  a  phwyll,  er  ei  drafod  yn  etfeithiol ;  ac  yr  oedd  yr 
amcan  mewn  golwg,  sef  cynnorthwyo  eneidiau  anfarwol  i  ddeall  Oraelau  y 
Bywyd,  yn  gyfryw  ag  i  deilyngu  ymroddiad  trylwyr  er  ei  gyrhaedd. 
Gwnaeth  yr  Awdwr  ei  oreu  o  dan  yr  amgylchiadau. 


720668 


IV.  BHAGYMADRODD. 


Cyfeirir  yn  nghorph  y  gwaith  at  wahanol  awdwyr.  Cydnabyddir  pob 
cymhorth  neillduol  a  gafwyd  ganddynt :  bryd  arall,  cyfeirir  atynt  yn 
niwedd  pennodau  fel  rhai  yn  trafod  y  pynciau  dan  sylw  mewn  modd 
cyffredinol,  ac,  yn  fynych,  mewn  modd  helaethach,  nag  y  caniatâi  ter- 
fynau  y  llyfr  hwn.  Dichon  ein  bod  (fel  y  sylwai  Dr.  "Wayland  am 
weithiau  yr  esgob  Butler),  yn  fwy  dyledus  i  rai  o  honynt,  o  herwydd 
adnabyddiaeth  blynyddoedd  â  hwynt,  nag  yr  ydym  yn  ymwybodol. 
Mae'n  bossibl,  o  herwydd  hir  arferiad  â  "Llaw-lyfr  y Beibl"  gan  y  Parch. 
J.  Angus,  D.D.,  ein  bod  yn  fwy  dyledus  i'r  gwaith  rhagorol  hwnw,  nag 
yr  ydym  yn  ystyried  ;  modd  bynag,  anfynych  y  defnyddiem  ef  cyn  cyfan- 
soddi  y  gwahanol  bennodau,  rhag  ofn  i  ni  yn  ddiarwybod  syrthio  i'w 
arddull,  neu  fabwysiadu  ei  gynllun  ;  pan  y  gwneir  defnydd  o  hono, 
cydnabyddir  hyny  yn  ddieithriad.  Gwnaeth  y  bardd  medrus,  a'r  pre- 
gethwr  hyawdl,  y  Parch.  J.  R.  Morgan,  D.D.,  wasanaeth  pwysig  i 
Gymru  trwy  gyfieithu  y  "  Bible  Hand-BooJc "  i'r  Gymraeg.  Mae  y 
pennodau  ynddo  ar  "  Ddilysrwydd  ac  Awdurdod  yr  Ysgrythyr,"  — 
"  Neillduolrwydd  y  Beibl  fel  Dadguddiad  oddiwrth  Dduw," — ac  ar 
''Ddehongliad  yr  Ysgrythyr,"  yn  dra  rhagorol;  a'r  " Rhagarweiniad  i 
Lyfrau  y  Beibl,"  yn  anmhrisiadwy.  Mae'r  Meistri  Hughes  a'i  Fab, 
Wrexham,  wedi  gosod  Cymru  o  dan  rwymau  adnewyddol  iddynt,  trwy 
gyhoeddi  argrafiSad  newydd  mor  rhagorol  o'r  gwaith  gwerthfawr  hwn  yn 
Gymraeg. 

Teithia  y  rhan  liosocaf  o  ysgrifenwyr  ar  Ddehongliad  y  Beibl  bron  yr 
un  llwybr.  Mae  "  Elements  of  Biblical  Criticism  and  Interpretation" 
wedi  eu  casglu  gan  Moses  Stuart  o  weithiau  Ernesti,  Keil,  Beck,  a  Morus, 
yn  cynnwys  llawer  o  awgrymiadau  gwerthfawr  a  phwysig ;  felly  hefyd 
PareaiCs  "  Interpretation  of  the  Old  Testament tlPlanck's  Introduction 
to  Sacred  Philology  and  Interpretation"  (ond  ei  fod,  ar  y  cyfan,  yn  rhy 
gyffredmol)  ;  W.  Carpenter'  s  "  Populir  Lectures  on  Biblical  Criticism 
and  Interpretation  ;"  a  Horne's  "  Introduction  to  the  Critical  Study  and 
Knowledge  of  the  Holy  Scriptures"  Gwaith  gwerthfawr  ydyw  Bnrrows's 
Introduction  to  the  Study  of  the  Bible"  cyhoeddedig  gan  Gymdeithas  y 
Traethodau  Crcfyddol.  Mae  y  gwaith  hwn  bron  cymmaint  a'r  "  Bible 
Hand-Boolc"  gan  Dr.  An^us,  ond  nid  ydyw  yn  ymgymmeryd  â  thrafod 
cynnifer  o  bethau,  ac  oblegyd  hyny  y  mae  yr  ymdriniaeth  â'r  pynciau  dan 
sylw  ynddo  yn  dra  oglur  a  boddhaol.  Nid  yw  Dr.  Dcedes's  "  Mannal  of 
1  h  rni<  ncutics  for  the  New  Testament"  yn  cyfateb  i'r  dysgwyliad  a  gyfoda 
yn  meddwl  y  darllenydd.    Mae  Fairbairri's  "  Hermeneutical  Manual" 


RHAGYMADRODD. 


V. 


yn  waith  pwysig,  ac  yn  gyfarwyddyd  gworthfawr,  gan  un  carîarn  yn  yr 
Ysgrythyrau.  Erthygl  ragorol  hefyd  ar  Ddehonglaeth  Ysgrythyrol  yw 
eiddo  yr  esgob  Ellicott,  yn  y  llyfr  a  elwir  uAids  to  Faith."  I^ly fr 
gwerthfawr  a  galluog  ydyw  Seiler's  uBiblical  Hermeneutics"  yn  cynnwys 
llawer  o  gyfarwyddiadau  pwysig  gyda  golwg  ar  Ddehonglaeth  y  Beibl  ; 
ei  brif  ddiffyg  yw,  nad  ydyw  yn  egluro  ei  reolau  âg  engreifftiau,  ond 
anfynych;  mae  ei  olygiadau  hefyd  ar  rai  rhanau  o'r  Beibl  yn  rhy  rydd, 
ac  yn  bradychu  syniadau  rhy  isel  am  ysbrydoliaeth  ei  ysgrifenwyr  a'i 
gynnwysiad.  Mae  dylanwad  niwoidiol  y  rhai  hyn,  modd  bynag,  yn  cael 
ei  gymmeryd  ymaith  i  raddau  helaeth  gan  nodiadau  ac  ychwanegiadau 
Dr.  Heringa  a  Dr.  Wright.  Mae  gwaith  Dr.  Carson,  yr  hwn  a  elwir, 
"  Examination  of  the  Frinciples  of  Biblical  Interpretation  of  Ernesti, 
Ammon,  Stuart,  and  other  Philologists"  yn  cael  ei  nodweddu  yn  fwy  gan 
ymdiech  i  ddinystrio  cyfundraetbau  dysgedigion  ereill,  nag  i  gyfìwyno  un 
fwy  rhagorol  o  íiaen  y  darllenydd.  Gwaith  godidog  yw  eiddo  Dr.  Samuel 
Davidson,  yr  hwn  a  elwir,  M  Sacred  Hermeneutics"  Cyhoeddwyd  hwn  yn 
1843.  Nid  oedd  yr  awdwr  y  pryd  hyny  wedi  syrthio  i  gorsydd  amheuaeth 
a  rhesymoliaeth ;  galara  yn  ddwys  yn  y  gwaith  crybwylledig  f od  dysged- 
igion  Germani  yn  afiach  yn  y  ffydd ;  ond  och !  fe  dywyllodd  yr  aur  coeth, 
ac  yn  ei  henaint  aeth  Dr.  Davidson  yn  ddysgybl  addfwyn  i  resyinolwyr 
gwylltaf  yr  Almaen  !  Cafodd  yr  awdwr  awgrymiadau  gwei  thfawr  hef yd 
yn  Narlithiau  ysblenydd  Dr.  Trench,  archesgob  Dublin,  y  rhai  a  elwir  yr 
" Mulsean  Lectures"  am  1845. 

Mae  y  mwyafrif  o'r  awdwyr  uchod  yn  cytuno  o  ran  sylwedd  gyda 
golwg  ar  Reolau  Dehonglaeth  Ysgrythyrol.  Nis  gellir  honi  llawer  o 
wreiddioldeb  gyda'r  hyn  y  mae  cynnifer  wedi  traethu  arno  ;  hydera  yr 
awdwr,  er  hyny,  y  cenfydd  y  darllenydd  lawer  o  awgryuriadau  yn  y 
gwaith  canlynol  o  barthed  dehongli  gair  Duw,  ag  nad  ydynt  i'w  cael  mewd 
gweithiau  ereill,  a'i  fod,  ar  y  cyfan,  yn  gyfiawnach  ar  y  ganghen  hon  nag 
amryw  weithiau  ereill  helaethach  ar  y  pwnc. 

Traethwyd  yn  helaeth  ar  "  Arferion  Dwyreiniol,"  y  "  Gwyliau  a'r 
Aberthau  Iuddewig,"  y  "Sectau"  y  cyfeirir  atynt  yn  y  Beibl,  &c,  gan 
fod  adnabyddiaeth  â  hwynt  yn  hanfodol  er  iawn  ddeall  y  Beibl.  Ym- 
drechwyd  hefyd  symmud  yr  anhawsdra  a  deimla  llawer  gyda'r  "  Dyfyn- 
iadau  o'r  Hen  Destament  yn  y  Newydd,"  heb  draethu  syniadau  ag  sydd 
yn  annghysson  âg  urddas  a  Dwyfoldeb  y  Beibl. 

Bu  Prophwydoliaeth  yn  destyn  myfyrdod  dwys  i'r  awdwr  am  amser 
maith.     Darllenodd  amryw  weithiau  ar  y  pwnc ;  cafodd  hyfrydwch, 


RHAGYMADRODD. 


hyfForddiant,  ac  adeiladaeth,  yn  amryw  o  honynt ;  tra  yr  ystyriai  ereill 
yn  dysgu  syniadau  gwylltîon,  anaddfed,  annghysson  âg  efengyl  Crist,  a 
chroes  i  reolau  safadwy  Dehonglaeth  Feiblaidd.  Wrth  barotoi  y  bennod 
ar  Brophwydoliaeth,  cafodd  lawer  o  gymhorth  yn  Dr.  Hengstenberg' s 
"  Christology"  Dr.  Jahris  "  Introduction  to  the  Old  Testament"  Dr. 
Payne  Smith's  "  Bampton  Lectures  on  Prophecy"  ac  yn  Dr.  Fairbairris 
"  Prophecy."  Gweithiau  cyfoethog  a  dysgedig  ydyw  eiddo  Hengstenberg 
a  Jahn.  Cyfrol  werthfawr  a  dyddorol  iawn  y w  eiddo  Dr.  Payne  Smith ; 
mae  ei  nodiadau  ar  "  Ysgolion  y  Prophwydi"  yn  rhagori  ar  ddim  a 
welsom,  er  y  credwn  ei  fod  weithiau  yn  dwyn  ei  olygiadau  i  eithafoedd 
ar  y  pwnc  dyddorol  hwn.  Mae  ei  sylwadau  hefyd  ar  Ddwyfoldeb  han- 
fodol,  a  dyben  ac  amcan  prophwydoliaeth,  yn  anmhrisiadwy.  Ystyriwn 
gyfrol  Dr.  Fairbairn  ar  Brophwydoliaeth,  y  gwaith  goreu,  ar  y  cyfan,  a 
ddarllenasom  ar  y  pwnc.  Er  ei  bod  wedi  ei  hysgrifenu  mewn  arddull 
drymaidd,  a  chryn  lawer  o  ail  adroddiadau  ynddi,  eto  eglura  y  pwnc 
mewn  modd  eglur  ac  argyhoeddiadol,  a  gesyd  i  lawr  egwyddorion  safadwy, 
yn  ol  pa  rai  yr  ydym  i  edrych  ar  brophwydoliaeth.  Cyfrol  fechan 
ddyddorol  yw  eiddo  Dr.  S.  H.  Turner,  America,  o  dan  yr  enw,  "  Thoughts 
on  the  Orìgin,  Character,  and  Interpretation  of  Scriptural  Prophecy." 
Cynnwysa  saith  o  Ddarlithiau  ar  Brophwydoiiaeth  o  dan  ei  gwahaaol 
agweddau,  y  rhai  a  draddododd  Dr.  Turner  i  fyfyrwyr  yr  Athrofa 
Esgobyddol  yn  New  York,  yn  1851.  Fel  math  o  bregethau,  maent 
mewn  arddull  boblogaidd  yn  hytrach  na  beirniadol;  cynnwysant,  er 
hyny,  amryw  awgrymiadau  gwerthfawr  yn  nghylch  prophwydoliaeth  a'i 
dehongliad.  Mae  Darlith  Dr.  Pye  Smith  ar  Ddehongliad  Prophwydol- 
iaeth  yn  lyfryn  gwerthfawr  a  dyddorol ;  mae  y  sylwadau  ar  y  prophwydi 
a'u  hamseroedd,  a'r  nodiadau  beirniadol  ac  eglurhaol,  yn  dra  rhagorol, 
fel  holl  gynnyrchion  ysgrifell  y  duwinydd  enwog  hwnw ;  ond  yr  oedd  ei 
ddeuddeg  rheol  i  ddehongli  prophwydoliaeth  yn  rhy  gyffredinol  i  fod  o 
unrhyw  wasanaeth  i  ni  wrth  gyfansoddi  y  bennod  ar  Brophwydoliaeth. 
Golygai  yr  awdwr  unwaith  roddi  yn  niwedd  y  bennod  ar  Brophwydoliaeth 
f  raslun  o  brophwydoliaeth  annghyflawnedig,  mewn  ffordd  o  ddosraniad  o 
Lyf r  y  Dadguddiad,  gyda  nodiadau  agoriadol  ac  eglurhaol ;  ond  gwelodd 
y  buasai  hyny  yn  chwyddo  y  gyfrol  yn  ormodol,  a  theimlai  hefyd  nad 
oedd  ei  olygiadau  yn  ddigon  sefydlog,  na'i  farn  yn  ddigon  addfed,  ar 
gynnwysiad  y  llyfr  rhyfedd  hwnw  i  ymgymmeryd  â'r  gorchwyi.  Dy- 
niuna  gyfeirio  y  darllenydd  at  nodiadau  galluog  Dr.  Fairbairn  ar  Lyfr  y 
Dadguddiad  yn  ei  gyfrol  ar  Brophwydoliaeth,  ac  at  Esboniad  y  Parch. 
Hugh  Williams,  Amlwch.  Ofnwn  fod  gwaith  y  diweddar  Barch.  H. 
Williams,  fel  perl  mewn  Uwch,  heb  gael  y  sylw  a  haedda.    Yr  oedd  yn 


RHAGYMADRODD. 


vii. 


rhaid  cael  dyn  o  allu  annghyffredin,  a  barn  annibynol,  a  gwybodaeth 
è'ang,  i  allu  cyfansoddi  y  fath  gyfrol  ag  Esboniad  Williarna  ar  y 
Dadguddiad. 

Yn  y  flwyddyn  1728,  pan  nad  oedd  ond  31  mlwydd  oed,  cyhoeddodd 
John  Gill  (ar  ol  hyny  Dr.  Gill),  gyfrol  ar  Brophwydoliaeth  o'r  enw 
*' The  Prophecies  ofthe  Old  Testament,  respecting  the  Messiah,  considered  ; 
and  proved  to  be  literally  fulfilled  in  Jesus.  Containing  an  Answer  to  th$ 
Objections  of  the  Author  of  The  Scheme  of  Literal  Prophecy"  Er  nad 
oes  nodiadau  neillduol  ar  natur  prophwydoliaeth,  na  chyfarwyddiadau 
neillduol  i'w  dehongli  yn  y  gyfrol  hon,  eto,  y  mae  yn  un  o'r  gweithiau 
goieu  ar  Dystiolaeth  yr  Hen  Destament  am  Grist.  Egyr  gynnwysiad  y 
prophwydoliaethau  mewn  modd  beirniadol  a  galluog,  dengys  yn  mha 
ystyr  y  deallai  hen  awdwyr  Iuddewig  hwynt,  cymmer  i  fyny  wrth- 
ddadleuon  awdwyr  Iuddewig  diweddarach  ac  ereill,  y  rhai  a  esboniant  y 
rhagfynegiadau  am  Grist  fel  yn  cyfeirio  at  Dafydd,  Hezecîah,  Jogiah, 
Zorobabel,  Judas  Maccabeus,  neu  ryw  berson  enwog  arall,  yn  hytrach 
na'ucymhwyso  at  y  Messiab,  fel  y  mae  yr  ymadroddion  eu  hunain,  y 
cyssjlltiadau,  a'r  Testament  Newydd  yn  gofyn;  a  dynoetha  eu  gwendid 
a'u  gwrthuni  i'r  fath  raddau,  fel  yr  ydym  yn  synu  eu  bod  yn  cael  eu 
hadgyfodi  gyda'r  fath  hyder  gan  resymolwyr  y  dyddiau  hyn.  Ceir 
ynddi  nodiadau  beirniadol  ar  frawddegau,  y  rhai  a  ystyrir  fel  wedi  cael 
eu  gvneyd  gyntaf  yn  Saesonaeg  gan  awdwyr  diweddarach  ;  er  engraifft, 
yn  tuial.  92,  cyfieitha  Gen.  iv.  1,  "  Cefais  ddyn,  mrr-nx  yr  ArglwyddJ' 
gan  nodi  fod  Efa  yn  tybied  ei  bod  hi  y  pryd  hwnw  wedi  cael  yr  Had 
addavedig.  Mae  Dr.  Pye  Smith,  yn  mhen  can'  mlynedd  ar  ei  ol,  yn 
rhoddi  yr  un  cyfieithiad,  gan  awgrymu  ei  fod  yn  gwahaniaethu  oddiwrth 
awdwyr  Seis'nig  blaenorol  wrth  wneyd  hyn,  er  fod  awdwyr  tramor  yn 
cyfiei:hu  yr  un  fath  âg  yntau.  (Scripture  Testimony  to  the  Messiah, 
vol.  i  pp.  153—155.)  Mae  Dr.  Gill  yn  y  gyfrol  fechan  hon,  .wedi 
cerddìd  yr  un  tir,  defnyddio  yr  un  rhesymau,  a  dynoethi  yr  un  cyfeiliorn- 
adau.  mewn  modd  syml  a  chryno,  ag  a  wna  Hengstenberg  a  Pye  Smith 
yn  eu  cyfrolau  dysgedig  ac  anmhrisiadwy  hwy ;  ond  yn  Gill  ni  cheir, 
gan  mwyaf,  ond  ffrwyth  beirniadaeth,  tra  yn  Hengstenberg  a  Pye  Smith, 
yn  neillduol  y  blaenaf,  ceir  gwahanol  ranau  yr  ymchwiliad  ei  hun  fthe 
processj,  a'r  canlyniad  (theresult).  Yr  oedd  Dr.  Gill  yn  un  o'r  duwin- 
yddion  galluocaf,  ac  yn  un  o'r  ysgolheigion  Rabbinaidd  enwocaf  a 
gynnyrchodd  Prydain  erioed ;  a  bydd  ei  weithiau  yn  gronfa  gyfoethog  o 
drysorau  am  genedlaeth.au  lawer. 

Ni  oddefai  terfynau  y  gyfrol  hon  i  ni  ddarparu  Rhagarweiniad  neilldnjl 
i  bob  un  o  Lyfrau  y  Beibl.    Hyderwn  yr  etyb  y  Tafleni  ar  Amserydd-. 


VIII. 


EHAGYMADRODD. 


i aeth  a  Chynnwysiad  Llyfrau  y  Beibl,  tudal.  60—63,  yr  un 
dyben.  Ymdrechwyd  eu  gwneyd  mor  gynnwysfawr  ac  awgrymiadol 
ag  y  gellid,  fel  y  byddai  iddynt  wasanaethu,  mewn  gwirionedd,  yn  lle 
Rhagarweiniad  i'r  gwahanol  Lyfrau. 

Ymddangosodd  "Y  Beibl  a'i  Ddehongliad  "  ar  y  dechreu  fel  v 
gyfrol  gyntaf  o  "  Gyfres  y  Bedyddwyr."  Gan  nad  ydyw  y  llyfr  yn 
cynnwys  dim  ag  sydd  yn  enwadol,  a  chan  y  bwriedir  i'r  argraffiad  hvn 
gael  cylchrediad  cyffredinol,  gadewir  y  penawd  uchod  allan. 

Wedi'rcwbl,  cofìed  y  darllenydd  nad  ydyw  cyrhaedd  deall  goleuedig  yn 
ewyllys  Duw,  yn  ddigon  er  bod  yn  gadwedig.  Rhaid  iddo  hefyd  feddu 
"edifeirwch  tuag  at  Dduw,"  y  Deddfroddwr  santaidd  a  chyfiawn;  a 
"  ffydd  tuag  at  yr  Arglwydd  Iesu  Grist,"  y  Gwaredwr  bendigedig  (Act. 
xx.  21).  "  A  hyn  yw  y  hywyd  tragy  wyddol ;  iddynt  dy  adnabod  di, 
yr  unig  wir  Dduw,  a'r  hwn  a  anfonaist  ti,  Iesu  Grist"  (Ioan  xyii.  3.) 

Boed  i  Dduw  pob  gras  fendithio  yr  ymdrech  hon  i  rwyddhau  efryciaeth 
ei  eiriau  santaidd. 


HÜGH 


Llangollen,  Medi,  1878. 


Y  CYNNWYSIAD. 


RHAN     I.  —  Y  BEIBL. 

TUDAL. 


Rhagymadrodd   iii. 

Rhestr  o'r  Darluniau  yn  y  Gyfrol . .       . .       . .       . .       . .       . .  xi. 

Dangoseg   xii. 

RHAGDRAETH. 
Pwysigrwydd  y  Pwnc   17 

PENNOD  I. 

Y  Dymunoldeb  o  gael  Dadguddiad  Goruwchnaturiol,  a'r  Anghen- 
rheidrwydd  am  dano   . .       . .       . .       . .       . .  19 

PENNOD  II. 

Y  Canon,  neu  Lyfrau  y  Beibl   31 

PENNOD  III. 

Dwyfoldeb  y  Beibl, — Y  Prawf  Mewnol  yn  y  Beibl  ei  hun     . .       . .  64 
PENNOD  IV. 

Dwyfoldeb  y  Beibl,— Y  Prawf  Allanol  88 

PENNOD  V. 

Y  Gwahanol  Ffyrdd  trwy  ba  rai  yr  amlygai  Duw  ei  Ewyllys  i'r  byd . .  135 

PENNOD  VI. 

Ysbrydoliaeth  y  Beibl   147 

PENNOD  VII. 

Ysbrydoliaeth  y  Beibl,— Gwrthddadleuon  ac  Anhawsderau  . .  168 

PENNOD  VIII. 

Apocrypha  yr  Hen  Destament      . .       . .       . .       . .       . .       . .  184 

PENNOD  IX. 

Braslun  hanesyddol  o'r  Prif  Gyfieithiadau  o'r  Beibl    . .       . .       . .  196 

PENNOD  X. 

Nodweddau  Gwahaniaethol  ac  Arbenigol  y  Beibl   209 

PENNOD  XI. 

Y  Fantais  o  gael  Ewyllys  Duw  yn  Ysgrifeuedig   216 


X. 


CYNNWYSiAD — parhad* 


RHAN    II.-DEHONGLÍAD    Y  BEIBL. 

TT7DÀL. 

PENNOD  I. 

Swydd  a  Therfynau  Rheswm  yn  Nehongliad  y  Beibl . .       . .       . .  222 

PENNOD  II. 

Y  Cymhwysderau  Gofynol  mewn  Dehonglwr   . .       . .       . .       . .  227 

PENNOD  III. 

Daearyddiaeth,  Arferion,  Gwyliau,  Defodau,  a  Sectau  y  Beibl        . .  232 
PENNOD  IV. 

Ieithwedd,  Ff  ugyrau  Ymadrodd,  a  Barddoniaeth  y  Beibl      . .       . .  329 
PENNOD  V. 

Rheolau  Dehongliad  y  Beibl   361 

PENNOD  VI. 

Ffugyrau  ac  Arwyddluniau  y  Beibl,  a'u  Dehongliad  388 

PENNOD  VII. 

Dammegion  y  Beibl,  a'u  Dehongliad   404 

PENNOD  VIII. 

Anhawsderau  y  Beibl,  a'u  Dehongliad  418 

PENNOD  IX. 

Dyfyniadau  o'r  Hen  Destament  yn  y  Testament  Newydd,  a'u 
Dehongliad  460 

PENNOD  X. 

Prophwydoliaeth,  a'i  Dehongliad   479 

ATTODIAD. 

L  Apocrypha  y  Testament  Newydd    528 

II.  GauWyrthiau   534 

III.  Angel  Jehofah   545 

IV.  Eilunaddoliaeth  y  Beibl,  a'r  Gau-Dduwiau  y  cyfeirir  atynt 
yndddo   554 

Taflen  0  Ysgrythyrau   564 


RHESTR  O'R  DARLUNIAU  YN  Y  GYFROL. 


TUDAL. 

Mynydd  Libanus  a'r  Cedrwydd   237 

Sathru  y  Grawnwin  . .       . .       . .       . .       . .       . .       . .       . .  241 

Y  Balmwydden    243 

Y  Locust    251 

MènDdyrnu   253 

Llawr  Dyrnu  Dwyreiniol    . .                                    . .       . .       . .  254 

Aifîtiaid  yn  Nithio   254 

Gwisgoedd  a  Moesgyfarchiadau  Dwyreinwyr    . .       . .       . .       . .  257 

CostrelWin   ..263 

CosfcrelDdwfr      263 

Tai  Dwyreiniol  â  Nenan  Gwastad   272 

Cyntedd  Agored  o  fewn  Palas  Dwyreiniol        . .       . .       . .       . .  272 

Pebyll  Arabaidd    276 

Agwedd  Dwyreinwyr  wrth  Fwyta         . .       . .       . .       . .       . .  230 

Gwraíg  yn  Malu  gyda  Melin  Ddwyreiniol        . .       . .       . .       . .  281 

Y  Tabernacl  yn  yr  Anialwch                                            . .       . .  297 

Y  Canwyllbren  Aur   299 

Allor  yr  Arogl-darth . .       . .       . .       . .       . .       . .       . .       . .  300 

Bwrdd  y  Bara  Gosod    300 

Yr  Archoffeiriad  gyda'r  Ddwyfroneg      . .       . .        . .       . .        . .  303 

Arch  y  Cyfammod  a'r  Cerubiaid  . .       . .       . .       . .       . .       . .  303 

Allor  y  Poeth-ofírwm    306 

Rhestr  o'r  Mapiau  : — 

Canaan  fel  y  Rhanwyd  hi  rhwng  y  Llwythau. 
Canaan  yn  Nyddiau  Crist. 
Teithiau  yr  Apostol  Paul. 


DANGOSEG. 


Aberthau,  eu  dechreuad,  119,  428. 
„  Iuddewig,  296,  304—311. 
„  „    eu  dybenion,  311,  312. 

Achau  Crist,  435-438. 
Adgyfodiad  Crist,  ei  hanes,  438—440. 
„  „    yn  foddion  ailenedig- 

aeth,  435. 
Adgyfodiad  cyntaf,  yr,  395. 
Adnodau,  cyfanrif  yn  y  Beibl,  63. 
Afonydd  y  Beibl,  247—249,  448. 
Aifft,  yr,arosiad  meibion  Israel  yn,424. 

„     „   arwyddluniol,  395,  514—516. 
Allor.  300.  306,  396,  516. 
Amser,  284,  456,  507-509,  519,  520. 
Amseryddiaeth  Llyfrau  y  Beibl,  60—63. 
Amseryddiaeth  Aifftaidd,  &c,  422,  423. 
Angel  Jehofah,  143—145,  545—554. 
Anhawsderau  y  Beibl,  168—183,  418— 

459. 

Annghyssonderau    ymddangosiadol.  — 

Gwel  Anhawsderau. 
Annghrist,  324,  393. 
Antilegomena,  41. 

Antiochus  Epiphanes,  132, 191,  316,  508. 
Apocrypha,  59, 184—195. 
Arch  Duw,  42,  303,  434,  435. 

„    „   ei  dygiad  i  Seion,  474,  475. 
Arch  Noah,  450. 

Archoffeiriaid,  amryw  o'r  un  enw  yr  un 

prvd,  317. 
Aredig,  252. 

Arian  Iuddewig,  312,  313. 

Arogl  Libanus,  237. 

Arogldarth,  ei  ddyben,  433. 

Arwyddluniau  y  Beibl,  388—403. 

Assyria,  515,  523. 

Assyria,  y  deg  llwyth  yn,  523. 

Athronwyr  y  Cenedloedd  yn  hiraethu 

am  ddaciguddiad  Dwyfol,  24 — 26. 
Awdurdod,  ar  ben  gwraig,  427. 

Babilon,  107   109,  396,  511,  514,  519. 
Balaam,  182,  396. 

Bara  Gosod,  ystyr  a  dyben,  300,  432. 
Barachias,  428. 

Barddoniaeth  y  Beibl,  347-  360. 
Bartimeus,  agoryd  ei  lygaid,  340,  341. 
Bedd  Crist  gyda'r  rhai  anwir,  424. 
Beddau  Dwyreiniol,  260— 262. 
Benthyca  oddiar  yr  Aifftiaid,  175—177. 
Breninoedd  Isrnel  a  Judah,  494—496. 
Breuddwydion,  137, 138,  497- 
Bugeilio  defaid,  254-257. 
Bydwragedd  Hebreig,  174. 


Cabbala,  322. 

Cadwraeth  y  Beibl,  42—44,  132—134. 
Caethgludiad  y  deg  Uwvth,494, 502, 523. 
Caethgludiad  Judah,  495.  501,  514. 
Caethiwed  yr  Airft,  421,  515. 
Cain,  y  nêd  ar,  425. 
Canaaneaid,  dinystr  y,  170—173 
Caniad  y  Graddau,  279. 
Canon,  y,  31. 
Cedrwydd,  237. 
Cenllysg,  246,  247. 
Cerddoriaeth  yn  Israel,  348,  489. 
Chemos.  128,  556,  561. 
Cibau,  240. 

Cilddant  yn  yr  ên,  425. 

Cittim,  llongau  o,  498. 

Clust,  agor,  463,  464. 

Coedydd  y  Beibl,  237. 

Cofrestri  boreuol  o  Lyfrau  y  Beibl, 

47—49,  58. 
Corwyntoedd,  249. 
Costrel,  263,  264. 
Coziba,  y  gau  Fessiah,  76. 
Creadigaeth  a  Dadblygiad,  446,  447. 
Cydgordiad  y  Beibl,  82,  83. 
Cyfaddasiad  faccommodationj,  468,  469, 

476. 

Cyfarchiadau,  257,  258. 
Cyfìeithiadau  o'r  Beibl,  196-208. 
Cyfoeth  Dwyreinwyr,  264. 
Cymhwyso  i  golledigaeth,  379, 380. 
Cymmeriad  Crist,  74—79. 
Cynhauaf  yn  Nghanaan.  245. 
Cysgodau  o  Grist,  345,  346. 


Dadblygiad,  446,  447. 
Daeareg,  442  447. 

Daearyddiaeth  y  Beibl,  232   235,  448.— 

Yr  un  enwau  ar  wahanol  bersonau  a 
lleoedd,  a  gwahanol  enwau  ar  yr  un 
lleoedd  a  phersonau,  335—337. 

Dammegion,  344,  404—417. 

Daniel  yn  drydydd  yn  y  deyrnas,  129. 

Darganfyddiadau  diweddar,  127 — 130. 

Deddf  Moses,  rhesymoldeb  ei  defodau, 
169,  432;  433. 

Defodau  Dwyreinwyr,  252. 

Degwm,  307,  308. 

Dehongliad  y  Beibl,  222-226,  361-887. 
Dehongli  y  Beibl,  cymhwysderau  i, 

227-231. 
Dewines  Endor,  146. 
Dewiniaeth,  480—483. 


DANGOSEG. 


xiii. 


Dieflig,  y  ddau  ddyn,  340. 
Dillad,  taenu  ar  y  fîordd,  258. 
Diluw,  traddodiadau  am  y,  118  -120. 

,,      terfynau  y,  449  -451 
Dodrefn,  &c. ,  2G2. 
Duwdod  Crist,  373,  377,  382,  434. 
Duwiau  gau  y  Beibl,  560 — 568 
Duwinyddiaeth  Paul  a  Ioan,  375. 
Dychweliad  yr  Iuddewon,  382  521—525. 
Dyfyniadau  o'r  llen  Destament,  1G4. 
Dynolryw,  unoliaeth,  430. 
Dyrnu,  253,  254. 


Ebal  a  Gerazim,  451,  452. 

Edifelrwch,  yn  cael  ei  briodoli  i  Dduw, 

371,  434. 
Edom,  2G7,  511,  512,  514. 
Efengyl,  yr,  ei  Uwyddiant,  125, 126,  130, 

131. 

Efengylau,  yr,  eu  dybenion  gwahanol, 
62,  374. 

Eilunaddoliaeth,  26-29, 68,69, 554-563. 

Enfys,  yr,  424. 

Enwau  y  Beibl,  337,  338. 

Epicureaid.  vr,  321. 

Erlidigaeth,51, 125,  126. 

Esgid,  diosg  a  gwisgO,  -66.  237. 

Esseniaid,  yr,  319. 

Esther,  llyfr,  33,  48,  49,  295. 


Ffigysbren,  y,  238  240. 

Ffrwynau'r  meirch,  santeiddrwydd  i'r 

Arglwydd  ar,  276. 
Ffugyrau  y  Beibl,  388-403. 
Ffugyrau  ymadrodd,  341-317. 
Ffyrdd  yn  Nghanaan,  277. 


Gafell,  y,  136. 
Galar,  262. 
Galileairt,  y,  319. 
Gau  Gristiau,  76. 
Gemara,  32. 

Genedigaeth  Crist,  adeg,  254,  255. 
Glaswellt  pen  tai,  273. 
Gnosticiaid,  y,  322. 

Gorchymynion  moesol  a  phendant,  S63, 

Gwclédigaethau,  137, 133, 167,  497—499, 
509. 

Gwaed,  bwyta,  431,  432. 
Gwasgariad  cyntaf  y  teulu  dynol,  429, 
430. 

Gwelv,  262,  2H3. 

Gwinwydd,  sathru  y,  2V  ,  242. 

Gwisgoedd,  257,  264  -266. 

Gwisg  priodas.  270,  271. 

Gwlaw,  cynnar  a  diweddar,  244,  245. 

Gwlith,  249,  250. 

Gwraig  yn  gadwedig  wrth  ddwyn  plant, 
426,  427. 

Gwreiddioldeb  dysgeidiaeth  y  Beibl,  71, 
72. 

Gwyliau  Iuddewig,  286—296. 


Gwyrthiau  y  Beibl,  88-104. 

Dosbarthiad  o  honynt,  104. 
Darfyddiad,  90, 
Arwyddocâd,  90, 100. 
Ffug-wyrthiau,91  94,534-544. 

Hadadrimmon,  galar,  262. 
Halen,  250. 

Hanesiaeth  gyffredin,ei  thystiolneth  i'r 

Beibl,  120  127. 
Hau  ar  wyneb  y  dyfroedd,  249. 
Herodau  y  Testament  Newydd,  336. 
Herodianiaid,  yr,  318. 
Hinsawdd  Oanaan,  214  250. 
Homer,  ei  arucheledd,  65—67. 
Hud-ddwfr  fmirage)^  278,  279. 
Hume,  ei  wrthebion  i  wyrthiau,  94—97. 
Hynafiaeth  y  ddaear,  445,  446. 

Iaith  y  Beibl,  72-74. 
Iawn,  yr  annuwiol  yn,  382,  383. 
Ieithwedd  Hebreig.  329—341. 
Ieithwedd  prophwydoliaeth , 
Impio  yn  y  wir  olewydden,  380  --382. 
Iorddonen,  gorlifiad  yr,  247,  '213. 
Irving  ar  adferiad  Iuddewiaeth,  521. 
Iuddewon,  yr,  eu  dychweliad,  382, 
521  -526. 

Jazer,  llyfr,  37,  38,  453. 
Jephtha,  ei  adduned,  453—456. 
Jurusalem,  ei  dinystr,  109—  111. 

yn  fathrfa  y  Cenedloedd,  525, 
526. 

am  yr  hen  oruchwyliaeth ,  400. 
am  yr  eglwys  Gristionogol,  40). 
Jeroboam  yn  gwneyd  i  Israel  bechu, 
289,  558. 

Jonah  yn  cael  ei  dafiu  i'r  môr,  366. 
Josephus,  ei  hanes,  120. 

ei  ymddiffyniad  i'r  Hen  Dest., 

120,  121. 
ei  dystiolaeth  am  h  frau  vr  Hen 

Dest.,  47. 
»•  yr  Apocrypha,  47, 

192. 

Josua,  yn  attal  yr  haul,  452,  453. 
Judea,  hanes,  315  -  317. 

Libertiniaid,  y,  321. 
Locustiaid,  250—252. 
Lletygarwch  Dwyreinwyr,  267  -2G9. 
Llifddyfroedd,  247-249,  401. 
Lloer/tarawiad  y,  247,  248. 
Llyfrau  y  Beibl,  31-83. 

Amseryddiaeth  a  Chynnwrsiad, 
60—63. 

Dosraniadau  Iuddewig,  31-33. 
Trefn  yn  y  Beibl  Hebraeg,  33, 
84. 

Trefn  yn  y  Testament  Newvdd, 
35. 

Llyfrau  amheuedig,  ar  y  cvntaf, 
41. 

Llyfrau  wedi  colli,  37—41. 


xiv. 


DANGOSEG. 


Maccabeaid,  y,  191, 192,  316,  520. 

ÄJ  aes,  terfynau  y,  279. 

Marw,  y,  defodau  claddu,  258—262. 

Marwolaeth  cyn  y  cwymp,  429. 

Masora,  y,  36. 

Meirch,  352,  401, 556. 

Melin,  281. 

Memrwn,  y,  170. 

Mesurau  Iuddewig,  313—315. 

Mishna,  y,  32. 

Misoedd  Iuddewig,  285. 

Misoedd  prophwydol,  508. 

Moab,  128,  129  514. 

Moesoldeb  y  Beibl,  68-72,  170  -181, 

210. 
Morter,  280. 
Mur,  tai  ar  y,  274. 
Mwstard,  y  pren,  243,  244. 
Mynydd,  Pregeth  Crist  ar,  159,  440,  441. 


Nebuchodonosor,  yn  pori  gwellt,  456, 

457. 
Nero,  125. 
Nicolaiaid,  y,  328. 
Ninefeh,  106,  127,  128. 
Noddfa,  y  dinasoedd.  234. 


Oen  y  pasg,  308,  309. 
Offrymau,  gwel  Aberthau. 
Olewydden,  242. 
Oraclau  y  Paganiaid,  111—115. 


Pabyddiaeth,cyfodiad,  893. 
Palmwydd.  242,  243. 
Parotoi  y  ffordd,  277,  278. 
Paul,  troedigaeth,  433. 
Pebyll,  275,  276. 

„   Gwyl  y,  287,  513. 
Pentateuch  Samaritaidd,  y,  166. 
Peraroglau,  llosgi  er  anrhydedd  y  marw, 
259. 

Perarogli  y  meirw,  258,  259. 
Pestl,  281. 

Pharaoh,  c^ledu  calon,  369,  440. 
Phariseaid,  y  317. 
Phylacterau,  266. 
Pliny,  125. 

Poblogiad  cyntaf  ynysoedd,  429,  430. 
Priodas,  269. 

Prophwyd,  ystyr  y  gair,  479,  480. 

Mawr  addawedig,  y,  484. 
Prophwydi,  y,  eu  galwad,  486. 

Cofrestr  o  honynt,  491—495. 

Eu  cymmeriad,  490,  491. 

Eu  gweithredoedd  arwyddlun- 
iol,  481. 

Eu  gweledigaethau,  137,  133, 
497. 

Eu  hysgolion,  488  -  490. 

Eu  hysbrydoliaeth,  145,  149  — 

152,  161. 
Y  Llwyni,  560. 
Prophwydesau,  493. 


Prophwydoliaeth,  104—116. 

Cyfnodau,  509. 

Dawn  yn  Israel  480. 

Dehongliad,  502—527. 
Pwysau,  312,  313. 
Proselytiaid,  320. 
Purdan,  y.  877,  378. 


R°guel.  337. 
Rhifnodau,  419  -422. 
Hhyddhau  a  rhwymo,  589. 


Sabbath,  y,  2S9,  290. 

Newidiad,  290. 

Ehwymedigaeth  i'w  gadw,  290, 
291. 

Y   Llywodraeth   Wladol  a'r, 
292. 

Taith  diwrnod  Sabbath,  314. 
Saduceaid,  y,  318. 
Salmau,  y,  iaith  ddialgar,  178—181. 
Samariaid,y,  320,  321. 
Selah,  348,  349. 

Seryddiaeth,  363,  423,  424,  446. 
Septuagint,  y,  196-199. 
Stoiciaid,  y,  321. 
Swmbwl  yn  y  cnawd,  373. 
Swynion  yr  Àifft,  91—94. 


Tabernacl  y,  296-301, 
Tacitus,  124,  125. 

**  Tad  "  a  "  brawd,"  yn  mhlith  Dwyrein- 

wyr,  330,  331. 
Tai,  271-274. 
Talmud,  y,  32. 
Teithio,  274  -279. 
Teml  Jerusalem,  301—303. 
Temtiad  Crist,  448,  449. 
Teraphim,  481,  557. 
Teyrnasu  gvda  Christ,  895. 
Teyrnged,  Cristyn  talu  282. 
Traddodiadau  Cenedlig,  o  blaid  gwir- 

ionedd  y  Beibl,  117  120. 
Tri  liau  a  theirnos,  339. 
Thummim,  yr  Urim  a'r,  188 — 143. 
Tyrus,  106,  107. 
Tystiolaeth,  pwysigrwydd,  95. 
Tywyllwch  yr  Aiff t,  249. 


Unoliaeth  y  teulu  dynol,  430. 


Vulgate,  y,  199. 

,,      Ei  annghywirdeb,  202. 


Ymborthi ,  dull  D wyreinwyr  o ,  280. 
Ynysoedd,  poblogiad  cyntaf .  4*9,  430. 
"  Yabrydion  yn  ngharchar,"  yr,  377. 
Ysbrydoliaeth,  145—183. 
Ysgrifenu,  y  gelfvddyd  o,  216,  217. 
Ysgrifenwyr  y  Beibl,  79   82, 166. 
Ystormydd,  238,  246-250. 


Y 

BEIBL  A'I  DDEHONGLIAD. 


Y  BEIBL  A'I  DDEIIONGLIAI). 


EHAN  I.-Y  BEIBL. 


EHAGDRAETH. 

PWYSIGRWYDD    Y    P  W  N  C  . 

Dyn  ydyw  y  creadur  rhyfeddaf  ac  ardderchocaf  ar  y  ddaear ; 
ac  wrth  ystyried  ei  alluoedd  meddyliol,  a'i  awydd  am  dded- 
wyddwch,  a'i  ddychryn  rhag  syrthio  i  ddiddymdra,  y  mae  yn 
yinddangos  yn  anhygoel  ei  í'od  ef  i  ddarfod  ei  yrfa  yn  y  byd 
hwn  fel  anifeiliaid  y  maes.  Y  mae  o'r  pwys  mw^^af  icldo  gael 
gwybodaeth  sicr  beth  yw  ei  sefyllfa  a'i  ragolygon.  Nis  gall  dim 
fod  yu  fwy  pwysig  i  ddyn  na  chael  sicrwydd  pa  un  a  ydyw  yn 
anfarwol,  ac  yn  gyfrifol  i  Dduw — pa  un  a  ydy  w  i  gael  myned 
yn  mlaen  yn  ol  ei  duedd  ei  hun,  ai  ynte  a  ydyw  Duw  wedi 
ymostwng  i'w  ddysgu — a  oes  a  fyno  ei  ymddygiad  yma  á'i 
gyílwr  mewn  byd  i  ddyfod— a  ydyw  y  Goruchaf  yn  dewis  iddo 
yinddwyn  mewn  unrhyw  fíbrdd  neillduol— ac  os  oes  perthÿnas 
rhyngddo  a  Bôd  uwch  nag  ef  ei  hun,  beth  ydyw  natur  y 
berthyuas  hòno,  a  chyfiwr  presennol  pethau  rhyngddynt.  Gan 
nad  beth  fyddo  golygiadau  dyn,  a'i  amgylchiadau,  a'i  gyssyllt- 
iadau  cymdeithasol,  y  mae  yr  ystyriaethau  hyn  yn  teilyngu  ei 
sylw  difrifolaf ;  ac  y  mae  yr  hwn  sydd  yn  treulio  ei  amser  yn  y 
byd  heb  eu  hystyried,  yr  anuoethaf  yn  mhiith  dynion. 

Mae  y  Beibl  yn  proíîesu  ei  fod  yn  taflu  goleuni  ar  y  pethau 
hyn,  ac  yn  hòni  ei  fod  ei  hun  yn  ddadguddiad  anífaeledig 
oddiwrth  Dduw  ;  y  mae  o'r  pwys  mwyaf  i  ni  wybod,  g  m 
hyny,  a  ydyw  y  Beibl  yr  hyn  a  broiTesa, — ac  ar  ba  sail  y  mae 

B 


1S 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


ei  Ddwyfoldeb  yn  orphwysedig— a  beth  ydyw  ei  gynnwysiad,  a 
pha  fodd  yr  ydym  i'w  ddeall ;  ac  os  canfyddwn,  ar  ol  ymchwil- 
iad  manwl  a  diragfarn  ei  fod  yn  leferydd  y  Duw  byw,  fe 
ymddengys  fod  rhwymedigaeth  arbenig  ar  bob  dyn  i  wrando 
arno  fel  gair  y  bywyd,  ac  ufyddhau  iddo  fel  arweinydd  digyfeil- 
iorn  i  anfarwoldeb. 

Dylai  ystyriaeth  o'r  fantais  o  gael  dadguddiad  eglur  ac 
awdurdodedig  oddiwrth  Dduw  ein  cymhell  i  ddilyn  ein  hym- 
chwiliad  i'r  pwnc,  a  dwyn  yn  mlaen  ein  hefrydiaeth  o 
hono,  gyda  dyddordeb  brwdfrydig.  Os  nad  ydyw  y  Beibl  yn 
ddadguddiad  oddiwrth  Dduw,  y  mae  yn  ffaith  gydnabyddedig 
nad  oes  yr  un  arall  i'w  gael.  Nid  yw  anffyddwyr  yn  cynnyg 
yr  un  yn  ei  le,  ond  am  gymmeryd  hwn  ymaith  fel  peth 
afreidiol,  a  gadael  y  bjTd  i  ymbalfalu  yn  y  tywyllwch.*  Nid 
oedd  gan  y  doethion  paganaidd  yr  un  i'w  drosglwyddo  i 
oesoedd  dyfodol,  fel  yr  addefai  Socrates  a  Cicero,t  ond  hiraeth- 
ent  am  gael  un,  yn  lle  bod  mewn  amheuon  a  phryder.  Os 
oes  dadguddiad  oddiwrth  Dduw  yn  bod,  y  Beibl  yn  unig  yw 
hwnw.  Heb  hwn,  byddai  y  byd  moesol  fel  pe  buasai  y 
nefoedd  naturiol  heb  haul ;  a  byddai  dyn  ar  y  ddaear  fel  ym- 
deitliydd  annghyfarwydd  mewn  gwlad  ddyeithr,  heb  wybod  yn 
mha  le  y  mae,  nac  i  ba  le  y  mae  yn  myned. 

Ond  y  mae  y  Beibl  genym.  Y  mae  bodolaeth  y  fath  lyfr  yn 
ffaith,  yr  hon  nis  gellir  ei  gwadu ;  ac  nis  gellir  rhoddi  cyfrif 
boddhaol  ani  ei  fodolaeth,  a'i  gadwraeth,  a'i  ddylanwad  yn  y 
byd,  ond  ar  dir  eì  Ddwyfoldeb,  fel  yr  ymdrechwn  ddangos  wrth 
fyned  rhagom.  Yn  y  grediniaeth  ddiysgog  o'i  Ddwyfol 
awdurdod,  awn  yn  mlaen  i  sylwi  arno  o  ran  yr  anghenrheid- 
rwydd  am  dano,  ei  gynnwysiad,  y  profion  dros  ei  Ddwyíbldeb, 
a'r  hyn  sydd  anghenrheidiol  er  ei  iawn  ddeall. 


*  Cydnabyddai  yr  anffyddiwr  Byron,  fod  Cristionogion  yn  ddoethach  nag 
aníTyddwyr,  hyd  yn  nod  pe  buasai  amheuaeth  am  Ddwyfol  awdurdod  y  Beibl ;  os 
ydyw  yn  Ddwyfol,  y  maent  hwy  ar  dir  diogel ;  os  nad  ycîyw,  y  maent  hyd  yn  nod 
er  hyny  gystal  a'r  anffyddiwr  erbyn  y  byd  a  ddaw,  a  gwell  nag  ef  yn  y  byd  hwn. 
Wele  ei  eiriau  :— "  Y  mae  yn  ddiammeu  fod  gan  gredinwyr  diysgog  yr  efengyl 
fantais  fawr  ar  bawb  ereill— oblegyd  y  rheswm  hwn  yn  unig,  os  ydyw  yi  wirionedd, 
cânt  hwy  eu  gwobr  rhagllaw  ;  ac  os  nad  oes  byd  ar  ol  hwn,  ni  allant  ond  bod 
gyda'r  anffyddiwr  yn  ei  dragywyddol  gwsg,  wedi  cael  cynnorthwy  gobaith  uchel 
drwy  eu  bywyd."— Dr.  Dick  ar  y  Sejyllja  Ddyjodol,  cyjieithicd'g  gan  R.  Parry, 
tudal.  283,  284. 

t  Gwel  y  Bennod  i. 


PEWNOD  I. 


Y  DYMUNOLDEB  O  GAEL  DADGUDDIAD  GORUWCHNATUFJOL,  A'Il 
ANGHENRHEIDIIWYDD  AM  DANO. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Possibîlrwycld  Daclguddiad  Dwyfol —  Y  Tebygolrwydd  y  rliocldai  Duv) 
un  i'r  Byd — Yr  anghenrhcidrwydd  cCr  Dymunoldeb  oH  gaelt 

Cyn  sylwi  ar  y  dymunoldeb  a'r  anghonrheidrwydd  o  gael 
dadguddiad  goruwchnaturiol  o  ewyllys  Duw,  dichon  y  dylid 
nodi, 

I.    FOD  ElIODDIAD  DADGUDDIAD  GORUWCITNATUIIIOL  I  DDYN 

YN  bossibl.  Gwadir  y  ffaith  o  roddiad  dadguddiad  yn  hollol 
gan  anff}Tddwyr,  ac  o  dan  fFug  o  barch  i'r  Goruchaf,  dadleua 
rhai  deistiaid  fod  yr  Anfeidrol  yn  rhy  fawr  a  dyrchafedig  i  allu 
dadguddio  ei  hun  i'r  fath  greadur  distadl  a  dyn.*  Ond  ni  all 
neb  ag  sydd  yn  cydnabod  bodolaeth  Duw,  gydag  un  cyssondeb 
wadu  y  possibilrwydd  o  roddiad  dadguddiad  Dwyfol  i'r  byd. 
<k  Gyda  Duw  bob  peth  sydd  bossibl."  Mae  y  Duw  a  wnaeth 
bob  peth  yn  alluog  i  ddysgu  dyn  yn  nghylch  ei  ewyllys.  Er 
ei  fod  yn  anfeidrol  berffaith,  ac  yn  anamgyffredadwy  i  fòd 
meidrol,  eto  nid  yw  ei  berffeithrwydd  yn  ei  analluogi  i  ddad- 
guddio  ei  hun  i  ddyn ;  ac  er  nas  gellir  ei  "  gael  allan  hyd 
berffeithrwydd  "  (Job  xi.  7),  eto  fe  ellir  dcall  "  rhanau  o'i 

*  Er  mwyn  yr  annghyfarwydd,  nodwn,  (1.)  Fod  Âtheist  yn  golygu  y  dyn  nad 
ydyw  yn  credu  yn  y  bôd  o  Dduw,  nac  mewn  Ehagluniaeth.  (2,)  Fod  Deist  yn 
golygu  yr  hwn  sydd  yn  cydnabod  y  bôd  o  Dduw,  ond  yn  gwadu  bodolaeth  unrhyw 
ddadguddiad  o  hono,  heblaw  yr  hyn  a  geir  yn  ei  weithredoedd  yn  y  greadigaeih. 
(3,)  Fod  y  ddau  gymmeriad  uchod  yn  fynych  yn  myned  o  dan  yr  enwad  Aný'ydd- 
wyr  (infìdels),  gan  fod  y  ddau  yn  cyduno  i  wrthod  y  Beibl,  ac  i  ystyried  Cristion- 
ogaeth  yn  fwy  o  ddrwg  nag  o  dda  i  blant  dynion.  (4,)  Fod  yr  enwad  Rhesymolu-yr 
(rationalists)  yc  golygu  y  rhai  sydd  yn  gwneyd  defnydd  o'r  Beibl,  ond  yn  ei 
esbonio  yn  ol  eu  harchwaeth  eu  hunain.  gan  wadu  y  goruwchnaturiol  a'r  Dwyfol 
ynddo,  gwrthod  yr  athrawiaeth  am  Dduwdod  Crist  a'i  Iawn  ef,  ac  ymresymu 
ymaith  yr  athrawiaeth  am  gyfiawnhad  trwy  ffydd.  a  phrif  hanfodion  Crefydd 
Ddadguddiedig.  Gwel  y  Pantalogia,  ac  Eadie's  Ecclesiastical  Cydopcedia  ar  y 
gwahanol  eiriau. 


20 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGIIAD. 


ffyrdd,"  ac  adnabod  ei  gymmeriad  "  o  ran  "  (1  Cor.  xiii.  12), 
a'r  adnabyddiaeth  hòno  yn  ddigon  i  wneyd  dyn  yn  etifedd 
hyfrydwch  annhraethadwy  a  gogoneddus.  Nis  gallwn  dybied 
fod  dim  yn  anmhossibl  i'r  Anfeidrol.  Os  gallodd  yn  y 
dechreuad  ysgrifenu  cyfrol  fawreddog  y  cread  âg  ysgrifell  ei 
hollalìuogrwydd,  wedi  ei  throchi  yn  ngair  ei  nerth,  gallai 
hefyd  mewn  adeg  ddiweddara'ch  ysgrifenu  cyfrol  rasol  dad- 
guddiad  âg  ysgrifell  ei  drugaredd,  wedi  ei  throchi  yn  nghostrel 
ei  gariad.  Yn  y  gyntaf,  canfyddir  ei  allu,  ei  ddoethÌDeb,  a'i 
ddaioni  yn  creu  a  chynnal  y  cyfanfyd ;  ac  yn  yr  olaf, 
dadguddir  ei  gariad,  ei  drugaredd,  a'i  ddoethineb  yn  achub  ei 
eìynion  rhag  distryw,  gan  ennill  eu  calonau  i'w  garu  ac 
ymhyfrydu  ynddo  yn  dragywydd. 

Gan  fod  pob  gallu  yn  ei  law,  a  phob  doethineb  yn  ei 
feddiant,  y  mae  yn  iawn  i  ni  gasglu  y  gallai  hefyd  roddi  ei 
ewy lly s  i  ddyn  yn  y  rnodd  dr  ffurf  a  ddeioisai.  Y  mae  dynion 
yn  trosglwyddo  eu  meddyliau  i'w  gilydd  trwy  eìriau  ac 
arv:yddìon ;  gall  y  Goruchaf  hefyd,  os  gwel  yn  dda,  dros- 
glwyddö  ei  ewyllys  i'w  greaduriaid  yn  yr  un  modd,  trwy 
oleuo  ei  weision  am  ei  fwriadau,  a'u  cyfarwyddo  pa  fodd  i'w 
gwisgo  yn  iaith  eu  cyd-ddynion,  fel  ag  i  gyfleu  i  ereill  ei  feddwl 
Dwyfol  ei  hun  mewn  modd  cywir  ac  eglur. 

Mae  yn  debygol  hefyd,  os  eglura  Duw  ei  ewyllys  o  gwbl  i'r 
byd,  yr  eglura  hi  yn  y  ffordd  fwyaf  manteisiol  i'r  byd,  fel  ag  i 
í'od  yn  ddeaUadiuy  ac  ar  gael  tra  y  byddo  y  byd  yn  bod.  Y 
íTordd  a  ddewisodd  Duw  oedd  amlygu  ei  ewyllys  i  ddyn  yn 
iaittì  dyn,  ac,  mewn  rhan,  trwy  arwyddluniau,  megys  trwy  yr 
aberthau  a'r  defodau  gynt,  a'r  ordinhadau  yn  awr ;  ac  y  mae 
ei  ewylîys  wedi  cael  ei  hysgrifenu  yn  y  gyfrol  fendigedig  a 
elwir  y  Beibl  neu  yr  Ysgbythyralt  :  ac  y  mae  y  gyfrol  hon  i 
fod  ar  gael  fel  haul  y  fîurfafen,  hyd  ddiwedd  amser,  i  roddi 
goleuni  i  breswylwyr  y  byd  hwn  i  deithio  y  ffordd  i  fywyd  ac 
aiií'arwoldeb  gogoneddus. 

Mae  cynihwysder  hefyd  mewn  dyn  i  dderbyn  y  fath  ddad- 
guddiad  o  Dduw.  Y  mae  Anfeidrol  Ddoethineb  wedi  ei 
gynnysgaethu  â  galluoedd  deallol  i  amgyffred  gwahanol  wrth- 
ddrychau,  ac  â  syched  am  fwy  o  oleuni  ar  bethau  DwjTfol; 
y  mae  rhyw  anesmwythder  parhaus  yn  ei  enaid  am  wybodaeth 
a  dedwyddwch,  ac  nid  oes  gorphwysfa  iddo  yn  un  man  hyd 
nes  yr  ymlonydda  yn  íîafr  y  Goruchaf,  ac  yn  ngoleuui  gwy- 
bodaeth  gogoniant  Duw  yn  ngwyneb  Iesu  Grist.    Pel  y  mae  y 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


21 


llygad  naturiol  wedi  ei  gyfaddasu  i  dderbyn  goleuni,  a'r  glust 
i  dderbyn  gwahanol  seiniau,  felly  y  mae  yr  enaid  wedi  ei 
gyfaddasu  i  dderbyn  gwybodaeth  grefyddol,  ac  i  gael  ei 
addysgu  gan  y  Duw  byw.  Ac  er  fod  yn  y  Beibl  wirioneddau 
ag  nad  oes  neb  ond  Awdwr  y  Beibl  a  all  eu  cyílawn  amgyffred, 
eto  y  mao  y  rhan  fwyaf  o'i  gynnwysiad  wodi  ei  fwriadu  er  ein 
haddysg  ni,  ac  yn  ddigon  syml  ac  eglur  i'r  werin  ei  ddeall  ; 
ac  o  herwydd  hyny,  gelwir  ar  bawb  i  chwilio  yr  Ysgryfchyrau, 
a  gwrando  ar  eu  lleferydd,  fel  y  byddo  byw  yr  enaid. 

II.  Fod  Dadguddiad   goruwchnaturiol   o  Ewyllys 

Duw  YN  DEBYGOL. 

1.  Gellid  casglu  oddiwrth  ddaioni  Duw  y  buasai  yn  cynnorth- 
wyo  ymchwiliadau  rheswm  dyn,  trwy  roddi  iddo  ddadguddiad 
eglur  ac  awdurdodol  oH  ewyllys.  Nis  gellir  tybied  fod  Duw  yn 
hofíi  edrych  ar  ddynion  yn  ymbalfalu  mewn  tywyllwch,  ac  yn 
cael  eu  dyrysu  gan  eu  hamheuon  ;  ond  o'r  ochr  arall,  y  mao 
yn  debygol  y  gwnelai  dosturio  wrthynt,  a  pheri  i  oleuni 
dadguddiad  dywynu  arnynt,  yn  hytrach  na'u  gadael  mewn 
anwybodaeth,  ac  yn  ddarostyngedig  i  bob  ofnau  a  dychrynfeydd. 

2.  Geílid  casglu  oddiwrth  gariad  Duw  at  wirionedd,  y  buasai 
yn  rhoddi  dadguddiad  o'i  ewyllys  i  ddyn,  er  ymlid  ymaith  gyfeil- 
iornadau,  y  rhai  o  anghenrheidrwydd  a  fodolent  yn  absennoîdeb  y 
cyfryw  ddadguddiad.  Fel  Duw'r  gwirionedd,  y  mae  o  anghen- 
rheidrwydd  yn  cashau  c}Tfeiliornadau  ac  ofergoeledd  ;  ac  y  mae 
yn  hollol  resymol  i  gasglu  ei  fod  yn  unol  â'i  ewyllys  ef  i  roddi 
dadguddiad  i  ddynion  er  hyfforddi  eu  deall  ac  unioni  eu  barn,  a 
gwrthweithio  cyfeiliornad  yn  y  byd. 

3.  Gan  fod  Duw  wedì  darparu  gogyfer  ag  anghenion  corph 
dyny  y  mae  yn  debygol  y  gwelai  yn  dda  hefyd  ddarparu  gogyfer 
ag  anghenion  ysbrydol  dyn.  Y  mae  wedi  darparu  gogyfer  àg 
anghenion  naturiol  dyn,  trwy  ei  gynnysgaethu  âg  ymborth  a 
gwisgoedd ;  y  mae  darpariadau  mewn  natur  i  iachâu  afiechyd 
corphorol ;  a  ydyw  yrn  debygol  y  buasai  y  Duw  a  drefnodd  fel 
hyn  yn  esgeuluso  anghenion  uwch  a  phwysicach  ?  Y  tebygol- 
rwydd  yw,  y  byddai  i'r  Duw  a  drefnodd  oleuni  i  lygad,  ac 
ymborth  i  gylla,  a  meddyTginiaeth  i  glwyfau  naturiol  dyn, 
drefnu  hefyd  i  roddi  goleuni  dadguddiad  i  oleuo  llygad  ei 
feddwl,  a  bendithion  ysbrydol  i  ddiwallu  anghenion  ei  enaid,  a 
meddyginiaeth  anffaeledig  i'w  iachàu  oddiwrth  glwyfau  diafola 
phechod.  * 


22 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


4.  Nis  gall  Duw  lai  na  chael  ei  foddhau  yn  ufydd-dod  ei 
greaduriaid ;  y  mae  yn  debygol  gan  hyny  y  gwnelaì  amlygu  i 
ddynion  y  modd  y  carai  gael  ei  anrhydeddu.  Nis  gellid  tybied  y 
byddai  unrhyw  wasanaeth  yn  ol  dychymmyg  dyn  yn  dderbyn- 
iol  gan  y  Goruchaf ;  gallai  dyn  fabwysiadu  tfordd  i'w  wasan- 
aethu  yr  hon  a  fyddai  yn  berffaith  groes  i'w  ewyliys ;  er  mwyn 
cael  anrhydedd  a  gwasanaeth  derbyniol  gan  ddyn,  y  mae  yn 
debygol  y  gwnelai  Duw  amlygu,  yn  ei  amser  da  ei  hun,  beth  a 
ddysgwylia  oddiar  law  ei  greaduriaid.* 

III.  Yb  Anghenbheidbwydd  a'b  Dymunoldeb  O  GAEL  Dad- 
guddiad  Gobuwchnatubiol.   Ymddengys  hj^n  pan  ystyriom, 

1.  Fod  amryw  bethau  ag  y  mae'n  ddymunol  i  ddyn  gael  gwy- 
bodaeth  sicr  yn  eu  cylch,  yr  hyn  nas  gall  byth  ei  gael  tmuy  oleuni 
natur  yn  unig. 

a,)  Bodolaeth  a  phriodoliaethau  Duw. — Heb  ddadguddiad  y 
mae  dyn  i  raddau  helaeth  mewn  anwybodaeth  am  Dduw 
a'i  gymmeriad.  Y  "  Duw  nid  adwaenir  "  ydyw  i'r  paganiaid. 
Y  mae  natur  a  rhagluniaeth  yn  dangos  gallu,  doethineb,  a 
daioni  Duw,  ond  nid  ydynt  yn  dadblygu  ei  gymmeriad  yn 
gyflawn ;  ac  nid  yw  yr  hyn  a  ddadguddiant  ond  anfynych 
os  byth  yn  cael  eu  hamgyífred  yn  absennoldeb  y  Beibl.  Pan 
ofynodd  Hiero,  llywydd  Syracuse,  i'r  bardd  Simonides,  tua 
500  mlynedd  cyn  Crist,  "Beth  yw  Duw  ?"  yr  attebiad  ar  ol 
hir  ddysgwyl  oedd,  "Mai  po  fwyaf  y  meddyliai  am  Dduw, 
anhawddaf  yn  y  byd  oedd  rhoddi  desgriôad  o  hono."f 

&,)  Anfarwoldeb  yr  enaid. — Ymresymai  Socrates  a  Cicero  yn 
feistrolaidd  ar  anfarwoldeb  yr  enaid,  a  dygent  amryw  ystyr- 
iaethau  yn  mlaen  i  ddangos  ei  debygolrwydd ;  ond  nid  oedd  eu 
holl  resymau  yn  cynnwys  mwy  na  thebygolrwydd  !  Dyfyna  Dr^ 
Dick,  yn  "  Anianyddiaeth  Sefyllfa  Ddyfodol,"  dystiolaethau 
hyderus  Socrates  ac  eraill  am  eu  hyder  yn  anfarwoldeb  yr 
enaid  ;  ond  yr  oedd  yr  hyder  mwyaf  diysgog  yn  cael  ei  siglo, 
os  nad  ei  ddymchwelyd,  gan  yr  ansicrwydd  poenus  a  fodolai 
yn  eu  meddyliau.  Dywedai  Socrates  ychydig  cyn  marw,  M  Yr 
wyf  yn  gobeithio  fy  mod  yn  myned  at  ddynion  da,  eto  ni 
fynwn  haeru  hyn  yn  hollol  benderfynol ;  fy  mod  yn  myned  at  y 
meistriaid  goreu,  sef  y  duwiau,  yr  wyf  yn  ei  sicrhau  os  gallaf 

*  Gwel  Doddridge's  Worhs,  Lect.  cv.  Pye  Smith's  First  Lines  of  Christian 
Theology,  Book  I.  Chap.  iii. 

t  Wardlayfs  Systematic  Theology,  vol.  i.  pp.  705,  706. 


Y  BEILL  A'l  DDEIIOSCLIAD. 


23 


sicrhau  únrhyw  beth  oV  fath"  (Plato's  Phoedo,  chap.  viii.) 
Dywedai  Cicero  ar  ol  traethu  yn  y  modd  mwyaf  hyawdl  fel  yr 
oedd  gobaith  am  anfarwoldeb  yn  ei  dyddanu  yn  ei  henaint:  — 
"  Ac  os  twyllo  fy  hun  yr  ydwyf  fod  eneidiau  dynion  yn 
anfarwol,  yr  wyf  yn  foddlon  ar  fy  nghamgymmeriad ;  ac  nid 
wyf  yn  chwennych  i'r  camgymmeriad  hwn,  trwy  yr  hwn  y 
dyddenir  fi,  gael  ei  gymmerjrd  ymaith  oddi  wrthyf  tra 
byddwyf  byw;  ond  os  na  fyddaf  yn  ymwybodol  ar  ol  marw 
(fel  y  tybia  rhai  athronwyr  llwfr),  nid  oes  arnaf  ofn  y  bydd  i 
athfonwyr  meirw  chwerthin  am  ben  fy  ofergoeledd ;  ac  os  nad 
ydym  luedi  ein  bwriadu  i  fod  yn  anfarwol,  y  mae,  er  hyny,  yn 
ddjrmunol  i  ddyn  gael  ei  gyrnmei/yd  ymaith  yn  yr  adeg 
briodol."  (Cicero  on  Old  Age,  chap.  xxiii).  Yn  ngwyneb  hyn, 
dywedai  Seneca,  mai  "  Ei  addaiu,  yn  hytrach  naìi  brofi,  a 
gafodd  anfarwoldeb  gan  y  dynion  enwog  hyny,  gan  nad  pa  mor 
ddymunol  ydyw."  (Horne'a  Iidrod.  vol.  i.  p.  9,  Ed.  1856.) 
Beia  yr  hanesydd  Polybius  athronwyr  Groeg  am  gefnogi 
dynion  i  annghredu  mewn  sefyllfa  ddyfodol  o  gosb,  gan  fod 
dysgu  dynion  i  gredu  hyny  yn  ddyfaù  fuddioh  Wedi'r  cyfan, 
nid  oedd  y  sefyllfa  ddyfodol  yn  ei  olwg  yntau  ond  dyfaia! 
(Gregory's  Leiters  on  the  Christian  lìeligion.    Letter  iii.) 

c,)  Sefyllfa  ddyfodol  o  luobr  a  chosp. — Awgrymir  hyn  trwy 
ddeddfau  natur  a  threfn  rhagluniaeth.  Cosbir  y  dyn  a  drosedda 
ddeddfau  natur.  Os  trosedda  ddeddfau  iechyd,  fe  deimla  mewn 
canlyniad.  Os  na  edrych  ar  ol  ei  amgylchiadau,  ac  os  cam- 
dreulia  ei  amser,  fe  ddaw  tlodi  arno  fel  gŵr  arfog.  Os  na  wna 
y  defnydd  priodol  o  dymhor  ieuengtyd  i  gasglu  gwybodaetb, 
bydd  rhagolygon  ei  fywyd  yn  dywyll  o'i  flaen.  Awgrymir 
trwy  hyn  y  bydd  tynged  dyn  yn  y  sefyllfa  ddyfodol  yn  ymddi- 
bynu  ar  ei  ymddygiad  yn  y  bjrd  hwn;  ond  y  mae  yn 
anmhossibl  cael  sicnuydd  am  hyn  oddi  eithr  i  Dduw  ei  amlygu 
o'r  nef.  Yr  oedd  Cicero  yn  diystyru  y  syniad  am  sefyllfa 
ddyfodol  o  gosb  i'r  drygionus.  Dywedai  Plutarch  fod  ofn 
cosb  yn  y  seíÿllfa  ddyfodol  yn  beth  ofer  a  phlentynaidd. 
Dywedai  Seneca  nad  oedd  yr  un  dyn  yn  ei  synwyr  yn  ofni 
y  duwiau,  a  diystyrai  y  syniad  am  gosb  yn  y  sefyllfa  ddyfodol 
fel  dychrynfeydd  diles  a  ddyfeisiwyd  gan  y  beirdd.  (Dr. 
Gregory's  Letters.  Letter  iii.  Dr.  Angus's  Bibìe  Iliud-Booh,  p. 
373.)  Mae  o  bwys  i  ddyn  gael  sicrwydd  am  y  pethau  hyn  ;  ac 
nis  gellir  cael  hyny  oddi  eithr  i  Dduw  weled  bod  yn  dda  i  roddi 
i  ddyn  ddadguddiad  goruwchnaturiol. 


24 


Y  BEIBL  A'l  DBEHONGLIAD. 


d,  )  Y  mae  o  bwys  cael  giuybodaeth  sicr  pa  un  a  oes  trefn  i 
adftru  dyn  o'i  drueni  ai  peidio.  Yr  ydym  yn  canfod  meddyg- 
iniaeth  mewn  natur  at  anhwylderau  y  corph ;  yr  ydym  yn 
canfod  cyfryngwyr  yn  mhlith  dynion  yn  gallu  cymmodi  gelyn- 
ion  â'u  gilydd ;  yr  ydym  yn  canfod  fod  dyn  afradlon  trwy 
ddiwygio  yn  gochelyd  dinystr ;  yr  ymholiad  annhraethol 
bwysig  ydyw,  A  oes  meddyginiaeth  gyfaddas  i'r  enaid  mewn 
bod  ?  A  oes  cyfryngwr  rhwng  Duw  a  dyn  ?  A  wna  Duw 
faddeu  i  ddyn  ar  ei  ymostyngiad  a'i  edifeirwch  ?  Os  ydy  w 
rheswm  yn  gallu  awgrymu  gofyniadau  fel  hyn,  nid  oes  ond 
dadguddiad  oddiwrth  Dduw  a  all  eu  hateb  i  foddlonrwydd. 

e,  )  Y  mae  yn  ddymunol  ac  ỳn  anghenrheidiol  cael  gwybodaeth 
êicr  am  y  byd  hwn  à'i  dynged. 

(1,)  Creadigaeth  y  byd.  Nis  gallwn  byth  gael  sicrwydd  pa 
fodd  y  dygwyd  y  byd  i  fôd  heb  ddadguddiad.  Nid  oedd  dyn 
mewn  bôd  y  pryd  hyny  i  allu  trosglwyddo  yr  hanes  i'w  hiliog- 
aeth.  Dysgai  rhai  athronwyr  fod  y  byd  yn  bodoli  er  tragy- 
wyddoldeb ;  tybiai  Democritus  a'i  ganlynwyr  ei  fod  wedi 
cael  ei  ffurfio  trwy  gydgyfarfyddiad  damweiniol  gronynau; 
haerai  yr  Epicureaid  ei  fod  wedi  cael  ei  ddwyn  i  fôd  trwy 
ddamwain ;  tra  y  cyffesai  ereill  nas  gallent  gyfrif  am  ei 
fodolaeth.  Oni  buasai  y  Beibl,  buasem  ninnau  mewn  penbleth 
gyffelyb  ;  ond  y  mae  brawddeg  gyntaf  y  Beibl  yn  egluro  y 
dirgelwch, — "  Yn  y  dechreuad  y  creodd  Duw  y  nefoedd  a'r 
ddaear." 

(2,)  Bodolaeth  drygioni  yn  y  byd.  Teimlai  y  paganiaid  fod 
natur  foesol  dyn  wedi  cael  ei  dyrysu,  a  bod  dynion  mor  ynfyd 
a  mynu  dilyn  llwybrau  dinystriol,  tra  y  mae  creaduriaid 
afresymol  yn  ymdrechu  gochelyd  yr  hyn  sydd  niweidiol  iddynt 
hwy  ;  ond  nis  gallent  gyfrif  am  ddechreuad  y  drygedd  sydd  yn 
y  byd,  na'r  achos  o  drueni  plant  dynion. 

(3,)  Diwedd  y  byd.  Heb  ddadguddiad  y  mae  y  dyfodol  yn 
dywyll.  Ni  wyddis  pa  un  a  ydyw  cwrs  natur  i  fyned  rhagddo 
yn  y  drefn  bresennol  yn  dragywydd,  ai  ynte  a  oes  cyfnewid- 
iad  i  fod  ;  ac  os  oes,  pa  bryd.  Ni  wyddis  pa  un  a  ydyw  y 
meirw  a  gleddir  yn  y  llwch  i  aros  yno  byth,  ai  nad  ydynt.  Y 
mae  adgyfodiad  y  meirw,  a  rhyfeddodau  ofnadwy  y  dydd 
diweddaf,  yn  guddiedig  oddiwrth  y  rhai  sydd  yn  amddifad  o 
ddadguddiad  Dwyfol.  Nid  oes  dim  goleuni  i'w  gael  ar  y 
pethau  hyn,  oddi  eithr  i'r  Goruchaf  ei  ganíatàü. 

2.  Yr  oedd  yr  athronwyr  doethaf  yn  ndddh  y  paganiaid  yn 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


23 


cydnabod  yr  anghenrheidrwydd  am  ddadguddiad  uwch  a  rhagorach 
7ia  goleuni  natur.  Terfynai  Socrates  ei  amddiffyniad  yn  y 
geiriau  hyn  : — "  Ond  yn  awr  y  rnae  yn  amser  yrnadael, — i 
mi  i  farw,  ac  i  chwithau  i  fyw.  Ond  pa  un  o  honom  sydd  yn 
myned  i'r  sefyllfa  oreu,  ni  ŵyr  neb  ond  Duw."  (Apology,  end.) 
Yn  y  gwaith  a  elwir  y  M  Phaedo,"  yr  hwn  a  ysgrifenwyd  gan 
Plato,  y  mae  rìernyn  hynod,  yn  yr  hwn  y  canfyddir  hiraetb 
ac  awydd  Plato  am  ol'èuni  rhagorach  na  goleuni  natur  ar  y 
pethau  mawrion  cyssylltiedig  â  dedwyddwch  y  creadur  o  ddyn. 
Ar  ffurf  o  ymddyddan  ( dialogue )  y  mae  y  cyfansoddiad,  a  chawn 
un  Simmias,  yr  hwn  a  ystyrir  yn  cyfleu  syniad  Plato  ei  hun, 
yn  llefaru  fel  y  canlyn  : — "  Yr  ydwyt  yn  dweyd  yn  iawn,  a 
minau  a  draethaf  i  ti  beth  yw  fy  amheuon,  a  cha  yntau 
cldangos  pa  mor  bell  y  maent  yn  annghytuno  â'r  hyn  a  lefar- 
wyd.  Oblegyd  ymddengys  i  mi,  Socrates,  fel  y  mae'n  debygol 
yr  ymddengys  i  tithau  gyda  golwg  ar  y  pethau  hyn,  fod 
cael  gwybodaeth  eglur  am  danynt,  yn  y  byd  hwn,  yn  anmhossibl, 
neu  yn  dra  anhawdd ;  o'r  ochr  arall,  y  mae  peidio  profi  yr  hyn 
a  ddywedwyd  am  danynt  yn  mhob  modd  dichonadwy,  fel  ag  i 
roddi  i  fyny  heb  eu  chwilio  o  dan  bob  agwedd,  yn  ymddygiad 
llwfrddyn.  Oblegyd  ni  a  ddylem  gyda  golwg  ar  y  pethau  hyn, 
naill  ai  dysgu  oddiwrth  ereill  pa  fodd  y  maent,  neu  eu  dargan- 
fod  i  ni  ein  hunain ;  neu,  os  bydd  y  ddwy  ffordd  hyn  yn  an- 
mhossibl,  yna,  gan  gymmeryd  yr  athrawiaethau  dynol  goreu 
ac  anhawddaf  eu  gwrthbrofi,  ac  anturio  arnynt,  fel  yr  anturia 
un  ei  fywyd  ar  glwydfad,  i  forio  trwy  fordaith  by wyd  ;  oddi 
eithr  i  un  allu  mordeithio  mewn  moddmwy  diogel  a  llai  perygl- 
us  ar  lestr  cadarnach,  neu  ar  ryw  Athhawiaetii  Ddwyfol. 
(èirl  j3e(3cu.oTépov  ó^^aros  ij  \6yov  6elov  tlpòs.     Plato's  Pìicedo,  Chap. 

XXXV.) 

Cofnoda  Plato  hefyd  yr  ymddyddan  canlynol  rhwng  Socrates 
ac  Alcibiades,  yn  yr  hwn  y  cyfaddefìr  yr  anghenrheidrwydd  i 
gael  dadguddiad  o'r  nef : — 

"  Socrates. — Mae  yn  ymddangos  i  mi  mai  y  peth  goreu  ydyw 
bod  yn  amyneddgar.  Mae'n  ofynol  dysgwyl  hyd  nes  y  dysgi  pa 
fodd  y  dylit  ymddwyn  tuag  at  y  duwiau  a  thuag  at  ddynion. 

Aìcibiades. — Pa  bryd,  0  Socrates,  y  bydd  yr  amser  hwnw  ? 
A  phwy  a  wna  fy  nysgu  ?  0  herwydd  boddlon  iawn  a  fyddaf 
i  weled  y  person  hwn,  pwy  bynag  ydyw. 

Socrates,— Un  ydy w  ag  sydd  yn  gofalu  am  danat ;  ond,  fel  y 


26 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


gwna  Homer  osod  allan  Minerva,  fel  yn  tynu  ymaith  dywyll- 
wch  o  lygaid  Diomedes,  fel  y  gallai  wahaniaethu  rhwng  Duw 
a  dyn;  felly  y  mae  yn  ofynoi  iddo  yn  gyntaf  gymmeryd 
ymaith  y  tywyllwch  o'th  feddwl;  ac  yna  ddwyn  yn  agos  y 
pethau  trwy  y  rhai  y  dealli  dda  a  drwg. 

Alcibiades. — Boed  iddo  gymmeryd  ymaith  y  tywyllwch,  neu 
unrhyw  beth  arall,  os  ewyllysia  ;  o  herwydd  pwy  bynag  ydyw 
y  dyn  hwn,  nid  wyf  yn  barod  i  wrthod  dim  o'r  pethau  a 
orchymyna,  os  caf  fy  ngwneuthur  yn  well."  (Athroniaeth 
Trefn  lachaicdwriaeth,  Pen.  xv.) 

Nid  rhyfedd  i'r  athronydd  enwog,  Xenophanes,  wneyd  y 
cyfaddefiad  gonest  canlynol : — "  Nid  oes  neb  wedi  cael  alKn 
sicrwydd,  ac  ni  chaiíf  neb,  am  y  duwiau,  ac  yn  nghylcn  yr 
hyn  a  ddywedwyf  am  y  cyfanfyd.  Oblegyd  pe  dywedai  un 
yr  h}m  sj'dd  hollol  gywir,  eto  nid  ydyw  yn  gwybod  hyny,  ond 
y  mae  amheuaeth  yn  crogi  uwch  ben  y  cyfan." 

Mae  yr  engreifftiau  blaenorol  yn  ddigon  i  brofi  ein  gosod- 
aeth.  Oedd,  yr  oedd  rhai  o  honynt  yn  hiraethu  am  doriad 
gwawr  dadguddiad  arnynt.  Y  mae  ein  calon  yn  teimlo  wrth 
eu  canfod  yn  ceisio  cael  allan  y  gwirionedd,  ac  yna  yn  ym- 
ddyrysu  yn  yr  ymchwiliad,  a  bron  a  rhoddi  i  fyny  mewn 
anobaith  ;  ond  yn  ymgysuro  drachefn  yn  y  gobaith  y  caent 
ryw  bryd  oleuni  ar  destynau  eu  hymofyniad. 

3.  Yr  oeddy  ac  y  mae  sefyllfa  y  byd  paganaidd,  yn  dangos  yr 
anghenrheidmuydd  am  oleuni  rhagorach  na  goleuni  natur.  Nid 
yw  y  byd  paganaidd  yn  myned  rhagddo  at  berffeithrwydd,  ac 
yn  ymddyrchafu  yn  ngraddfa  moesoldeb  a  rhinwedd.  Cawn 
gyfeiriadau  yn  y  Testament  Newydd  at  fywyd  annuwiol  y 
paganiaid.  Yr  oeddynt  yn  rhodio  yn  oferedd  eu  meddwl,  ac 
wedi  myned  yn*  ddideimlad  trwy  bechu,  yn  gworthu  eu 
hunain  i  gyflawni  pob  aflendid  (Eph.  iv.  17 — 19) ;  yr  oedd  yr 
hyn  a  gyflawnent  yn  y  dirgel  yn  rhy  warthus  i'w  adrodd 
(Eph.  v.  12;  Ehuf.  i.  21—23);  yr  oedd  eu  bryd  ar  yr  hyn 
oedd  bechadurus  ac  aüan  (1  Cor.  vi.  9 — 11  ;  1  Pedr  iv.  3.  4). 
Os  trown  i  hanesiaeth  Groeg  a  Ehufain,  ni  a  gawn  gadarnhad 
i  dystiolaeth  yr  Ysgrythyr.  Dysgai  eu  horaclau  greulondeb 
ac  aflendid  i'r  bobl.  Appwyntient  aberthau  dynol ;  gadawai 
y  bobl  y  rhai  oedranus  i  farw  yn  ddiymgeledd;  yr  oedd 
llofruddiacth  yn  beth  cyffredin  yn  eu  plith ;  yr  oodd  rhieni 


*  Aw7]\y7]KÔT€S  "  diddarbodi,"  bod  yn  ddifator,  didcimlad. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


27 


at  eu  rhyddid  i  werthu  eu  plant  i  gaethiwed  neu  eu  dinystrio, 
yn  ol  eu  hewyllys;  amheuid  eu  hathronwyr  dysgleiriaf  o 
fod  yn  euog  o  droseddau  annaturiol  ac  aflan;  yr  oedd  puteindra 
a  phob  aflendid  yn  cael  eu  cyílawni  hyd  y  nod  yn  nghyssegr- 
leoedd  eu  duwiau ;  nid  oedd  y  fath  beth  a  sefydliadau  dyn- 
garol,  rnegys  hospüals,  asylums,  orphanhouses,  &c,  i'w  canfod 
yneuplith;  a  pha  i\\fodd?  gan  mai  creulondeb  ac  afiondid 
oedd  nodweddau  ou  duwiau,  nid  oedd  dim  amgon  i'w  ddysgwyl 
oddiwrth  eu  haddolwyr.* 

Dichon  y  dywedir,  nad  felly  y  mao  pethau  mewn  gwledydd 
paganaidd  yn  y  dyddiau  hyn.  Gadewch  i  ni  weled.  Y  mao 
heddgeidwaid  Pekin,  prif  ddinas  ymerodraeth  China  (yn  ol 
tystiolaeth  Barron,  teithiwr  diweddar  yn  yr  ymerodraeth 
hono),  yn  defnyddio  personau  i  fyned  o  amgylch  yr  heolydd 
bob  boreu  i'r  dyben  o  gasglu  y  plant  a  fyddai  wedi  cael  eu 
taílu  allan  i'r  heol  yn  ystod  y  noson  flaenorol.  Cludir  y  cyrph 
i  bwll  o'r  tu  allan  i'r  muriau,  i'r  hwn  y  bwrir  hwynt  pa  un 
bynag  fyddant  ai  byw  ai  marw  !  Ymdden^ys,  yn  ol  yr 
awdurdodau  goreu,  ebe  y  teithiwr  uchod,  fod  tua  naw  mii  o 
fabanod  yn  cael  eu  llofruddio  fel  hyn  bob  blwyddyn  gan  eu 
rhieni  eu  hunain  yn  ninas  Pekin  yn  unig;  ac  mae'n  debygol 
fod  nifer  gyffelyb,  yn  ol  rhif  y  trigolion,  yn  cael  eu  dinystrio 
mewn  dinasoedd  ereill  yn  China. 

Gwyddis  yn  dda  fod  maban-laddiad  yn  beth  arferol  yn 
India,  cyn  i'r  llywodraeth  Brydeiuìg  ei  attal.  Dywed  Syr 
William  Jones  a  Dr.  Buchanan  y  byddai  y  llwythau  Ilindw- 
aidd  a  elwir  Eajekoomariaid  a'r  Eajpootiaid  ynarfer  adinystrio 
eu  babanod  benywaidd  trwy  beri  i'w  mamau  eu  newynu. 
Gwel  Dr.  Jesse  Appleton's  Theological  Lectures,  ar  yr  Anghen- 
rheidrwydd  am  Ddadguddiad  Dwyfol,  yn  mha  rai  y  ceir 
engreitftiau  dirif  o  drueni  dyn  heb  Dduw  a'i  efengyl. 

Os  trown  ein  gwyneb  i  barthau  ereill  o'r  byd,  yr  ydym  yn 
canfod  profion  o'r  un  truenusrwydd  moesol,  yn  absennoldeb 
yr  efengyl.  Dywed  John  Williams.  y  Cenadwr,  y  gellid 
clywed  pennaeth  gwybodus  yn  Samoa,  yn  gweddio  ar  wybedyn. 
Pan  laddwyd  neidr  yn  un  o'r  ynysoedd,  cyfodai  y  trigolion  yn 
erbyn  y  rhai  oedd  gyda'r  Cenadwr,  gan  floeddio  eu  bod  wedi 
lladd  eu  duw  !  Yn  ynysoedd  Tahiti  a'r  rhai  cymmydogaethol, 
ofFrymid  aberthau  dynol ;   yn  un  o'u   gwyliau,  byddid  yn 


*  ATIlvaine's  Ev*Acnce$  i /  Christianity,  Lect.  x. 


28 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


wastad  yn  offrymu  saith  o'r  fath  aberthau !  Yn  ynysoedd 
Fiji,  dinystrid  gweddwon  pennaethiaid  ar  adeg  claddedigaeth 
eu  gwyr,  a  chleddid  hwy  yn  yr  un  bedd,  er  mwyn  i'r  gŵr  gael 
cyfeillach  ar  ei  daith  i'r  byd  anweledig.  Arferai  mamau 
ddinystrio  eu  babanod ;  cyfaddefai  un  wrth  Mr.  Williams  ei 
bod  wedi  dinystrio  un-ar-bymtheg  o'i  phlant  ei  hun.* 

Os  meddyliwn  am  ofergoeledd  y  byd  paganaidd,  cawn  ein 
hargyhoeddi  am  yr  anghenrheidrwydd  o  ddadguddiad  Dwyfol 
i  oleuo  a  dysgu  y  byd.  Dywed  y  Cenadwr  William  Ward,  fod 
gan  baganiaid  India  dros  dri  chan'  miliwn  o  dduwiau,  a'u  bod 
yn  addoli  gwahanol  greaduriaid,  megys  yr  epa  a'r  sarph,  ac 
yn  ymostwng  i  ddelwau  mudion  o  bren  a  maeü,  ac  o  aur  ac 
arian. 

Dysga  llyfrau  yr  Hindwaid  fod  un  Duw  goruchaf  yn  bodoli, 
yr  hwn  a  alwant  Fshar,  yr  hwn  a  greodd  bob  peth.  Dywed- 
ant  i  hwn  greu  duwies,  o'r  enw  Baiuaney,  yr  hon  oedd  fam  y 
tri  prif  dduw  israddol,  y  rhai  a  elwir  Eramha,  creawdwr  y 
pethau  sydd  yn  y  byd  hwn ; — Fishnw,  cynnaliwr  a  meithrin- 
ydd  pethau  y  byd  hwn; — a  Sheefah,  yr  hwn  sydd  yn  meddu 
gallu  ac  awdurdod  i'w  llywodraethu,  eu  dysgyblu,  a'u  dinystrio. 
Dywedant  mai  y  Bramha  uchod  a  greodd  ddyn,  a'i  fod  wedi 
creu  pedwar  o  wahanol  raddau  neu  castes  o  hono  :  sef  y 
Brahminiaid,  y  rhai  a  ddaethant  allan  o'i  enau,  a'r  rhai  sydd 
i  fod  yn  ddysgawdwyr  y  bobl ; — y  Fshatriyaid,  y  rhai  a 
ddaethant  allan  o'i  freichiau,  a'r  rhai  sydd  i  fod  yn  filwyr  ac 
amddiffynwyr  y  bobl ; — y  Faishyaid,  y  rhai  a  ddaethant  allan 
o'igluniau,  a'r  rhai  sydd  i  gadw  anifeiliaid,  Uafurio  y  tir,  a 
dwyn  masnach  yn  mlaen,  &c.;— a'r  Swdraid,  y  rhai  a  ddaeth- 
ant  allan  o'i  draed,  a'r  rhai  sydd  i  wasanaethu  y  dosbarthiadau 
ereill  heb  eu  diystyru.  Er  fod  Brahma,  Fishnw,  a  Sheefah  yn 
frodyr,  eto  darlunia  llyfrau  crefyddol  yr  Hindwaid  hwynt  fel 
rhai  yn  ymladd  â'u  gilydd,  ac  yn  gwrthweithio  amcanion  eu 
gilydd ;  ac  yn  ystod  un  frwydr  rhyngddynt  fod  y  ddaear  wedi 
crynu,  a'r  sêr  wedi  syrthio  o'r  ffurfafen.  0  herwydd  ystyr- 
iaethau  fel  hyn,  a  rhifedi  aruthrol  eu  duwiau,  ni  \vyr  y  bobl 
druain  i  bwy  i  blygu  nac  yn  mhwy  i  ymddiried.  Yn  Thibet, 
yr  hon  sydd  wlad  i'r  Gorllewin  o  China,  addolir  y  creadur  o 
ddyn  a  elwir  y  Lama  Mawr.  Yn  ngwlad  Mahratta,  heb  fod  yn 

*  Williams'  Missionary  Enterpriscs  in  the  South  Sea  Islands,  Chap.  xxxi. 


Y  BEIBL  a'i  ddeiiongliad. 


29 


mhell  o  Boinbay,  addolir  bachgenyn  deuddeg  oed,  yn  yr  hwn 
y  credir  fod  Ganesa  (duw  callineb),  yn  trigo.  Addolir  y 
Ganges  gan  yr  Ilindwaid  fel  duwies.  Arferai  cannoedd  o 
famau  mewn  gwyl  grefyddol  yn  Ionawr  a  thaflu  eu  babanod 
i'w  dyfroedd  gerllaw  yr  ynys  a  elwir  Gunga  Saugor,  a  wylent 
os  na  anfonai  y  dduwies  íurgwn  (sharhs)  i'w  difetha  !  Oael 
marw  yn  ngolwg  y  Ganges,  a'r  rhan  isaf  o'r  corph  yn  suddedig 
yn  ei  dyfroedd,  a  pherson  dyn  wedi  ei  fritho  â'i  llaid,  yw  y 
ffordd  sicraf  i  gyrhaedd  dedwyddwch,  yn  ol  dysgeidiaeth 
Hindwaeth !  Er  eu  bod  yn  proífesu  parch  i'w  heilunod,  ac  yn 
eu  moli  pan  y  maent  mewn  hawddíÿd ;  eto,  pan  y  maent 
mewn  adfyd,  y  maent  yn  eu  beio  ain  oddef  iddynt  gael  eu 
cystuddio,  ac  yn  edliw  eu  mynych  ofîrymau  iddynt.  "Weithiau 
melldithiant  eu  duwiau,  gan  droedio  y  delwau  o  amgylch,  a'u 
dinystrio  î  (Dr.  Cox's  Hist.  of  The  Baptist  Mission,  vol.  i.  p. 
154.)  Cawn  hanes  cyfFelyb  am  eílunaddolwyr  gwledydd  ereill, 
yn  ngwaith  Dr.  Appleton,  tud.  36.  Nid  oesgan  baganiaidy  byd 
dduwiau  y  rhai  y  gallant  eu  parchu ;  nis  gall  eu  crefyddau  eu 
cynnal  mewn  adfyd  ;  crefydd  y  Beibl  yn  unig  sydd  yn  dysgu 
d\n  i  fod  yn  dduwiol — i  goleddu  gwir  barch  i'r  gwir  Dduw,  ac 
i  íbd  yn  ddyoddefgar  mewn  cystudd,  yn  llawen  mewn  gobaith, 
a  dyfalbarhau  mewn  gweddi.  Oferedd  yw  dysgwyl  diwygiad 
yn  y  byd  paganaidd  cyn  i'r  Beibl  yn  y  darlleniad  a'r  pregethiad 
o  hono  ei  eíFeithio. 

Y  mae  tywyll-leoedd  y  ddaear,  gan  hyny,  yn  awr  yn  llawn 
o  drigfanau  trawsder  fel  cynt  ;  ond  y  mae  arwyddion  yr 
amserau  yn  dangos  fod  cyfnod  dedwyddach  yn  dechreu,  a 
chwymp  teyrnas  y  tywyllwch  yn  agoshau.  Mae  India  yn 
dechreu  sirioli  o  dan  ddylanwad  efengyl  gras ;  y  mae  y  cyf- 
newidiad  yn  Ynysoedd  y  Môr  Tawelog  wedi  bod  o'r  braidd  yn 
wyrthiol,  fel  pe  buasai  cenedl  wedi  ei  geni  mewn  un  dydd  ; 
fel  y  mae  yr  ynysoedd,  o  ba  rai  y  dyrchafai  gwaedd  creulondeb 
a  thrueni  eilunaddoliaeth  gyda  thwrf  tònau  y  môr,  yn  awr  yn 
anfon  eu  hodlau  o  fawl  i'r  Goruchaf,  a  sain  eu  clodforedd  yn 
esgyn  i  fyny  yn  gymmeradwy  i  glustiau  yr  hwn  "  sydd  yn 
cyfaneddu  yn  moliant  Israel."  Salm  xxii.  3.)  Yr  efengyl 
sydd  wedi  eífeithio  y  cyfnewidiad.  "  O'r  Arglwydd  y  daeth 
hyn,  a  rhyfedd  yw  yn  ein  golwg  ni." 

4.  Y  mae  dadguddiad  oddiwrth  Dduw  yn  anghenrheidiol  hefyd 
er  sicrhau  yrnostyngiad  cydwybod.  Nid  yw  cydwybod  yn 
cydnabod  yr  un  awdurdod  ond  eiddo  Duw.    Gan  nad  pa  mor 


30 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOXGLIAD. 


rhagorol  y  gallai  addysgiadau  a  gwersi  yr  athronydd  neu  y 
diwygiwr  fod,  nid  allent  byth  ddwyn  oddi  amgylch  ymostyng- 
iad  cydwybod ;  i  sicrhau  ymostyngiad  cydwybod,  rhaid  i'r 
addysg  ddeilliaw  oddiwrth  Dduw,  a  chael  ei  grymusoli  gan 
addewidion  a  bygythion  Duw.  Y  mae  Tertullian  yn  nodi  hyn 
yn  ei  Apology  I.  Chap.  xlv: — "  Pa  le  y  mae  y  ddoethineb 
ddynol  ag  sydd  yn  dangos  yn  eglur  yr  hyn  sydd  ddaioni 
gwirioneddol  ?  A  pha  awdurdod  ddynol  sydd  alluog  i  gyr- 
haedd  y  gydwybod,  a  dwyn  y  syniad  i  ymarferiad  ?  Y  mae 
doethineb  ddynol  mor  agored  i  gyfeiliorni,  ag  yw  gallu  dynol  i 
gael  ei  ddiystyru.  .  .  .  Beth  ydyw  awdurdod  cyfreithiau 
dynol,  pan  y  mae  yn  ngallu  dyn  i'w  gochelyd  (gan  nad  ydyw 
y  rhan  fynychaf  yn  cael  ei  ganfod  pan  yn  cyüawni  ei  weith- 
redoedd  drwg),  ac  weithiau  i'w  diystyru,  fel  un  yn  pechu  yn 
ddamweiniol,  neu  o  anghenrheidrwydd  ?  Ystyriwch  hefyd 
fyrder  y  gosbedigaeth,  yr  hon,  gan  nad  beth  ydyw,  ni  pharha 
ar  ol  angeu.  Felly  y  mae  Epicurus  yn  diystyru  pob  math  o 
gosbedigaeth  a  phoen,  gan  ddweyd  fod  rhai  ysgafn  i'w  dibrisio, 
ac  nad  yw  rhai  mawrion  ond  o  fyr  barhad."* 

Nid  oes  yr  un  gyfundrefn  ddynol,  gan  hyny,  a  etyb  y  dyben 
i  ddyrchafu  yr  hil  ddynol,  hyd  y  nod  pe  byddai  oll  yn  wirion- 
edd,  a'i  dysgeidiaeth  yn  gosod  allan  y  moesoldeb  puraf,  ac 
yn  galw  am  y  rhinweddau  ardderchocaf ;  byddai  y  cyfan  yn 
syrthio  yn  ddieffaith  i'r  llawr,  am  na  byddai  ganddi  awdurdod 
wrth  gefn  yr  hon  a  gydnabyddai  cydwybod,  ac  am  na  byddai 
ganddi  gymhellion  digon  grymus  i  ddylanwadu  ar  ddyn  i  gyd- 
ymffurfio  â  hi.  Ni  achubir  y  byd,  heb  i'r  Anfeidrol  ymostwng 
i'w  ddysgu,  a  dadguddio  iachawdwriaeth  iddo. 

"  Lle  ni  byddo  gweledigaeth  (gan  hyny)  methu  a  wna  y 
bobl;"  (Diar.  xxix.  18),  "methu"  mewn  modd  deallol  a 
moesol,  heb  yr  un  arweinydd  o  ymddiried  yn  y  byd  hwn,  na 
gobaith  ansigledig  am  ddedwyddwch  yn  y  byd  a  ddaw. 


*  Gwelhefyd  Ail  Lythyr  Dr.  Gregory,  a  Giceithiau  Dcddridgc,  Lect.  cüi. 


PENNOD  II. 

Y   CANON,   NEU   LYFEAU    Y  BEIBL. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Ystyr  y  gair  Canon —  Y  Llyfrau  a  gyfansoddant  y  Canon — Dosran* 
iadau  or  Hen  Destament — Y  Talmud—Trefn  Llyfrau  y  Beibl 
llebraeg — Dosbarthiad  y  Beibl  i  Bennodau  ac  Adnodau — Llyfrau  yr 
Hen  Datament  ag  sydd  wedi  myned  ar  goll — Yr  Antilegomena,  neu 
y  Llyfrau  a  amhcuid — Awdurdod  a  gorpheniad  y  Canon — Canon 
yr  Hen  Destament—CadwracthLlyfrau,  a  gorphcniad  Canon  yr  Hcn 
Desiament — Canon  y  Testccment  Ncwydd — Yr  ystyriacthau  a  alwent 
am  cldealltwriaeth  yn  mhlith  yr  eglwysi  o  barthed  ir  Llyfrau 
Canonaidcl — Tystiolaeth  hancsyddol  i  Ysgrythyrau  y  Tcstament 
Newydd — Llyfrau  Apocryphaidd  y  Tcstament  Newydd  yn  annheil- 
wng  o  clderbyniad — Amseryddiaeth  a  Chynnwysiad  Llyfrau  y  Bcibl. 

Ystyr  lythyrenol  y  gair  canon  (/ccuẃ)  ydyw  corsen,  neu  ffon  ; 
yna  corscn  neu  ffon  fesur ;  o  hyn  y  deilliodd  ei  ystyr  frugyrol, 
safon  neu  reol ;  er  engraifft,  rheol  bywyd  a  safon  athrawiaeth  : 
"  Cynnifer  ag  a  rodiant  yn  ol  y  rheol  (Groeg,  canon)  hon,"  &c. 
(Gal.  vi.  lu.)  Defnyddia  y  rhai  a  elwir  y  Tadau  Groegaidd  ef 
yn  fynych  yn  yr  ystyr  yma.  Gan  mai  ewyllys  ddadguddiedig 
Duw,  fel  y  dadguddir  hi  yn  yr  Ysgrythyrau,  oedd  y  safon  at  ba 
un  yr  appelient  yn  holl  bwyntiau  fîydd  a  dyledswydd,  daeth  yr 
ysgrifenwyr  Cristionogol  boreuol  yn  ddiarwybod  iddynt  eu 
hunain  i  sôn  am  y  gyfrol  santaidd  a'i  hadnabod  fel  y  Caxox, 
neu  y  Eheol.  Y  canon,  gan  hyny,  yw  holl  air  Duw,  yr  hwn 
a  dderbyniwn  fel  safon  anffaeledig  ífydd  ac  ymarweddiad. 

I.  Y  Llyfrau  a  gyfansoddant  y  Canon.  Y  rhai  hyn 
yw  y  rhai  sydd  yn  ein  Beiblau  Cymreig  a  Seis'nig,  pan  y  mae 
yr  Apocrypha  yn  cael  ei  adael  allan  ;  sef  39  o  lyfrâu  yr  Hen 
Destament,  a  27  o  lyfrau  y  Testament  Newydd.  Dosberthid 
yr  Hen  Destament  gan  yr  Iuddewon  ar  y  cyntaf  ar  ol  gorphen- 
iad  Canon  yr  Hen  Destament,  i  dair  rhan  :  sef  y  Gyfraith, 
y  Prophiuydi,  a'r  fíagiographa,  neu  yr  Ysgrifenìadau  Santaidd. 
Yn  y  rhagymadrodd  i  lyfr  Siraoh,  yn  yr  Apocrypha,  gelwir 
Ysgrythyrau  yr  Hen  Dostament,  44  Y  Gyfraith,  a'r  Prophwydi, 


32 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


a'r  llyfrau  ereill  ag  sydd  oV  un  ysbryd."  Defnyddia  Philo 
Judseus  (A.D.  40,)  wrth  ddesgrifio  hanes  yr  Esseniaid,  eiriau 
cyffelyb :  "  Ni  dderbyniant  (eb  efe)  ond  y  cyfreithiau,  a'r 
oraclau  a  lefarwyd  trwy  y  prophiuydi,  a'r  hymnau  aW  llyfrau 
ereill."  Felly  hefyd  y  Testament  Newydd  :  "  Dyma  y  geiriau 
a  ddywedais  i  wrthych,  pan  oeddwn  eto  gyda  chwi,  bod  yn 
rhaid  cyflawni  pob  peth  a  ysgrifenwyd  yn  Nghyfraith  Moses, 
a'r  Prophwydi,  a'r  Salmau,  am  danaf  fi  "  (Luc  xxiv.  24.) 
Mae'n  debyg  mai  yr  un  peth  a  olygai  Philo  wrth  hymnau,  ag 
olygai  yr  Iesu  wrth  Salmau,  yn  y  geiriau  uchod.  Dywedai 
Josephus  hefyd  fod  y  Gyfraith  a'r  Prophwydi  yn  gwneyd  i 
fyny  y  ddwy  ran  gyntaf  o'r  Ysgrythyrau  luddewig,  a  bod  y 
llyfrau  ereill  yn  cynnwys  hymnau  i  Dduw  a  gwersi  bywyd  i 
ddyn.  Yn  y  rhan  o'r  Talmud*  Babilonaidd,  a  elwir  y  Gemara, 
cawn  y  frawddeg  ganlynol,  yr  hon  sydd  yn  dangos  fod  yr  un 
dosbarthiad  yn  cael  ei  gydnabod  gan  yr  Iuddewon  hyd  yr  adeg 
hono  ; — "  Y  mae  ein  dynion  doethion  yn  dweyd  fod  y  cyfan  yn 
un,  a  phob  rhan  yn  gyflawn  ar  ei  phen  ei  hun  ;  ac  y  maent 
wedi  trosglwyddo  i  ni  y  Gyfraüh,  y  Prophwydi,  a'r  Ysgrifen- 
iadau  (cethwbim,)  ynunedigâ'u  gilyddmegys  un  cyfangorph."t 
Cynnwysai  y  Gyfraith,  burn'  llyfr  Moses  ;  y  Prophiuydi,  Josua, 
y  Barnwyr,  1  a'r  2  Samuel  fel  un  llyfr,  1  a'r  2  Brenhinoedd  fel 
un  llyfr,  Jeremiah,  Ezeciel,  Esaiah,  a'r  Deuddeg  Prophwydi 
Bychain  megys  un  llyfr :  y  cyfan  o'r  ail  ddosparth  yn  gwneyd 
wyth  llyfr  (yn  ol  rhai  tiefniadau) :  a  chynnwysai  y  trydydd 
dosbarth,  sef  yr  Hagiographa,  neu  yr  Ysgrifeniadau  Santaidd, 
y  Salmau,  y  Diarhebion,  Caniadau  Solomon,  a'r  Pregethwr, 
neu  Ecclesiastes ;  (ac  yn  ol  trefniant  diweddarach,  y  rhai 
canlynol  hefyd)  Job,  Euth,  Galarnad  Jeremiah,  Esther,  Daniel, 
Ezra,  Nehemiah,  a'r  Chroniclau.  Mae  dau  neu  dri  o  bethau  i 
sylwi  arnynt  er  deall  y  pwnc  hwn: — 

*  Talmud  (j\^=to  learn),  the  great  repository  of  Jewish  law  and  learning, 
contaiuing  the  Mishna  or  text,  and  the  Gemara  or  commentary.  There  are  two 
works  of  this  name,  one  named  the  Talmud  of  Jerusalem,  aud  the  other  the 
Talmud  of  Babylon.  Th3  Misbna  was  the  work  of  Iíabbi  Jehudah  the  Holy,  the 
famed  doctor  of  Tiberias,  about  the  end  of  the  second  century.  Rabbi  Jochanan 
Ben  Eliezer  compiled  a  Gemara  about  the  sixth  century,  and  this,  with  the 
Mishna,  is  called  tìie  Talmud  of  Jerusalem.  About  the  same  period  the  doctors 
in  Babylon  áli  a  similar  work,  and  theirs  is  tue  more  highly  prized.  Maimonides 
made  an  abrid^'ment  of  it  in  the  twelfth  century.  The  Talmud  of  Babylon  was 
printed  at  Amsterdam  in  twelve  volumes,  folio.— Eadie's  Ecclcsiast  cal  Cyclo- 
pce  Ha. 

t  Stuart  on  thc  Canon,  äcction  xi. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


33 


1.  Fe  welir  fod  llyfrau  hanesyeldol  yn  yr  adran  a  elwir 
y  Prophwydi.  megys  Josua,  y  Barnwyr,  &c.  Er  cyfrif  aim 
hyn,  nid  oes  eisieu  ond  cofìo  fod  yr  Iuddewon  yn  galw  pawb  a 
gredid  eu  bod  yn  ysbrydoledig  yn  brophwydi.  Cymharer  Mat.. 
xi.  13. 

2.  Fe  welir  hefyd  fod  yr  Ilagiographa,  neu  yr  Ysgrifeniadau 
Santaidd,  weithiau  yn  myned  o  dan  yr  enw  Salmau.  Y 
rheswm  dros  hyn  ydy w  am  mai  y  SaJmau  oedd  y  llyfr  cyntaf  yn 
vr  adran  hon,  a'i  fod  yn  un  o'r  prif  adraniadau  o  honi ;  neu  yn 
ol  rhai  awduron,  am  fod  y  rhan  fwyaf  o  honi  yn  farddoniaeth. 
"Weithiau  hefyd  ceir  dau  brif  enw  yr  adraniadau  Iuddewig  o'r 
Beibl  gyda'u  gilydd,  sef  y  Gyfraith  aV  Prophiuydi  (Mat.  xi. 
13,  xxii.  40.  Luc  xvi.  16.  Ioan  i.  45),  neu  Moses  a'r  Pro- 
phwydi  (Luc  xvi.  29,  31,  xxiv.  27).  Bryd  arall  ceir  y  gair 
Ysgrythyrau  yn  dynodi  yr  holl  ysgrifeniadau  ysbrydoledig 
(Mat.  xxi.  42.    Luc  xxiv.  42.    Ehuf.  xv.  4.) 

3.  Wrth  ddarllen  ỳ  gwahanol  lechresi  o  lyfrau  yr  Hen  Desta- 
ment  yn  ysgrifeniadau  yr  Iuddewon,  Jerome,  a  phenderíyn- 
iadau  cynghorfeydd  yr  eglwys  foreuol,  yr  ydym  yn  canfod 
gwahaniaeth  yn  y  rhif. 

Cyfrifa  ysgrifenwyr  y  Talmud  lyfrau  yr  Hagiographa  yn  un 
ar  ddeg,  a  Jerome  yn  naw  ;  y  rheswm  am  y  gwahaniaeth  yw, 
fod  Jerome  yn  cyfrif  Josua  a  Euth  fel  un  llyfr,  a'r  un  modd 
brophwydoliaethau  a  Galarnad  Jeremiah,  tra  y  mae  y  Talmud 
iaid  yn  eu  cyfrif  ar  wahan.  Cyfrifa  Melito,  esgob  Sardis,  yn 
A.D.  170,  lyfrau  Samuel  a  Brenhinoedd  fel  un  Uyfr,  o  dan  yr 
enw,  "  Pedwar  llyfr  y  brenhinoedd."  Cyfrifid  Ezra  a  Nehem- 
iah  hefyd  weithiau  fel  un  llyfr,  br3rd  arall  fel  dau.  Weithiau 
.  corphorid  Nehemiah  ac  Esther  yn  Ezra.*  Gwel  yn  mhellach 
yn  niwedd  yr  adran  ar  Ganon  yr  Hen  Destament. 

Gj'da  golwg  ar  drefniant  llyfrau  yr  Hen  Destamont,  nid 
ydyw  yn  wastad  yr  un  peth.  Yr  oedd  rhai  o'r  Iuddewon 
yn  dewis  un  trefniant,  ac  ereill  un  arall  gwahanol.  Y  drefn 
ganlynol  yw  yr  un  yn  yr  hon  y  saif  y  llyfrau  yn  yr  argraff- 
iadau  o'r  Beibl  Ilebraeg,  a  ddefnyddir  yn  gyífredin  : — 

PUAl'  LLYFE,  MOSES.  LefitÌCUS. 

Genesis.  Numeri. 
Exodus.  Deuteronomium. 


*  Sticart  oìi  the  Old  Test.  Canon,  Sections  xi.  xii.   Ritto's  Cycl.  Art.  "Ca 


34 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Y  PROPHWYDI  BLAENAF. 
Josua. 
Barnwyr. 

1  Samuel. 

2  Samuel. 

1  Brenhinoedd. 

2  Brenhinoedd. 

Y  PROPHWYDI  DIWEDDARAF. 
Esaiah. 
Jeremiah. 
Eseciel. 
Hosea. 
Joel. 
Amos. 
Obadiah. 
Jonah. 
Michah. 
Nahum. 
Habacuc. 


Sephaniah. 
Haggai. 
Secharia1!. 
Malachi. 

YF*  YSGBIFENIADATJ  SANTAIDD. 

Y  Salmau. 

Y  Diarhebion. 
Job. 

Caniadau  Solomon. 

Euth. 

Galarnad. 

Y  Pregethwr. 
Esther. 
Daniel. 
Ezra. 

Nehemiah. 

1  Chronicl. 

2  Chronicl. 


Nis  gall  y  trefniant  hwn  fod  yn  un  cywir.  Gwelir  fod  y 
Salmau  ar  ol  Malachi,  yr  hyn  nas  gall  fod  yn  iawn,  gan  fod  y 
mwyafrif  o  honynt  wedi  cael  eu  cyfansoddi  gan  Dafydd,  dros 
bum'  can'  mlynedd  o  flaen  Malachi.  Cyfansoddwyd  y  Diar- 
hebion  gan  Soìomon,  eto  dodir  llyfr  y  Diarhebion  yn  y  gyfres, 
fel  pe  buasai  wedi  ei  ysgrifenu  ar  ol  y  caethiwed  Babilonaidd. 
Fe  fernir  nad  oedd  Josephus  yn  cynnwys  yn  y  Drydedd  Ean 
unrhyw  lyfrau  heblaw  y  Salmau,  y  Diarhebion,  y  Pregethwr, 
a'r  Caniadau,  gan  ei  fod  yn  ei  darlunio  fel  yn  gynnwysedig  o 
"  hymnau  i  Dduw,  a  gwersi  hywyd  i  ddyn  ;"*  ac  mae  yn  amlwg 
nad  ydyin  i  farnu  amseriad  llyfr  oddiwrth  ei  le  yn  y  Beibl 
Hebraeg,  fel  yr  argreffir  ef  fynychaf  yn  bresennol.  Ym- 
ddengys  fod  ysgrifenwyr  y  Talmud  yn  sylfaenu  eu  dosbarthiad 
o'r  llyfrau  santaidd  ar  eu  tyb  gyfeiliornus  eu  hunain  am 
raddau  ysbrydoliaeth  yr  ysgrifenwyr ;  dodasant  Moses  yn 
gyntaf,  am  y  credent  na  ysbrydolwyd  neb  i'r  fath  raddau  ag 
ef ;  yna  y  prophwydi,  fel  y  rhai  agosaf  ato  mewn  ysbrydol- 
iaeth  ;  yna  ysgrifenwyr  yr  Hagiographa  neu  y  Drydedd  Ean, 
fel  yn  meddu  y  gradd  isaf  o  ysbrydoliaeth.    Ni  raid  i  ni 

*  Stuart  on  the  Canon,  p.  219,  London,  1849. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


35 


ddweyd  mai  dychymmyg  disail  y  Rabbiaid  ywy  dyb  hon  am  ys- 
brydoliaeth  ysgrifenwyr  y  Beibl,  a'i  bod  yn  berfTaith  gyfeíliorn- 
us.  Y  ffaith  yw,  nid  oedd  unffurfiaeth  yn  nhrefniad  llyfrau  yv 
Hen  Destament  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  nac  yn  mhlith 
Cristionogion  y  canrifoedd  cyntaf.  Mae  y  Masoritiaid  a'r 
Talmudiaid  yn  gwahaniaothu ;  felly  Jorome  ac  Origen ;  a 
gwa-hanol  gynghorauyr  eglwys  gyntefig.* 

Ystyriwn  y  nodiadau  hyn  o  bwys,  gan  fod  awdwyr  hanncr 
anffyddol  yn  gwadu  dilysrwydd  (autlienticity)  ac  yn  dysgu 
diweddarwch  awduriaeth  llyfrau  y  Chronicl  a  Daniel,  am 
eu  bod  wedi  eu  dodi  yn  mhlith  yr  Ilagiographa,  fel  pe 
buasai  hyny  yn  brawf  fod  y  llyfrau  wedi  cael  eu  hysgrifenu 
mewn  adegau  diweddarach  nag  a  brofîesant.  Fe  wel  y 
darllenydd  mor  ddisail  yw  y  fath  dyb. 

Nid  oecld  unfTurfìaeth  ychwaith  yn  nhrefniant  lleol  llyfrau  y 
Testament  Newydd.  Saif  yr  efengylau  a'r  Actau  yn  wastad  yn 
mlaenaf  yn  yr  ysgriflyfrau  (manuscripts) ;  ond  y  mae  lleoliad 
yr  epistolau  yn  amrywio ;  yn  ol  ysgriflyfrau  Alexandria, 
y  Yatican,  ac  Ephraim  y  Syriad,  yr  hyn  hefyd  a  gadarnheir 
gan  Gynglior  Liodicea  (A.D.  361),  Cyril  o  Jerusalem  (yr 
hwn  a  fu  farw  A.D.  386),  ac  Athanasius  (yr  hwn  a  fu  farw 
A.D.  373),  yr  Epistolau  Cyffredinol  yw  y  rhai  blaenaf ;  ac 
ymddengys  mai  hyn  oedd  eu  trefn  yn  yr  eglwysi  Dwyreiniol. 
Fel  hyn  hefyd  y  mae  Lachmann  yn  lleoli  yr  Epistolau.  O'r 
ochr  arall,  cawn  yr  eglwysi  Gorllewinol  yn  rhoddi  y  flaenor- 
iaeth  i  Epistolau  Paul,  gan  eu  trefnu  yn  ol  pwysigrwydd 
cymharol  yr  eglwysi  a'r  personau  at  ba  rai  yr  ysgrifenasid 
hwynt;t  yr  hyn  a  rydd  gyfrif  paham  y  mae  y  llythyr  at  y 
Ehufeiniaid  wedi  cael  ei  osod  yn  mlaenaf,  tra  y  dengys  y 
lleoedd  canlynol  ei  fod  o  ddyddiad  diweddarach  na'r  llythyrau 
at  y  Corinthiaid.  (1  Cor.  xvi.  1.  2  Cor.  ix.  1—4.  Rhuf.  xv. 
25,  26.) 

Nid  ydym  yn  gwybod  yn  iawn  pa  bryd,  na  chan  bwy  y 
trefnwyd  llyfrau  y  Beibl  yn  y  drefn  yn  yr  hon  y  ceir  hwynt 
yn  ein  Beiblau  Cymraeg  ;  fe  ddichon  fod  trefn  y  llyfrau,  fel  y 
maent  yn  nghyíieithiad  Lladinaidd  y  Pabyddion,  yn  ol  pender- 
fyniad  Cynghor  Trent  yn  1546  (yr  hyn  sydd  yn  debyg  i'r 
drefn  yn  y  Beibl  Cymraeg  a  Saesonaeg,  oddi  eithr  fod 
yr   Apocrypha  yn  Meibl  y  Pabyddion),   wedi  dylanwadu 

*Stuart  on  thc  Canon,  p.  25S.  Hendersorìs  Inspiration,  pp.  404 — áOC,  London,  1S47. 
t  Dr.  W.  Smith's  Dict.  ofthe  Bible,  Art.  "  Bible," 


36 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOSGLIAD. 


ar  drefniad  y  llyfrau   yn  nghyfieithiadau  Protestaniaid  y 
deyrnas  hon.    Nid  oes  llawer  o  bwys  yn  hyn. 

Fe  briodolir  dosbarthiad  llyfrau  y  Beibl  i  bennodau  weithiau 
i  Lanfranc,  archesgob  Caergaint,  yn  yr  unfed  ganrif  ar  ddeg ;  a 
phryd  arall  i  Langton,  archesgob  Caergaint,  yn  y  drydedd 
ganrif  ar  ddeg;  ond  ymddengys  mai  gwir  awdwr  y  dosbarthiad 
dan  sylw  oedd  Cardinal  Hugo  de  Sancto  Caro,  yr  hwn  a 
flodeuodd  tua  chanol  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg,  ac  a  ysgrifenodd 
esboniad  enwog   ar  yr  Ysgrythyrau.    Gwnaeth  fynegair  i'r 
Beibl  Lladinaidd,  a  dosbarthodd  ef  i  bennodau  fel  y  maent 
genym  ni  yn  awr,  a  dosbarthodd  y  pennodau  drachefn  i  adran- 
iadau  llai,  gan  eu  gwahaniaethu  â'r  llythyrenau,  A,  B,  C,  D, 
E,  F,  gan  leoli  y  llythyrenau  oddiwrth  eu  gilydd  ar  fìn  y 
ddalen  yn  ol  hyd  y  bennod.     Gwnaeth  Eabbi  Mordecai 
Nathan,  yn  y  bymthegfed  ganrif,  wasanaeth  cyffelyb  i  efryd- 
wyr  y  Beibl  Hebraeg,  yr  hwn  a  ddilynodd  adraniadau  Hugo 
gyda  golwg  ar  y  pennodau,  ac  a  nododd  adraniadau  ereill 
â  llythyrenau  minddalenol,  y  rhai  a  welir  yn  awr  yn  y  Beibl 
Hebraeg  bob  pummed  adnod.*    Yn  1661,  yr  argraffiuyd  y 
Beibl  Hebraeg  gyntaf  gydag  adnodau  gan  un  Athias,  Iuddew 
o  Amsterdam  ;   a  Bobert  Stephens  oedd  y  cyntaf  i  argratfu 
y  Testament  Newydd  Groeg  gydag  adnodau,  yn  1551.  Dywed 
Dr.  W.  Wright,  yn  Kütos  Cyclopceäia,  fod  Sanctes  Pagninus 
wedi  gwneyd  hyn  yn  1528  â'r  Beibl  Lladin.    Y  Testament 
Newydd  Seis'nig  cyntaf  gydag  adnodau  oedd  yr  un  a  argraff- 
wyd  yn  Geneva,  yn  1557.    Yn  Geneva  hefyd,  yn  1560,  yr 
argraffwyd  y   Beîbl  cyflawn  cyntaf  wedi  ei  ddosbarthu  i 
bennodau  ac  adnodau.f 

*  Eadie's  Ecclest.  Cyc.  Art.  "  Bible."  Wheeler's  Analysis  of  Old  Test.  History, 
p.  xxix.  Pareau  on  the  Interpretation  ofthe  Old  Testament,  vol.  i.  chap.  iii.  §  5. 
(Biblical  Cabinet,  vol.  viii.) 

+  Ymddengys  mai  y  Masorites  a  ddosranodd  lyfrau  y  Beibl  Hebraeg  gyntaf  i 
adnodau.  Math  o  Ysgrifenyddion  oeddynt  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  y  rhai  a 
ysgrifenent  gopiau  o'r  Ysgrythyrau  Hebraeg,  ac  a  broffesent  ddysgu  y  ffordd  gywir 
i'w  darllen  a'u  bcirniadu.  Gelwir  eu  gwaith  Masora=traddodiad,  o'r  ferf  Hebreig 
masar,  traddodi  (yn  ol  ystyr  y  Talmud  i'r  ferf),  am  y  rheswm,  meddant,  fod 
Duw  wedi  dysf,ru  Moses  i  ddarllen  ac  egluro  y  gyfraith,  a'i  fod  ef  wedi  trosglwyddo 
y  ddysgeidiaeth  i'w  olafiaid,  a  hwythau  drachefn  i'w  hiliogaeth,  o  genedlaeth  i 
genedlaeth,  hyd  nes  y  darfu  i'r  doctoriaid  hyn  ei  hysgrifenu.  Ymddangosasant  ar 
wahanol  adegau  o'r  bummed  ganrif  yn  mlaen  i'r  unfed  ganrif  ar  ddeg  ;  oblegyd 
fe  geir  dau  tra  enwog  o  honynt  oddeutu  A.D.  10^50,  sef  Ben-Asher  a  Ben-Naphtali. 
Y  ddau  hyn  oedd  y  rhai  diweddaf  i  wneyd  unrhyw  gyfnewidiad  yn  y  nodau  llafar, 


Y  beibl  a'i  ddehongliàd. 


37 


Lhjfrau  wedi  myned  ar  goll,  y  rhai  y  cyfeirir  atynt  yn  yr 
Ilen  Destament. 

Dichon  mai  yn  y  fan  yina  y  dylid  cyfeirio  at  amryw  lyfrau  y 
crybwyllir  am  danynt  yn  yr  Ilen  Destament,  ond  y  rhai  sydd 
yn  awr  ar  goll.  Mae  pob  efrydydd  wedi  sylwi  yn  fynych  ar  y 
cyfeiriadau  atynt,  ac  yn  methu  oyfrif  am  danynt,  ac  yn 
synu  eu  bod  wedi  myned  ar  goll,  a'r  fath  sylw  parchus  yn  cael 
ei  dalu  iddynt  yn  y  Beibl.  Mae  yn  debygol,  fel  y  sylwa  Moses 
Stuart,  fod  rhai  o  honynt  yn  cael  eu  hystyríed  yn  lyfrau 
cyssegredig  ac  awdurdodol,  megys  y  rhai  a  elwir  llyfrau  y 
prophwydi.  Nid  ydyw  yn  ofynol  i  ni  gredu  íbd  yr  ysgrifenwyr 
o  dan  ysbrydoliaeth  Duw  wrth  ysgrifenu  eu  holl  gynnyrchion  ; 
er  engraifTt,  Solomon,  pan  yn  ysgrifenu  ei  weithiau  ar  lysieu- 
aeth  a  mildraeth  (1  Bren.  iv.  32,  33) ;  ni  sonir  am  y  rhai 
hyn  fel  cynnyrchion  Dwyfol  ysbrydoliaeth,  ond  fel  prawf  o'r 
talentau  a'r  athrylith  â'r  rhai  yr  oedd  Duw  wedi  ei  gynnysg- 
aethu.  Cyfeirir  at  lyfrau  ereill,  y  rhai  y  mae  yn  anhawdd 
penderfynu  pa  un  a  ydym  i'w  hystyried  fel  cynnyrchion 
ysbrydoliaeth,  ai  ynte  fel  cofnodion  cywir  o  ífeithiau  hanes- 
yddol  gan  haneswyr  heb  gymhorth  goruwchnaturiol.  Dodwn 
yma  gyfres  o  honynt  fel  y  dygwyddant  yn  ein  Beibiau 
Cymraeg,  gan  ddodi  sylwedd  nodiadau  Moses  Stuart  arnynt,  ac 
ychwanegu  ereill  o'r  eiddom  ein  hunain  atynt : 

(1,)  Yn  Numeri  xxi.  14,  mae  yr  ysgrifenydd  yn  appelio  am 
gadarnhad  o'r  hyn  a  ysgrifenai  at  Lyfr  Rhyfeloedd  yr  Arg- 
liuydd.  "  Am  hyny  dywedir  yn  llyfr  rhyfeloedd  yr  Arglwydd, 
Y  peth  a  wnaeth  efe  yn  y  Môr  Coch,  ac  yn  afonydd  Arnon." 
Nis  gellir  penderfynu  oddiwrth  hyn  pa  un  a  ystyrid  y  llyfr 
hwn  yn  gyssegredig  ai  peidio  ;  ond  y  mae  yn  amlwg  yr  ystyrid 
ef  o  awdurdod  hanesyddol  ddiamheuol. 

(2,)  Cyfeirir  yn  Jos.  x.  12,  13,  a'r  2  Sam.  i.  18,  at  Lìyfr 
Jazer.  Golyga  hyn  Llyfr  yr  Uniaiun,  a  gall  fod  yn  lyfr 
am  bersonau  a  ystyrid  yn  rhai  uniawn,  neu  yn  waith  un 
o'r   enw  Jasher.     Golyga  Moses  Stuart,  Lowth,  Gesenius, 


ac  i  ysgrífenu  nodiadau  beirniadol  ar  yinyl  y  ddalen,  yn  y  Beibl  Hebraeg. 
Dywedir  eu  bod  wedi  cyfrif  adnodau  y  Beibl  Hebraeg,  a  chael  5,245  o  honynt  yn 
mhum'  llyfr  Moses,  »  23,206  yn  yr  holl  Feibl.-Jcnnings's  Jewish  Antiquities,  pp. 
273-275. 


38 


Y  BEIBL  A  I  DDEHONGLIAD. 


ac  ereill,  mai  casgliad  o  ganiadau  cenedlaethol  yr  Iuddewon 
ydoedd,  yn  mha  rai  yr  oedd  clod  enwogion  y  genedl  yn  cael  ei 
ddadgan.  Yn  Josua  apelir  ato  am  gadarnhad  o'r  hyn  a 
ddywedir  am  y  wyrth  dan  sylw  yno  ;  ac  yn  Samuel  am  brawf  o 
alar  Dafydd  am  Saul  a  Jonathan.  Nis  gellir  casglu  oddiwrth 
yr  apeliadau  hyn  pa  un  a  ystyrid  ef  yn  ysbrydoledig  ai  peidio ; 
ond  am  ei  awdurdod  hanesyddol,  nid  oes  amheuaeth,  neu 
ni  fuasai  ysgrifenwyr  y  Beibl  yn  cyferio  ato.  Am  wahanol 
olygiadau  arno,  gwel  Eiriaduron  Kitto  a  Dr.  W.  Smith. 

(3,)  Llyfr  di-enw  yn  nyddiau  Samuel.  "Yna  Samuel  a 
draethodd  gyfraith  y  deyrnas  wrth  y  bobl,  ac  a'i  hysgrifenodd 
mewn  llyfr,  ac  a'i  gosododd  ger  bron  yr  Arglwydd  "  (1  Sam.  x. 
25).  Mae'n  debyg  fod  y  llyfr  hwn  yn  fath  o  grynhodeb  o 
gyfansoddiad  y  deyrnas,  ac,  mae'n  ddiamheuol,  o  awdurdod 
ar  y  pwnc  ;  ond  ni  cheir  cyfeiriad  arall  ato  yn  y  Beibl. 

(4,)  Yn  1  Bren.  iv.  32,  33,  cyfeirir  at  dair  mil  o  ddiarhebion 
Solomon,  a'i  bymtheg  cant  o  ganiadau,  a'i  weithiau  ar  lys- 
ieuaeth  a  mildraeth.  Dichon  eu  bod  mewn  rhan  yn  ysbrydol- 
edig.  Mae'n  bossibl  fod  llyfr  y  Dìarhebion  yn  gynnwysedigyn 
y  tair  mil  diarhebion;  dichon  hefyd  fod  rhai  o'r  caniadau 
y  cyfeirir  atynt  uchod  yn  gyssegredig,  ac  fod  llyfr  Caniadau 
Solomon  yn  perthyn  i'r  cyfryw.  Mae'n  ymddangos  yn  dra 
thebygol  na  ystyriai  yr  Iuddewon  fod  ei  holl  gynnyrchion 
yn  ysbrydoledig,  ac  mai  dyma  a  rydd  gyfrif  am  na  chadwyd 
hwynt  oll  rhag  myned  ar  goll. 

(5,)  Yn  1  Bren.  xi.  41,  sonir  am  "  Lyfr  Giueithredoedd 
Soìomon."  Mae'n  debyg  mai  hanes  cyflawn  a  chywir  am 
deyrnasiad  a  gorchestion  Solomon  ydoedd,  yr  hwn  a  ystyrid  yn 
safon  ar  y  pwnc  hwn.  Nis  gellir  casglu  oddiwrth  hyn  ei 
fod  yn  ysbrydoledig ;  gall  fod  neu  gall  beidio  bod ;  yr  hyn 
a  ddysgir  yw  ei  fod  yn  hanes  cywir  a  ffyddlawn. 

(6,)  Yn  1  Bren.  xiv.  19,  sonir  am  "  Lyfr  Clironicl  Brenin- 
oedd  Israel"  Llyfrau  hanesyddol  am  freninoedd  Israel 
oedd  y  rhai  hyn,  ond  heb  gynnwys,  mae'n  debyg,  hanes 
breninoedd  Judah  hefyd. 

(7,)  Yn  1  Bren.  xv.  7,  sonir  o'r  ochr  arall  am  "  Lyfr 
Chronicl  Breninoedd'  Judqh"  fel  yn  cynnwys  hanes  brenin- 
oedd  Judah,  yn  wrthgyferbyniol  i  frenhinoedd  Israel. 

(8,)  Yn  1  Chron.  xxix.  29,  dywedir  fod  gweithredoedd 
cyntaf  a  diweddaf  y  brenin  Dafydd,  yn  ys^rrifenedig  yn  ngeiriau 
(Saesonaeg,  in  the  booh,  yr  hyn  a  olyga  yr  llebraeg  a'r  Cymraeg) 


Y  BEIBL  A  I  DDEIIONGLIAD. 


39 


Samuel  y  gweledydd,  ac  yn  ngeiriau  Nathan  y  prophwgd,  ac 
yn  ngeiriau  Gad  y  gweledydd"  Ymddengys  fod  tri  phrophwyd 
y  rhai  oeddynt  yn  gydoeswyr  wedi  ysgrifenu  hanes  Daf'ydd. 
Dichon  mai  y  llyfr  a  feddwn  yn  awr  o  eiddo  Samuel  yw 
un  o  honynt,  neu  fe  allai  ei  fod  yn  sylwedd  a  thalfyriad 
o'r  tri. 

(9,)  Yn  2  Chron.  ix.  29,  cawn  hanes  cyíTelyb  am  Nathan, 
Ahiah,  ac  Ido,  yn  ysgrifenu  hanes  Solomon. 

(10, )•  Yn  2  Chron.  xii.  15,  dywedir  fod  Semeiah  y  prophwyd, 
ac  Ido  y  gweledydd,  wedi  ysgrifenu  hanes  Rehoboam. 

(11,)  Yn  2  Chron.  xxvi.  22,  dywedir  fod  "  Esaiah  y 
prophwyd,  mab  Amos,"  wedi  ysgrifenu  hanes  Uzziah. 

(12,)  Yn  2  Chron.  xxviii.  26,  sonir  am  "  Lyfr  breninoedd 
Judah  ac  Israel"  Dichon  mai  llyfr  y  Breninoedd,  fel  y  mao 
genym  ni  yn  awr  a  olygir,  er  na  ellir  bod  yn  sicr. 

(13,)  Sonir  yn  2  Chron.  xx.  34,  am  r<  eiriau  (Saes.  llyfr) 
Jehu,  mab  Hanani"  (1  Bren.  xvi.  1,  7),  fel  yn  cynnwys  hanes 
Jehosaphat. 

(14,)  Yn  2  Chron.  xxxii.  32,  crybwyllir  am  hanes  bywyd 
Hezeciah,  wedi  ei  ysgrifenu  gan  Esaiah  y  prophwyd,  yr 
hyn,  inae'n  bossibl,  sydd  i'w  gael  yn  Esaiah  xxxvi. — xxxix.  : 
a'r  llyfrau  ereill  a  grybwyllir,  mae'n  debygol,  yw  llyfrau 
y  Breninoedd  yn  ein  Beiblau  ni  yn  bresennol. 

(15,)  Yn  2  Chron.  xxxiii.  18,  dywedir  fod  hanes  Manasseh 
yn  ysgrifenedig  yn  <{  ngeiriau  (Saes.  llyfr)  breninoedd  Israel," 
yr  hyn  a  olyga,  fe  ddichon,  lyfr  y  Breninoedd. 

(16,)  Yn  2  Chron.  xxxv.  25,  sonir  am  "  Alarnad  Jeremiah  ar 
ol  Josiah"  Yr  oedd  hon,  mae'n  amlwg,  yn  wahanol  i'r  hon  a 
gawn  yn  y  llyfr  a  elwir  "  Galarnad  Jeremiah." 

Mae  yn  ymddangos  fod  yr  uchod  yn  cynnwys  cyfres  gyflawn 
o'r  llyfrau  y  cyfeirir  atynt,  fel  yn  meddu  bodolaeth  annibynol 
ar  yr  Ysgrythyr,  oddi  eithr  fod  rhai  o  honynt,  fel  yr  awgrym- 
wyd,  yn  rhanau  o'r  Beibl  ei  hun.  Sonir,  mae'n  wir,  am  lyfrati 
yn  Exod.  xvii.  14,  xxiv.  7,  ond  mae'n  debyg  fod  y  rhai 
hyny  wedi  eu  corphori  yn  mhum'  llyfr  Moses.  Yn  Esaiah 
xxxiv.  16,  golyga  u  Llyfr  yr  Argliuydd"  mae  yn  dra  thebj'gol, 
yr  Ysgrythyrau  y  rhai  oeddynt  y  pryd  hwnw  yn  bodoli. 

Mae  y  nodiadau  canlynol  yn  cynnyg  eu  hunain  i'n  sylw  ar  y 
gyfres  flaenorol : — 

1.  Ymddengys  nad  ydyw  llyfrau  Hanesyddol  yr  Hen 
Destament  amgen  na  thalfyriadau  o  hanes  y  genedl  Isradaidd  a' i 


40 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


liamgylchiadau ;  ac  oblegyd  hyny  cyfeirir  ynddynt  yn  fynych 
at  ysgrifeniadau  ereill  cyflawnach  am  gadarnhad  ac  eglurhad 
manylach  ar  yr  hyn  a  grybwyllir. 

2.  0  herwydd  prinder  a  drudaniaeth  copiau,  mae  yn  debyg 
i'r  hanesion  helaethaf  gael  eu  hesgeuluso,  a'r  talfyriadau  gael 
eu  defnyddio  yn  fwy  mynych  fel  rheoi;  nes  o'r  diwedd  i'r 
hanesion  cyflawn  fyned  ar  goll. 

3.  Nid  yw  amcanion  Dadguddiad  yn  galw  am  i  ni  gael  yr 
hyn  oll  a  amlygodd  Duw  erioed  i'r  byd.  Dywed  yr  apostol 
Ioan,  na  roddodd  efe  ond  crynhodeb  o  hanes  Mab  Duw ;  ni 
fuasai  dynion  yn  cael  hamdden  i  ddarllen  a  myfyrio  y  cyfan. 
(Ioan  xxi.  25.)  Yr  un  modd  gÿda  golwg  ar  lyfrau  yr  Hen 
Destament.  Pe  buasai  y  cofnodion  helaeth,  manwl,  a  chyf- 
lawn,  wedi  cael  eu  trosglwyddo  i  lawr  i  ni,  buasent  yn  gwneyd 
y  Beibl  i  raddau  helaeth  yn  annefnyddiol,  o  herwydd  ei  hel- 
aethder  a'i  ddrudaniaeth.  Yr  oeddynt  o  bwys  pan  ysgrifenwyd 
hwynt,  ond  ni  fyddent  felly  yn  awr.  Nid  yw  eu  colli  yn  ein 
hymddífadu  o  un  gwirionedd  o  bwys :  pe  amgen,  ni  oddefasai 
Duw  iddynt  fyned  ar  goll.* 

Nid  ydyw,  gan  hyny,  o  gymmaint  pwys  i  ni,  pa  un  a 
oeddynt  yn  ysbrydoledig  ai  peidio ;  mae  Ehagluniaeth  wedi 
gofalu  cadw  i  ni  yr  hyn  sydd  anghenrheidiol ;  y  mae  genym 
ddigon  o  lyfrau  yr  Hen  Destament  i  egluro  meddwl  a 
goruchwyliaethau  Duw ;  ac  y  mae  y  Testament  Newydd 
genym  yn  ei  gyflawnder,  yr  hwn  sydd  yn  dadguddio  Duw  i  ddyn 
fel  Duw  y  cariad,  yr  hwn  a  anfonodd  ei  uniganedig  Fab  i'r  byd 
i  achub  y  colledig. 

Nodiad. — 

Barna  rhai  fod  cyfeiriad  yn  y  Testament  Newydd  at  ddau  epistol  o  eiddo 
Paul,  y  rhai  sydd  wedi  myned  ar  goll. 

(1.)  Epistol  Taul  at  y  Laodiceaid.  "  Ac  wedi  darllen  yr  epistol  hwn 
gyda  chwi,  perwch  ei  ddarllen  hefyd  yn  eglwys  y  Laodiceaid ;  a  darllen  o 
honoch  chwithau  yr  un  o  Laodicea."  (Col.  iv.  16.)  Y  farn  gyffredin  yn 
awr  yn  mhlith  y  dysgedigion  goreu  yw  mai  yr  Epistol  at  yr  Ephesiaid  a 
olygir  yn  yr  adnod  uchod,  yr  hwn  oedd  yn  fath  o  gylch-lythyr  at  eglwysi 
Asia  ;  oblegyd  nid  ydyw  yn  cael  ei  gyfeirio  at  "  yr  esgobiona'r  diaconiaid  " 
yn  Ephesus,  ac  y  mae  y  geiriau  "yn  Ephesus"  (Eph.  i.  1,)  yn  cael  eu 
gadael  allan  mewn  rhai  hen  ysgrif-lyfrau. 

(2,)  Lpistol  Paul  at  y  Corinthiaid.  "  Mi  a  ysgrifenais  atoch  mewn 
llythyr,  na  chydymgymmysgech  â  godinebwyr."     (1  Cor.  v.  9.)  Cesglir 

*  Stuart  on  the  Canon,  Sect.  vii. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


41 


oddiwrth  y  geiriau  hyn  fod  Paul  wedi  ysgrifenu  llythyr  at  y  Corínthiaid  o 
ílaen  y  ddau  sydd  genyrn  yn  dwyn  ei  enw ;  ond  nid  oes  eisieu  tynu  y  fath 
gasgliad  oddi  wrthynt.  Cyfeirio  mae  yr  apostol  at  yr  hyn  a  ysgrifenodd 
yn  barod  yn  yr  epistol  hwn  (adn.  2,  a'r  7)-  Nid  "  mewn  Uythyr" 
yw  y  cyíieithiad  priodol,  gan  fod  y  fannod  yn  y  testyn  gwreiddiol,  ond 
"ynyllythyr"  (en  tê  cpislolôj ,  neu  "yn  y  llythyr  hwn."  Gwel  Rhuf. 
xvi.  22.    Col.  iv.  16.    1  Thes.  v.  27.    2  Thea.  iii.  14. 

Defnyddir  yr  amser  anmhenodol  (aoristj  yn  fynych  am  yr  hyn  a 
ysgrifenwyd  yn  y  llythyr  lle  y  defnyddir  ef,  yr  hwn  a  elwir  y  pryd 
hyny  gan  y  Grammadegwyr  yn  "  epistolary  aorist :"  gwel  Rhuf.  xvi. 
22.  1  Pedr  v.  12.  Gal.  vi.  11.  1  Cor.  ix.  15.  2  Cor.  ii.  3.  Philem.  19, 
21,    1  Ioan  ii.  14,  21,  2G. 

Mae  pob  rhan  o'r  Ysgrythyr  santaidd  a  fwriadodd  Duw  i  ddysgu  y 
byd  ac  adeiladu  y  saint  ar  gael  yn  y  Beibl  cyssegr-lân,  ac  nid  â  ar  ddifan- 
Coll  yn  dragywydd. 

Darfu  i  gywreinrwydd  rhai  o'r  Cristionogion  cyntefig  gynnyrchu  dau 
íîug-lythyr,  y  rhai  a  geir  yny  Testament  Newydd  Apocryphaidd,  o  danyr 
enwaii  "  Epistol  Paul  yr  Apostol  at-  y  Laodiceaid,"  ac  "  Epistol  Paul  yr 
Apostol  at  y  Corinthiaid;"  ond  ni  dderbyniwyd  mo  honynt  erioed  i'r 
Canon,  gan  fod  y  profion  mewnol  ac  allanol  yn  erbyn  iddynt  gael  eu 
hystyried  yn  gynnyrchion  ysbrydoliaeth  Duw. 

Yr  Antilegomena,   neu  y  Llyfrau  Annghydnahyddedig 
ar  y  cyntaf. 

Dosberthid  llyfrau  y  Testament  Newydd  ar  y  cyntaf  i 
ddau  ddosbarth,  sef  y  rhai  Cydnabyddedig  a'r  rhai  Annghyd- 
nabyddedig.  Yr  oedd  y  pedair  Efengyl,  yr  Actau,  ac  Epistolau 
Paul  (oddi  eithr  y  llythyr  at  yr  Hebreaid),  yn  cael  eu  galw 
yr  HoMOLOGOUMENA— y  rhai  Cydnabyddedig,  am  fod  yr  holl 
eglwysi  yn  eu  derbyn  fel  ysgrifau  gwirioneddol  ac  ysbrydol- 
edig;  ac  Epistolau  Iago  a  Judas,  Ail  Epistol  Pedr,  Ail  a 
Thrydydd  Epistol  loan,  yr  Epistol  at  yr  Hebreaid,  a  Llyfr 
y  Dadguddiad,  yn  cael  eu  galw  yr  AntilegomenA— y  rhai 
Annghydnabyddedig ,  gan  fod  yr  eglwysi  ar  y  cyntaf  yn  petruso 
eu  derbyn  i'r  Canon.  Yr  achos  o'r  amheuaeth  oedd,  yr 
ansicrwydd  ar  y  cyntaf  eu  bod  yn  gynnyrchion  yr  apostolion. 
Nid  oeddynt  wedi  cael  eu  hanfon  at  bersonau  nac  eglwysi 
neillduol  ac  adnabyddus,  ac  oblegyd  hyny  nid  oedd  neb  yn 
neillduol  yn  cymmeryd  y  fath  ofal  o  honynt  ag  o'r  llythyrau 
ereill ;  ac  felly  i  amheuaeth  mewn  amser  gyfodi  yn  nghylch 
eu  dilysrwydd  ( authenticity.J  Ond  wedi  chwilio  i'r  achos, 
ac  ystyried  y  prawf  mewnol  ac  allanol  o'u  tarddiad  apostolaidd, 
fe'u  derbyniwyd  i'r  Canon.     Yr  oeddynt  yn  cael  eu  cydnabod 


42 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


fel  ysgrífeniadau  ysbrydoledig  gan  y  rhan  fwyaf  o'r  eglwysi  yn 
nechreu  y  bedwaredd  ganrif,  a  chan  yr  holl  eglwysi  erbyn 
ei  diwedd.*  Anwybodaeth  am  danynt,  ac  o'u  cynnwysiad, 
a  achosodd  unrhyw  amheuaeth  yn  eu  cylch  ar  y  cyntaf;  ond 
pan  ddeallwyd  eu  gwir  gymmeriad,  derbyniwyd  hwyut 
gyda  llawenydd  fel  cynnyrchion  ysbrydoliaeth  Duw.  Nid 
ydym  i  synu  fod  amheuaeth  yn  cymmeryd  lle  yn  eu 
cylch.  Ar  y  cyntaf,  nid  oedd  ond  ychydig  eglwysi,  mae'n 
debygol,  yn  gwybod  dim  am  danynt.  Yr  oedd  llawer  o 
ysgrifeniadau  ffugiol  yn  cael  eu  lledaenu,  fel  cynnyrchion  yr 
apostolion.  Yr  oedd  pwysigrwydd  annhraethol  yn  y  pwynt,  ac 
yr  oedd  yr  apostolion  wedi  rhoddi  yr  eglwysi  ar  eu  gocheliad 
rhag  cael  eu  twyllo  (2  Thes.  ii.  1,  2.  1  Ioan  iv.  1.)  Erbyn 
heddyw  mae  yr  amheuaeth  hwn  yn  gadarnhad  i'n  ffydd 
ni ;  oblegyd  dengys  gyda  pha  fath  ofal  y  derbynid  llyfrau  i9r 
Canon,  ac  nad  ystyrid  yr  un  llyfr  yn  gyssegredig,  heb  brawfbodd- 
haol  o9i  ysbrydolrwydd.  Fe  sylwa  y  darllenydd  hefyd,  pe 
buasai  y  llyfrau  hyn  wedi  cael  eu  gwrthod,  na  fuasai  hyny  yn 
cyfnewid  yr  un  athrawiaeth  ysgrythyrol,  nac  yn  eífeithio  dim 
ar  gynnwysiad  y  Testament  Newydd,  o  ran  ei  sylwedd  a'i 
egwyddorion. 

II.  AwDTJRDOD  A  GORPHENIAD  Y  CANON. 
1 .  Canon  yr  Hen  Destament. 

(1,)  Cadwraeth  llyfrau  yr  Hen  Destament,  a  gorpheniad 
y  Canon.  Ymddengys  fod  y  llyfrau  cyssegredig  yn  cael  eu 
dodi  yn  y  tabernacl,  ac  wedi  hyny  yn  y  deml,  o  dan  ofal 
yr  ofTeiriaid,  i'w  cadw  rhag  myned  ar  goll,  a  rhag  cael  eu 
llygru  âg  ychwanegiadau  anysbrydoledig.  Pan  orphenasai 
Moses  ysgrifenu  y  gyfraith,  efe  a'i  rhoddodd  i'r  offeiriaid, 
meibion  Levi,  ac  i  henuriaid  Israel  (Deut.  xxxi.  9),  gan 
orchymyn  i'r  Lefiaid  i  gymmeryd  y  llyfr  a'i  osod  ar  ystlys 
(Heb.  ivo,  wrth  ochr,  neu  ar  ochr),  arch  cyfammod  yr  Arg- 
lwydd  eu  Duw  (Deut.  xxxi.  24 — 26.)  Nid  ydyw  1  Bren.  viii. 
9,  a'r  2  Chron.  v.  10,  lle  y  dywedir  "  nad  oedd  dim  yn  yr  arch 
ond  y  ddwy  lech  faen  a  osodasai  Moses  yno  yn  Horéb"  pan  y 
symmudwyd  hi  i  deml  Solomon,  yn  gwrthddweyd  hyn,  oblegyd 
nid  yr  un  modd  y  gosodir  y  syniad  diweddaf  allan  a'r  llall. 
Yn  yr  arch  (Heb.  rnio,  baaron)  yw  y  darlleniad  yn  y  lleoedd 


*  Angus's  Bible  Hand-Book,  p.  77.   Eitto's  Cycl.  Art.  Antilcgomena. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


43 


hyn,  tra  mai  ar  ystlys  neu  wrth  ochr  yr  arch  (Heb. 
mitstsadd  aron)  yw  y  darlleniad  yn  Deut.  xxxi.  26.  Ym- 
ddengys  oddiwrth  hyn  fod  rhyw  fath  o  goll  fechan  wedi 
ei  gwneyd  yn  ochr  yr  arch,  neu  yn  ei  hymyl  yn  y  man  y 
cedwid  hi,  lle  y  byddid  yn  arfer  cadw  gair  yr  Arpdwydd.  Yn 
Jos.  xxiv.  26,  dywedir  fod  Josua  wedi  yegrifenu  ei  eiriau 
yn  llyfr  cyfraith  yr  Arglwydd ;  yr  hyn  a  ddengys  fod 
Üyfrau  Moses  ar  gael,  a  bod  Josua  wedi  ychwanegti  ei 
ysgrifeniadau  ei  hun  at  eiddo  Moses.  Dywedir  hefyd  fod 
Samuel  wedi  ysgrifenu  cyfraith  y  deyrnas  mewn  llyfr  (Heb. 
•nsoa,  bassephcr—yn  y  llyfr),  a'i  osod  ger  bron  yr  Arglwydd, 
(1  Sam.  x.  25);  yr  hyn  a  olyga,  fe  ddichon,  fod  Samuel 
wedi  ychwanegu  ei  ysgrif  ei  hun  at  yr  hyn  a  ystyrid  yn 
barod  fel  yr  Ysgrythyrau  ysbrydoledig,  fel  rhan  o'r  llyfr 
Dwyfol ;  beth  bynag  am  hyny,  mae  yn  amlwg  oddiwrth  hyn 
mai  o  "  fiaen  yr  Arglwydd,"  neu  ar  ystlys  yr  arch,  yr  arferid  â 
chadw  cynnyrchion  gweision  yr  Arglwydd,  a  Ueferydd  ysbrydol- 
iaeth  Duw.  Dywedir  hefyd  fod  Hilciah  yr  archoffeiriad 
wedi  cael  "  llỳfr  y  gyfraith  yn  nhŷ  yr  Arglwydd"  (2  Bren. 
xxii.  8.)  Mae'n  dra  thebygol  nad  yn  ochr  yr  arch  y  cafwyd 
hwn ;  yr  oedd  Manasseh  wedi  dinystrio  yr  oll  y  cawsai 
afael  arnynt  o'r  ysgrifeniadau  Dwyfol,  yn  ei  sêl  ynfyd  ar 
ol  eilunod ;  mae'n  debyg  i  ryw  offeiriad  duwiol  symmud  y 
copi  hwn  o'i  le  priodol  yn  y  deml,  a'i  guddio  mewn  rhyw 
guddfa  ddirgel  yn  rhai  o  ystafelloedd  y  cyssegr,  ac  yn  amser 
Josiah  iddo  yn  rhagluniaethol  ddyfod  i'r  golwg,  ac  achosi 
cyffro  neillduol  yn  mhlith  y  bobl.*  Canfyddwn  oddiwrth 
Dan.  ix.  2,  fod  llyfrau  yr  Hen  Destament  oedd  wedi  eu 
hysgrifenu  yn  flaenorol  i'r  amser  hwnw,  ac  yn  eu  plith 
brophwydoliaethau  Jeremiah  am  barhad  y  caethiwed,  wedi 
cael  eu  cadw  rhag  dinystr  gan  Eagluniaeth  Duw,  a'u  casglu  yn 
nghyd  fel  un  llyfr  neu  gasgliad  o  lyfrau,  ac  o  fewn  cyrhaedd 
efrydwyr  ewyllys  Duw.  Máe  y  darlleniad  a'r  attalnodau 
yn  y  cyfieithiad  Cymreig  yn  gwneyd  y  synwyr  yn  aneglur ; 
mae  y  cyfieithiad  canlynol  yn  eglurach  a  chywirach  : — "  Yn  y 
flwyddyn  gyntaf  o'i  deyrnasiad  ef,  myfi  Daniel,  a  ddeallais 
drwy  gyfrwng  y  llyfrau,  rifedi  y  blynyddoedd  am  y  rhai  y 
daethai  gair  Jehofah  at  Jeremiah  y  prophwyd,  y  cyflawnai 
efe  gyda  golwg  ar  adfeilion  Jerusalem,  drigain  mlynedd." 


*  Stuart  on  the  Canon,  pp.  70—72,  1S9 


44 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Nid  llyfrau  rliifedi  y  blynyddoedd  oedd  y  llyfrau  hyn ;  ond 
yr  hyn  a  ddysgir  yw,  fod  Daniel  wedi  deall  rhifedi  y  blyn- 
yddoedd  trwy  gyfrwng  y  llyfrau,  yn  mhlith  pa  rai  y  ceir 
prophwydoliaeth  Jeremiah.    Nis  gallantolygu  dim  yma  ond  Yr 
Ysgrythyrau,  yr  ysgrifeniadau  santaidd  ag  oedd  Duw  trwy 
ei  weision  wedi  eu  rhoddi  i  ddynion.    Ni  fuasai  Daniel  yn 
defnyddio  y  gair  yn  y  rhif  liosog,  pe  na  fuasai  yn  cyfeirio 
ond  at  Jeremiah  yn  unig.    Dengys  hyn  na  ddinystriwyd  y 
ìlyfrau  cyssegredig  yn  y  deml  pan  y  dinystriwyd  hi  gan 
Nebuchodonosor  a'i  fyddin ;   neu,   os  dinystriwyd  y  rhai 
oedd  yn  y  deml,  mae'n  amlwg  oddiwrth  hyn,  fod  amryw  o 
gopau  o   honynt  yr  adeg  hòno  yn  meddiant  yr  Iuddewon  ; 
oblegyd  ar  eu  dychweliad  o'r  caethiwed  hefyd,  fe  geir  Ezra  yn 
ail  sefydlu  gwasanaeth  Duw  "  yn  ol  ysgrifen  llyfr  Moses " 
(Ezra  vi.    18),  ac  yn  darllen  ac  egluro  cyfraith  Moses  i'r 
bobl  (Nehem.   viii.)     Wedi  ail-adeiladiad  y  deml,  mae'n 
ymddangos  i'r  Ysgrythyrau  gael  eu  cadw  yn  y  deml  megys 
cynt.    Dywed  Josephus,  wrth  son  am  Moses  yn  dwyn  dwfr 
o'r  graig  i  Israel, — "Fod  yn  eglur  oddiwrth  yr  Ysgrythyr 
a  gedwid  yn  y  deml,   fod  Duw  wedi  rhagfynegi  hyny " 
(Antiq.  iii.  1,  7.)    Wrth  son  am  barhad  y  dydd  yn  ystod 
brwydr  Josua,  dywed,  "  Dangosir  hyn  drwy  yr  ysghfeniadau 
a  gedwid  yn  y  deml  "  (Antiq.  v.  i.  17.)     Dengys  hyn  y  cedwid 
Ysgrythyrau  ereill  yn  y  deml  heblaw  cyfraith  Moses,  oblegyd 
cyfeirir  yma  at  lyfr  Josua.    Wrth  ddarlunio  y  Ehufeiniaid 
yn  cludo  ymaith  yr  ysbail  ar  ol  cwymp  Jerusalem,  ac  yn 
myned  i  mewn  i  ddinas  Ehufain  mewn  gorymdaith  fuddygol- 
iaethus,  dywed  fod  cyhoeddusrwydd  neillduol  yn  cael  ei  roddi  i 
ysbail  y  deml,  ac  yn  mhlith  y  pethau  diweddaf  o  ysbail  y  deml 
yr  oedd  "  Cyfraith  yr  Iuddewon  "  (Jewish  Wars,  B.  vii.  5.  5.) 

Yr  oedd  yr  offeiriaid,  fel  hyn,  yn  fath  o  wylwyr  yr  Oraclau 
Dwyfol;  yr  oeddynt  yn  eu  cadw  rhag  myned  ar  goll,  a 
rhag  i  neb  eu  llygru  mewn  un  modd ;  ac  nid  oes  genym 
yr  un  sail  i  gredu  na  ddarfu  iddynt  fod  yn  ffyddlon  i'r  ymddir- 
iedaeth  a  roddodd  Duw  ynddynt. 

Gyda  golwg  ar  orpheniad  y  Canon,  y  traddodiad  Iuddewig 
yw  mai  Ezra,  a'r  hyn  a  elwir  y  Synagog  Fawr,  ar  ol  adeilad- 
aeth  yr  ail  deml,  a  gasglasant  yn  nghyd  y  llyfrau  santaidd  ;  ac 
i  un  a  elwid  Simon  y  cyfìawn  ac  ereill  ychwanegu  ysgrifen- 
iadau  Ezra  ei  hun  a  Nehemiah,  ac  felly  orphen  a  chloi  i 
fyny  Ganon  yr  Hen  Destament.     Dengys  y  dyfyniad  canlynol 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


4íj 


o  erthygl  Dr.  W.  L.  Alexander,  ar  y  Canon,  yn  Kitto>8  Cydo- 
pcedia  of  Biblical  Literature  (1856),  resymoldeb  y  dyb  hon  :  — 

"  Mae  yn  naturiol  i  feddwl  y  byddai  yr  Iuddewon  ar  eu  dyehwoliad 
o'r  cacthiwed,  yndyinuno  cael  casgliad  awdurdodol  o'ullyfrau  cyssegredig. 
Yr  ydym  yn  gwybod  eu  bod,  ar  un  aehlysur,  yn  cael  eu  llenwi  âg  awydd 
pryderus  i  wybod  ewyllys  Duw,  o  herwydd  i'w  tadau  esgeuluso  pa  un,  ý 
darfunsai  iddynt  ddyoddef  mor  chwerw  ;  ac  er  mwyn  cyfarfod  â'r  dymun- 
iad  hwn,  i  Ezra  ac  offeiriaid  a  Lefiaid  ereill  ddarllenac  esbonio  gair  Duwi'r 
bobl.    (Neh.  viii.  1—8,  ix.  1—3.)    Gan  fod  eu  tadau  hefyd  wedi  cael 
eu  camarwain  gan  brophwydi  twyllodrus,  mae  yn  naturiol  i  ní  feddwl 
y  byddent  yn  dymuno  yn  ddifrifol  cael  rhyw  sicrwydd  gyda  golwg  ar 
yr  ysffrjfenwyr  y  rhai  na  byddai  perygl  iddynt  ddilyn  eu  hymadroddion. 
Yr  oedd  y  deml  yn  awr  yn  amddifad  o'i  thrysorau  cyssegredig.     Yn  ystod 
y  caethiwed,  a'r  amseroedd  poenus   blaenorol   iddo,  yr  oedd  amryw 
brophwydi  wedi  ysgrifenu  eu  horaclau,  ac  yr  oedd  yn  ofynol  ychwanegu  y 
rhai  hyn  at  y  Canon ;  a  chan  fod  y  rhan  fwyaf  o'r  bobl  heb  ddeall  yr 
Hebraeg,  yr  oedd  cyfieithiad  o'u  llyfrau  santaidd  yn  anghenrheidiol.  Yr 
oedd  y  pelhau  hyn  oll  yn  ei  wneyd  yn  anghenrheidiol  i  ryw  awdurdod  gyf- 
addas,  yn  amser  yr  ail  deml,  ffurfìo  a  seí'ydlu  deddflyfr  gwirionedd 
cyssegredig.    Amser  Ezra  a  Nehemiah  oedd  yr  adeg  olaf  yn  yr  hon  y 
gellid  gwneyd  hyn.    Gan  nad  penderfynu  dilysrwydd  rhai  llyfrau  yn 
unig  oedd  y  ddyledswydd  i'w  chyflawni,  ond  nodi  allan  y  rhai  hyny 
ag  oedd  Avedi  eu  Dwyfol  drefnu  fel  rheol  ífydd  a  moesau  i'r  Eglwys, 
yr  oedd  yn  gyfryw  nas  gallasai  neb  ond  prophwyd  ei  chyflawni.     Yn  awr 
yr  oedd  amryw  brophwydi  yn  byw  yn  amser  Nehemiah  ac  Ezra,  yn 
mhlitli  pa  rai  yr  ydym  yn  gwybod  enwau  Haggai,  Zechariah,  a  Malachi ; 
ond  gyda'r  oes  hòno  fe  ddarfyddodd  llinnell  y  prophwydi,  y  rhai  oeddDuw 
wedi  eu  happwyntio  "  i  gysuro  Jacob,  a'u  gwaredu  hwy  â  gobaith  sicr." 
Ar  y  pen  hwn  y  mae  tystiolaeth  Josephus,  llyfrau  yr  Apocrypha,  a 
tbraddodiad  Iuddewig  yn  cydgordio.     Gan  mai  aelodau  y  Synagog  Fawr 
fel  hyn  oedd  y  rhai  diweddaf  o'r  prophwydi,  os  na  sefydlwyd  y  Canon 
ganddynt  hwy,  fe  aeth  yr  adeg  heibio  pryd  y  gellid  ei  sefydlu  o  gwbl. 
Ei  fod  wedi  cael  ei  benderfynu  y  pryd  hyny  a  ymddengys  oddiwrth  y 
ffaith,  fod  yr  holl  gyfeiriadau  at  yr  ysgrifeniadau  santaidd  ar  ol  hyny  yn 
rhagdybied  bodolaeth  Canon  cyflawn ;  yn  gystal  ag  oddiwrth  y  ffaith, 
na  wneîr  cymmaint  ag  awgrymu,  na  chan  yr  awdwr  nac  unrhyw  ysgrifen- 
ydd  Iuddewig  arall,  fod  dim  un  yn  mhlith  llyfrau  yr  Apocrypha,  yn 
deilwng  o  le  yn  mhlith  y  llyfrau  cyssegredig,  er  fod  honiadau  rhai  o 
honynt  mewn  ystyriaethau  ereill  yn  ddigon  dyrchafedig   (er  engraifft, 
Ecclus.  xxxiii.  16  —  18,  1,  28.)    Mae  Josephus,  yn  wir,  yn  cadarnhau 
yn  eglur,  na  feiddiodd  neb,  yn  ystod  y  tymhor  hir  rhwng  gorpheniad 
y  Canon  a'i  amser  ef,  nac  ychwanegu  at,  nathynu  oddiwrth,  na  chyfnewid 
dim  yn  y  llyfrau  sautaidd.    Dengys  hjrn  yn  amlwg  mai  yn  amser 
Artaxerxes,  yr  adeg  y  cyfeiria  Josephus  ati,  a'r  pryd  yr  oedd  Ezra  a 
Nehemiah  yn  byw,  y  gorphenwyd  casgliad  y  llyfrau  santaidd  gan  awdur- 
dod  yr  hon  a  ddarfyddodd  o'radeg  hòuo  allan." 


t 


46 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGUAD. 


Ymddengys  fod  ychwanegiadau  achlysurol  wedi  eu  dwyn 
i  mewn  i  rai  o'r  llyfrau  santaidd ;  rhai  o  honynt,  fe  ddichon, 
wedi  eu  dwyn  i  mewn  gan  ryw  ysgrifenydd  ysbrydoledig, 
er  rhoddi  goleuni  mwy  cyflawn  ar  bethau,  megys  hanes 
marwolaeth  a  chladdedigaeth  Moses,  yn  Deut.  xxxiv.,  wedi 
ei  ysgrifenu,  mae'n  debyg,  gan  Josua,  ac  fe  allai  ei  fod  ar 
y  cyntaf  yn  rhagymadrodd  i  lyfr  Josua;  hanes  marwolaeth 
a  chladdedigaeth  Josua  (xxiv.   29,  30),  yr  hwn  a  ychwan- 
egwyd  gan  ryw  ysgrifenydd  ysbrydoledig  diweddarach,  os 
na  ellir  ystyried  hyn  hefyd  fel  dechreuad  llyfr  y  Barnwyr. 
Dichon  nad  oedd  rhai  o  honynt  ar  y  cyntaf  ond  gair  neu  frawddeg 
eglurhaol  rhyw  adysgrifenydd  ar  fin  y  ddalen,  meg)Ts  Exod. 
xvi.  36,  "  A'r  omer  ydoedd  ddegfed  ran  ephah,"  ac  yn  cael  ei 
ddwyn  i  mewn  i'r  testyn  mewn  amser.    Felly  hefyd  hanes 
duciaid  Edom  yn  Gen.  xxxvi.  31 — 43.*    Nid  ydyw  hyn  ond  yr 
hyn  a  ellid  ddysgwyl,  gan  fod  yr  ysgrifeniadau  Dwyfol  i  fyned 
trwy  ddwylaw  dynion  am  gynnifer  o  oesau ;  mae  yr  un  modd 
gyda'r  ysgrifeniadau  clasurol ;  ond  nid  yw  gwahanol  ddarllen- 
iadau  yr  Ysgrythyr  ond  ychydig  o  rifedi  wrth  eu  cymharu  â'r 
gwahanol  ddarlleniadau  yn  yr  awdwyr  clasurol ;  ac  nid  oes  yr 
uncyfneiuidiad  nac  ychwanegiadyn  y  teslynyn  gwneyd  cymmaint 
ag    un    cyfneiuidiad   mewn    un   athrawiaeth   na  dyledswydd 
grefyddol  o  un  math. 

(2,)  Dygai  yr  Arglwydd  Iesu  a'i  apostolion  dystiolaeth  i 
gywirdeb  Canon  yr  Hen  Destament,  fel  y  bodolai  yr  amser 
hwnw. 

a,)  Yr  oedd  Crist  yn  dyfynu  o  hono,  ac  yn  cyfeirio  ato, 
fel  gair  anfíaeledig  Duw.  <$  Ehaid  yw  cyflawni  yr  Ysgryth- 
yrau"  (Marc  xiv.  49).  "  Chwiliwch  yr  Ysgrythyrau"  (Ioan 
v.  39). 

&,)  Cyfeiriai  yr  apostolion  ato  fel  llyfr  Dwyfol,  gan  ddyfynu  o 
hono  fel  yr  awdurdod  uchaf.  "  Yr  oedd  yn  rhaid  cyflawni 
yr  Ysgrythyr  yma  a  ragddywedodd  yr  Ysbryd  Glân  "  (Act. 
i.  16).  "  Beth  a  ddywed  yr  Ysgrythyr?"  (Ehuf.  iv.  3).  Gwel 
hefyd  1  Cor.  xv.  3,  4.    2  Tim.  iii.  15,  16. 

c,)  Ceryddai  yr  Iesu  yr  Iuddewon  yn  fynych  am  anufyddhau 
i'r  Ysgrythyrau,  a  beia  y  Saduceaid  o  herwydd  eu  hanwybod- 
aeth  o  honynt  (Mat.  xxii.  29),  ond  ni  wnaeth  erioed  eu  ceryddu 
am  eu  llygru ;  ac  nid  ydyw  Paul,  pan  yn  dweyd  mai  i'r 

*  Stuart  on  thc  Canon,  p.  45  ;  Homc's  Introd.  vol.  i.  pp.  57—61.  (185G). 


Y  BEIBL  AI  DDEÜONGLIAD. 


Iuddewon  "  yr  ymddiriedwyd  am  ymadrodrlion  Duw,"  yn 
achwyn  eu  bod  wedi  bod  yn  aníTyddlon  i'r  ymddiried  a  rodd- 
asid  ynddynt.    (Rhuf.  iii.  2). 

(3,)  Nodwn  mai  llyfrau  yr  Hen  Destament,  fel  y  dofnyddiwn 
ni  hwynt  yn  awr,  oedd  y  rhai  a  ddofnyddiai  Crist  a'i  apostolion. 

a,  )  Y  mae  ysgrifenwyr  y  Testament  Nowydd  yn  dyfynu 
braidd  o  bob  llyfr  o'r  Hen  Destament,  y  rhai  a  dderbyniwn  ni 
fel  rhai  ysbrydoledig,  ac  nid  ydynt  yn  dyfynu  o  unihyw  lyíiau 
ereill  fel  gair  Duw. 

b,  )  Y  mae  cyfieithiad  y  Deg  a  Thrigain  f  Septuagint )  yn 
cynnwys  yr  holl  lyfrau  ag  sydd  yn  perthyn  i'r  Hen  Destament, 
fel  y  mae  yn  awr  genym  ni. 

c,  )  Y  mae  Josephus  yn  ei  atebiad  i  Apion  yn  rhifo  llyfrau  yr 
Hen  Destament  yn  ol  eu  dosbarthiadau,  gan  gynnwys  yr  un 
llyfrau  ag  sydd  yn  awr  yn  ein  meddiant  ni.  Nyni  a  ddodwn 
ger  bron  y  darllenydd  ei  dystiolaeth  bwysig  : — 

lí  Nid  oes  genym  lu  aneirif  o  lyfrau,  annghysson  a  gwrthwynebol  i'w 
gilydd  ;  ond  dau  ar  hugain  o  lyfrau  yn  unig  yn  cynnwys  hanes  pob  oes, 
y  rhai  yn  briodol  a  ystyrir  yn  Ddwyfol ;  ac  o'r  rhai  hyn  y  mae  pump  yn 
perthyn  i  Moses,  y  rhai  sydd  yn  cynnwys  y  cyfreithiau  a  hanes  hiliogaeth 
dyn  hyd  ei  farwolaeth  ef .  Y  mae  y  cyfnod  hwn  yn  cynnwys  yn  agos  i 
dair  mil  o  flynyddoedd.  Ond  o  amser  marwolaeth  Moses,  hyd  deyrnasiad 
Artaxerxes,  brenin  Persia  ar  ol  Xerxes,  darfu  i'r  prophwydi  y  rhai  a 
ddaethant  ar  ol  Moses  ddesgrifìo  y  pethau  a  wnaed  yn  oes  pob  un  o 
honynt,  mewn  tri  ar  ddeg  o  lyfrau.  Mae  y  pedwar  llyfr  arall  yn  cyn- 
nwys  hymnau  i  Dduw,  a  rheolau  bywyd  i  ddyn.  Fe  ysgrifenwyd,  mae'n 
wir,  ein  hanes  o  amser  Artaxerxes  i'n  hamser  ni,  ond  ni  ystyrir  ef  o'r  un 
awdurdod  a'r  rhai  blaenorol,  gan  na  fu  olyniaeth  sicr  o  brophwydi  o'r 
adeg  hono,  Y  mae  ífeithiau  yn  dangos  ein  hyder  yn  ein  Hysgrythyrau ; 
oblegyd  er  y  fath  nifer  o  oesoedd  ag  sydd  wedi  myned  heibio,  ni  feiddiodd 
neb  ychwanegu  atynt,  na  thynu  dim  oddi  wrthynt,  na  chyfnewid  dim 
aruynt.  Y  mae  yn  naturiol  i'r  holl  Iuddewon,  hyd  y  nod  o'u  mhebyd, 
i'w  hỳstyried  fel  dysgeidiaeth  Duw  (deou  òòy^ara),  a  glynu  yn  ddiysgog 
wrthynt,  ac  os  yn  anghenrheidiol,  i  farw  yn  llawen  drostynt."  Joseph. 
dgainst  Apion,  B.  i.  8.) 

d,  )  Profa  tystiolaeth  unfrydol  ysgrifenwjTr  Cristionogol 
boreuol  yr  un  peth : — 

Melito,  esgob  Sardis  yn  Asia  Leiaf,  tua'r  flwyddyn  A.D.  170,  a  gym- 
merodd  daith  i  Palestina  i'r  dyben  o  gael  allan  rifedi  a  threfn  llyfrau  yr 
Hen  Destament;  mewn  llyth^T  at  Onesimus  ei  gyfaill,  efe  a  gTybwylla  y 
^yfan  oddi  eithr  Esther,  ac  ni  enwa  o  gwbl  yr  un  o'r  llyfrau  Apocryph- 
aidd. 


4S 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Origen,  o  Alexandria,  tua'r  flwyddyn  A.D.  230,  wrth  esbonio  y  Salm 
gyntaf,  a  ysgrifena  gofrestr  o  lyfrau  yr  Hen  Destament,  ac  a  enwa  yr  oli 
o  honynt. 

Athanasius,  o  Alexandria,  tua'r  flwyddyn  A.D.  326,  wrth  ysgrifenu 
cofrestr  o  lyfrau  cyssegredig  yr  Hen  Destament,  a  enwa  y  cyfan. 

Cyril,  esgob  Jerusalem,  tua'r  flwyddyn  A.D.  350,  a  enwa  holl  lyfrau  yr 
Hen  Destament,  yn  ei  gofrestr  o'r  llyfrau  canonaidd. 

Cynghor  Laodicea,  yr  hwn  a  gynnaliwyd  rhwng  A.D.  360  a  364,  a 
enwa  yr  holl  lyfrau  canonaidd  o'r  Hen  Destament,  fel  y  maent  genym 
ni. 

Epiphanius,  brodor  o  Palestina,  yr  hwn  a  flodeuodd  tua'r  flwyddyn 
A.D.  S68,  a  grybwylla  holl  lyfrau  yr  Hen  Destament,  fel  y  maent  yn  ein 
meddiant  ni  yn  awr. 

Gellid  dwyn  tystiolaethau  cyffelyb  o  weithiau  ysgrifenwyr  ereill.  Mae'n 
wir  nad  ydyw  llyf rau  yr  Hen  Destament  yn  cael  eu  lleoli  yn  yr  un  drefn 
ganddynt  oll  yn  y  gyfrol  sanctaidd,  ac  nad  ydynt  oll  yn  uno  gyda  golwg 
ar  eu  rhifedi ;  ond  gellir  cyfrif  yn  hawdd  am  y  gwabaniaeth  yn  nifer  y 
llyfrau,  pan  gofìom  fod  llyfr  Esther  ac  Ezra  weitbiau  yn  cael  eu  cyfrif 
gyda  Nehemiah  fel  rhan  o  hono,  a'u  bod  bryd  arall  yn  cael  eu  henwi  fel 
llyfrau  gwahanol;  a  bod  llyfr  Galarnad  Jeremiah  weithiau  yn  cael  ei  gyfrif 
fel  rhan  o  lyfr  Jeremiah,  tra  ar  adegau  ereill  enwir  y  ddau  fel  llyfrau 
neillduol  a  gwabanol.    A'r  un  modd  gyda  golwg  ar  Barnwyr  a  Ruth. 

Nodiad. — 

Ymddibynir  ar  Hanesiaeth  Eglwysig  Eusebius,  yr  hwn  a  ysgrifenwyd 
tua'r  flwyddyn  A.D.  315,  am  y  cofrestri  boreuol  hyn  o  lyfrau  y  Beibl. 
Ymddengys  ei  fod  ef  weithiau  yn  annghoíìo,  neu  fod  rhyw  adysgrifenydd 
o'i  weithiau  yn  gadael  allan,  rhyw  air  yn  acblysurol  o'r  cofrestri.  Dyna 
yr  acbos  mae  yn  ddiamheu,  fod  llyfr  Esther  wedi  cael  ei  adael  allan  yn 
nghofrestr  Melito,  a'r  Deuddeg  Prophwydi  Bycbain  mewn  un  llyfr  (fel  yr 
arferid  eu  cyfrif  gynt)  yn  nghofrestr  Origen.  Wrth  gofnodi  rhestr 
Origen  o  lyfrau  yr  Hen  Destament,  dywed  Eusebius  fod  Origen  yn  enwi 
dau  ar  hugain  o  honynt;  ac  â  yn  mlaen  i'w  hysgrifenu.  Ond  ni  cheir 
ond  21  yn  ei  gofrestr.  Gan  ei  fod  yn  nodi  22,  ac  yn  enwi  dim  ond  21,  mae 
yn  amlwg  ei  fod  ef,  neu  rhyw  adysgrifenydd  diweddarach  o'i  waitb,  yn 
gadael  un  llyfr  allan.  Y  Deuddeg  Prophwydi  Bychain  mewn  un  llyfr 
(tûv  dúÔ€Ka  èv  /j.ovo(3í{3\íp,  ys  dywed  Melito),  a  raid  fod  hwnw,  gan  fod 
Ilufinus,  yn  ei  gyfieitbiad  o  weithiau  Origen  i'r  Lladin,  yn  eu  cynnwys 
yn  nghofrestr  Origen.  Gwel  Stuart  on  the  Old  Testament  Canon,§  12: 
Appendix  No.  v. 

Dywedir  yn  nechreu  y  bennod  hon  fod  llyfrau  yr  Hen  Destament  yn 
39  mewn  rhifedi ;  ond  yn  ol  Josepbus,  Origen,  Cynghor  Laodicea,  Cyril  o 
Jerusalem,  Gregory  Nazianzen,  ac  Epiphanius,  22  ydynt.  Cyi'yd  y 
gwahaniaeth  hwn  o'r  gwabanol  ddulliau  o  gyfrif  Ẃrth  i  ni  ddeaìl 
fod  Jeremiah  yn  cynnwys  y  Galarnad,  ac  Ezra  yn  cynnwys  Nebemiab, 
fe  wna  cofrestr  Melito  39,  yn  ol  ein  dull  ni  o  gyfrif.  Dodwn  yma  lecbresi 
(catalogues)  o  lyfrau  yr  Hen  Destament  gan  Melito,  Origen,  a  Chynghor 
Laodicea,  mewn  colofnau  cyfochrog,  er  cgluro  y  pwynt  dan  sylw.  Fe 


Y  BEIBL  A'l  DDEÜONGLIAD.  49 

welir  mai  39  yw  rhifedi  y  llyfrau  yn  ol  pob  un  o  honynt,  yn  ol  ein  dull  ni 
o'u  rhifo,  a  22  yn  ol  eu  dull  hwynt : — 

COFRESTRATJ  HENAFOL  O  LYFRAU  YR  IIEN  DESTAMENT. 


Meltto,  A.D.  170. 


1  Genesis. 

2  Exodus. 

3  Lefiticus. 

4  Numeri. 

5  Deuteronomiura. 

6  Josua. 

7  Barnwyr. 

8  Ruth. 


9  Pedwar  Llyfr  ") 
Breninoedd.  ) 


10  Dau  Lyfr  ) 

Chronicl.  ) 

11  Salmau  Dafydd. 

12  Diarhehion. 

13  Ecclesiastes. 

14  Caniadau. 

15  Job. 

16  Esaiah. 

17  Jeremiah. 


18  Y  Deuddeg 

mewn  un. 

19  Daniel. 

20  Ezeciel. 


21  Ezra. 

22  (Esther). 


Origen,  A.D.  230. 


1  Genosis. 

2  Exodus. 

3  Lefiticus. 

4  Numeri. 

5  Deuteronomium. 

6  Josua. 

7  Barnwyr  a  Ruth  ) 

mewn  un  llyfr.  ) 

8  I.  a'r  II.  Brenin-  \ 

oedd  yn  un,  o  f 
dan  yr  enwi 
Samuel.  ) 

9  III.a'riy.Bren- 

inoedd  yn  un,  o  ) 
dan  yr  enw  > 
Te  yrnasiad  i 
Dafydd.  } 

10  Dau  Lyfr  ) 

Chronicl.  j 

11  Ezra  I.  a'r  II.  ) 

(h.y.  Ezra  a  Ne-  J 
hemiah)  yn  un.  ) 

12  Salmau. 

13  Diarhebion. 

14  Ecclesiastes. 

15  Caniadau. 

16  Esaiah. 

17  Jeremiah,  gyda'r  \ 

Galarnad  a'r  f 
Epistol,  mewn  í 
un.  J 

18  Daniel. 

19  Ezeciel. 

20  Job. 


21  Esther. 

22  (Y  Deuddeg 

mewn  un). 


Cynohoii  Laodicea, 
A.D.  360. 


1  Genesis. 

2  Exodus. 

3  Lefiticus. 

4  Numeri. 

5  Deuteronomium. 

6  Josua. 

7  Barnwyr  a  Ruth 

yn  un  llyfr. 

8  Eather. 


9  I.  Breninoedd  (I. 
a'r  II.  Samueì). 


10  II.  Breninoedd 

(1  a'r  2il). 

11  Chronicl(la'r2il). 


12  Ezra,  I.  a'r  II., 

(h.y.  Ezra  a 
Nehemiah) . 

13  Salmau,  150. 

14  Diarhebion. 

15  Ecclesiastes. 

16  Caniadau. 

17  Job. 


18  DeuddegProphwyd 

19  Esaiah. 

20  Jeremiah  a  Bar- 

uch,  y  Galarnad 
a'r  JEpistolau. 

21  Ezeciel. 

22  Daniel. 


50 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Dywedir  mai  rheswm  yr  Iuddewon  dros  gyfrif  llyfrau  yr  Hen  Desta- 
ment  yn  22  yw,  am  mai  22  o  lythyrenau  sydd  yn  yr  egwyddor  (alphabet) 
Hebraeg.  Wrth  yr  Epistol  neu  yr  Epistolau  ag  y  cyfeirir  atynt  yn  nglyn 
â  llyfr  Jeremiah,  yr  ydym  i  ddeall,  mae'n  debygol,  y  llythyrau  a  ysgrifen- 
odd  Jeremiah  at  y  caethion  yn  Babilon ;  Jer.  xxix.  xxxvi.  Defnyddiodd 
Baruch  i  ysgrifenu  rhai  o'i  brophwydoliaethau  (Jer.  xxxvi).  Yn  amser 
Origen  a  Chynghor  Laodicea,  mae  yn  ymddangos  fod  yr  ysgrifau  hyn  yn 
ffurfìo  math  o  attodiad  i  lyfr  Jeremiah,  yn  hytrach  na  bod  wedi  eu  corphori 
ynddo  fel  y  maent  genym  ni.  Gwel  Stuart  ar  Ganon  yr  Hen  Destament. 
Attodiad. 

2.  Canon  y  Testament  Neiuydd.  Gellir  casglu  fod  yr  ystyr- 
iaethau  canlynol  yn  gymhellion  grymus,  er  dwyn  y  Cristion- 
ogion  cyntefìg  i  edrych  allan  ac  i  benderfynu  pa  lyfrau  a 
dderbynid  fel  cynnyrchion  anfTaeledig  ysbrydoliaeth  Duw,  a 
rheol  annghyfeiliorn  yr  eglwys  : — 

(1,)  Tueddai  ffeithiau  rhyfeddol  ymddarostyngiad,  bywyd, 
marwolaeth,  ac  adgyfodiad  Crist,  lawer  i  ymgymmeryd  â'r 
gwaith  o  ysgrifenu  ei  hanes  ;  o  ganlyniad,  fe  ddaeth  yn  ang- 
henrheidiol  i  wahaniaethu  rhwng  ysgrifeniadau  ysbrydoledig  a 
rhai  ffugiol  a  thwyllodrus.    (Luc  i.  1.) 

(2,)  Yr  oedd  llygriadau  gau  athrawon  yn  galw  am  i'i 
eglwysi  gael  safon  anffaeledig  y  ffydd  yn  eu  meddiant. 

Nis  gallai  yr  apóstolion  fod  yn  mhob  man  i  gyfarwyddo  y 
dysgyblion,  a  dystewi  ymosodwyr ;  yr  oedd  yn  ofynol  iddynt 
ysgrifenu  eu  cyfarwyddiadau  a  chofnodi  eu  dysgeidiaeth,  fel  y 
byddent  wrth  law  y  dysgyblion,  ac  ar  gael  am  holl  oesoedd  y 
ddaear.  Yr  oedd  o  bwys  dirfawr  i'r  eglwysi  oll  feddu  cyn- 
nyrchion  ysbrydoledig  yr  apostolion,  a  bod  yn  alluog  i'w 
gwahaniaethu  oddiwrth  bob  ffug  ysgrifeniadau. 

(3,)  Ar  ol  yr  oes  apostolaidd,  nid  oedd  gan  yr  eglwysi 
mwyach  yr  un  cyfarwyddyd  anffaeledig  ond  ysgrifeniadau  y 
Testament  Newydd. 

Pan  oedd  yr  apostolion  yn  fyw,  yr  oeddynt  yn  gallu  edrych 
atynt  hwy  am  gyfarwyddyd ;  ar  ol  iddynt  farw,  nid  oedd 
ganddynt  ond  chwilio  eu  hepistolau  a  rhanau  ereill  y  Testa- 
ment  Newydd.  Yr  oedd  yn  ofynol,  gan  hyny,  i'r  eglwysi  gael 
dealltwriaeth  yn  eu  plith  eu  hunain  pa  hanesion  oedd  i  gael 
eu  hystyried  fel  cofnodion  cywir  o  hanes  bywyd  yr  Arglwydd 
Iesu  a'i  apostolion,  a  pha  rai  oedd  ysgrifeniadau  yr  apostolion 
eu  hunain. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


51 


Cafodd  hyn  ei  ddwya  oddiamgylch  mewn  ffordd  debyg  i'r  un 
ganlynol:— (1,)  Casglodd  yr  eglwysi  apostolaidd  yn  nghyd 
gynnifer  ag  a  allent  o'r  ysgrifeniadau  hyny,  ag  y  gellid  trwy 
dystiolaeth  briodol  gredu  eu  bod  yn  gynnyrchion  dynioD 
ysbrydoledig.  (2,)  Fel  cymdeithasau  yn  caru  llwyddiant 
eu  gilydd,  yr  oedd  yr  eglwysi  cyntefig  yn  anfon  yr  ysgrifen- 
iadau  apostolaidd  a  ymddiriedasid  iddynt  i'w  chw;jer-eglwysi, 
er  eu  hyíîorddiant,  eu  cysur,  a'u  hadeiladaeth  ysbrydol ;  ac 
fel  hyn  yr  oeddynt  yn  dyfod  i  gydweled  pa  ysgrifeniadau  a 
ystyrid  ganddynt  yn  ysbrydoledig,  a  pha  rai  nad  ystyrid  felly 
(Coì.  iv.  16.  1  Cor.  i.  2.  2  Cor.  i.  1.  Gal.  i.  2.  1  Pedr  i.  1). 
Mao  yr  enwau  Hömologoumena  ac  Antilegomena,  sef  Cydnabydd- 
edig  ac  Adnghydnabyddedìg,  y  rhai  aroddid  yn  foreu  ar  wahanol 
lyfrau  y  Testament  Newycid,  yn  dangos  fod  yr  eglwysi  cyntefig 
yn  talu  ystyriaeth  ddifrifol  i'r  mater,  a  bod  pob  eglwys  yn 
honi  hawl  i  foddloni  ei  hun  gyda  golwg  arno, — eu  bod  yn 
petiuso  derbyn  dim  fel  gair  Duw  heb  brofion  boddhaol  o'i 
Ddwyfoldob, — ac  yn  meddu  dealltwriaeth  yn  eu  plith  eu  hun- 
ain  pa  lyfrau  a  ystyrid  yn  cyfansoddi  y  Canon,  a  pha  rai 
na  pherthjrnent  iddo. 

Nid  oedd  anhawsdra  gyda  golwg  ar  yr  Epistolau  a  anfonasid 
at  bersonau  ac  eglwysi  neillduol.  O  ganlyniad  yr  ydym 
yn  canfod  mai  y  rhai  y  lleferid  yn  eu  herbyn  oedd  rhai  o'r 
Epistolau  Cyjfredinol  a'r  Dadguddiad ;  a  hyny  ar  y  cyntaf, 
mae'n  ddiau,  o  herwydd  anwybodaeth  o'u  gwir  gymmeriad  a'u 
hanes ;  ond  ar  ol  ymchwiliad  priodol,  fe'u  derbyniwyd 
hwythau  i'r  Canon.    (Gwel  tudal.  41,  42). 

(4,)  Darfu  i  erlidigaeth  Diocletian  yn  y  bedwaredd  ganrif, 
wasanaethu  i  ddwyn  y  llyfrau  cyssegredig  i  fwy  o  sylw,  ac 
i  wahaniaethu  y  rhai  twyllodrus  oddiwrth  gynnyrchion  yr 
efengylwyr  a'r  apostolion. 

Trwy  ystrywiau  yr  offeiriaid  paganaidd,  denwyd  yr  ymer- 
awdwr  Ehufeinig  Diocletian,  yn  A.D.  303,  i  anfon  cyhoeddiad 
allan,  i  orchymyn  bwrw  i  lawr  addoldai  y  Cristionogion,  a 
llosgi  eu  holl  lyfrau  crefyddol,  a'u  hamddifadu  o'u  holl  hawliau 
a'u  rhagorfreintiau  fel  dinesyddion.*  Yr  oedd  y  rhai  a 
wrthodent  roddi  i  fyny  eu  Uyfrau  cyssegredig,  yn  gorfod 
dyoddef  yn  ddirfawr.  Yr  oedd  yn  naturiol  i'r  erlidigueth 
hon  ddwyn  y  Cristionogion  i  wahaniaethu  yn  drwyadl  rhwng 


*  Mosheim's  Eccl.  Hist.  Cent.  iv.  Part  i.  Cliap.  1,  2. 


52 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLTAD. 


ysgrifeniadau  dynol  a'r  rhai  ysbrydoledig ;  rhoddent  rai  dynol 
i  fyny  gyda  rhwyddineb  mewn  cymhariaeth  i'r  lleill ;  ni  roddid 
y  rhai  hyny  i  fyny  os  oedd  modd  yn  y  byd  eu  cadw;  ac 
yn  fynych  cadwent  hwy,  er  gorfod  marw  trwy  wneyd  hyny. 

Pa  fodd  bynag,  neu  pa  bryd  bynag,  y  penderfynwyd  Canon 
y  Testament  Newydd,  mae  yn  amlwg  fod  hyny  wedi  cael 
ei  wneyd  yn  foreu ;  yr  oedd  llwyddiant  y  gwirionedd,  a 
heddwch  ac  adeiladaeth  yr  eglwysi  yn  gwneyd  hyny  yn 
aDghenrheidiol ;  ac  y  mae  genym  brofion  hanesyddol  fod  yr 
eglwysi  wedi  dyfod  i  ddealltwriaeth  ar  hyn  yn  dra  boreu 
yn  hanes  Cristionogaeth. 

3.  Tystiolaeth  hanesyddol  i  Ysgrythyrau  y  Testament  Newydd, 
fel  ag  y  maent  yn  ein  meddiant  ni.  Gwnaeth  yr  enwog 
a'r  dysgedig  Ddr.  Lardner,  yn  ei  waith  gorchestol  ar  "  The 
Credibility  of  the  Gospel  History"  ddyfynu  tystiolaethau  dirif 
dros  hynafìaeth  yr  Ysgrythyrau  Cristionogol,  a'r  parch  a 
delid  iddynt  gan  Gristionogion ;  a'r  hwn  y  sylfaenodd  Dr. 
Paley  ranau  helaeth  o'i  "  Evidences  of  Christianity  ;"  gwnawn 
ninnau  fyned  i'r  un  ystorfa  am  dystiolaethau  i  egluro  yr  adran 
hon.  Dilynwn  drefn  Dr.  Paley  yn  Pen.  ix.  o'i  Evidences, 
Ehan  Gyntaf,  i  osod  allan  yr  ymresymiad,  ond  ein  bod  yn 
myned  heibio  i  adraniadau  4,  7,  a'r  8,  gan  nad  ydynt  o  ran 
sylwedd  ond  ail-adroddiad  o'r  lleill.  Cawn  esgob  M'Ilyaine 
hefyd*  yn  dilyn  yr  un  llwybr,  gan  gyfleu  o  flaen  ei  ddarllenwyr 
y  trysorau  a  gasglasai  Lardner. 

(1,)  Pod  ysgrifenwyr  Cristionogol  o'r  dechreuad  yn  dyfynu  o 
lyfrau  hanesyddol  y  Testament  Newydd,  sef  yr  efengylau 
a'r  Actau. 

Dyfyna  Barnabas  (os  ydym  i  gredu  dilysrwydd  y  Uythyr),  yr 
hwn  ydoedd  gydymaith  Paul,  Mat.  xx.  16. 

Dyfyna  Clement  (y  cyfeirir  ato  yn  Phil.  iv.  3).  Mat.  v.  7, 
vii.  1,  2.    Luc  vi.  37. 

Dyfyna  Ignatius,  esgob  Antiochia  yn  y  ganrif  gyntaf, 
Mat.  iii.  15,  x.  16,  ac  amryw  ranau  ereill. 

Dyfyna  Polycarp,  yr  hwn  a  fu  farw  A.D.  166,  Mat.  vii.  1,  2, 
ac  amryw  adnodau  ereill. 

Dyfyna  Justin  Ferthyr,  yn  yr  ail  ganrif,  laweroedd  o  weith- 
iau  o'r  holl  Efengylau  a'r  Actau. 

Gwna  Hegesippus,   tua  chanol  yr  ail  ganrif,  gyfeiriadau 


*  Evidences  of  Christianity,  Lect.  ii. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


5ä 


mynycS  at  yr  Efengylau  a'r  Actau.  Tua'r  flwyddyn  170, 
anfonodd  eglwyai  Lyons  a  Vienne  yn  Ef'rainc,  banes  eu 
dyoddeíìadau  at  eglwysi  Asia  a  Phrygia,  yn  yr  liwn  y  dyfynant 
Ioan  xvi.  2,  ac  y  cyfeiriant  at  efengyl  Luc  a'r  Actau.  Yr  oedd 
eu  gweinidog  Pothinus  ar  y  pryd  yn  90  mlwydd  oed.  Y  mae 
eu  llythyr  i'w  ganfod  yn  ngwaith  Eusebius.  Olynydd 
Pothinus  oedd  Irenceus,  yr  hwn  a  fu  farw  A.D.  202.  Yr  oedd 
eí'e  yn  ei  ieuengtyd  wedi  bod  yn  ddysgybl  i  Polycarp,  megya 
ag  y  buasai  Polycarp  i'r  apostol  Ioan.  Fel  hyn  y  lleíàra 
Irencous  am  yr  efengylau  : — "  Nid  ydym  (eb  efe)  wedi  derbyn 
y  wybodaeth  am  drefn  ein  hiachawdwriaeth  gan  neb  ond  y  rhai 
a  ddygasant  yr  efengyl  i  ni ;  yr  hon  efengyl  a  bregethwyd  ar  y 
cyntaf,  ac  wedi  hyny,  yn  ol  ewyllys  Duw,  a  ysgrifenwyd,  fel  y 
byddai  am  amser  i  ddyfod  yn  sylfaen  a  cholofn  ein  fíýdd- 
Oblegyd  ar  ol  i'n  Harglwydd  gyfodi  oddiwrth  y  meirw,  ac 
i'r  apostolion  gael  eu  gwisgo  â  nerth  yr  Ysbryd  Glân  yr 
hwn  oedd  yn  dyfod  arnynt,  hwy  a  dderbyniasant  wybodaeth 
berffaith  am  bob  peth.  Aethant  allan  i  holl  derfynau  y 
ddaear,  gan  gyhoeddi  i  ddynion  fendithion  heddwch  nefol,  gan 
fod  ganddynt  oll,  a'r  naill  fel  y  llall,  efengyl  Duw.  Darfu 
i  Matthew  gan  hyny,  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  ysgrifenu 
Efengyl  yn  eu  hiaith*  hwy,  tra  yr  oedd  Pedr  a  Phaul  yn 
pregethu  yr  efengyl  yn  Ehuí'ain,  ac  yn  sefydìu  eglwys  yno; 
ac  ar  ol  eu  marwolaeth,  darfu  i  Marc  hefyd,  dysgybl  a 
dehonglwr  Pedr,  draddodi  i  ni  mewn  ysgrifen  y  pethau  a 
bregethasai  Pedr ;  a  darfu  i  Luc,  cydymaith  Paul,  ddodi 
mewn  llyfr  yr  efengyl  a  bregethai  Paul.  Wedi  hyny, 
gwnaeth  Ioan,  dysgybl  yr  Arglwydd,  yr  hwn  hefyd  a  bwysodd 
ar  ei  fynwes,  gyhoeddi  Efengyl  pan  y  preswyliai  yn  Ephesus 
yn  Asia." 

Dyg  Clement  o  Alexandria,  yr  hwn  a  fu  farw  A.D.  217, 
y  dystiolaeth  ganlynol  i'r  Efengylau: — "  Yr  Efengylau  sydd 
yn  cynnwys  yr  achau  (achau  Crist)  a  ysgrifenwyd  gyntaf; 
yna  eiddo  Marc,  yn  ol  dymuniad  canlynwyr  Pedr ;  ac  Efengyl 
Ioan  yn  ddîweddaf ;  a  dywed  ei  fod  wedi  derbyn  yr  hanes  hwn 
oddiwrth  henuriaid  yr  amser  gynt." 

Y  mae  eiddo  Tertullian,  yr  hwn  a  fu  farw  A.D.  220,  yn 
gyfíelyb: — <k  Yn  mhlith  yr  apostolion,  y  mae  Ioan  a  Matthew^ 

Credid  gynt,  ac  eto  gan  rai,  fod  Matthew  wedi  ysgrifenn  ei  Efengrl  ju 
Hebraeg  :  ond  ymddengys  i'r  awdwr  nad  oes  prawf  boddhaol  o  byny. 


54  Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

yn  dysgu  y  ffydd  i  ni:  yn  mhlith  dynion  apostolaidd*y  mae 
Luc  a  Marc  yn  ei  hadfywio."  "  Yr  wyf  yn  dweyd,  gan 
hyny,  fod  Efengyl  Luc,  yr  hon  a  amddiffynwn  ni  mor  selog,  yn 
cael  ei  derbyn  ganddynt  hwy  o  adeg  ei  chyhoeddiad  cyntaf,  ac 
nid  ganddynt  hwy  yn  unig  y  rhai  ydynt  (eglwysi)  apostolaidd, 
ond  gan  bawb  ag  sydd  yn  meddu  cymdeithas  â  hwynt  yn 
yr  un  ffydd.  Y  mae  awdurdod  yr  eglwysi  apostolaidd 
hefyd,  yn  amddiffyn  yr  Efengylau  ereill,  y  rhai  ydym  wedi 
eu  derbyn  oddi  wrthynt,  yr  wyf  yn  golygu  Efengylau  Ioan  a 
Matthew  ;  er  y  gellir  priodoli  yr  un  modd  yr  hon  a  gyhoedd- 
odd  Marc  i  Pedr,  i'r  hwn  yr  oedd  Marc  yn  ddehonglwr." 
Dyfyna  Tertullian  hefyd  o  lyfr  yr  Actau,  o  dan  ei  enw,  gan 
ei  alw,  "  Esboniad  Luc,"  a  sylwa  fel  y  mae  epistolau  Paul  yn 
ei  gadarnhau. 

Ysgrifena  yr  enwog  Origen,  o  Alexandria,  tua'r  flwyddyn 
A.D.  230,  am  yr  Efengylau  fel  y  canlyn:  — "Ac  megys  y 
dysgais  trwy  draddodiad  yn  nghylch  y  pedair  Efengyl,  y 
rhai  yn  unig  a  dderbynir  yn  ddiwrthwynebiad  yn  eglwys 
Dduw  trwy  yr  holl  fyd.  Y  gyntaf  a  ysgrifenwyd  yw  yr 
un  yn  ol  Matthew,  yr  hwn  a  fuasai  unwaith  yn  bublican, 
ond  ar  ol  hyny  yn  apostol  i  Iesu  Grist.  Yr  ail  yw  yr  un 
yn  ol  Marc,  yr  hwn  a'i  cyfansoddodd  yn  ol  fel  yr  eglurodd  Pedr 
iddo,  yr  hwn  y  mae  Pedr  hefyd  yn  ei  gydnabod  fel  mab 
iddo  ei  hun  yn  ei  Epistol  cyffredinol.  A'r  drydedd  yw  yr 
un  yn  ol  Luc,  yr  efengyl  a  gymmeradwywyd  gan  Paul, 
a'r  hon  a  ysgrifenwyd  at  wasanaeth  y  dychweledigion  o 
blith  y  Cenedloedd.  A'r  ddiweddaf  yw  yr  un  yn  ol  Ioan." 
Ceir  y  dyfyniad  hwn,  yn  nghyda  rhanau  helaeth  o  Esboniadau 
Origen  ar  wahanol  lyfrau  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd,  yn 
Eusebius's  Eccles.  History,  B.  yi.  ch.  25.  Ee  welir  fod  Irenseus 
a  Chlement,  Tertullian  ac  Origen,  yn  nodi  pedair  o  Efengylau, 
a  dim  ond  jpedair,  gan  eu  priodoli  i  Matthew,  Marc,  Luc, 
a  Ioan ;  y  rhai,  yn  ol  y  ddau  ddiweddaf,  a  dderbyniai 
eglwys  Dduw  trwy  yr  holl  fyd. 

Nid  yw  y  tystiolaethau  hyn  ond  engraifft  o  lu  ereill  a 
allesid  eu  dwyn  yn  mlaen  o  waith  ysgrifenwyr  y  canrifoedd 
cyntaf,  fel  y  gellir  gweled  yn  nghyfrolau  cyfoethog  Lardner  a 
Paley. 

(2,)  Dyfynant  o  honynt  fel  Uyfrau  Dwyfol  a  chyssegredig. 
TheophiluSy   esgob  Antiochia,  tua  chanol  yr  ail  ganrif,  a 
ddywed: — "  Y  mae  yr  Ysgrythyrau  Santaidd  yn  dy sgu  y  pethau 


Y  BEIBL  A'l  DDEnONGLIAD. 


hyn  i  ni,  a  phawb  a  gynhyrfwyd  gan  yr  Ysbryd  Glan,  yn 
mhlith  pa  rai  y  dywed  Ioan, — "  Yn  y  dechreuad  yr  oedd  y 
Gair,  a'r  Gair  oedd  gyda  Duw."  Eto,  u  Gyda  golwg  ar  y 
cyfìawnder  yr  hwn  y  mae  y  gyfraith  yn  ei  ddysgu,  y  mae 
pethau  cyffelyb  ì'w  canfod  yn  y  Prophwydi  a'r  Efengylau,  gan 
fod  pawb,  o  herwydd  eu  bod  yn  ysbrydoledig,  yn  llefaru  trwy 
yr  un  a'r  unrhyw  Ysbryd  Dwyfol." 

"  Y  mae  ein  haeriadau  a'n  darlithoedd  ni  (ebe  Origen),  yn 
annheilwng  o  grediniaeth ;  rhaid  i  ni  dderbyn  yr  Ysgrythyrau 
fel  tystion."  "  Gellir  profi  yr  hyn  a  ddywedasom  o'r  Ysgryth- 
yrau  Dwyfol"  "  Dangosir  o'r  hen  Ysgrythyrau  Iuddewig,  y 
rhai  hefyd  a  ddefnyddiwn  ninnau,  ac  o'r  rhai  a  ysgrifenwyd  er 
amser  Iesu,  y  rhai  ydynt  yn  Ddwyfol  yn  ol  cred  yr  eglwysi, 
fod  ein  crefydd  yn  ein  dysgu  i  geisio  doethineb." 

Cawn  Hippolytus,  yr  hwn  a  fu  farw  A.D.  250,  wrth  ysgrifenu 
at  gyfaill  iddo  er  ei  gyfarwyddo  yn  fîordd  y  bywyd,  yn  dweyd? 
— "  Ei  fod  yn  dwyn  allan  o'r  ffynnon  sanctaidd,  ac  yn  gosod  o'i 
flaen  o'r  Ysgrythyrau  Sanctaidd  yr  hyn  a  roddai  foddlonrwydd 
iddo." 

Cynghora  Cyprian,  esgob  Carthage,  A.D.  200—258,  bre- 
gethwyr  yr  efengyl  pan  gyda  phethau  amheus,"i  fyned  yn  oli'r 
ffynnon;  ac  os  byddai  y  gwirionedd  wedi  cael  ei  siglo  mewn 
unrhyw  amgylchiad,  i  ddychwelyd  at  yr  Efengylau  a'r  Ysgrif- 
eniadau  Apostolaidd."  "  Nid  yw  addysgiadau  yr  Efengyl  (eb 
efe  drachefn),  yn  ddim  amgen  na  gwersi  Dwyfol  awdurdodol, 
y  rhai  ydynt  sylfeini  ein  gobaith,  colofnau  ein  ffydd,  arwein- 
yddion  ein  ffordd,  a  diogelwch  ein  gyrfa  i'r  nef." 

Dywedai  Anatolius,  esgob  Laodicea  yn  y  rhan  olaf  o'r  drvd- 
edd  ganrif,  pan  yn  dadleu  yn  nghylch  y  drefn  briodol  i  gadw'r 
Pasg : — "  Ni  allant  mewn  un  modd  brofì  eu  pwynt  trwy 
awdurdod  yr  Ysgrythyrau  Dwyfol" 

(3,)  Fod  yr  Ysgrythyrau  tuedi  eu  casglu  yn  ngJiyd  yn  gyfról 
neülduoIy  er  yn  foreu. 

Cawn  gyfeiriadau  at  hyn  yn  ngwaith  Ignatìus,  yr  hwn  a 
flodeuodd  yn  niwedd  y  ganrif  gyntaf : — "  Gan  ffoi  at  yr 
Efengyl,  megys  at  gnawd  Iesu,  ac  at  yr  Apostolion  megys 
at  henaduriaeth  yr  eglwys."  Ystyrir  mai  yr  Efengylau 
a'r  Epistolau  a  ddealla  efe  yma.  "  Dylech  wrando  ar  y 
Prophwydi  (eb  efe),  ond  yn  neillduol  ar  yr  Efengyl,  yn  yr 


56 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


hon  y  dangoswyd  dyoddefiadau  Crist  i  ni,  ac  y  perffeithiwyd 

yr  adgyfodiad." 

Dywed  Eusebius,  fod  Quadratus,  A.D.  122,  ac  ereill  gydag 
ef,  wedi  myned  oddi  amgylch  gan  bregethu  Crist,  a  dosbarthu 
copiau  o'r  Efengylau: — "  Yna  gan  deithio  oddi  amgylch,  hwy 
a  wnaethant  waith  efengylwyr,  gan  fod  yn  awyddus  i  bregethu 
Crist,  a  gwasgaru  Ysgrythyr  yr  Efengylau  Dwyfol" 

Sonia  Melito,  esgob  Sardis,  Á.D.  170,  yn  ei  lythyr  at  ei 
gyfaill  am  yr  Hen  Destament: — "  Gan  deithio  i'r  Dwyrain 
(Palestina),  ac  ar  ol  dyfod  i'r  lleoedd  lle  y  cyhoeddwyd  ac  y 
cynawnwyd  y  pethau  hyn  (hyny  yw,  dygwyddiadau  ysgryth- 
yrol),  mi  a  ddysgais  yno  yn  gywir  pa  rai  ydyw  llyfrau  yr  Hen 
Destament."  Mae  son  am  gasgliad  llyfrau  yr  Hen  Destament, 
yn  rhagdybied  bodolaeth  casgliad  cyfîelyb  o  lyfrau  y  Testament 
Newydd. 

Dywed  Clement  o  Alexandria,  "  Y  mae  cydgordiad  a  chys- 
sondeb  rhwng  y  gyfraith  a'r  Prophwydi,  yr  Apostolion  a'r 
Efengyl." 

Geilw  Tertidlian  yr  Efengjdau,  yn  "  Ysgrifen  Efengylaidd  " 
( Evangelic  Instrument ) ;  yr  holl  Ysgrythyrau  Cristionogol, 
"  Y  Testament  Newydd,"  a'r  ddwy  rarr,  "  Yr  Efengylau  a'r 
Apostolion." 

Ymddengys  oddiwrth  ysgrifeniadau  Cyprian,  yn  nghanol  y 
drydedd  ganrif,  fod  yr  Ysgrythyrau  wedi  eu  dosbarthu  i 
ddwy  ran  neu  ddwy  gyfrol ;  gelwid  un  yr  '  *  Efengylau,  neu 
Ysgrytnyrau  yr  Arglwydd ;  "  a'r  llall,  yr  "  Apostolion,  neu 
Epistolau  yr  Apostolion." 

(4,)  Fod  Ysgrythyrau  y  Testament  Newydd  yn  cael  eu  dar- 
llen  yn  gyhoeddus,  a'u  hesbonio  yn  nghynnulleidfaoedd  y 
Cristionogion  boreuol. 

Dywed  Justin  Ferthyr,  A.D  140  : — "  Ac  ar  y  dydd  a  elwir 
Dydd  Sul,  y  mae  cynnulliad  yn  yr  un  man  o'r  holl  rai  sydd  yn 
byw  mewn  dinasoedd,  neu  yn  y  wlad :  ac  fe  ddarllenir  Cofnod- 
ion  yr  Apostolion,  neu  Ysgrifeniadau  y  Prophwydi,  cyhyd  ag 
y  caniatà  amser ;  ac  ar  ol  i'r  darllenydd  ddarfod,  mae  y 
llywydd  yn  traddodi  annerchiad,  gan  annog  i  efelychiad  o 
bethau  mor  rhagorol."  (Apol.  I.  67).  Ymddengys  oddiwrth 
ranau  ereill  o  ysgrifeniadau  Justin,  mai  yr  Efengylau  a  olyga 
wrth  "  Gofnodion  yr  Apostolion."    "  Yr  ydym  yn  dyfod  yn 


Y  BEIBL  A  I  DDEHONGLIAD. 


57 


nghyd  (ebe  Tertullian),  i  adgofìo  yr  Ysgrythyrau  Dwyfol  :  yr 
ydym  yn  meithrin  ein  ffydd,  yn  gwroli  ein  gobaith,  ac  yn 
cadarnhau  ein  hyder,  trwy  y  gair  sanctaidd." 

Dywed  Eusebius  am  Origen,  pan  aeth  efe  i  Palestina,  tua'r 
ílwyddyn  216,  i  esgobion  y  wlad  geisio  ganddo  esbonio  yr 
Ysgrythyrau  yn  gyhoeddus  yn  yr  eglwys,  pryd  nad  oedd  eto 
wedi  ei  ordeinio  yn  henadur.  Dongys  hyn  beth  oedd  arferiad 
yr  eglwys  ar  y  pryd.  Deíhyddia  Origen  ei  hun  ymadroddion 
cyífelyb  : — "  Yr  ydym  yn  gwneyd  hyn  (eb  efe),  pan  y  darllenir 
yr  Ysgrythyrau  yn  yr  eglwys,  a  phan  y  traddodir  yr  annerch- 
iad  eglurhaol  i'r  bobl." 

(5,)  Fod  esboniadau  ar  yr  îsgrythyrau,  a  chyssondebau  a 
chyfìeithiadau  o  honynt,  wedi  cael  eu  gwneyd  yn  foreu. 

Yn  A.D.  170,  darfu  i  Tatian  ysgrifenu  cyssondeb  y  pedair 
efengyl. 

Yn  A.D.  190,  ysgrifenodd  Pantcenus  esboniadau  ar  yr 
Ysgrythyrau. 

Yn  A.D.  217,  ysgrifenodd  Clement  o  AIexandriay  nodiadau  ar 
arnryw  o  lyfrau  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd. 

Yn  A.D.  220,  appeliai  Tertullian  oddiwrth  awdurdod  rhyw 
gyfìeithiad  ag  oedd  yn  cael  ei  ddefnyddio  ar  y  pryd,  at  y  Groeg 
gwreiddiol. 

Darfu  i  Origen,  A.D.  230,  ysgrifenu  esboniadau  ar  y  rhan 
fwyaf  o  lyfrau  y  Testament  Newydd. 

Yn  A.D.  300,  sonia  Eusebius  am  ysgrifenwyr  a  alwai  efe  y 
pryd  hyny  yn  "  hen  ysgrifenwyr,"  y  rhai  nas  gallai  gael  allan 
eu  henwau,  ond  oeddynt  ddynion  uniongred,  fel  y  profai  eu 
"  dehongliadau  o'r  Ysgrythyrau  Sanctaidd  "  ag  oeddynt  y  pryd 
hyny  ar  gael. 

Mae  y  tystiolaethau  hyn  o  bwys,  oblegyd  ni  fuasent  yn 
myned  i  gj^ssoni  ond  yr  hyn  a  ystyrient  yn  bwysigy  nac  yn 
ysgrifenu  esboniadau  ond  ar  lyfrau  lienafoL 

(6,)  Fod  gwrthwynebwyr  Cristionogaeth  yn  sylfaenu  eu  hym- 
osodiadau  ar  Ysgrythyrau  y  Testament  Newydd. 

Dywed  Celsus  yn  yr  ail  ganrif : — "Yr  ydym  wedi  nodi  y 
pethau  hyn  i  chwi  allan  o'c/i  ysgrifeniadau  chw%  eich  hunain, 
heb  fod  mewn  anghen  unrhyw  arfau  ereill."  Ei  fod  yn  golygn 
yr  Efengylau  sydd  eglur  oddiwrth  ei  waith  yn  oyfeirio  at 


53 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


achau  Crist,  a  gwaith  Crist  yn  dweyd  am  beidio  gwrthwynebu 
drwg,  ac  yn  cyhoeddi  gwaeau,  &c. 

Yn  y  drydedd  ganrif,  ysgrifenodd  Porphyry  yn  erbyn  Crist- 
iono°:aeth.  Seiliau  ei  wrthddadleuon  ar  yr  achau  fel  y  maent 
yn  Matthew,  ar  hanes  galwad  Matthew,  ar  waith  yr  efengyl- 
wyr  yn  galw  llyn  Tiberias  yn  fôr,  ar  fod  Matthew  yn  dyfynu 
"Llef  un  yn  llefain,"  o  Esaiah,  a  Marc  o'r  Prophwydi,  ar 
farnedigaeth  Ananias  a  Sapphira,  &c.  Dengys  hyn  oll  ei  fod 
yn  cydnabod  awdurdod  yr  Efengylau  a'r  Actau  yn  mhlith  y 
Cristionogion. 

Ymosodiad  o  natur  gyfTelyb  oedd  eiddo  yr  ymerawdwr  J ulian, 
yn  y  bedwaredd  ganrif. 

(7,)  Fod  cofrestri  ( catalogues )  boreu  wedi  cael  eu  gwneyd,  y 
rhai  a  gynnwysent  lyfrau  y  Testament  Newydd. 

Cyfeiriwyd  atynt  eisioes  mewn  rhan.  Ceir  cyfres  gyflawn  o 
honynt  yn  y  Groeg  a'r  Lladin  am  yr  wyth  ganrif  gyntaf,  yn  yr 
Attodiad  i  waith  Westcott  on  the  Canon  of  the  New  Testament, 
Ni  chawn  yma  ond  cyfeirio  yn  fyr  at  rai  o  honynt. 

Yinddengys  oddiwrth  weithiau  Origen,  a  thystiolaeth 
Eusebius,  fod  Origen  yn  derbyn  y  llyfrau  ag  sydd  yn  cyfan- 
soddi  y  Canon  yn  awr,  ond  fod  pryder  yn  ei  feddwl  gyda 
golwg  ar  rai  o  honynt,  o  herwydd  diffyg  hysbysiaeth  yn  eu 
cylch.* 

Cawn  Athanasius  yn  nechreu  y  bedwaredd  ganrif,  yn 
cyhoeddi  cofrestr  o  lyfrau  y  Testament  Newydd,  fel  y  maent 
genym  ni. 

Yn  yr  un  ganrif,  cawn  Cyril,  esgob  J erusalem,  yn  anfoncofrestr 
allan,  yr  un  peth  a'n  cofrestr  ninnau,  oddi  eithr  fod  y  Dad- 
guddiad  wedi  ei  adael  allan. 

Yn  yr  un  ganrif  hefyd,  anfonodd  cynghor  Laodicea  allan 
gofrestr  yr  un  fath  ag  un  Cyril. 

Oddeutu  yr  un  amser,  cyhoeddodd  Jerome  gyfres  o  lyfrau  y 
Testament  Newydd,  yr  hon  oedd  yr  un  a'n  heiddo  ninnau, 
gyda'r  eithriad  ei  bod  yn  amlygu  amheuaeth  yn  nghylch  y 
llythyr  at  yr  Hebreaid. 

Dichon  y  dylid  dweyd  gair  yn  nghylch  y  llyfrau  a  elwir 
Llyfrau  Apocryphaidd  y  Testament  Newydd.  Yn  yr  ail  a'r 
drydedd   ganrif,  ac    yn  ddiweddarach  na  hyny,  lledaenid 


*  Westcott  on  the  Canon,  pp.  312—318. 


Y  BEIBL  à'i  DDEHONGLIAD. 


59 


ysgrifeniadau  ffugiol,  fel  cynnyrchion  ysbrydoledig.  Gelwir 
y  rhai  hyn  fynychaf  *'  Y  Testament  Newydd  APOOBYPH- 
aidd."  Ymwnant  â  gwag-bethau  er  cyfarfod  â  chywrein- 
rwydd  y  darllenydd;  y  maont  yn  gwrthddywedyd  yr  Ys- 
grythyrau  Santaidd  a  hanesiaeth  gyffredin  ;  efelychant 
ieithwedd  yr  Ysgrythyr  er  twyllo  y  darllenydd,  ond  mae  y  fath 
wahaniaeth  rhyngddynt  a  Thestament  Newydd  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist  ag  sydd  rhwng  ynfydrwydd  dyn  a  doethineb  Duw.  * 
Darfu  i  dduwinydd  dysgedig  yn  Hamburg,  o'r  enw  John 
Albert  Fabricius,  eu  casglu  oll  yn  nghyd,  a'u  cyhoeddi  yn  dair 
cyfrol  yn  1713—1722.  Yn  eu  plith  y  mae  24  o  Efengylau  ;  12 
o  wahanol  fathau  o  Actau;  6  o  Epistolau  neu  Ohebiaethau,  yn 
cynnwys  llythyrau  (meddir)  rhwng  Paul  a  Seneca,  Epistol 
Paul  at  y  Laodiceaid,  un  oddiwrth  y  Corinthiaid  at  Paul 
a'i  atebiad  yntau,  &c. ;  9  o  fathau  o  Lyfr  y  Dadguddiad. 
(Gwel  "  Calmet "  gan  Robinson,  a'r  *'Apocryphal  Gospels, 
Acts,  and  Eevelations,"  cyhoeddedig  gan  T.  a  T.  Clark).  Gwna 
Dr.  Paley  y  nodiadau  canlynol  o  barthed  iddynt : — 

1.  "  Nid  oes  brawf  eu  bod  ar  gael  yn  y  ganrif  gyntaf,  yr  hon  y  prof- 
wyd  fod  llyfrau  hanesiol  y  Testament  Newydd  ar  gael  ynddi.  Nid  oes 
dyfyniadau  o'r  fath  lyfrau  yn  y  Tadau  Apostolaidd,  sef  yn  Barnabas, 
Clement  o  Rufain,  Hermas,  Ignatius,  a  Polycarp,  ysgrifeniadau  pa  rai 
sydd  yn  cyrhaedd  o  tua'r  flwyddyn  A.D.  70  i'r  flwyddyn  A.T).  108  ;  tra 
nme  rhai  o  honynt  wedi  dyfynu  o  bob  un  o  lyfrau  hanesiol  y  Testament 
Newydd. 

2.  Ni  ddarllenid  hwy  yn  eglwysi  y  Cristionogion. 

3.  Nid  ymddangosasant  yn  eu  cofrestri  (catalogues), 

4.  Ni  sylwid  aruynt  gan  eu  gelynion. 

ô.  Ni  appelid  atynt  fel  awdurdud  gan  wahanol  bleidiau  yn  eu  dadleuon. 

6.  Ni  chyfansoddid  esboniadau  arnynt,  ac  ni  chyfieithid  hwynt  i 
ieithoedd  ereill,  &c. 

Yn  ddiweddaf,  yr  oeddynt,  gyda  chydsyniad  cyffredinol  o'r  bron,  yn  cael 
eu  gwrthod  gan  ysgrifenwyr  Cristionogol  yr  oesoedd  dilynol."f 

Y  mae  genym  y  profion  cadarnaf,  gan  hyny,  o  ddilysrwrdd 
(authenticity)  sl  gwirionedd  llyfrau  y  Beibl ;  y  maent  yr  hj'n  a 
broíîesant ;  nid  dyfais  ddiweddar  ydynt ;  maent  ar  gael  o'r 
dechreuad ;  ac  yn  eu  goleuni,  mae  miloedd  yn  mhob  oes 
wedi  myned  i  mewn  fr  bywyd. 

*  Gwel  yr  Attodiad. 

t  Gwel  Paley's  Emdences,  Lardner's  Works,  Westcott  on  the  Canon,  Grotius  on 
the  Truth  of  the  Christìan  Eeligion,  Horne's  Introduction,  Doddridge's  Worhs, 
Bible  Hand  BooJc,  Ritto  <L-  Smith's  Dictionaries,  d-c. 


60 


^  i 

£  o3 
cc  tí 


53  rO 


rtí  ^ 


-    tí  H 


rÖ  o3 


3ö 

03  >» 


.tí'£ 


o3  ^ 

o 


.  <m  bO 
ẅ  tí  flo 

û>^°«  >.  c3  ~  c3 
•Ö      c3  ẁ 

<J  fìW 


S-o  ò  : 

>»  c3 

c   fì  W 


§3  g  * ẅ 

R  g  t  ö  fl 
£  grfl  cS^-g 

c3    »2  fl  5 


<X><^  > 

?3H 


ö 

o3  O 

flr2 

>»cc 


03  >» 
^  <D 
•O  *0 


r>      tí      T!  < 


*S  «  o3 
«  03  S 

ill 

-g  OHj 


feẅr2 

•  rH    ^  < 


rtíẅ 


"O    >  < 


^rOrfl  * 
hc  ^  c3 


fl*tí  >»>> 

«2    >'jí  O 

tí  2^  5 

>>  w  >»— 

•  •o'S'ö 

1  I  %$ 


fl  'O  ,£3 


ctí  Ç3  o3 

■298 


C-J  H  o  P 
»2  S  08  c3 

r-|<5,tí  *ö 


öc  o3 


Ä°  .fÌ! 


W    ft    pq    Ö  W 


O  ni  S 


fl  tí 


•ö  ^ 


<D  tí  "O   ö  2  «5  '  „=; 

llH|S;15| 

fcC  çH   g  (—1  •ö 

3  o  §  o-.ç« 
'Sk2  sá-0  ö 

2  'tí  <»  ^  03  ^ 


O  HH 


<M  O  i-h 
^  CO 


NCO      CO      <M  <M 


rH  "^í  <M  lO  C5ÍO  O  CO 
C0<M<N<M<MC0r-<rH 


5  3 


S  I  cô  Ö^rS  5 

-  c  g  .S-ö 

Ü-  Çô^3  fl  >, 


O  H 


w  m  m 


Oö  f3 

r-l  <M  H 


{25 '  W 


61 


r-<rP    0  3 

o  o  d  * 

53  C  6  C  . 
Q  c3  O  pS* 

0J.rt  7)  O 

I  *£rP 

jf  ŵ  e3  <U  -rj 


9  3 

<W  e« 


a  «1 


P  ofl  ^  -ö 

rr<.  ° 


ea  a 

l»a 

Ä'tí 
Ph  i>» 

O 

C 

Ph  o> 


r->  <D 

rP  O 


1  i 


-C  "  rrH  T-l 


06*0         >  p 


îmí 


U      2  e<$ 

í?,o  03  a'ö  P 

g-Ö  e8  c3  ^«O  o3 

S    O  'bfl  5    Ö    h  rd 

0     ►»      <Sh     N  » 

Q       P  OPh       OP  £ 


.»9 

5 '  4  0 


.^rS-Ö 

PpQ!S 

0  2  ? 

rO  ,S  ~c3 


,p   A  r*»IÇ)  O 


rP  bo 


a  î  Jo 

erj  *nj  00 

3  1  Sil 

'tí     M  t».  <v 

rP  'ö     *J  >pH  9 

cfi  eí      ŵ  -  nj 

£  o     'C  05  I 

P  cS  - 

^  -f  Ms4 

r-j  u2   M  a  C 

5  O  o  ^  Ẃ 

|  C^rSr-, 

ee  j  ^  r>»  a  â  i 


2  Itf 


m  « 

o  H 


m  ^        rrQ  jc  pö  r?3 r  ' 


v  b  d  e3^ 

"<D  — J  0  ►  rj 
eC  O  o 

o  X  >.-í  4 


ci  "T  ^_  ^  U 

M  0  -1 2 

■u  d  SiS'ö 


l'S 


ee  tj 

c  Ss2  . A 2 «3  * -S 

.  f s p • o  ^ŵäs 3 


;  o  o  ' 


3§v 


1  ,h  ^»2*6^  1 
^  «g  9  «2  |  ö  'S  5  5  ®      «9  S  5  &  ►  d      x  a 

►»■3       h'ö;3|  p-2  í  «  §  «  i  SS-s  s  kc  í 


rrí*'bC  ^  r3    ^    C    rj  q  rG  u|  rH  J  ^    _  ^    3    _    ^  -"^  ^ 

^âo^è^â  ^  5'5^  ^55 


,  C3 


fì^r-î 


o  o 

00  00 

I  I 


I  s 


U5  Ift  1 

»í5  00  e» 


<M      HH  O 


o  . 
Ö  P" 
P  e8 


00  CO      <M  10 


P  eS 
c3  eo 


;  ci  £*; 


Ö  w 


sS 


62 


P 
P 

H 


H 

ì 

PQ 

f— ! 

P 
<j 

►H1 


w 

H 

H- 1 
ft 

P3 


p 

2tH 


ö  Ê 


rçi  «3  O 

s    2  •§ 


1 

'§  *  a 


rö  -fl 


fl  2 

cá  O 
2  fl 


«2  >»  5 

p 


fl    .    &  , 


S  'Ë  * 

£  £  2 

P  Cj  H 

Ü  s  ẃ 

fl  >»  'ö 

á  í  ? 

5  5 


•ö 

Ö 


«2 

■a  ö 

o 


-4_j  .O 


,fl       «g  Ph 


2  50  0  w> 


I2  fl 


r-,        ©  O 

© 

O  -nj 

CÌ3  P 


fl^ 


>,    c3  Ç 

O  H  O 


b  -•B  .2 

íf  % 


O  rfl 


o  ö 

Ü5 


3        a     ö  S> 

|1   I  §*f 

J-1    52       fl      J2  r-T  £  ,í 

6-  I  N!S 

8  Ì    I*  -5  Sl 
*«  fe»  l§  §1 
o  g=^  -e-a  îss  gj 

£  0X3  *  .-,2  >» ẅ  ö 

fl  2  >»-ö  2  fl  6^  ^  A 
QJ.2'Ö<=)'ÖrÖ     ©g  >^gD 

*S     ^      fl  V*      ^       S.  Ç 


cS  fl 


O    O  ço 


I    ^3      m  A 


O   H       H  < 


63 


■  t-i 


M 

fc 

5* 


•ö  fl 

•Ö  O 

•r-H  «3 

c!  U 

P  rO 


•d  o 

31 


I 


£  Cî 

•O  o) 

ö  o 

o  fl 


rH  <U 

rçj  ho 

•drg 


„  ö 
•ü  o 


61)    oí  ^ 


Ö  o 

£  fl  "d  ^  ' 

*  n  d 
o  o  2  83 

3 


a  *3 

d   ẅ  S 

í  täü 


,Hd 

c  b 

O  rfl 
•^  £ 

a  * 


*  °  2 

o  45 

lll 
-  Hl 

cJ     ẅ  1J 

ä  p  fl 

t*  bO  — 
<X>     o  <U 

3        Ö  rH 

w  c  fl 
tì  E 

•d  <» 

"SL  "5  8 
fe  «•§ 


rfl 

a 

d 

rS 


•3 

a 


ä 

rO  ^ 
r2  « 

o  . 

II  í 

Sa  S 
.§ 


o>  5 

D  >.   Tj  & 

ÿ  s  •6  2 


d 

2 


&0  r*» 

&0 


<D  rfl 


rfl  eö 

fcO    <_■    "3  ÖJD+^ 

cj  ö  «J 

bo    n  cj  •__ 

ö    ö  ÿü 


rfl  O 
-t-3  .r-t 

<u 


«2  rfl 
rSrfl 

p  fl  eBrS  Ì-rrt 
ŵ    ^  fl 

P 


d 

i  " 

>. 
+3 

es  w 


Ö5»  -r-r- 

Ö  r^ 
<1  rJ 


Dyddiad 
Tebygol. 
(Bl.  0.  C..  A.D.) 

<N          CO          rH     ^           K5  a 

<©       îô       <o   cò       to  co 

05         C5         O  CO 
CO         ÎO         t-  05 

•d 

o  . 
fl  fl 

rH        CO        lO    lO        CO  o 

^        *  H 

fl  ẃ 

0) 

fM 

<N  rH 


05  . 


o 


<S  -r3 


ft5 

3 

H 


11 


•^  & 


ö  s 


PENNOD  III. 

DWYFOLDEB  Y  BEIBL,-Y  PRAWF  MEWNOL  YN  Y  BEIBL  EI  HUIf 


Y  CYNNWYSIAD. 

Dau  fath  o  brawf  o  Ddwyfoldéb  y  Beibl — Y  Prawf  Mewnol — I. 
Natur  Cynnwysiad  y  Beibl.  II.  Ei  fod  yn  anmhossibl  i  Ysgrifew 
wyr  y  Testament  Newydd  ysgrifenu  y  fath  lyfr  heb  gyfarwyddyd 
Ysbryd  Duw.  III.  Cymmeriad  Crist  yn  brawf  o'i  Ddwyfoldeì . 
IY.  Cymmeriad  Ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  y  fath  ag  i'n 
hargyhoeddi  o  Wirionedd  eu  Tystiolaeth.  Y.  Cyssondeb  a  Chyd- 
darawiad  anfwriadol  y  Beibl.  YI.  Cyfaddasrwydd  y  Feddygin^ 
iaeth  a  ddadguddia  i  Anghenion  ysbrydol  dyn,  a'i  Ddylanwad  ar 
gredinwyr. 

Mae  y  prawf  o  Ddwyfoldeb  y  Beibl  yn  ddeublyg,  yn  cynnwys 
amryw  ystyriaethau  cyssylltiedig  â  chyfansoddiad  a  chynnwys- 
iad  y  Beibl,  y  rhai  a  gyfansoddant  yr  hyn  a  elwir  y  prawf 
mewnol  ( internal  evidence ) ;  ac  amryw  ystyriaethau  ereill,  ar 
ryw  olwg  o'r  tu  allan  iddo,  megys  gwyrthiau,  cyflawniad 
prophwydoliaeth,  tystiolaeth  hanesiaeth  gyffredin  i  ffeithiau  y 
Beibl,  a  llwyddiant  crefydd  y  Beibl,  &c,  y  rhai  gyda'u  gilydd 
a  gyfansoddant  y  prawf  allanol  ( external  evidence).  Yn  y 
bennod  hon,  edrychwn  ar  y  prawf  mewnol  yn  y  Beibl  ei  hun, 
dros  ei  Ddwyfoldeb. 
I.  Natuh  Cynnwysiad  y  Beibl. 

I.  Ei  ddesgrifiad  o  Dduw.  Mor  fawreddog  ydyw  ei  ddesgrif- 
iad  o  Dduw  a'i  weithrediadau  !  Darlunia  ef  fel  Bôd  anfeidrol, 
tragywyddol,  santaidd,  cyfìawn,  annghyfnewidiol,  a  thrugarog, 
yr  hwn  a  greodd  bob  peth  â'i  air,  a'r  hwn  sydd  yn  cynnal  pob 
peth  â'i  leferydd ;  yr  hwn  sydd  yn  rheoli  peiriant  dyrys 
Ehagluniaeth,  ac  yn  peri  i  bob  peth  gydweithio  er  dwyn 
oddi  amgylch  ei  amcanion  Dwyfol  ei  hun  :  yr  hwn  a  anfonodd 
ei  uniganedig  Fab  i'r  byd  i'w  achub,  a'r  hwn  yn  y  diwedd  a 
fywhâ  y  ìneirw,  a  farna  bawb  yn  ol  eu  gweithredoedd,  ac  a 
losga  y  byd  î 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD, 


Mor  ogoneddus  yw  hyn  wrth  ei  gymharu  â'r  desgrifiad  a 
ddyry  ysgrifonwyr  paganaidd  o'u  duwiau  hwynt !  Y  maent 
hwy  yn  gwisgo  eu  duwiau  â'r  nodweddau  gwaethaf  a  berthyn 
i  ddyn  ;  darluniant  hwynt  fel  rhai  nwydog,  ymrysongar, 
a  thwyllodrus,  yn  gwrthweithio  dylanwad,  ac  yn  dyrysu  cyn- 
lluniau  eu  gilydd ;  ac  y  mae  ehediudau  mwyaf  goruohel 
Homer  a  Virgil,  wrth  ddarlunio  eu  symmudiadau,  yn  farw- 
aidd  hollol  wrth  eu  cymharu  â  lleferydd  ysbrydoledig  Job, 
Dafydd,  Ezeciel,  Ioan,  ac  ereill  o'r  ysgrifenwyr  santaidd  wrth 
osod  allan  ogoniant  a  Mawrhydi  y  Duw  byw.  Er  mwyn  i'r 
darllenydd  ganfod  y  gwirionodd  o  hyn,  ni  a  ddodwn  yma 
engraiíft  neu  ddwy  o'r  hyn  a  ystyrir  yn  mhlith  ehediadau 
mwyaf  aruchel  ysgrifenwyr  paganaidd.  Ystyrir  y  desgrifhid 
a  roddir  o  ymddangosiad  Neptune,  duw  y  dyfnder,  yn  Llyfr 
XIII.  o'r  Iliad,  yn  un  o  orchestion  mwyaf  arddunol  athry- 
lith  Homer.  Dodwn  yma  gyfieithiad  o  hono  mewn  rhydd- 
iaeth : — 

"  Ac  ni  chadwodd  y  brenin  Neptune  wyliadwriaeth  ofer  ;  oblegyd  efe  a 
eisteddodd  ar  glogwyn  ucbaf  Samothracia  goediog,  gan  ryfcddu  at  y 
rhyfel  a'r  frwydr.  Oddi  yno  yr  oedd  holl  Ida,  a  din  is  Priam,  a  llongau 
y  Groegiaid,  yn  weledig.  Yna  wedi  dyfod  allan  o'r  môr,  efe  a  eLsteddodd 
i  lawr,  ac  a  dosturiodd  wTrth  y  Groegíaid,  y  rhai  a  orchfygid  g  m  breswyl- 
wyr  Troia,  ac  yr  oedd  yn  ddigllon  iawn  wrth  Jupiter.  Ond  yn  ddioed  fe 
ddaeth  i  lawr  o'r  mynydd  clogwynog,  gan  lamu  yn  gyflym  yn  mlaen,  ac 
yr  oedd  y  mynyddau  uchel  a'r  coedwigoedd  yn  crynu  o  dan  dracd  anfarwol 
Neptune,  wrth  iddo  fyned  rhagddo.  Teirgwaith  y  llamodd  wrth  fyned  yn 
mlaen,  a  chyda'r  pedwerydd  cam,  efe  a  gyrhaeddodd  iEgŵ,  ei  gartref. 
Yno  yn  nyfnderoedd  y  môr,  yr  oedd  palas  ardderchog,  euraidd,  dysglaer, 
ac  anllygredig,  wedi  cael  ei  ddarparu  iddo.  "Wedi  cyrhaedd  yno,  efe  a 
ieuodd  ei  feirch  traed-euraidd,  cyflym,  gydag  eur.iid  1-f  wng,  yn  ci  gerbyd. 
Yna  wedi  amwisgo  ei  hun  âg  aur,  a  chymmeryd  ei  chwip  euraidd  o 
gywrain-wneuthuriad  yn  ei  law,  efe  a  esgynodd  i'w  gerbyd.  Gyrodd  yn 
mlaen  dros  y  tònau,  ac  yr  oedd  anghenfilod  y  dyfnder  wedi  dyfod  allan  o'u 
dirgelfanau  yn  chwareu  o  dano  ar  bob  ll.iw,  gan  fod  yn  ymwybolol  o 
bresennoldeb  eu  brenin.  Ymwahanodd  y  môr  gan  lawenydd ;  ac  yr  oedd- 
ynt  yn  rhedeg  yn  gyflym  dros  ben  ;  ac  ni  wlychid  yr  echel  bres  o  danodd  ; 
a  chyflym-ddygodd  ei  feirch  cyrchlamol  ef  at  longau  y  Groogiaid.  Yn 
awr,  y  mae  ogof  fawr  yn  nghelfanau  y  môr  dwfn,  rhwng  Tenedos  ac 
Imbrus  glogwynog.  Yno  y  dododd  y  daear-ysgytiwr  Neptune  ei  geíìylau, 
gan  eu  tynu  o'r  cerbyd,  a  bwrw  atynt  borthiant  anfarwol  i'w  fwyta.  0 
amgylch  eu  traed  fe  ddod  )dd  lyffetheiriau  aur,  annhoradwy,  annatodadwy, 
f el  y  gallent  yno  aros  dychwelial  eu  bren;n ;  ond  efe  a  aeth  ymaith  tu  ig 
at  fyddin  y  Groegiaid." 


60 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Mae  arucheledd  yn  y  desgrifìad  o'r  mynyddoedd  a'r  coed- 
wigoedd  yn  crynu,  ond  y  mae  y  bardd  yma  yn  ysbeilio  y  gwir 
Dduw  o'i  fawredd.  er  addurno  ei  dduwiau  twyllodrus  ei  hun. 
Twyll  yw  y  desgrifiad,  oblegyd  nid  yw  duwiau  y  bardd  ond 
ífug.  Ond  y  mae  gwahaniaeth  dirfawr  rhwng  arucheledd 
desgrifiad  Homer  ac  eidclo  y  Beibl.  Yn  y  Beibl,  effaith  gallu 
anfeidrol  yr  hwn  sydd  Ysbryd  hollbresennol  yw  daeargryn  ; 
ond  yn  Horaer,  pwys  camrau  anghenfìl  anferth,  sylweddol, 
ar  ffurf  dyn,  sydd  yn  ei  achosi.  Er  fod  Homer  yn  ysbeilio  y 
Duw  byw  o'i  anrhydedd  er  coroni  Neptune,  eto  fe  weHr  yn  y 
dyfyniad  uchod  ei  fod  yn  druenus  o  ddiffygiol  yn  mherffeith- 
derau  y  Duwdod,  hyd  y  nod  yn  ol  molawd  tywysog  y  beirdd. 
Gwelir  fod  yn  rhaid  iddo  esgyn  i  ben  clogwyn  yn  Samothracia 
er  cael  golwg  ar  y  frwydr ;  nis  gall  roddi  un  cymhorth  heb  fyned 
i'r  lle;  a  chyn  y  gall  fyned  yno,  rhaid  iddo  fyned  gartref  i 
gyrchu  ei  feirch,  er  mwyn  iddo  allu  marchogaeth  yn  gj^flym 
i'r  ymdrechfa  ;  wedi  cyrhaedd,  rhaid  iddo  eu  llyffetheirio, 
rhag  iddynt  fyned  ar  goll  î  Gallai  hanner  y  fyddin  fyned  i 
ddistryw  cyn  y  gallasai  y  duw  hwn  estyn  ymwared  i  neb. 
Buasai  yr  Irish  Mail  wedi  myned  o  Lundain  i  Gaergybi  tra 
byddai  Neptune  yn  parotoi  ei  gerbyd  !  Eto  fe  ystyrir  y 
dernyn  hwn  yn  un  o'r  rhai  goreu  fel  engraifft  o  arucheledd 
Homer. 

Cawn  dclesgrifìad  cyffelyb  mewn  lleoedd  ereill.  Duwiau 
mewn  braw  ac  ofn  yn  ymdrechu  yn  erbyn  eu  gilydd,  yn  oer- 
nadu  ar  eu  gilydd  fel  gwallgofìaid,*  ac  yn  noddwyr  i  nwydau  a 
drygau  plant  dynion  ydyw  duwiau  Homer  a  Yirgil.  Desgrifìa 
Homer  Jupiter  fel  hen  batriarch  mawreddog,  a  gwallt  mod- 
rwyog  ganddo ;  a  phan  y  gogwyddai  ei  ben  wrth  ddangos 
cydsyniad  â'r  hyn  a  ddeisyfid  ganddo,  byddai  mynydd 
Olympus  bron  a  throi  ar  ei  ochr.  Ystyrir  y  darluniad  hwn 
o'i  eiddo  yn  engraifft  nodedig  o  arucheledd : — 

"  Ile  ceased,  and  under  his  dark  brows,  the  nod 
Youchsafed  of  confìrmation.    All  around 
The  sovereign's  everlasting  head  his  curls 
Ambrosial  shook,  and  the  large  mountain  reeled."—  Cowper. 

Mae  son  am  ei  wallt,  yn  dangos  nad  oedd  gan  Homer  amgyfl- 


*  Iliad,  B,  xx. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAT). 


67 


rediad  am  ysbrydolrwydd  Duw,  ond  ei  fod  yn  cdrych  ar  y 
duwiau  fel  dynion  wedi  eu  mwyhau,  a  phryd  arall  fel  rhyw 
anghenfilod  anferth,  o'r  fath  bwysau  nes  y  crynai  y  ddaear 
wrth  iddynt  ymsymmud.  Dywed  Dr.  Carson  y  buasai  darlun  o 
Neptune  Homer  yn  dychrynu  Beelzobub  ei  hun.  Gyda  golwç 
ar  fod  y  mynydd  yn  ysgwyd  pan  y  gogwyddai  J upiter  ei  ben  i 
ddangos  boddlonrwydd,  awgrymwyd  eisioes  fod  Ilorner  yn  ys- 
beilio  Jehofah  o'i  urddas,  pan  yn  priodoli  anrhydcdd  o'r  fath  i'w 
dduwiau.  Nid  yw  eilunaddoliaeth  pob  oes  ond  twyll  a  rhag- 
rith.  Cymharer  y  modd  y  gesyd  y  Beibl  allan  urddas,  mawr- 
edd,  ysbrydolrwydd,  a  pherfìeithderau  y  Duw  byw,  â'r  hyn  a 
ddywed  Homer : — 

"  Yr  Arglwydd  sydd  ryfelwr  :  yr  Arglwydd  yw  ci  onw.  Efe  a  daflodd 
gerbydau  Pharaoh  a'i  fyddin  yny  môr :  ei  gapteniaid  dewis<;l  a  foddwyd 
yn  y  môf  coch.  Y  dyfnderau  a'u  toisant  hwy :  disgynasaut  i'r  gwaelod  fel 
careg.  Dy  ddeheulaw,  Arglwydd,  sydd  ardderchog  o  nerth :  a'th  dde- 
heulaw,  Arglwydd,  a  ddrylliodd  y  gelyn.  Yn  mawredd  dy  ardderchawg- 
rwydd  y  tynaist  i  lawr  y  rhai  a  gyfodasant  i'th  erbyn :  dy  ddigofaint  a 
anfonaist  allan,  ac  efe  a'u  hysodd  hwynt  fel  sofl.  Trwy  chwythiad  dy 
ffroenau  y  casglwyd  y  dyfroedd  yn  nghyd:  y  ffrydiau  a  safasant  fel 
pentwr  ;  y  dyfnderau  a  geulasant  yn  nghanol  y  môr.  Y  gelyn  a  ddywed- 
odd,  Mi  a  erlidiaf,  mi  a  oddiweddaf,  mi  a  ranaf  yr  ysbail :  caf  fy  ngwyn- 
íyd  arnynt;  tynaf  fy  nghleddyf,  fy  llaw  a'u  difetha  hwynt.  Ti  a 
chwythaist  â'th  wynt :  y  môr  a'u  todd  hwynt :  soddasant  fel  plwm  yn 
y  dyfroedd  cryfion.  Pwy  sydd  debyg  i  ti,  O  Arglwydd,  yn  mhlith  y 
duwiau  ?  pwTy  fel  tydi  yn  ogoneddus  mewn  santeiddrwydd,  yn  ofnadwy 
mewn  moliant,  yn  gwneuthur  rhyfeddodau?  Estynaist  dy  ddeheulaw ; 
llyncodd  y  ddaear  hwynt.  Arweiniaist  yn  dy  drugaredd  y  bobl  y  rhai  a 
waredaist:  yn  dy  nerth  y  tywysaist  hwynt  i  anneddle  dy  santeiddrwydd." 
(Exod.  xv.  3-13.) 

"  Safodd,  a  mesurodd  y  ddaear ;  edrychodd,  a  gwasgarodd  y  Cenedl 
oedd  :  y  mynyddoedd  tragywyddol  hefyd  a  ddrylliwyd,  a'r  bryniau  oesol  a 
grymasant :  llwybrau  tragywyddol  sydd  iddo."  (Hab.  iii.  6.) 

u  Y  mae  uffern  yn  noeth  ger  ei  fron  ef :  ac  nid  oes  dô  ar  ddistryw."  (Job 
xxvi.  G.) 

"  Pwy  a  fesurodd  y  dyfroedd  yn  ei  ddwrn,  ac  a  fesurodd  y  nefoedd  â'i 
rychwant,  ac  a  gymhwysodd  bridd  y  ddaear  mewn  mesur,  ac  a  bwysodd  y 
mynyddoedd  mewTn  pwysau,  a'r  bryniau  mewn  clorianau  ?  Pwy  a  gyfar- 
wyddodd  ysbryd  yr  Arglwydd,  ac  yn  ŵr  o'i  gynghor  a'i  cyfarwyddodd  ef  ? 
A  phwy  yr  ymgynghorodd  efe,  ie,  pwy  a'i  cyfarwyddodd,  ac  a'i  dysgodd 
yn  llwybr  barn,  ac  a  ddysgodd  iddo  wybodaeth,  ac  a  ddangosodd  iddo 
ffordd  dealltwriaeth  ?  Wele,  y  Cenedloedd  a  gyfrifwyd  fel  defnyn  o 
gflwrn,  ac  fel  mân  lwch  y  clorianau ;  wele,  fel  brycheuyn  y  cymmer  efe 
yr  ynysuedd  i  fyny.    Ac  nid  digon  Libanus  i  gynheu  tàn  ;  nid  digon  ei 


68 


Y  BEIBL  A  I  DDEIIONGLIAD. 


fwystfilod  chwaith  yn  boethoffrwm.  Yr  holl  Genedloedd  ydynt  megys 
diddym  ger  ei  fron  ef ;  yn  llai  na  dim,  ac  na  gwagedd,  y  cyfrif wyd  hwynt 
ganddo.  I  bwy  gan  hyny  y  cyffelybwch  Dduw  ?  a  pha  ddelw  a  osodwch 
iddo?  Dyrchefwch  eich  llygaid  i  fyny,  ac  edrychwch  pwy  a  greodd  y 
rhai  hyn,  a  ddwg  eu  llu  hwynt  allan  mewn  rhifedi :  efe  a'u  geilw  hwynt 
oll  wrth  eu  henwau  ;  gan  amlder  ei  rym  ef,  a'i  gadarn  allu,  ni  phalla  un. 
Oni  wyddost,  oni  chlywaist,  na  ddiíîygia  ac  na  flina  Duw  tragywyddoldeb, 
yr  Arglwydd,  Creawdwr  cyrau  y  ddaear  ?  ni  ellir  chwilio  allan  ei  synwyr 
ef.  Yr  hwn  a  rydd  nerth  i'r  difîygiol,  ac  a  amlha  gryfder  i'r  dirym." 
(Esai.  xl.  12—18,  26,  28,  29.) 

"  Ac  mi  a  welais  orseddfainc  wen  fawr,  a'r  hwn  oedd  yn  eistedd  arm> 
oddiwrth  wyneb  yr  hwn  y  fíbdd  y  ddaear  a'r  nef :  a  lle  ni  chafwyd 
iddynt."  (Dad.  xx.  11;  gwel  hefyd  Salm  xviii.  6—11,  cxxxix.  1— 10; 
Esai.  xvi.  9,  10,) 

Ond  nid  oedd  gan  Ilomer  ac  ysgrifenwyr  paganaidd  ereill, 
wybodaeth  ac  arngyffrediad  cywir  am  y  Duw  byw  a'i  ber- 
ffeithderau,  ac  felly  ni  allasent  gyfodi  yn  uwch  na'u  dychym- 
myg  llygredig  eu  hunain  ;  mae'n  ainlwg,  gan  hỳný,  fod 
arucheledd  desgrifiad  yr  Ysgrythyrau  o  Dduw  yn  brawf  o'u 
Dwyfoldeb.  Ni  allasai  yr  ysgrifenwyr  santaidd  ysgrifenu 
mor  ardderchog  ag  y  gwnaethant  am  yr  Anfeidrol,  oni  buasai 
eu  bod  wedi  cael  gwybodaeth  gywir  am  dano,  a  chael  eu  cyn- 
northwyo  a'u  cyfarwyddo  mewn  modd  gwyrthiol,  pan  yn  traethu 
am  ei  ogoniant  digyffelyb  ef.  (Gwel  feirniadaeth  alluog  Dr. 
Carson,  Carsorìs  WorJcs,  vol.  iii.  pp.  1 — 63.) 

2.  JlJiagoroIdeb  y  Moesoldeb  a  ddysga 

(1,)  Y  mae  cymmeriad  Duw,  yr  hyn  yw  safon  moesoldeb, 
yn  berfTaith,  ac  yn  gyfryw  ag  a  ddyrchafa  rinwedd  yn  mhob 
agwedd  arni.  Y  mae  hyn  o'r  pwys  mwyaf,  oblegyd  y  mae 
pob  addolwr  am  ymdebygu  i'w  dduw,  ac  nid  ydyw  yn  meddwl 
ymddyrchafu  uwchlaw  y  rhinweddau  a  briodolir  iddo  ef.  Yr 
oedd  duwiau  y  paganiaid  yn  noddwyr  pob  math  o  bechodau  a 
chreulondeb.  Offrymid  aberthau  dynol  i  Moloch  a  Baal  (2 
Bren.  xvi.  3,  Ezec.  xyi.  21,  Deut.  xii.  31,  Jer.  vii.  31,  xix. 
5,  Salm  cvi.  37,  38);  yn  mhlith  duwiau  y  Groegiaid  a'r  Ehuf- 
einiaid  yr  oedd  Bacchus  yn  noddwr  i  feddwdod ;  Momus  i 
wawdiaith  ac  athrod ;  Mercury  i  ladrad  a  thwyll  masnachol  ; 
Vemi8  i  buteindra,  yn  nheml  yr  hon  yn  Corinth  yr  oedd  mil  o 
buteiniaid  wedi  eu  cyssegru  iddi.  Yr  un  yw  dylanwad  eilun- 
addoliaeth  yn  mhob  oes  a  gwlad.    Desgriûa  Herodotus  demlau 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIOXCLIAl). 


69 


Babilon  fel  trythỳìídai.  Ysgrifenai  W.  Ward  yn  ddiweddar  am 
India  iel  y  canlyn  : — 

"  Mae  ammhurdcb  yn  taflu  ymaith  ei  goch)  yn  y  caniadau  a'r  dawnsiadau 
o  flaen  yr  eiluuod  yn  y  gwahanol  gylehwyliau.  Y  mao  y  brodorion  cyf- 
rifol  eu  hunain  yn  cywilyddio  bod  yn  brescnnol  yn  y  tcmlau.  Cyfaddefodd 
Gopal,  Brahmin,  wrth  gyfaill  i  mi,  na  ddai  fu  iddo  ef  eriocd  fod  yn  breseu- 
nol  ar  yr  adegau  hyn,  heb  guddio  ei  hun  o'r  tu  ol  i  un  o  golofnau  y  deml. 
Y  mae  y  golygfeydd  a  welir  yn  y  cychod  ar  y  Gangcs  bob  blwyddyn  ar 
adeg  cylchwyl  y  dduwies  Doorga,  yn  mhresennoldeb  cannoedd  o  cdrych- 
wyr,  yn  gyfryw  ag  i  beri  i  mi  grynu  rhag  ofn  i  fy  mblant  edrych  drwy  y 
rí'enestr  pau  fyddai  yr  orymdaith  yn  myned  heibio  i  fy  nhÿ.  Yn  nghylchwyl 
flynyddol  duwies  dysgeidiaeth,  y  mac  ymddygiad  yr  addolwyr  yn  an- 
nhraethol  fíiaidd.  Mae  y  darluniau  lliwiedig  ar  gerbyd  Jugunnat'h,  yr 
hwn  a  ddangosir  i'r  cyhoedd  ar  y  cylchwyliau  er  anrhydcdd  y  duw  hwn, 
yr  un  mor  arlan.  Ac,  fel  y  gellid  dysgwyl,  o  dan  y  gyfundrcfn  lygredig 
hon,  yr  oíîeiriaid  a'r  cardotwyr  crefyddol,  yw  y  blaenoiiaid  mewn  drwg. 
Yn  wir,  y  mae  yr  holl  wlad  wedi  cael  ei  rhoddi  i  fyny  i  ffîeidd-dra  i'r 
fath  raddau,  fel,  yn  ol  barn  un  o  breswylwyr  hynaf  a  mwyaf  cyfrifol 
Iudia,  yr  hon  a  glywais  fwy  nag  unwaith,  nad  oes  braidd  un  fenyw  ddi- 
wair  i'w  chanfod  yn  mhlith  holl  fyrddiynau  India."* 

Ond  "  Goleuni"  a  "  Chariad  "  yw  Duw  y  Beibl ;  y  mae  efe 
yn  lanach  ei  lygad  nag  y  gall  edrych  ar  ddrwg  ;  y  mae  efe  yn 
ífìeiddio  pob  pechod  :  y  mae  yn  gwahardd  a  chondemnio 
creulondeb ;  y  mae  ei  galon  yn  llawn  o  haelfrydedd  ac  ewyllys 
da  at  bawb,  oblegyd,  4<  Duw,  cariad  yw."  Mae  ei  burdeb  yn 
ennyn  mawl  ysbrydoedd  santaidd  y  nef,  y  rhai  a  lefant,  "  Sant, 
sant,  sant,  yw  Arglwydd  Dduw  y  lluoedd;  "  ac  yn  cael  ei  osod 
allan  yn  safon  ymddygiad  i  blant  dynion,  canys  ysgrifenedig 
yw,  "  Byddwch  santaidd,  canys  santaidd  ydwyf  fi." 

(2,)  Cynnwysir  cyfundraeth  ei  foesoldeb  yn  y  geiriau  hyn  : — 
*  Ti  a  geri  yr  Arglwydd  dy  Dduw  â'th  holl  galon,  a'th  gym  - 
mydog  fel  ti  dy  hun."  "Pa  bethau  bynag  a  ewyllysioch  eu 
gwneuthur  o  ddynion  i  chwi,  felly  gwnewch  chwithau  iddynt 
hwy ;  canys  hyn  yw  y  gyfraith  a'r  prophwydi."  Dysga  ni  i 
faddeu  i  ddynion  eu  camweddau  yn  ein  herbyn,  i  wneyd  da  i'n 
gelynion  a'u  caru ;  cymmeradwya  ostyngeiddrwydd,  a  chon- 
demnia  bechod  a  rhagrith  yn  mhob  dull  ac  agwedd  ;  ac  y  mae 
yn  gofyn  am  i'r  egwyddor  gymhellol  i'n  gweithredoedd  i  fod 
yn  bur  ac  anhunanol,  mewn  trefn  i'w  gwneyd  yn  rhinweddol 
ac  i  sicrhau  eu  derbyniad  gyda  Duw.   Dengys  fod  yn  anghen- 


*  Ward's  Letters,  pp.  103—105. 


70 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


rheidiol  i  gariad  at  Dduw  deyrnasu  yn  y  galon,  a  llywodraethu 
ei  gweithrediadau. 

Mor  wahanol  i  hyn  oedd  dysgeidiaeth  yr  athronwyr  pagan- 
aidd,  fel  y  dengys  y  tystiolaethau  canlynol,  y  rhai  a  gymmerwn 
o  Esboniad  Dr.  Whitby  ar  Eph.  iv.  25  : — 

M  Y  mae  celwydd  yn  well  na'r  gwir  a  wna  niwaid." — Menander. 
"  Y  mae  daioni  yn  well  na  gwirionedd." — Proclus. 

"Pan  y  mae  dweyd  celwydd  yn  fanteisiol,  dyweder  ef." — Darius  yn 
Herod.  B.  iii.  ch.  lxii. 

M  Gall  dyn  sydd  yn  gwybod  pa  fodd,  ddweyd  celwydd  mewn  amser 
priodol." — Plato. 

M  Nid  oes  dim  yn  brydferth  mewn  gwirionedd,  ond  pan  y  mae  yn 
fanteisiol." — Maximus  Tyrius. 

Cawn  y  sylw  canlynol  hefyd  yn  Dr.  Grregory's  Letters  on  the 

Christian  Religion  :  — 

M  Cyhoeddai  rhai  o'u  hathronwyr  drachefn  jia.  hyf  (ebe  Dr.  Gregory), 
fel  y  dywed  Laertius  am  Theodorus,  *  y  gallai  dyn  doeth,  ar  adeg  briodol, 
ladrata,  godinebu,  a  chyssegr-ysbeilio  ,  gan  nad  oes  yr  un  o'r  pethau 
hyn  yn  anweddaidd  ynddynt  eu  hunain,  os  bydd  i'r  syniad  hwnw  am 
danynt  gael  ei  gymmeryd  ymaith,  yr  hwn  y  cytunwyd  arno  er  mwyn  attal 
flyliaid.'  "* 

Nid  oeddynt,  gan  hyny,  yn  condemnio  pechod,  fel  pechod ; 
cymmeradwyent  y  pechodau  mwyaf  ysgeler  o  dan  amgylch- 
iadau  neillduol ;  os  gallai  dyn  dwyllo  ei  gymmydog  heb  iddo 
ddeall  hyny,  ystyrid  y  twyll  yn  rhinwedd ;  os  gallai  un  ddweyd 
celwydd  wrth  ei  gyfaill,  heb  i'r  celwydd  'ddyfod  i'r  golwg, 
ystyrid  hyny  yn  gywreinrwydd  canmoladwy  ;  os  gallai  un 
ymdroi  mewn  trythyllwch,  a  chadw  ymddangosiad  lled  ddiar- 
gyhoedd  o  flaen  y  byd,  ystyrid  ef  yn  gwneyd  y  goreu  i  fwyn- 
hau  bywyd  î  Ond  am  y  Beibl,  y  mae  dysgeidiaeth  hwn  mor 
bur,  a'i  foesoldeb  mor  oruchel,  fel  y  mae  yn  condemnio  pob 
pechod,  yn  mhawb,  ac  o  dan  bob  amgylchiad ;  ac  nid  yn  unig 
yn  y  cyflawniad  o  hono,  ond  yn  y  bwriad  a'r  tueddiad  gwanaf 
ato,  "  gan  farnu  meddyliau  a  bwriadau  y  galon."  (Heb.  iv.  12. 
Mat.  v.  21—32.) 

Addefir  yn  rhwydd  fod  rhai  gwersi  rhagorol  i'w  cael  yn 
ysgrifeniadau  Plato,  ac  yn  areithiau  a  chyfarwyddiadau 
Socrates,  ac  ereill  yn  mhlith  y  paganiaid  :  ond  y  mae  yn 


"*  Letter  iii. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONCLIAD. 


7! 


ymddangos  oddiwrth  y  pethau  canlynol  nad  yw  moeswersi 
goreu  athronwyr  Groeg,  ond  pelydrau  o  haul  dadguddiad 
Dwyfol  y  Beibl :  — 

a,)  Y  mae  yn  fTaith  fod  trafodiaeth  yn  cymmeryd  lle  er's 
amser  boreu,  rhwng  Palestina  a  Groeg.  Sonir  am  fFoedigaeth 
Jonah  i  Tarsis,  sef,  fel  y  tybir  yn  gyffredin,  i  Cadiz,  yn  Spaen ; 
yr  oedd  llong  oddi  yno  yn  Joppa,  un  o  borthladdoedd  Palestina, 
ac  ar  ei  mordaith,  yr  oedd  yn  gorfod  myned  heibio  gwlad 
Groeg,  fel  y  gwel  y  darllenydd,  ond  edrych  ar  y  map  ;  a  ydyw 
yn  naturiol  i  ni  dybied  nad  oedd  trafnidiaeth  rhwng  Palestina 
a  Groeg,  pan  y  canfyddwn  fod  rhyngddi  a  Spaen  ?  Ond  y  mae 
Joel  iii.  6,  yn  gosod  hyn  allan  yn  bendant,  trwy  ddweyd  fod  y 
Groegiaid  yn  prynu  pobl  ieuainc  Palestina  fel  caethion  iddynt  eu 
hunain: — "  Gwerthasoch  hefyd  feibion  Judah  a  meibion  Jeru- 
salem  i'r  Groegiaid,  i'w  pellhau  oddiwrth  eu  hardaloedd." 
Diau  fod  y  Groegiaid  wedi  dysgu  llawer  am  y  Duw  byw  a'i 
ewyllys,  trwy  y  caethion  hyn,  fel  y  dysgasai  Naaman  y  Syriad 
gynt  trwy  y  gaethes  fach  o  Israel  yr  hon  oedd  yn  ei  wasanaeth 
ef. 

??,)  Ond  y  mae  hanesiaeth  Eoegaidd  hefyd  yn  taüa  goleuni 
pellach  ar  y  pwynt  hwn  : — 

"Gwyddis  yn  dda  mai  Pythagoras  a  Thales,  sylfaenwyr  y  sectau 
athronyddol  Ioniaidd  ac  Italaidd,  oedd  rhiaint  holl  athroniaetli  y  Groeg- 
iaid.  Y  mae  mor  adnabyddus  a  hyny,  fod  y  ddau  ddyn  yrna  wedi 
sylfaenu  eu  hathrawiaethau,  yn  nghylch  gwrthddrychau  o'r  fath  hyn, 
yn  benaf  ar  draddodiadau,  yrhai  a  gasglasant  oddiwrth  wahanol  genedloedd 
gyda  diwydrwydd  angberddol.  Darfu  i  Pythagoras  yn  neillduol  deithio 
i  gasglu  gwybodaeth  mewn  Duwinyddiaeth  a  Moesoldeb  Vi  Aiíît,  Judea, 
Babilon,  Persia,  a  Hindostan.  Hysbysir  ni  o  hyn  mewn  modd  pendant 
gan  Jamblichus,  Diogenes,  Laertius,  a  Porphyry  ;  a  hefyd,  gan  gofnodiou 
Hindwaidd,  y  rhai  sydd  yn  awi  ar  gael.  Dywed  Porphyry  yn  bendnnt 
ei  fod  wedi  preswylio  am  saith  mlynedd  ar  ben  mynydd  Carniel.  Teith- 
iodd  Thales  hefyd  (mam  yr  hwn  oedd  wraig  o  Phcenicia),  i  Syiia, 
Phcenicia,  ac,  mae'n  debygol,  i  Judea."* 

Tystia  Justin  Ferthyr  a  Tertullian  hefyd  fod  yr  athronwyr 
paganaidd  yn  ddyledus  i'r  Beibl,  ac  mai  adlewyrchiad  o'i 
oleuni  ef  yw  y  pethau  goreu  a  ddysgasant.  Dywed  Justin, 
yr  hwn  a  ddygasid  i  fyny  yn  athronydd  Platonaidd,  fel  y 
canlyn : — 

*  Dwight's  The,o.  Serm.  iv. 


72 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


u  Ac  fel  y  dysgoch  fod  Plato  wedi  benthyca  oddiwrth  ein  dysgawdwyr 
ni  (yr  wyf  yn  golygu  yr  hanes  a  roddir  gan  y  Prophwydi),  pan  y  dywed 
fod  Duw  wedi  cyfnewid  y  defnydd  diffurf,  a  chreu  y  byd,  gwrandewch  fel  y 
mae  yr  un  pethau  yn  cael  eu  dysgu  mewn  modd  eglur  gan  Moses,  yr  hwn 
a  grybwyllwyd  o'r  blaen  fel  y  prophwyd  cyntaf,  ac  yn  hynach  na'r 
ysgrifenwyr  Groegaidd  ;  trwy  yr  hwn  y  darfu  i  Ysbryd  Prophwydoliaeth, 
wrth  ddangos  pa  fodd,  ac  o  ba  beth,  y  darfu  i  Dduw  yn  y  dechreuad 
greu  y  byd,  lef aru  fel  hyn :  — '  Yn  y  dechreuad  y  creodd  Duw  y  nef oedd 
a'r  ddaear;  a'r  ddaear  oedd  anolygus,*  ac  annodrefnedig,  ac  yr  oedd  tywyll- 
wch  ar  wyneb  y  dyfnder ;  ac  Ysbryd  Duw  a  symmudodd  uwch  ben  y 
dyfroedd.  A  dywedodd  Duw,  Bydded  goleuni,  ac  felly  y  bu.'  "f  Yn 
gyfi'elyb  hefyd  y  dywed  Tertullian.  J 

Nid  ffrwyth  rheswm  ei  hunan,  yn  annibynol  ar  lewyrch 
dadguddiad  Dwyfol,  yw  y  moeswersi  rhagorol  y  cyfarfyddir 
â  hwynt  yn  achlysurol  yn  ysgrifeniadau  y  paganiaid ;  gellir 
eu  holrhain  y  naill  fTordd  neu  y  llall  i  fTynnonell  dadguddiad  ; 
ond  er  y  cyfan  yr  oedd  eu  moes-addysg  yn  annhraethol  islaw 
dysgeidiaeth  y  Beibl.  Nid  oeddynt  yn  condemnio  pechod 
fel  pechod,  ac  yn  cymmeradwyo  rhinwedd  fel  rhinujedd,  ond 
gwnaent  hunan-les  yn  safon  ymddygiad  a  moesau.  Cym- 
meradwyent  y  pechodau  mwyaf  ysgeler  o  dan  aingylchiadau 
neillduol. 

3.  Eglurder  ei  Ddadguddiadau. 

Darlunia  i  ni  hanes  creadigaeth  a  diwedd  y  byd,  a'r  sefyllfa 
ddyfodol,  yn  y  fath  fodd  ag  i  beri  i  ni  deimlo  fod  Duw  yn 
llefaru  wrthym  drwyddo ;  tra  o'r  ochr  arall,  nad  oedd  athron- 
wyr  paganaidd  ond  dychymmygu  am  y  cyfryw  bethau,  a'u 
lleferydd  yn  cael  eu  nodweddu  gan  amheuaeth  a  dyryswch. 

4.  Nodiueddau  neillduol  iaith  y  Beibl.  Mae  yn  naturiol  i  ni 
ddysgwyl  fod  nodweddau  neillduol  yn  perthyn  i  iaith  a  ieith- 
wedd  ysgrifenwyr  y  Beibl.  Yr  oedd  rhai  o  honynt,  fel 
Jeremiah,  yn  byw  mewn  oes  pan  oedd  cyfathrach  yn  cym- 
meryd  lle  rhwng  yr  Iuddewon  a'r  Caldeaid ;  mae  yn  naturiol 
i  ni,  gan  hyny,  ddysgwyl  ambell  i  air  neu  lafarddull  Caldeaidd 
yn  ei  ysgrifeniadau,  fel  y  mae  ambell  i  air  neu  lygriad  Seis'nig 
i'w  ganfod  yn  ngwaith  ysgrifenwyr  Cymru  yn  yr  oes  hon. 
Felly  yr  y dym  y n  cael  pethau.  Mae  Jer.  x.  11,  yn  Galdeaeg, 
yn  nghanol  Hebraeg  y  prophwyd,  ac  y  mae  olion  y  dylanwad 

*  Dilyna  Justin  gyfieithiad  y  LXX. 

t  Apol.  I.  §  59. 

\  De  Test.  An.  II.  6. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


73 


Caldeâidd  yn  fynych  ar  ei  ymadroddion.*  Dywedir  hefyd  yn 
yr  hanes  ysgrythyrol  fod  yr  Iuddewon  wedi  cael  eu  dwyn  yn 
gaethion  i  Babilon,  a'u  bod  wedi  bod  yno  am  dymhor  bir ;  a 
bod  rhai  o'r  rhai  fuasent  yn  y  caethiwed,  megys  Daniel  ac 
Ezra,  wedi  cyfansoddi  rhai  o  lyfrau  y  Beibl ;  y  mae  yn  naturiol 
i  ni  ddysgwyl,  gan  hyny,  fod  rhywbeth  yn  icithwedd  y  llyfrau 
hyn  ag  sydd  yn  brawf  eu  bod  wedi  bod  yn  Babilon  ;  pe  byddai' 
eu  harddull  yn  Hebraeg  pur,  fo  ddywedai  aníTyddwyr  nas 
gellid  credu  eu  bod  wedi  bod  yn  Babilon  ;  a  pho  buasai  o'r 
ochr  arall,  yn  Galdeaeg  pur  i  gyd,  fe  haerent  mai  Caldeaid 
ooddynt,  ac  nid  Iuddewon,  fel  y  dywed  y  BeibL  Mae  cyfan- 
soddiad  neillduol  y  llyfrau  yn  syinmud  ymaith  bob  anhawsder. 
Mae  liyfr  Daniel  o  pen.  ii.  4.  i  pen.  vii.  28,  yn  Graldeaeg,  a'r 
gweddill  yn  Hebraeg :  a  llyfr  Ezra  o  pen.  iv.  8,  i  pen.  vi.  18,  ac 
yn  y  seithfed  bennod  o  adnod  12  i  adnod  26,  yn  Galdeaeg,  a'r 
gweddill  yn  Hebraeg. 

Mae  y  Testament  Newydd  wedi  ei  ysgrifonu  yn  y  Groeg;. 
ond  Iuddewon  oedd  yr  ysgrifenwyr  ;  yr  oeddynt  wedí  arfer 
meddwl  a  llefaru  felHebreaid,  ac  nid  fel  Groegwyr.  Defnydd- 
iasant  yr  iaith  Eoeg  hefyd  i  osod  allan  wahanol  bethau, 
y  rhai  nad  oedd  yr  un  Groegwr  erioed  wedi  ysgrifenu  arnynt. 
Nid  oedd  yr  un  Groegwr  erioed  wedi  ysgrifenu  ar  y  deddfau 
Iuddewig,  a  duwinyddiaeth  Eeiblaidd.  Mae'n  naturiol  i 
ni,  gan  hyny,  ddysgwyl  fod  nodwedd  neillduol  yn  perthyn 
i  Roeg  y  Testament  Newydd,  a'i  fod  yn  dwyn  llafarddull 
Iuddewig  yn  fynych.  Eelly  y  mae ;  Groeg  Hebreig  ydyw. 
Defnyddir  geiriau  yn  y  Testament  Newydd  mewn  ystyron 
gwahanol  i'r  hyn  a  feddant  yn  ysgrifeniadau  Groegwyr. 
er  engrairTt,  defnyddir  y  gair  eulogeo,  yr  hyn  a  olyga  mewn 
ysgrifeniadau  clasurol  canmol,  neu  ddtueyd  yn  dda  am  un,  yn 
y  Testament  Newydd  i  olygu  bendithio,  yn  ol  yr  Hebraeg  barac* 
Hefyd,  gan  eu  bod  yn  rhoddi  dadguddiad  a  goruchwyliaeth 
newydd  i'r  byd,  yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  ddefnyddio  geiriau 
arferedig  mewn  ystyr  eangach  nag  ysgrifenwyr  blaenorol; 

*  Teg  yw  nodi  fod  rhai  beirniaid,  fel  Dr.  S.  Davidson  (Horne's  Introd.  vol.  ii.)  a 
Dr.  Gotch,  Bristol  (Ritto's  Cyclop.  Art.  Jeremiah),  yn  barnu  mai  llygriad  wedi 
llusgo  i  raewn  yw  yr  adnod  uchod.  Ond  pe  byddent  yn  synied  yn  gywir  am  yr 
adnod  hon,  mae  y  llafarddull  Caldeaidd  i'w  ganfod  yn  fynych  yn  Jeremiah,  fel  y 
gwel  yr  efrydydd  ond  iddo  edrych  i'r  lleoedd  canlynol  yn  ei  Feibl  Hebraeg  :- J.  r. 
ii.  20,  xxxi.  21,  Galarn.  i.  4.8,  iii.  12:  gwel  Gesenius's  Hebrew  Grammart  Edition 
1869,  §  44,  Bem.  4;  §  72.  Rcm.  9;  §  80,  Rsm.  2.  c;  §  87. 1,  a. 


74 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


er  engraifft,  dikaiosune,-=.cyfiawnder9  uniondeh ;  ond  yn  y 
Testament  Newydd,  a  olyga  yn  fynych  gyfiawnhad  pecharfur 
ger  bron  Duw  trwy  haeddiant  Iesu  Grist :  apostolos,=.cenad, 
ond  yn  y  Testament  Newydd  y  rhan  fynychaf  a  olyga  genad 
aiudurdodedig  Crist,  i  ddysgu  ei  ewyllys  a  sefydlu  ei  achos  ar 
y  ddaear*  Ceir  hefyd  yn  y  Testament  Newydd  rai  geiriau  yn 
y  Syro-Caldeaeg,  megys  talitha  cwmi,  eli,  lama  sabachthani, 
abba,  raha,  maran  atha  (mae  yr  Arglwydd  yn  dyfod  i  farn),  fel  y 
gellid  dysgwyl ;  a  heíyd  amry w  eiriau  Lladin,  fel  y  gellid 
yn  naturiol  ddysgwyl  o  herwydd  cyssylltiad  Ehufain  â  Judea  ; 
megys  "  ffyrling"  Mat.  x.  29.  (Gt.  assarion,  o'r  Lladin 
assarnis, :=darn  o  arian  llai  ei  werth  na  ffyrling) ;  "treth," 
Mat.  xvii.  25.  (Gr.  Jcensos,  o'r  Lladin  census);  "  canwriad," 
Marc  xv.  39.  (Gr.  henturion,  o'r  Lladin  centurio) ;  a  llawer  ereill. 

Ystyriwn  y  ffeithiau  hyn  yn  dystiolaeth  gref  i  wirionedd 
y  Beibl.— 

"  Ond  ni  a  awn  yn  mhellacli.  Ni  allasai  Groeg  y  Testament  Newydd 
gael  ei  ysgrifenu  gan  ddynion  y  rhai  a  ddysgasent  eu  hiaith  ar  ol  oes 
yr  apostolion.  Fe  ddarfyddodd  y  cymmysgedd  hwn  o  Roeg  ac  Aramaeg, 
fel  y  cawn  ef  yn  y  Testament  Newydd,  a  bod  yniaith  arferol  Cristioriogiou 
yn  Palestina  cyn  marwolaeth  Ioan.  Pan  y  llwyr  ddinystriwyd  Jerusalem^ 
gyda  holl  ly  wodraeth  wladol  a  chrefyddol  yr  Iuddewon,  yn  y  flwyddyn  70 
o'r  cyfnod  Cristionogol,  ac  y  diwreiddiwyd  hiliogaeth  Abraham  o'r  tir,  ac  y 
daeth  dyeithriaid  o  bob  parth  i  gymmeryd  eu  lle,  fe  aeth  iaith.y  wlad  o  dau 
y  fath  gyfnewidiad,  fel  (gyda'r  eithriad  o  fod  yn  iaith  ychydig  o 
wasgaredigion  y  rhai  a  fuant  fyw  ar  ol  cwymp  eu  gwlad),  y  peidiodd 
Groeg  y  Testament  Newydd  a  bod  yn  iaith  lafaredig.  Pan  y  bu  farw 
Ioan,  mae'n  debyg  nad  oedd  yr  un  dyn  yn  fyw  a  allasai  siarad  neu 
ysgrifenu  yr  iaith  yna  yn  gywir.  Buasai  cynnyg  yn  yr  ail  ganrif  i 
gyfansoddi  llyfr  yn  enw  yr  apostolion,  ac  mewn  efelychiad  o'u  Groeg 
hwy,  yn  cael  ei  ganf od  mor  rhwydd  a  phe  buasai  Ffrancwr,  heb  fod  erioed  o 
Ffrainc,  yn  cynnyg  cyfansoddi  llyfr  mewn  tafodiaith  Seis'nig,  a  cheisio 
ei  ledaenu  fel  gwaith  dyn  syml,  synhwyrol,  ond  diaddurn,  o  swydd 
Efrog."f 

II.  Cymmebiad  Orist. 

Y  mae  cymmeriad  Crist  yn  ran  o'r  prawf  o  wirionedd 
Cristionogaeth. 

1.  Edrycher  arno  fel  dysgawdwr. 

u  Yr  oedd  ei  ddull  yn  dysgu  o'r  fath  mwyaf  ardderchog  ac  ennillgar. 
4  Ni  lefarodd  dyn  erioed  fel  y  dyn  hwn.'     Dysgai  trwy  ddammegion,  trwy 

*  Gwel  y  Rhagymadrodd  i  Eiriadur  G-roeg  a  Saesonaeg  Dr.  E.  Robinson,  a  Dr. 
Tregelles  in  Horne's  Introd.  vol.  iv.  ch.  iii.    Edition,  1856. 

t  M'Ilvaine's  Evidences  of  Christianity,  pp.  77,  78. 


Y  BEIBL  A'l  DDEDIONGLIAD. 


7  ~> 


weithredu  (by  actionj,  a  thrwy  lofaru  yn  cglur.  Tynai  yr  addyeg 
fwyaf  hyfryd  a  defnyddiol  oddiwrth  y  golygfeydd  mwyaf  adnabyddus, 
ac  oddiwrth  y  gwrthddrychau  a'i  hamgylchynai,  ac  o  arferíon  cymdeith- 
asol.  Troai  yn  ol  ymosodíadau  y  gelymion  gyda  mwyneidd-dra  ag  oedd 
yn  diarfogi,  a  doothinob  ag  oedd  yn  dyrysu  eu  malaii.  Yr  oedd  eglurder 
ac  eto  ddyfnder  yn  ci  holl  ddywediadau.  Yr  oedd  yn  dyner,  yn  dden- 
iadol,  ncu  yn  llym,  yu  ol  amgylchiadau :  ac  fo  geir  fod  yr  annerchiad,  yr 
hwn  a  ymddangosai  fol  wedi  cacl  ci  awgrymu  iddo  gan  yr  achlysur  yn 
unig,  yn  cynnwys  addysg  werthfawr  a  pharhaol  i  oesau  dilynol." 

2.  Edryclier  arno  fel  dyn,  ac  fel  y  Meêsiah  addawedig. 

"  Addefìr  fod  ei  gymmeriad  fel  dyn  y  perífeithiaf  a  welodd  y  byd  en'oed. 
Yr  oedd  yr  holl  rinweddau  am  y  rhai  y  gallwn  ni  ffuríio  dimadaeth  yn 
cydgyfarfod  ynddo  ef  gyda  chydgordiad  mwy  cywir,  ac  yn  ílewyrchu 
gyda  goleuni  mwy  dysglaer  a  naturiol,  nag  yn  neb  o  feibion  dynion.  Yr 
oedd  ei  waith  yn  ymddarostwng  o  ogoniannau  y  nef ,  yn  cymmeryd  arno 
wendid  y  natur  ddynol,  ac  yn  dyfod  yn  wirfoddol  i'r  holl  drallodion  a 
ddyoddefödd  cr  mwyn  dynion,  yn  arddangos  y  fath  haelfrydedd,  mawr- 
frydigrwydd,  ac  amynedd,  ag  sydd  yn  mhell  uwchlaw»  y  ddirnadaeth 
a  ffurfiodd  Plato  am  y  rhinwedd  mwyaf  profedig  a  pherffaith.  Y  mae 
mawrhydi  ei  natur  Ddwyfol  wedi  cael  ei  gydgylymu  â'r  cydymdeimlad  a*r 
ymddarostyngiad  gofynol  yn  ei  swydd ;  ac  er  nad  oedd  hanes  dynoliaeth 
wedi  rhoddi  unrhyw  gynllun  a  ellid  ei  ddilyn,  eto  y  mae  y  cymmeriad 
neillduol  hwn  yr  un  o  hyd ;  ac  nid  oes  yr  un  o'r  geiriau  na'r  gweithred- 
oedd  a  briodoíir  iddo  ef  yn  ymddangos  i'r  chwaeth  fwyaf  cywir  i  fod 
yn  anweddus  i'r  dyn  Crist  Iesu.  Y  mae  yn  anmhossibl  fod  dull  o  ddysgu 
mor  annhraethol  uwchlaw  eiddo  yr  Ysgrifenyddion  a'r  Fhariseaid,  neu 
gymmeriad  mor  anarferol,  mor  JDdwyfol,mor gysson,  wedi  cael  ei  ddyfeisio 
gan  bysgotioyr  Galilea."  ÍI)r.  HiWs  Lectures  inDẃinity,  vol.  i.pp.  43,  44). 

"  Y  mae  yn  rhaid  fod  yr  hanes  yn  wir  (ebe  Dr.  Edwards),  oblegyd  pwy 
fuasai  yn  medru  ei  ddyfeisio  ?  Y  mae  yn  haws  dychymygu  am  ddyn  yn 
creu  haul.  na'i  fod  yn  creu  y  fath  arlun  o  berffeithrwydd  moesol  ag 
a  welir  yn  hanes  y  dyn  Crist  Iesu.  Os  yw  yn  anhawdd  credu  fod 
un  mor  santaidd  wedi  bod  yn  ein  byd  ni,  y  mae  yn  f wy  anhawdd  credu  fod 
neb  wedi  gallu  ei  ddysgrifio  heb  iddo  fod.  Y  mae  bod  un  mor  lân 
wedi  dyfod  o  beth  afian  yn  ffaith  uwchlaw  rheswm ;  ond  mae  tybied 
fod  syniadau  mor  ysbrydol  am  ansawdd  crefydd  wedi  tarddu  yn  naturiol  o 
blith  yr  Iuddewon  mewn  cyfnod  mor  ddirywiedig— fod  y  dysgriíiad  o 
Fessiah  yn  byw  a  marw  mewn  cyflwr  mor  dlawd  a  dirmygedig  wedi 
ei  ddyfeisio  gan  rai  oeddynt  yn  ei  ddysgwyl  i  fod  yn  frenin  daearol— y 
mae  hyn,  moddaf,  nid  uwchlaw  rheswm,  ond  yn  groes  i  reswm.  Na:  fe 
fu  Un  ar  y  ddaear  unwaith,  yr  hwn  oedd  '  ddiddrwg,  a  dihalog,  a  didol- 
edig  oddiwrth  bechaduriaid.'  Cafodd  ei  'demtio  yn  mhob  peth  yr  un 
ffunyd  a  ninnau,  eto  hcb  bechod.'  " — {Athraiciat  th  yrlaton,  gan  y  Parch. 
L.  Èdwards,  D.Ü.,  tud.  42). 

Pe  buasai  Iesu  Grist  yn  dwyüicr,  fe  fuasai  yn  gwenieithio  i'r  Iudd- 
ewon,  gan  broffcsu  mabwysiadu  eu  golygiadau  a  choleddu  eu  gobeithion, 


76 


Y  BEIBL  A'l  DDEEONGLIAD. 


er  mwyn  sicrhau  ei  ddyrchafìad  ei  hun.  Ni  fu  adeg  erioed  fwy  manteisiol 
i  dwyllwr  wneyd  ei  ymddangosiad  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  nag  yn 
nyddiau  Crist.  Yr  oedd  yr  Iuddewon,  gan  eu  bod  yn  ystyried  eu  hunain 
yn  bobl  arbenigyr  Arglwydd,  yn  teimlo  anfoddlonrwydd  angerddol  o  dan  iau 
y  Rhufeiniaid.  Yr  oeddynt  wedi  deall  oddiwrth  y  prophwydoliaethau  fod 
adegymddangosiad  Arwr  y  prophwydi  oddeutu  gwawrio  (Daniel  ix.  24 — 27), 
fel  yr  oedd,  nid  yn  unig  y  duwiolion  "  yn  dysgwyl  ymwared"  yn  Israel 
(Luc  ii.  26,  38),  ond  yr  Iuddewon  yn  gyfTredinol  trwy  yr  holl  Ddwyrain. 
(Gwel  Suetonias's  Life  of  Tespasian,  chaps.  iv.— viii. :  Tacitus 's  History, 
Book  v.,  chap.  ix. — xiii. :  a  Josepìius1 's  Wars  of  the  Jews,  Book  vi.,  chap. 
vi.  §  4).  Buasai  twyllwr  yn  cymmeryd  mantais  ar  y  dysgwyliad  hwn,  ac 
ar  anesmwythder  yr  Iuddewon  o  dan  iau  Cassar,  ac  yn  cyhoeddi  ei  hun  yn 
eneiniog  Duw  ac  yn  waredwr  y  genedl.  Ni  allasai  yr  un  anturiaethwr 
ddysgwyl  llwyddo  heb  gydymffurfio  â  gobeithion  y  genedl.  Yn  unol 
â  hyn  y  cawn  fod  twyllwyr  yn  wastad  yn  gweithredu.  "  Yr  oeddynt," 
ebe  Josephus,  "  yn  hùni  Dwyfol  ysbrydoliaeth,"  ac  yn  addaw  "  newid  y 
llywodraeth,"  a  dwyn  "  rhyddid  "  i'r  bobl  trwy  gyfryngiad  nniongyrchol 
Duw:  ac  yr  oeddynt  yn  llwyddo,  ebe  efe,  trwy  honiadau  o'r  fath  hyn, 
i  hudo  müoedd  ar  euhol.  Cymharer  Actau  v.  36,  37.  Yr  oedd  y  rhaglaw 
Ffelix  yn  dal»a  lladd  rhai  o'r  twyllwyr  a'r  terfysgwyr  hyn  bron  bob 
dydd.  {Josephus' 's  Antiquities  of  the  Jews,  Book  xx.,  chap.  viii.,  §  §  5,  6 
10  :  Wars  of  the  Jews,  Book  ii.,  chap.  xiii.) 

Y  twyllwr  mwyaf  nodedig  oedd  Coziba,  yr  hwn  a  wnaeth  ei  ymddangos- 
iad  tua'r  fiwyddyn  A.D.  130.  Yr  oedd  yr  Iuddewon  ar  y  pryd  mewn 
caledi  dirfawr.  Yr  oedd  Jerusalem  yn  ei  hadfeilion,  a  threfedigaeth  o 
dramorwyr  wedi  eu  gosod  i  fyw  yn  y  lle;  yr  oedd  deddf  wedi  ei  chyhoeddi 
nad  oedd  yr  Iuddewon  i  enwaedu  eu  plant,  na  darllen  y  gyfraith,  na 
chadw  y  Sabbath  ;  a  theml  i  Jupiter  wedi  cael  ei  sylfaenu  ar  hen  safle 
teml  y  Duw  byw.  Pan  oedd  yr  Iuddewon  mewn  braw  a  dychryn  o 
herwydd  y  pethau  hyn,  dyma  gyhoeddiad  yn  cael  ei  roddi  allan  tod  Y 
Messiah  wedi  ymddangos  !  Galwai  ei  hun  yn  Bar-Cochab=J/«#  y 
fieren,  mewn  cyfeiriad  at  brophwydoliaeth  Balaam  (Num.  xxiv.  17). 
Amgylchid  ef  â  rhyfeddodau ;  dywedid  ei  fod  yn  anadlu  íflamau  o  dân 
allan  o'i  enau,  y  rhai  oeddynt  i  ddifa  y  gorthrymwyr.  Deibyniwyd  ef  gan 
y  genedl  gyda  brwdfrydedd  ;  ymunodd  y  Rabbi  Akiba  (yr  enwocaf  o'r 
Rabbiniaid),  â'r  mudiaid,  yr  hwn  a  eneiniodd  Coziba  fel  Messiah  Duw,  ac 
a'i  coronodd  yn  frenin  yr  Iuddewon.  Ymgymmerodd  Coziba  â  rhyddhau 
yr  Iuddewon  odditan  iau  y  Rhufeiniaid,  a  galwodd  ar  holl  had  Abraham  i 
gymmeryd  rhan  yn  y  rhyfel ;  a  chyn  hir,  yr  oedd  ganddo  fyddin  yn 
rhifo  dau  can'  mil  o  wýr  (200,000).  Ymneillduodd  Coziba  a'i  fyddin  i 
ddinas  yn  agos  i  Jerusalemo'r  enw  Bither,  yr  hon  a  ddewisasai  Coziba  i  fod 
yn  brif-ddinas  y  deyrnas  newydd.  Cymmerwyd  Bither  trwy  ruthr  gan  y 
Rhufeiniaid,  lladdwyd  Coziba,  a  chludwyd  ei  ben  gyda  rhwysg  i  wersyll  y 
llhufeiniaid.  Yn  eu  siomedigaeth  chwerw,  newidiodd  yr  Iuddewon  enw 
Cozibfi  o  Bar-cochab  (Mab  y  Seren)  i  Bar-cozba  (Mab  y  Celwydd)  ! 
(Gwel  Milmarìs  History  of  the  Jews,  Book  xviii. :  Dr.  Jahrìs  Ristory  of 
tìte  Hebrew  Commonwealth,  Appendix,  Book  ii.) 
Yn  awr,  pe  buasai  Crist  yn  dwyllwr,  fe  fuasai  yn  ymddwyn  yn  debyg  - 


Y  BEII3L  A'l  DDEIIONGLIAD. 


7  7 


Coziba.  Ond  yn  llo  ceisio  cael  ei  gydnabod  yn  ben  daearol  y  geuedl, 
cawn  ef  yn  gwrthod  yr  anrhydedd  ;  "  Yr  Iesu  gan  hyny,  pan  wybu  eu  bod 
hwy  ar  fedr  dyfod,  a'i  gipio  ef  i'w  wneuthurynfrenin,agiliodddraohefni'r 
mynydd  ei  hunan  yn  unig  "  (Ioan  vi.  15).  Yn  lle  codi  dysgwyliadau  yn 
ei  ganlynwyr  am  ddyrchafiad  bydol,  dywedai  wi  thynt  mai  gorthrymderau 
acerlidigaethau  oedd  yn  eu  haros  :  (Matt.  x.  22 :  xvi.  21 :  xx.  26—28).  Yn 
lle  gwcnieithio  i  benaethiaid  y  gonedl,  fel  y  buasai  twyllwr  yn  gwneyd, 
condemniai  yr  Iesu  eu  rhagrith  a'u  ffurfioldeb,  gan  ragfynegi  disgyniad 
barn  Duw  arnynt  (Matt.  xv.  1 — 14  :  xxi.  43  :  xxiii.)  Yr  ocdd  yr  addoliad 
a  ddysgai  cf  yn  addoliad  syml  ac  ysbrydol,  yn  Ue  bod  fel  eiddo  y  deml 
yn  llawn  o  rwysg  a  defodau  cnawdol.  Yr  oedd  yr  oruchwyliaeth  a 
sefydlai  efe  i  fod  yn  un  gyffredinol,  ac  nid  yn  un  leol  a  chenedlaethol,  fel 
yr  hen  oruchwyliaeth.  Collfarnai  draddodiadau  a  llygriadau  y  Pharise- 
aid,  ac  ni  wnai  efe  na'i  ganlynwyr  gydffurfio  â'r  un  o  honynt.  re  bnasai 
Iesu  Grist  yn  dwyllwr,  fe  fuasai  yn  ceisio  clod  gan  ddynion,  ac  felly 
yn  ymdrechu  eu  boddhau,  ac  nid  yn  ymddwyn  fel  y  gwnaeth  ;  ond  os  oedd 
yr  hyn  a  broffesai,  ni  allnsai  ymddwyn  yn  wahanol.  Yr  oedd  ei  ym- 
ddygiad  bob  amser  yn  gysson  á'i  ddadganiad  o  flaen  Pilat— nad  oedd 
ei  j'reniniaeth  ef  o'r  byd  hwn  (Ioan  xviii.  36). 

Nis  gallwn  ychwaith  ganfod  dim  yn  ei  ymddygiad  a  barai  i  neb  feddwl 
ei  fod  yn  frwdfrydwr  (entlmsiast) ,  yn  llafurio  o  dan  effaith  dallineb  a 
rhyfyg,  ac  heb  awdurdod  oddiwrth  Dduw.  Mae  penboethiaid  wedi  bod  yn 
y  byd,  y  rhai  a  lafurient  o  dan  ddylanwad  menydd  Uygredig,  neu 
gynneddfau  meddyliol  gweiniaid  neu  annghyfartal,  ac  a  gredent  eu  b  A 
yn  ysbrydoledig  ;  ond  tra  yr  honent  hwy  y  gallu  i  gyflawni  gweithredoedd 
Dwyfol  yn  enw  y  Goruchaf,  ystyriai  eu  cymmydogion  mai  y  gwallgofdý 
fyddai  y  lle  priodol  iddynt.  Dangosent  yn  eu  byuiddygiad  fod  rheswm 
wedi  cael  ei  ddiorseddu,  os  buont  yn  wir  erioed  yn  feddiannol  arno.  Ond 
nid  oedd  un  arwydd  o  benboethder  o'r  fath  yma  yn  nodweddu  symmud- 
iadau  Crist.  Ni  ddysgwyd  Moeseg  mor  bur  a  dyrchafedig  erioed  a'r  hyr*  a 
geir  yn  y  Bregeth  ar  y  Mynydd.  Pan  y  gofynwyd  iddo  yn  nghylch 
cyfreithlondeb  talu  teyrnged  i  Caesar,  yr  oedd  ei  ateb  yn  rhagori  ar 
eiddo  doethion  y  ddaear  (Matt.  xxi.  15—22).  Pan  y  ceisiai  y  Saduceaid  ei 
rwydo  yn  nghylch  yr  adgyfoliad  o  feirw,  dyrysai  efe  hwynt  gyda  gogon- 
iant  ei  atebiad  (Matt.  xx.  23-32).  Pan  yr  ymosododd  Satan  arno  yn  yr 
anialwch,  ni  amlygodd  wendidau  brwdfrydwr,  ond  fe  ddaliodd  ef  y  cyfrwys 
yn  eigyfrwysdra.  Yr  oeddy  demtasiwn  bob  tro  wedi  cael  ei  gosod  allanmor 
fedrus,  fel  ag  y  buasai  brwdfrydedd  ac  uchelgais  penboethyn  di-Dduw  yn 
ei  lithio  i  gydffurfio  â  hi,  a  thrwy  hyny  i  ddmgos  gwagder  a  thwyD  ci 
honiadau  ;  ond  gan  ei  fod  ef  yn  Fab  Duw  mewn  gwirionedd,  nid  ocdd  yr 
un  gwendid  ynddo  i'r  gelyn  weithio  arno  (Ioan  xiv.  30)  ;  ond  yr  oedd 
ei  atebion  yn  dallu  a  dyrysu  yr  arch-dwyllwr  ei  hun.  Yr  oeddynt 
mor  annhraethol  briodol,  mor  gyrhaeddbell,  mor  derfynol,  ac  mor  gynnwys- 
fawr  o  ran  eu  cyssylltiad  ag  urddas  Duw,  dyledswydd  dyn,  a  chyssondeb 
gwirionedd,  fel  nas  gallai  Satan  sefyll  yn  eu  gwyneb.  Yr  oedd  goleuni 
doethineb  Ddwyfol,  a  nerth  awdurdod  Ddwyfol,  yn  cyd-fyned  à  hwynt, 
fel  y  ciliodd  y  gelyn  ymaith  yn  archolledig. 

Mae  penboethiaid  yn  cvfer   dangos  ysbryd  ymladdgar  yn  ngwyneb 


78 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


gwrthwynebiad  ;  ond  nid  felly  yr  ymddygai  Crist.  Pan  yr  anfonai  efe  ei 
ddysgyblion  allan  i  bregethu,  dysgai  hwynt  i  ymddwyn  fel  ŵyn  o  ran 
diniweidrwydd,  ac  i  iachau  clefydau  yn  rhad  (Matt.  x.  7,  8,  16).  Pan 
y  teimlai  dau  o'i  ddysgyblion  awydd  i  gael  tân  o'r  nef  i  ddial  ar  y  Samar- 
iaid  o  herwydd  eu  culni,  ceryddodd  yr  Iesu  hwynt  yn  llym,  gan  awgrymu 
na  wyddent  o  dan  lywodraeth  pa  ysbryd  yr  oeddynt,  ac  y  byddai  y  fath 
farn  yn  hollol  groes  i'w  neges  ef  yn  y  byd  :  ts  Canys  ni  ddaeth  Mab  y  dyn 
i  ddystrywio  eneidiau  dynion,  ond  i'w  cadw"  (Luc  ix.  51—56).  Pan 
y  rhuthrodd  y  milwyr  i  ardd  Getbsemane,  ni  adawai  efe  i'w  ganlynwyr 
ymladd  drosto  (Matt.  xxvi.  51 — 54).  Nid  oedd  dim  yn  holl  ymddygiad  yr 
Iesu  a  dueddai  neb  i  feddwl  am  eiliad  ei  fod  yn  cael  ei  gludo  ymaith 
gan  lifeiriant  brwdfrydedd  dall  a  llygredig ;  ond  y  niae  ei  holl  hanes 
yn  dangos  mai  y  Duw-ddyn  ac  Eneiniog  y  Tad  ydoedd,  ac  Esiamplydd 
perffaith  yr  holl  hil  ddynol.* 

3.  Mae  yr  holl  Efengylwyr  yn  cyduno  yn  eu  'tystiolaeth  i'w 
gymmeriad. 

Y  maent  yn  ysgrifenu  am  yr  un  Crist,  yn  holl  deithi  meddwl,  teimlad, 
ymadroddion,  ac  ymddygiad,  yr  hyn  a  ddengys  fod  yn  rhaid  ea  bod  wedi 
tynu  eu  darlun  oddiwrth  berson  gwii  ioneddol.  Darluniant  ef  fel  un  llawn 
o  gydymdeimlad  â'r  rhai  gorthrymeclig ;  un  addfwyn  a  llariaidd  tuag  at  y 
rhai  diddicbell,  ond  llym  a  cheryddol  tuag  at  dwyllwyr  a  rhagrithwyr  ;  un 
cymmwynasgar  a  hunanymwadol,  yr  hwn  a  elai  o  amgylch  gan  wneutbur 
daioni ;  ac  yn  un  ag  oedd  yn  feddiunnol  ar  y  tynerwch  mwyaf  a'r  tostuii 
dyfnaf  tuag  at  blant  dynion.  Desgrifiant  ef  fel  un  gwrol  ac  amyneddgar 
ya  yr  amgylchiadau  mwyaf  profedigaethus,  ac  yn  nghanol  y  dyoddefìadau 
mwyaf  Uymion  a  chwerwon.  Mae'n  wir  iddo  dywallt  dagrau  wrth  fedd 
Lazarus,  ond  dagrau  cydymdeimlad  oeddynt.  Mae'n  wir  iddo  wylo  wrth 
edrychar  Jerusalein  o  ddisgynfa  mynydd  yr  Olewydd,  ond  wylo  fel  dyn- 
garwr  yn  y  rbagolwg  ar  ei  dinystr  yr  oedd, — ac  fel  gwladgarwr  yn  y 
rhagolwg  ar  oi  esgyniad  ei  wlad, — ac  fel  y  Gwaiedwr  tosturiol,  yn  y  rhag- 
olwg  ar  golledigaeth  eneidiau,  y  rhai  a  ûdibrisient  ddydd  yr  iachawdwr- 
iaeth  !  Yr  oeùd  ei  ddoethineb  yn  mhob  peth  yn  synu  nef  a  daear.  Ni 
allodd  ei  elynion  mewn  un  engraifft  ei  faglu,  ond  dyrysai  efe  eu  holl 
gynllwynion  trwy  uniondeb  ei  ymddygiad  a  doetbder  ei  ymadroddion.  Ni 

*  Napoleon,  on  the  Rock  of  St.  Helena,  addressing  General  Bertrand,  said :— 
"  I  know  men,  and  I  tell  you  Christ  was  not  a  man.  Everything  about  Christ 
astonishes  me.  His  spirit  overwhelms  and  confounds  me.  There  is  no  com- 
parison  between  him  and  any  other  being.  He  stands  single  and  alone. 
Alexander,  Caìsar,  Charlemagne,  and  I  have  founded  empires.  Lut  on  what  rest 
t  e  creations  of  our  genius?  On  force.  Jesus  alone  founded  his  kingdom  on 
love  ;  and  at  this  hour  millions  of  men  would  die  for  him." 

Yes  ;  millions  of  the  most  enlightned,  the  noblest  and  the  best  of  men,  have 
freely  died,  and  millions  are  now  ready  to  die  for  the  name  of  Jesus ;  while 
hardly  one  would  lay  down  liis  life  for  Alexander,  or  Ca^sar,  or  Napoleon,  for 
SSocrates  or  Plato.— History  oj  the  Christian  Church,  from  the  Blrth  of  Christ  to 
the  Reign  of  Constantine.    By  P.  fechaff,  D.D.,  pp.  57,  58. 


y  beibl  a'i  ddeiio:;gliad. 


79 


wnaeth  yr  un  camgyinmerind  erioed.  -Cyíiawnodd  ei  wyrtliiau,  r»  ehy- 
hoeddodd  ei  Fessiayddiaeth,  a  dysgodd  ei'  arhrawiaethau  yn  ngwydd  di^on 
o  dystion  i  gadarnhau  y  gwirionedd,  ond  cadwodd  hwynt  o'r  ochr  arall  yn 
ddigon  annghyhoedd,  i  beidio  cyffioi  y  bobl  a  chynnyrchu  drwg  ìyhiaeth  y 
liywodraeth  Rhufeiuig.  Yr  oedd  ei  dduwioldeb  yn  büi  ffaith,  a'i  santeidd- 
rwydd  mor  bur  ag  eiddo  Duw  ei  hun.  Nid  oedd  ganddo  bechod  i'w 
gyffesu,  nac  anwiredd  i  ofyn  maddeuant  o  hono.  Ni  alludd  neb  arall 
wrthsefyll  temtasiynau  Satan ;  ond  ni  lwyddodd  y  diafol  yn  ei  ymosod- 
iadau  arno  ef.  "  Yr  hwn  ni  wnaeth  gam,  ac  ni  chaed  twyll  yn  ei  enaii." 
'Cyfiawnodd  weithredoedd  y  rhai  na  allai  neb  ond  y  Duw-ddyn  eu 
cyffawni.  Mae  y  fath  eithafoedd  gwrthgyferbyniol  yn  ci  hanes,  — 
llarieidd-dra  yr  Oen,  a  llymdra  brawychus  y  Barnwr  cyíiawn ;  lludded 
a  gwendid,  a  nerth  hollalluogrwydd ;  newyn  a  thlodí,  a  chyfoeth 
Dwyfol ; — y  rhai  nas  gellir  eu  doall  na'u  hesbonio  ond  ar  dir  gwirionedd 
y  Beibl,  ac  yn  ol  yr  athrawiaeth  fod  Duw  wedi  ymddangos  yn  y  cnawd. 
Rhaid  fod  y  person  rhyfeddol  hwn  wedi  bodoli  a  phreswylio  ar  y  ddaear 
megys  ag  y  desgrifir  ef  gan  yr  Efengylwyr.  Buasai  ys^rif'!nu  y  fath 
hanes  yn  anmhossibl  i  ddyn  heb  fod  y  gwrthddrych  gwirioneddol  o  flaen 
y  meddwl,  fel  yr  addefa  hyd  y  nod  yr  anffyddiwr  Rousseau  ei  hun.  Os 
ymddanjíosodd  Crist  fel  y  desgrifir  ef,  rhaid  ei  fod  yr  hyn  a  broffes  ii, 
ac  o  g-anlyniad  fod  yr  holl  Ysgrythyr  wedi  cael  ei  rhoddi  trwy  ysbrydol- 
ìaeth  Duw.* 

III.  Yr  oedd  cyflwr  a  chymmeriad  Ysgrifenwyr  y 
Testament  Newydd  y  eath  ag  i  argraffu  ar  ein  medd- 
yliatt  argyhoeddiad  o  wirionedd  eu  tystiolaeth,  a 
dwyeoldeb  eu  cenadwri. 

1.  Yr  oedd  amgylchiadaa  eu  dygiad  i  fyny  yn  ea  hannghym- 
h  iuyso  i  gynnyrchu  y  fath  lyfr  aW  Testament  Neioydd. 

Yr  oeddynt  yn  ddynion  anllythyrenog  (oddieithr  Luc  a 
Phaul),  heb  gael  manteision  athrofaol  yr  Iuddewon,  ac  yn 
rueddu  rhagfarn  cenedlaethol  cryf.  Gydnabyddai  eu  gelynion 
mai  rhai  anliythyrenog  oeddynt.  (Act.  iv.  13.)  Gralwai 
Celsus  (A.D.  161—180),  y  Cristionogion  yn  "  sect  o  ffyliaid 
anwybodus.'>  Eto,  fe  ysgrifenodd  y  dynion  hyn  yr  hyn  sydd 
yn  annhraethol  ragori  ar  holl  gynnyrchion  athroniaeth  bagan- 
aidd  ;  nid  yw  doethion  Grroeg  a  Ehufain  yn  ymddangos  ond 
fel  plant  anwybodus  yn  ymyl  pysgotwyr  Galilea. 

Yr  oedd  y  grefydd  a  ddysgent  yn  bur  ac  ysbrydol,  ac  nid  fel 
eiddo  y  Phariseaid  yn  beichio  dynion  â  thraddodiadau  ffol  a 
llygredig,  a'u  llwytho  à  defodau  cnawdol  a  diles. 

*  Dr.  Barrows's  Introduction  to  thc  Study  of  the  Bìble,  part  i.  chap.  iv.  §  S. 
Paley's  Evid.  Partii.  chap.  v.  Dr.  Deicar's  Divine  BevelaMon.  Fabcr's  DifficultLs  o/ 
Infidŵity,  Sect.  vi. 


80 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Yr  oedd  ei  gwahoddiadau  grasol  yn  cael  eu  cyfeirio  at 
bawb,  a'r  iachawdwriaeth  a  ddadguddiai  yn  cael  ei  chynnvg 
yn  rhad  i'r  boll  genedloedd,  heb  i  ddim  o  ragfarn  na  dall- 
bleidiaeth  yr  Iuclclew  yn  erbyn  pawb  ond  ei  genedl  ei  hun 
dciyfod  i'r  golwg;  ac  er  hyrwyddo  amcan  mawr  yr  efengyl, 
yr  ydym  yn  cael  fod  yr  apostolion  yn  barod  i  ddyoddef  a  marw, 
yn  hytraeh  na  bradychu  eu  Blaenor,  a  gwadu  eu  tystiolaeth. 

Nid  oes  modd  cyfrif  yn  foddhaol  am  y  ffeithiau  hyn  ond 
trwy  dderbyn  eglurhad  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  eu 
hunain,  sef  fod  y  grefycld  a  ddysgent  ir  byd  yn  Ddwyfol,  a'u 
hysgrifeniadau  yn  cael  eu  rhoddi  trwy  ysbrydohaeth  Duw. 

2.  Nid  ydym  yn  canfod  un  tebygolrwydd  eu  bod  yn  cael  eu 
chido  ymaith  gan  ddallineb  penboethni. 

Ni  orchfygwyd  eu  rhagfarn  ar  y  cyntaf,  ond  trwy  argy- 
hoeddiad  trwyadl  o  ogoniant  Crist,  fel  y  canfyddwn  yn  hanes 
Nathanael.    (Ioani.  46.)" 

Buont  am  dair  blynedcl  o  dan  ddysgeidiaeth  Crist,  yn  cael  eu 
hegwyddori  a'u  cyfarwyddo  yn  ei  athrawiaethau  a  deddfau  ei 
deyrnas. 

Ni  chredent  adgyfodiad  yr  Iesu  hyd  nes  y  gorchfygwyd 
hwynt  gan  lu  o  brofion  sicr  a  diymwad.    (Marc  xvi.) 

Hyd  y  nod  ar  ol  ei  adgyfocliad,  yr  ydym  yn  cael  eu  bod  yn 
anfoddlon  i  gredu  yn  ysbrydolrwydd  (Act.  i.  6.)  a  chyffredinol- 
rwydd  ei  deyrnas.    (Act.  x.  13,  14,  28;  xi.  2,  19.) 

Nid  ymddygiad  penboethiaid  yw  ymcldygiad  fel  hyn,  ond 
ymdclygiad  dynion  gofalus  i  beidio  derbyn  na  chredu  dim  ond 
gwirionedd. 

3.  Nid  oeddynt  yn  celu  eu  gwendidau  eu  hunain,  nac  eiddo  eu 
brodyr. 

Weithiau  yr  ycìym  yn  eu  clywed  yn  dadgan  eu  siomedigaeth. 
* 4  Yr  oeddym  ni  yn  gobeithio  mai  efe  oedd  yr  hwn  a  waredai 
yv  Israel."  (Luc  xxiv.  21.)  Cyffesant  fod  un  o  honynt  wedi 
gwadu  ei  Feistr  (Mat.  xxvi.  69,  70);  fod  dau  o  honynt — Paul 
a  Barnabas,  wedi  anngìiytuno  (Act.  xv.  39) ;  a  bod  Pedr  wedi 
rhagrithio.  (Gal.  ii.  10  —  14.)  Felly  hefyd  yr  ymddygai 
ysgrifenwyr  yr  Hen  Destament.  Cofnocla  Moses  ei  fyrbwylldra, 
pan  y  tarawodcl  y  graig  yn  Meribah.  (Num.  xx.  7 — 12.) 
Cyffesa  Dafydd  ei  bechodau  gyda  dagrau  heilltion  a  gofid 
chwerw.  (Salm  xxxii.  3—5:  li.  3,  4  :  2  Sam.  xii.  13.)  Traetha 
Jonah  am  ei  anuí'ydd-dod  ei  hun  i  Dduw,  a'i  rwgnachrwydd  yn 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


81 


erbyn  ei  drefn.  (Jonah  i.  2,  3,  iv.)  Dysgant  nad  oodd  Abraham, 
tad  y  ffyddloniaid,  a  gwreiddyn  y  genedl  Iuddewig,  yn  yr 
hwn  yr  ymffrostiai  yr  Israeliaid,  yn  rhydd  oddiwrth  ei  wen- 
didau.  (Gen.  xx.  2,  9  —  13.)  Mae  yr  ongreiíftiau  hyn  yn 
dwyn  yr  argyhoeddiad  gyda  hwynt,  mai  unig  amcan  yr  ysrií'- 
enwyr  oedd  gosod  allan  y  gwirionedd. 

4.  öosodent  bethau  allan  mewn  modd  anffafriol  iddynt  eu  hun- 
ains  ac  mewti  dull  ag  oedd  yn  agored  i  turthwynebiad  gelynion. 

Dywedent  mai  i'r  dysgyblion  yn  unig  yr  ymddangosodd  Crist 
ar  ol  ei  adgyfodiad ;  yn  awr,  ni  fuasent  yn  traethu  hyn,  pe 
buasai  rhywbeth  heblaw  gwirionedd  mewn  golwg  ganddynt. 
Sylwer  hefyd  ar  yr  adroddiadau  canlynol : — 

"  0  hyny  allan  Ilawer  o'i  ddysgyblion  ef  a  nethant  yn  eu  bol,  ac  n 
rodiasant  mwyacli  gydag  ef."  (Ioan  vi.  66.)  "  Ac  ni  allai  efe  yno 
wneutbur  dim  gwyrthiau,  ond  rhoi  ei  ddwylaw  ar  ychydig  gleifion,  a'u 
hiachâu  hwynt."  (Marc  vi.  5.)  "  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth  un  arall, 
Dilyn  fi.  Ac  yntau  a  ddywedodd,  Arglwydd,  gad  i  mi  yn  gyntaf  fyned 
a  chladdu  fy  nhad.  Eitbr  yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho,  Gad  i'r  meirw 
gladdu  eu  meirw ;  ond  dos  di  a  phregetha  deyrnas  Dduw."  (Luc  ix. 
59,  60.) 

Mae  yr  hanes  hwn  am  Grìst,  a'r  geiriau  hyn  o'i  eìddo,  yn 
ymddangos  ar  yr  olwg  gyntaf,  megys  yn  gosod  Crist  allan 
mewn  goleu  anffafriol,  fel  pe  buasai  yn  colli  ei  afael  ar  y  bobl, 
ac  yn  analluog  bob  amser  i  ddefnyddio  ei  allu  gwyrthiol  i'r 
dybenion  goreu,  ac  yn  rhoddi  ateb  caled  i  ddyn  ag  oedd  yn 
teimlo  yn  dyner  tuag  at  ei  dad  ymadawedig. 

Mae  y  fath  engreifftiau  yn  brawf  o  onestrwydd  yr  ysgrifen- 
wyr  ;  ni  fuasent  yn  cofnodi  y  pethau  hyn  pe  buasai  ganddynt 
unrhyw  amcan  mewn  golwg  heblaw  cofnodi  y  gwirionedd. 

4.  Er  eu  bod  yn  cael  eu  herlid,  eto  annogent  y  credinwyr  i  ym- 
ostiung  i'r  awdardodau  gwladol. 

Yr  oedd  Paul  yn  dysgu  y  Ehufeiniaid  i  ymostwng  i'r  awdur- 
dodau  gwladol,  a  Phedr  yn  annog  y  Cristionogion  erlidiedig 
yn  Asia  Leiaf  i  anrhydeddu  y  llywodraeth.  (Ehuf.  xiii.  1. 
1  Pedr  ii.  13,  14).  Yr  oeddynt  yn  gyfeillion  trefn  a  heddwch, 
ac  yn  cael  eu  llywodraethu  gan  ysbryd  maddeugar  tuag  at  eu 
gelynion. 

5.  Yr  oeddynt  yn  hunanymwadu  yn  mhob  peth,  ac  yn  dyoddef 
erlidigaeth  yn  llaiuen  er  mwyn  Crist. 

F 


82 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


"  Goddef  yr  ydym  bob  petb,  fel  na  roddem  ddim  rhwystr  i  efengyl 
Crist."  "  Mi  a  ymwneuthum  yn  bob  peth  i  bawb,  fel  y  gallwn  yn  hollol 
gadw  rhai  (' fel,  drwy  bob  modd,  y  gallwn  achub  rhai.' — J.  W)."  "A 
hwy  a  aethant  allan  o  olwg  y  cynghor  yn  llawen,  am  eu  cyfrif  hwynt  yn 
deilwng  i  ddyoddef  anmharch  o  achos  ei  enw  ef."  (1  Cor,  ix.  12,  22. 
Act.  v.  41). 

Nid  oeclcl  eu  hymcldygiad  ond  ffrwyth  eu  fìydd  yn  y  gyfun- 
drefn  a  dclysgent  i'r  byd:  dengys  onestrwydd  eu  dybenion, 
tegwch  a  chywirdeb  eu  hysgrifeniadau,  a'u  bod  yn  cael  eu 
llywodraethu  gan  y  gwirionedd  yn  unig,  ac  mai  y  gwirionedd 
yn  unig  a  dclysgent  i  ereill. 

IY.  Cyssondeb  a  chyd-darawiad  anfwriadol  y  Beibl. 

Mae  y  Beibl  yn  berffaith  gysson  âg  ef  ei  hun  yn  ei  arddang- 
osiad  o  ffeithiau,  o  gymmeriad  Duw,  o'r  prophwydoliaethau 
am  y  Messiah  a'i  hanes,  o  gymmeriad  dyn,  o  ddrwg  pechod,  o 
athrawiaeth  yr  lawn,  o'r  anghenrheidrwydd  am  ailenedigaeth 
a  santeiddiad  y  galon,  ac  o  angeu,  barn,  a  sefyllfa  ddyfodol. 

Yn  awr,  y  mae  hyn  yn  brawf  o  wirionedd  y  Beibl  fel  gair 
Duw.  Gwneir  ef  i  fyny  o  ysgrifeniadau  gwahanol  ddynion, 
wedi  cael  eu  hysgrifenu  mewn  gwahanol  wledydd,  a'r  ysgrifen- 
wyr  yn  perthyn  i  bob  dosbarth  o  gymdeithas,  ac  o  wahanol 
gyrhaeddiadau  a  galluoedd  naturiol,  ac  yn  byw  mewn  gwa- 
hanol  oesoedd  trwy  gyfnod  o  yn  agos  i  ddwy  fìl  o  flynyddoedd, 
a'r  cyfan  yn  cydgordio  yn  eu  tystiolaeth  hanesyddol,  a'u 
dysgeidiaeth  athrawiaethol  î  Y  mae  yr  un  argraff  o  Ddwyfol 
ddoethineb  ac  awdurdod  ar  y  cwbl. 

Ni  oddef  ein  terfynau  i  ni  ddwyn  yn  mlaen  engreifftiau 
er  egluro  yr  hyn  a  dclywedir  uchod  am  gydgordiad  hanesyddol 
ac  athrawiaethol  y  Beibl;  chwilied  y  darllenydd  y  Beibl  ar 
y  pethau  a  ddy wedir,  a  chaifî  weled  eu  gwirionedd ;  ac  ni 
fyddai  yn  anfuddiol  iddo  weithio  yr  awgrymiadau  uchod  allan, 
a  threfnu  (classify)  dysgeidiaeth  y  Beibl  ar  wahanol  bynciau  er 
ei  gyfarwyddyd  a'i  adeiladaeth  ei  hun.  Gall  gael  cymhorth  at 
hyny  yn  Dr.  Angus's  Bible  Hand-Booh,  part  1,  chap.  iii.  §  4,  ac 
yn  BirJcs's  Bible  and  Modern  Thought,  chaps.  xvii.,  xviii.  Ni 
chawn  yma  ond  nodi  ychydig  o  bethau  neillduol,  a'r  rhai  hyny 
yn  benaf  yn  ymwneyd  â'r  Testament  Newydd. 

1.  Engreifftiau  0  gyssondeb  yr  Efengyhuyr  yn  eu  desgrifiad  0 
gymrneriad  (Jrist. 

Desgrifia  yr  Efengylwyr  ef  fel  yn  tynu  ei  athrawiaeth  oddi- 
wrth  yr  achlysur. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD.  83 

Mat.  xii.  47 — 50.  Pan  yr  ocdd  ei  fam  a'i  frodyr  yn  ei  geisio, 
dy wedai  mai  ei  fam  a'i  frodyr  ef  oedd  y  rhai  a  wnaent  ewyllyè 
Duwì 

Mat.  xvi.  5,  6.  Pan  yr  annghofìasai  ei  ddysgyblion  gyrn- 
meryd  bara,  dywedodd,  "  Ymogthuch  rhag  surdofs  y  Pliariseaiä 
aV  Saduceaiâ" 

Marc  x.  13 — 15.  Pan  y  dygasai  rhai  blant  bychain  ato, 
dywedodd,  "  Pwy  bynag  ni  dderbynio  deyrnas  Dduw  fél  dyn 
bach,  nid  a  efe  i  mewn  iddi." 

Luc  xi.  27,  28.  Pan  y  cyhoeddasai  gwraig  yn  y  dorf  dded- 
wyddwch  ei  fam  ef,  dywedodd,  "  Yn  hytrach  gwyn  fyd  y  rhai 
sydd  yn  giurandaw  gair  Duw,  ac  yn  ei  gadw." 

Ioan  vi.  27.  Pan  yr  oedd  y  tyrfaoedd  yn  ei  ganlyn  o 
herwydd  ei  fod  yn  eu  portlii  hwynt  â'i  allu  gwyrthiol,  dywedai 
wrthynt,  "  Llafurhuch  nid  am  y  bwyd  a  dderfydd,  eithr  am 
y  biuyd  a  bery  i  fywyd  tragywyddol."* 

2.  Gydunant  hefyd  y  neu  desgrifiad  o  neillduolion  ereill  per- 
thyìiol  i'r  Arglwydd  Iesu  :  megys, — 

a,)  Ei  waith  yn  dysgu  trwy  ei  ywddygiad  (by  action).  Er 
engraiíl'fc,  yn  ei  waith  yn  gosod  bachgenyn  yn  nghanol  y 
dysgyblion,  ac  yn  golchi  traed  ei  ddysgyblion,  er  dysgu  gos- 
tyngeiddrwydd  iddynt.    (Mat.  xviii.  1.    Ioan  xii.  3). 

ò,)  Ei  waith  yn  ymneillduo  oV  dorf  pan  oedd  perygl  terfysg. 
(Mat.  xiv.  22.    Lnc  v.  15,  16.    Ioan  v.  13,  vi.  15). 

c,)  Ac  yn  ei  waith  yn  arddangos  yr  un  dystaiurwydd  (rcserve) 
gyda  gohug  ar  ei  gymmeriad  ei  hun,  gan  adael  i  ddynion  gasglu 
oddiwrth  hi  weíthredoedd  beth  oedd  ei  gymmeiiad,  yn  hytrach 
nag  oddiwrth  ei  waith  ef  yn  cyhoeddi  hyny.  (Àíat.  xvi.  20. 
Marc  iii.  11.    Luc  iv.  41.    Ioan  x.  24,  25.) 

3.  Engreiffti.au  o  gyd-daraiuiadau  anfwriadol  yn  yr  Ys- 
grythyr. 


Mr>t.  viii.  14  :  "  A  phan  ddaetli  yr 
Ie^u  i  dỳ  Pedr,  efe  a  welodd  ei  chwegr 
ef  yn  gorwedd,  ac  yn  glaf  o'r  cryd." 

Mat.  viii.  16  :  "  Ac  wedi  ei  hwyrhau 
hi.  liwy  a  ddygasant  ato  lawer  o  rai 
cythreulig,"  &c. 


1  Cor.  ix.  5 :  <É  Orjid  oes  i  ni  awdur- 
dod  iarwain  oamgylch  wraig—tatígys  ag 

 i  Cephas.'' 

Marc  i.  21,  32  :  "  A  hwy  a  aethant  i 
mewn  i  Capernaum  ;  ac  yn  eŵwydd  ar 
y  dydd  Sabbath  wedi  iddò  fyned  i  mewn 
i'r  Synagog,  efe  a  aturawiaèthodd.  Ac 
wedi  iddi  hwyrìuiu,  pan  facldud  ìdd  y 
haul.  hwy  a  ddygasant  ato  yr  holl  i\â 
drwg  eu  hwyl,"  &c. 

Mae  Marc,  trwy  ein  hysbysu  mai  y  dydd  Sabbath  ydoedd,  yn 

*  Paley's  Evidenccs,  part  ii.  chap.  iv. 


S4 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


egluro  paham  y  mae  Matthew  yn  son  am  yr  hwyr,  gan  fod 
parch  i'r  Sabbath  yn  eu  hattal  i  fyned  yn  gynt.  Darfyddai  y 
Sabbath  gyda  machludiad  yr  haul.    (Lef.  xxiii.  32). 


Mat.  xxvi.  67,  68  :  "  Ereill  a'i  taraw- 
asant  ef  â  gwiail,  gan  ddywedyd,  Pro- 
pbwyda  i  ni,  O  Grist,  pwy  yw  yr  hwn 
a'th  darawodd  ?" 


Lnc  xxii.  64  :  "  Ac  ivedi  iddynt  guddio 
ei  lygaid  e/,  hwy  a'i  tarawasant  ef  ar  ei 
wyneb,  ac  a  ofynasant  iddo,  gan  ddy- 
wedyd,  Prophwyda,  pwy  yw  yr  hwn  a'th 
darawodd  di." 


Nid  yw  Matthew  yn  rhoddi  rheswm  dros  y  cais  i  Grist 
brophwydo,  ond  y  mae  Luc  yn  ei  egluro,  trwy  ddweyd  eu  bod 
wedi  rhoddi  gorchudd  ar  ei  lygaid  ef. 


Ioan  xix.  38  :  "  Ac  ar  ol  hyn,  Joseph 
o  Arimathea  (yr  hwn  oedd  ddysgybl  i'r 
Iesu,  eithr  yn  guddiedîg,  rhòg  ofn  yr 
Iuddewon),  a  ddeisyfodd  ar  Pilat  gael 
tynu  i  lawr  gorph  yr  Iesu." 


Marc  xv.  43  :  "  Daeth  Joseph  o  Ari- 
mathea,  cynghorwr  pendefigaidd,  yr 
hwn  oedd  ei  hun  hefyd  yn  dysgwyl 
am  deyrnas  Lduw  ;  ac  wedi  cymmeryd 
calon,  efe  a  aeth  i  mewn  (ro\fii]cras 
€Ìo~r)\0e}  at  Pilat,  ac  addeisyfodd  gorph 
yr  lesu." 

Buasai  yn  ymddangos  yn  aneglur  i  ni  oddiwrth  yr  hyn  a 
ddywed  Marc,  paham  y  darlunia  waith  Joseph  yn  ceisio  corph 
yr  Iesu,  fel  prawf  o  wroìdeb  ynddo,  gan  nas  gellid  tybied 
y  buasai  Pilat  yn  gomedd,  ac  yntau  wedi  bod  yn  anewylìys- 
gar  i  gondemnio  yr  Iesu ;  ond  y  mae  Ioan  yn  taflu  goleu  ar 
leferydd  Marc,  pan  y  dywed  mai  dysgybl  ofnus  oedd  Joseph 
wedi  bod. 


Ioan  xviii.  10  :  "Simon  Pedr  gan 
hyny  a  chanddo  gleddyf,  a'i  tynodd  ef 
ac  a  darawodd  was  yr  archoffeiriad,  ac  a 
dorodd  ymaith  ei  glust  ddehau  ef ;  ac 
enw  y  gwas  oedd  Malchus." 


Ioan  xviii.  36  :  "  Pe  o'r  byd  hwn  y 
byddai  fy  mreniniaeth  i,  fy  ngweision'i 
a  ymdrechent  fel  na'm  rhoddid  i'r 
Iuddewon  :  ond  yr  awr  hon  nid  yw  fy 
mreniniaeth  i  oddi  yma." 


Mae  y  ddwy  adnod  hyn,  ar  yr  olwg  gyntaf,  yn  ymddangos 
yn  wrth-darawol ;  Pedr  yn  ymladd,  a'r  Iesu  yn  dweyd  mai 
teyrnas  ysbrydol  oedd  ei  deyrnas  ef,  ac  oblegyd  hyny  nad  oedd 
ei  ganlynwyr  ef  yn  ymladd.  Paham  na  fuasai  Malchus  yn  ei 
ateb,  eu  bod  wedi  ymladd  ?  Yr  oedd  yn  well  tewi  am  hyny,  o 
herwydd  y  wyrth  a  gyüawnasid  (Luc  xxii.  51),  rhag  ofn  i 
hono  argyhoeddi  y  llys  am  ardderchowgrwydd  gallu  a  chym- 
meriad  yr  lesu ;  ond  y  mae  yr  Iesu  yn  cydnabod  fod  y 
dysgyblion  wedi  dechreu  ymladd,  ac  mai  efe  a'u  hattaliodd,  fel 
y  dengys  y  cyíieithiad  canlynol  o  Ioan  xviii.  36,  yr  hwn  sydd  yn  • 
dwyn  allan  rym  (force)  yr  imperfect  tense  ;* — "  Pe  o'r  byd  hwn 


*  Euhncr's  Greek  Grammar,  §  256.  3.  Rcm.  2.  Wincr,  Part  iii.  §  xi.  3.  6.  T.  S, 
Green's  Grammar  of  the  New  Testament  Dialtct,  pp.  13, 14. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIOXGLIAD. 


85 


y  buasai  fy  mreniniaeth  i,  fe  fuasai  fy  ngweision  i  yn  parhau  i 
ymdreòhu  (âu  rjywíÇopTo)  fel  na  fuaswn  yn  cael  fy  nhraddodi  i'r 
Iuddewon." 


Rhuf.  xv.  25,  26  :  "  Ac  yr  awr  hon  yr 
wyffi  Vn  myned  i  Jerusalem,  i  weimA 
i'r  sain't.  Canys  rhyngodd  bodd  i'r  rhai 
o  Macedonia  ac  Achaia.  wneuthur  rhyw 
gymhorth  i'r  rhai  tlodion  o'r  saint  sydd 
yn  Jerusalem." 


Act.  xx.  3  :  "  Ac  wedi  aros  dri  mis,  a 
gwneuthur  o'r  luddewon  gynllwyn  Ìddo, 
fel  yr  oedd  ar  fedr  morio  i  8yHa,  efe 
a  arftethodd  ddychwelyd  trwy  Macu- 
donia." 

Act.  xxiv.  17  :  "  Ac  ar  ol  llawer  o 
flynyddoedd  y  daethum  i  vmeyd  elaseu- 
au  i'm  cenedl,  ac  offrymau." 

Fe  welir  oddiwrth  Ehuf.  xv.  2û,  26,  a'r  Act.  xx.  1—3,  fod 
Paul  yn  bwriadu  myned  i  Jerusalem;  ond  ni  sonir  dim  yn 
Act.  xx.,  am  y  casgliad  i'r  saint  tlodion  yn  Jerusalem  ;  ond  yn 
Act.  xxiv.  17,  fe  geir  cyfeiriad  at  amcan  ei  ymweliad  â  Jerusa- 
lem,  yr  hyn  sydd  yn  hollol  gyd-daraw  â'i  eiriau  yn  y  llythyr 
at  y  Ehufeiniaid ;  ond  y  mae  y  cyd-darawiad  yn  ymddangoH 
yn  hollol  anfwriadol,  ac  felly  yn  cryfhau  ein  ífydd  yn  ngwir- 
ionedd  yr  Ysgrythyr. 

2  Tim.  iii.  15  :  "  Ac  i  ti  er  yn  fachgcn  \  Act.  xvi.  1 :  "  Yna  y  daeth  efe  i  Derbe 
wybod  yr  Ysgrythyr  lan,  yr  hon  sydd  j  ac  i  Lystra.  Ac  wele,  yr  oedd  yno 
abl  i'tli  wneuthur  yn  ddoeth  i  iachawd-  rhyw  ddysgybl  a'i  enw  Timotheus.  mab 
wriaetb,  trwy  y  ffydd  sydd  yn  Nghrist  i  ryw  v:raig  yr  hon  oedd  Iuddewés,  ac 
Iesu."  I  yn  credu  ;  a'i  dad  oedd  Eoegwr." 

Mae  yr  adnod  uchod  o'r  Actau  yn  taflu  goleuni  ar  yr  hyn  a 
ddywed  yr  apostol  am  Timotheus  ;  pa  fodd  y  gallasai  efe  gael 
ei  ddwyn  i  fyny  o'i  febyd  yn  y  wybodaeth  o  Ysgrythyrau  yr 
Hen  Destament,  oddi  eithr  fod  ei  rieni,  o  un  ochr  beth  bynag, 
yn  Iuddewon,  neu  yn  broselytiaid  i'r  grefydd  hono  ?  Dywed  yr 
Actau  mai  felly  yr  oedd  ;  ac  eto,  y  mae  y  cyd-darawiad  rhyng- 
ddynt  yn  ymddangos  yn  hollol  anfwriadol. 


2  Bren.  xviii.  12—16  :  "Ac  yn  y  bed- 
waredd  fiwyddyn  ar  ddeg  i'r  brenin 
Hezec'iah,  y  daeth  Senacherib  brenin 
Assyria  i  fyny  yn  erbyn  holl  ddinasoedd 
caerog  Judah,  ac  a'u  hynnillodd  hwynt. 
A  Hezeciah  brenin  Judah  a  anfonodd 
at  frenin  Assyria  i  Lachis,  gan  ddywed- 
yd,  Pechais,  dychwel  oddi  wrthyf  :  dyg- 
af  yr  hyn  a  roddych  arnaf.  A  brenin 
Assyria  a  osododd  ar  Hezec'iah  brenin 
Judah,  dri  chant  o  dalentau  arian,  a 
deg  ar  hugain  o  dalentau  aur.  A 
Hezeciah  a  roddodd  iddo  yr  holl  arian 
a  gafwyd  yn  nhŷ  yr  Arglwydd,  ac  yn 
.  nhrysorpu  tŷ  y  brenin.  Yn  yr  amser 
liwnw  y  torodd  Hezeciah  yr  aur  oddiar 
dd»ys«u  teml  yr  Arglwydd,  ac  odáHar 
y  colofnau  a  orchuddiasai  Hezeciah 
brenin  Judah,  ac  a'u  rhoddes  hwynt  i 
frenin  Assyria." 


Esai.  xxxi.  1,2:  "  Yn  yr  nmser  hwnw 
Merodoch-baladan,  mab  Baladan,  bren- 
in  Babilon,  a  anfonodd  lythyrau  ac 
anrheg  at  Hezeciah  :  canys  efe  a  glyw- 
sai  ei  fod  ef  yn  glaf ,  a'i  fyned  yn  iach. 
A  Hezeciah  a  lawenychodd  o'u  herwydd 
hwynt,  ac  a  ddangosodd  iddynt  dŷ  ei 
drysorau.yr  arian,  a'r  aur,  a'r  Ìlysieúau. 
a'r  olew  gwerthfawr,  a  holl  dỳ  ei  arfau, 
a'r  hyn  oll  a  gafwyd  yn  ei  drysorau  ef  : 
nid  oedd  dim  yn  ei  dŷ  ef ,  nac  yn  ei  holl 
gyfoeth  ef ,  a'r  nas  dángosodd  Hezeciah 
iddynt." 


83 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Yn  awr,  y  mae  yma  wrthddywediad  ymddangosiadol ;  ceir 
llyfr  y  Breninoedd  yn  desgiifio  Hezeciah  wedi  myned  yn 
dlawd,  trwy  geisio  boddloni  gwanc  Senacherib,  a'i  anfon  i 
fîwrdd;  oad  y  mae  Esaiah  yn  fuan  iawn  ar  ol  hyn  (cyniharer 
2  Bren.  xviii.  13,  14,  âg  Esaiah  xxxviii.  1 — 6,  er  gweled  fod 
afiechyd  Hezeciah  yn  cymmeryd  lle  ychydig  cyn  rhyfelgyrch 
Senacherib),  yn  dangos  fod  gan  Hezeciah  drysorau  yn  y  fath 
gyflawncler  nes  peri  iddo  ymff'rostio  ynddynt,  a'u  dangos  gyda 
chalon  falch  i  genadau  brenin  Babilon :  yr  anhawsdra  yw 
cael  gwybod  pa  fodd  y  gallai  feddu  y  cyfoeth  a'r  trysorau 
hyn  mor  fuan  ar  ol  i'w  olud  gael  ei  ddihysbyddu  ?  Y  mae 
brawddeg  yn  2  Chron.  xxxii.  22,  23,  yr  hon  ni  |ymddengys  ond, 
fel  adroddiad  damweiniol  o'r  ffaith,  yn  symud  ymaith  yr  holl 
anhawsdra,  ac  yn  egluro  y  cyfan : — "  Eelly  y  gwaredodd  yr 
Arglwydd  Hezeciah  a  thrigolion  Jerusalem  o  law  Senacherib 
brenin  Assyria,  ac  o  law  pawb  ereill,  ac  a'u  cadwodd  hwynt 
oddi  amgylch.  A  llawer  a  ddyyasant  roddion  iW  Arylwydd  i 
Jerusalem,  a  phethau  ywerthfawr  i  Hezeciah  brenin  Judah  ;  fel 
y  dyrchafwyd  ef  o  hyny  allan  yn  nywydd  yr  holl  genedìoedd" 
Barna  Dr.  Pye  Smith,  modd  bynag,  fod  Hezeciah  wedi  adfedd- 
iannu  yr  aur  a'r  arian  oddiar  Senacherib,  mewn  canlyniad  i'r 
dinystr  yn  ei  fyddin. — Discourse  on  the  Interpretation  of  Pro- 
phecy,  p.  20.* 

V.  Y  mae  Cyeaddasewydd  y  Feddyginiaeth  a  ddad- 

GUDDIA  Y  BSIBL  I  ANGHENION  YSBRYDOL  DYN,  A'l  DDYLAN- 
WAD  AR  Y  KHAI  A  GOELEIDIANT  EI  ATHRAWIAETHAU,  YN 
PBOFI  EI  DdWYFOLDEB. 

Y  mae  Cristionogaeth  i'r  dyn  sydd  yn  bryderus  am  ei 
dynged  ei  hun  yn  y  byd  a  ddaw,  ac  yn  teimlo  ei  drueni  fel 
pechadur,  yn  rhwym  o  fod  yn  newydd  da  o  lawenydd  mawr, 
ac  yn  genadwri  y  bywyd. 

Y  mae  ei  dadyuddiadau  yn  rhoddi  terfyn  ar  bob  dychym- 
mygion,  ac  yn  rhoddi  goleuni  eglur  ar  y  dyfodol,  ac  ar  gan- 
lyniadau  ymddygiad  dyn  yn  y  fuchedd  hon ;  y  mae  yn  cyfarfod 
â'r  teimlad  o  euoyrwydd  sydd  mewn  dyn,  trwy  ei  gyfeirio  at 

*  Gwcl  Paley's  Horce  Paulince,  BirJcs's  Appendix  to  Paley's  Euidences,  and 
Profeasor  Blunt'i  Undesigned  Coincidences,  &c. ,  i  ba  rai  yr  ydym  yn  ddyledns 
am  y  rlian  fwyaf  o'r  engrcifftiau  ucbod. 


Y  BEII3L  A'l  DDEIIONGLIAD. 


87 


aberth  o  aufeidrol  deilyngdod,  er  mwyn  yr  hwn  y  mae  Duw  yn 
maddeu  i  bechadur,  ac  yn  gwenu  arno  ;  ac  i  gyfarfod  á  hiraeth 
dyn  am  an/arwoldeb,  y  mae  yn  addaw  bywyd  tragy  wyddol  i 
bob  un  a  gredo  yn  y  Cyfryngwr. 

Trwy  gredu  yr  efengyl,  y  mae  dyn  yn  teimlo  ei  euogrwydd  yn 
cael  ei  symmud  ymaith ;  y  mae  yn  cael  ei  hun  yn  caru  yr  hyn 
a  gashâi  o'r  blaen,  ac  yn  ymhyfrydu  yn  owyliys  Duw.  Ý  mae 
yn  profi  llawenydd  ag  nas  gwyddai  am  dano  o'r  blaen  ;  y  mae 
yn  canfod  fod  yr  addewidion  Dwyfol  yn  gywir  a  ífýddlon  ;  gall 
edrych  yn  mlaen  heb  ddychrynu,  a  chwennych  cael  bod  gyda 
Christ  yn  y  byd  arall;  y.mae  yn  teimlo  fod  gwanc  ei  enaid  am 
dangnefedd  a  dedwyddwch  yn  cael  ei  foddloni,  a  llawenycha 
yn  Nuw  ei  iachawdwriaeth. 

Nid  yw  dyn  yn  teimlo  fel  hyn  wrth  ddarllon  unrhyw  lyfr, 
neu  gofleidio  unrhyw  gyfundrefn  arall ;  ac  onid  yw  hyn  yn 
profì  fod  y  feddyginiaeth  a  osodir  allan  yn  y  Beibl  yn  Ddwyfol, 
wedi  ei  bwriadu  a'i  haddasu  gan  Greawdwr  dyn  i  iachâu  ei 
glwyfau,  adnewyddu  ei  natur,  a'i  adferu  i  íîafr  Duw,  ao  i 
fwynhau  dedwyddwch  a  gogoniant  tragy wyddol  ?  * 


*Gwel  Dr.  Pye  Smith's  First  Lines  of  Christian  Theology,  p.  71.;  Hodgc's 
Outlines  oý  Theology ;  Dr.  Iíill's  Lectures  in  Dirinity,  vol.  i.  chap.  iii.;  Pahýs 
Evid.  Part.  i.  cbaps.  ii. -v.  vii.;  Fuller's  Gospel  its  oum  Witness ;  Hornt's 
Introd.  vol.  i.  chap.  v. 


PEIÍNOD  IV. 

DWYFOLDEB  Y  BEIBL.-Y  PRAWF  ALLANOL. 


Y  CYNNWYSIAD. 

I.  Gwyrthiau. — Natur  gwyrthiau — Nodweddau  gunjrthiau  y  Beibl — 
Gwahanol  enwau  ar  wyrthiau — Swynion  yr  Aipht — Ymosodiad 
Hume  ar  wyrthiau.  II.  Prophwydoliaeth — Natur prophwydoliaeth — 
Neillduolrwydd  rhagfynegiadau  y  Beibl — Amwysedd/  a  thwyll  yr 
Oraclau  Paganaidd.  III.  Cadarnhad  Cyfieithiadau  Henafol  a 
Hanesiaeth  Gyjfredin  o  Ffeithiau  y  Beibl —  Y  Samaritan  Pentateuch 
—  Y  Septuagint — Y  Cyfieithiad  Syriaidd — Tystiolaeth  Josephus, 
Tacitus,  Pliny,  a  Justin  Ferthyr.  IV.  Cadarnhad  Darganfydd- 
ìadau  dùueddar  yn  Ninefeh,  Moab,  a  Babilon,  o  Ffeithiau  y  Beibl. 
V.  Llwyddiant  Cristionogaeth  yn  ngiuyneb  pob  gwrthwynebiad.  VI. 
Cadwraeth  Llyfrau  y  Beibl,  yn  amser  Manasseh,  Antiochus  Fpi- 
phanes,  a  Diocletian,  rhag  dinystr. 

Mae  amrywiol  ystyriaetliau  gyda'u  gilydd  yn  cyfansoddi  yr 
hyn  a  elwir  y  Prawf  Allanol  ( external  evidence J  dros  Ddwyfoldeb 
y  Beibl ;  sylwn  ar  y  prif  bethau  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  yr 
adran  hon  o'r  prawf  dros  darddiad  Dwyfol  Cristionogaeth. 

I.  GWYRTHIAU. 

Os  honai  unrhyw  ddyn  fod  ganddo  genadwri  oddiwrth  Dduw 
at  y  byd,  fe  ddysgwylid  yn  rhesymol  y  byddai  i  ryw  arwyddion 
gael  eu  gwneuthur  er  profì.  hyny,  a'r  arwyddion  hyny  yn 
gy fryw  ag  nas  gellid  cyfrif  am  danynt  yn  ol  trefn  naturiol 
pethau,  ond  y  rhai  fyddent  uwchlaw  pob  amheuaeth  yn 
weithredoedd  anarferol  a  goruwchnaturiol  Duw,  yn  cael  eu 
cyflawni  er  prawf  o  Ddwyfoldeb  cenadwri  ei  negesydd  neillduol 
at  blant  dynion.  , 

Pe  buasai  i  berson  ymddangos  yn  mhlith  dynion  fel  dysg- 
awdwr  gwirionedd,  yr  hwn  a  honai  ei  fod  yn  feddiannol  ar 
natur  Ddwyfol,  fe  ddysgwylid  yn  naturiol  y  byddai  iddo  ef 


Y  BEIBL  AÌ  DDEIIONGLIAD. 


89 


wneuthur  gwyrthiau  trwy  ei  nerth  cynhenid  ei  hun,  ac  nid  fel 
offeryn  yn  unig  yn  llaw  Duw. 

Eel  hyn  yr  ydym  yn  cael  yn  y  Beibl  fod  pethau  wedi  cym- 
meryd  lle.  Cenadau  Duw  at  ddynion  oedd  y  prophwydi  a'r 
apostolion ;  fe  brofodd  Duw  mai  efe  a'u  hanfonasai  trwy  y 
gwyrthiau  rhyfeddol  a  gyflawnodd  trwy  eu  hofferynoliaeth. 
Daeth  yr  Àrglwydd  Iesu  Grist  i'r  byd,  a  phroffesai  ei  fod 
yn  Fab  Duw,  ac  yn  gydradd  â'r  Tad ;  ac  er  prawf  o  hyny, 
cyflawnodd  wyrthiau  yn  ei  enw  a  thrwy  ei  allu  neillduol  ei 
hun. 

Yr  oedd  ^wyrthiau  y  Beibl  yn  dwyn  y  nodweddau  canlynol, 
yr  hyn  sydd  yn  eu  gwahaniaethu  oddiwrth  bob  ffug-wyrth- 
iau  : — ■ 

1 .  Yr  oeddynt  yn  agored  i  ymchwiliad  y  cyhoedd,  ac  nid  yn 
cael  eu  cyflawni  o  dan  amgylchiadau  amheus  ac  anhawdd  cael 
y  gwirionedd  o barthed iddynt.  (Exod.  ix. — xi.,  Mat.  iv.  23— 2ö, 
viii.  14 — 16,  Ioan  ix. — xi.  43 — 47,  Act.  iii.  iv.) 

2.  Yr  oeddynt  o  effaith  barhaol. 

Dysgir  hyn  yn  y  fath  ymadroddion  â'r  rhai  canlynol : — "  A'r 
wraig  a  iachâwyd  o'r  awr  hono."  (Mat.  ix.  22.)  "  A'i  merch 
a  iachâwyd  o'r  awr  hono  allan."  (Mat.  xv.  28.)  "  Mair 
Magdalen,  o'r  hon  y  bwriasai  efe  allan  saith  o  gythreuliaid." 
(Marc  xvi.  9,  Luc  viii.  2.)  i(  A'i  law  ef  a  wnaed  yn  iach  fel  y 
llall."  (Mat.  xii.  13.)  A'r  hyn  a  ddywedir  am  waith  mam 
gwraig  Pedr  yn  gwasanaethu  ar  y  gwyddfodolion  (Marc  i.  31). 
ac  am  yr  un  a  fuasai  yn  wahanglwyfus  a'r  hwn  a  fuasai  gyth- 
reulig  yn  myned  ymaith  dan  ganmol  yr  Iesu  (Marc  i.  45,  Luc  viii. 
39) ;  a'r  cyffroad  a  gymmerodd  le  ar  ol  i'r  Iesu  agor  llygaid 
un  a  anesid  yn  ddall,  ac  adgyfodi  Lazarus  o  feirw  (Ioan  ix. — xi. 
44 — 57,  xii.  1 — 10),  yn  nghyda'r  sôn  a  aeth  am  dano  ef  yn 
mhob  man.  (Mat.  iv.  24,  xiv.  35,  36.  Gwel  hefyd  Act.  ii.  22. 
iii.  7 — 9,  iv.  14,  viii.  33 — 35,  xxviii.  8 — 10.)  Pe  na  fuasai  ei 
wyrthiau  o  effaith  barhaol,  buasai  y  gwarth  C3Tssylltiedig  â 
hwynt  yn  rhoddi  terfyn  buan  ar  ddylanwad  Crist  a'i  apostolion 
ar  y  bobl,  ac  ar  fodolaeth  ei  achos  yn  y  byd. 

Yr  oedd  rhai  o  wyrthiau  y  Beibl  o  anghenrheidrwydd  o  fyr 
barhad  o  ran  eu  heffeithiau  ar  natur,  megys  agoriad  y  Mòr 
Coch,  toriad  ymaith  ddyfroedd  yr  lorddonen,  a'r  cyffelyb ; 
ond  vr  oedd  eu  heffaith  ar  feddyliau  dynion  yn  parhau,  ac  yr 


90 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


oedd  yr  adgof  am  danynt  yn  cynnyrchu  ífydd  yn  Nuw  a 
diolchgarwch  iddo.  (Exod.  xv.  11 — 13:  Esai.  li.  9,  10:  Salm 
lxxviii.  12,  13:  lxxxix.  10. 

3.  Yr  oeddynt  yn  gyfryw  ag  nas  gallasai  y  gelynion  eu  gwrih- 
brofi. 

Yr  oedd  rhai  o  honynt  wedi  eu  rhagfynegi,  as  ni  allai  y 
gelynion  eu  hattal ;  ac  ar  ol  eu  cyflawniad,  yr  oeddynt  yn 
gorfod  eu  cydnabod  fel  gweithredoedd  goruwchnaturiol  o 
eiddo  Duw,  gan  ofyn  iddo  ef  eu  symmud.  (Exod.  ix.  3 — 6, 
18—24,  28:  viii.  19.)  Pe  buasai  modd  gwrthbrofi  gwyrthiau 
Crist,  buasai  yn  dda  gan  ei  elynion  gael  gwneyd  hyny ;  ond 
nis  gallent  eu  gwadu.  (Mat.  xii.  24  :  Ioan  ix.  18 :  xi.  47  : 
Act.  iv.  16.) 

4.  Yr  oeddynt  yn  cael  eu  cyflawni  i  ateb  dybenion  pwysig ; 
megys  i  brofì  Dwyfolanfoniad  Moses  (Exod.iv.  1 — 8,  30,  31,  vii. 
9),  ac  i  ddangos  íbd  gan  Eab  Duw  awdurdod  i  faddeu  pechodau 
(Mat.  ix.  6),  a'i  fod  yn  anfonedig  y  Tad  (Act.  ii.  22.  Ioan  v.  36, 
x.  38),  ac  mai  ei  genadon  ef  oedd  yr  Apostolion  (Act.  iv.  29, 
30.  2  Cor.  xii.  12.  Heb.  ii.  4).  Yr  oedd  y  gwyrthiau  yn 
fynych  yn  ateb  dybenion  uniongyrchol  pwysig,  megys  agoriad 
y  Môr  Coch  i  waredu  Israel,  a  gwaith  Crist  yn  porthi  y  miloedd 
rhag  i'w  natur  lewygu ;  ond  yr  amcan  mawr  yn  y  cyfan 
oedd  cadarnhau  Dwyfoldeb  y  ddwy  oruchwyliaeth.  Ni 
chyflawnid  mo  honynt  i  foddhau  cywreinrwydd  neb,  nac  i 
ateb  dybenion  dibwys,  fel  y  dengys  yr  ysgrythyrau  canlynol: — 
Mat.  xii.  38,  39.  Marc  viii.  11,  12.  Luc  xxiii.  8,  9.  Ioan  ii. 
18,  19.    1  Cor.  i.  22. 

Defnyddir  tri  o  ymadroddion  yn  y  Beibl  am  wyrthiau,  y 
rhai  nid  ydynt  ond  arddangosiad  o'u  gwahanol  agweddau ;  sef, 
Nerttioedd  (dvvajUL€Ls)f  am  fod  nerth  Dwyfol  goruwchnaturiol 
yn  cael  ei  amlygu  trwyddynt ;  Ehyfeddodatj  (repara),  am  eu 
bod  yn  wahanol  i  redfa  naturiol  pethau,  ac  felly  yn  cynnyrchu 
syndod  yn  yr  edrychwyr;  ac  Ahwyddion  (o-^aeia),  er  gosod 
allan  eu  dyben  moesol,  gan  eu  bodyn  arwydd  i  ddynion  fod  bys 
Duw  yn  gweithio  yn  eu  plith,  a'i  fod  yn  llefaru  wrthynt  trwy 
ei  genadon.  Gelwir  gwyrthiau  hefyd  mewn  modd  arbenig  yn 
Weithhedoedd  (Gr.  tyya— Mat.  xi.  2  :  Ioan  vii.  3,  21 ;  xiv. 
11,  12:  Heb.  poolirn — Salm  xcv.  9),  fel  pe  buasai  y  goruwch- 
naturiol  a'r  rhyfeddol  yn  elfen  naturiol  i  Grist  weithio  ynddi. 
Un  o'i  enwau  ef  oedd  y  Ehyfeddol;  yr  oedd  cyfansoddiad 
ei  Berson  ef  yn  ddirgelwch  a  rhyfeddod;  ac  yr  oedd  ei  holl 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


91 


symmudiadau  yn  cael  eu  nodweddu  gan  weithredoedd  gor- 
uwchnaturiol  a  chymhwynasau  Dwyfol. 

Ceir  y  geiriau  "  arwyddion  a  rhyfeddodau  "  gyda'u  gil}Tdd 
yn  y  lleoedd  canlynol : — Act.  ii.  43,  iv.  30,  v.  12,  vi.  8,  vü. 
36,  xiv.  3,  xv.  12.  Ehuf.  xv.  19.  Ceir  y  geiriau  "  arwyddion 
a  nerthoedd  "  gyda'u  gilydd  yn  Act.  viii.  13.  Yn  y  lleoedd 
canlynol,  cawn  y  tri  gair  blaenorol,  "  nerthoedd,  arwyddion,  a 
rhyfeddodau  "  gyda'u  gilydd,  y  rhai  a  osodant  allan  wahanol 
agweddau  gwyrthiau  y  Beibl,  sef  fel  y  maent  ynddynt  eu 
hunain  (nerthoedd),  fel  yr  ymddangosent  i  ddynion  (rhyfedd- 
odau),  a'r  hyn  ydynt  o  ran  eu  hamcan  pwysig  (arv;yddion),  gan 
eu  bod  yn  attegion  i'n  crefydd,  ac  yn  brawf  o'i  Dwyfoldeb. 
(Act.  ii.  22.  2  Cor.  xii.  12.  Heb.  ii.  4).  Yr  oeddynt,  ebe 
John  Foster,  yn  seinio  cloch  fawr  y  bydysawd  er  galw  sylw 
dynion  at  grefydd  y  Beibl,  a  rhoddi  prawf  o  bresennoldeb  Duw 
gyda'i  weision,  a'i  awdurdod  i'r  athrawiaeth  a  gyhoeddent. 
Dangosent  awdurdod  Crist  ar  natur,  ar  ddyn,  ar  angeu  a 
bywyd,  ac  ar  fodau  ysbrydol  a  bro  marwolaeth  ;  gan  egluro  yr 
un  pryd  dynerwch  ei  galon  tuag  at  blant  dynion,  a'i  ymhyf- 
rydiad  yn  eu  dedwyddwch. 

Ceisiwyd  diddymu  y  prawf  oddiwrth  wyrthiau  lawer  gwaith. 
Y  cais  cyntaf  y  cawn  hanes  am  dano,  oedd  eiddo  swynwyr  yr 
Aifft.  Nid  oedd  rhyfeddodau  y  swynwyr  ond  twyíl  a  fTug, 
oblegyd  fe  ddywedir  mai  "  trwy  eu  swynion  "  yr  oeddynt 
yn  gweithredu,  ac  ni  allent  fyned  rhagddynt  gyda'u  rhyfedd- 
odau  ond  am  ychydig.  Nis  gallwn  gredu  fod  y  swynwyr  wedi 
cyflawni  un  math  o  wyrth,  na'u  bod  wedi  cynnyrchu  y 
rhyfeddodau  a  briodolir  iddynt  meiun  modd  gwirioneddoì,  ond 
mai  ffug  a  thwyll  oeddynt,  er  eu  bod  yn  ymddangos  yn 
wahanol.  Nid  ywExod.  vii.  11,  lle  y  dywedir  fod  "y  swyn- 
wyr  wedi  gtuneyd  ftlly  trwy  eu  swynion,"  yn  cynnwys  eu  bod 
wedi  troi  eu  gwiail  yn  seirph,  megys  ag  y  troisid  gwialen 
Moses  yn  sarph,  ond  eu  bod  wedi  cynnyrchu  yr  hyn  a  debygai 
i  hyny.  Cawn  yn  viii.  18: — "  A'r  swynwyr  a  wnaethant 
felly  trwy  eu  swynion,  i  ddwyn  llau  allau,  ond  ni  allasant," 
lle  na  olygir  mwy  na'u  bod  wedi  ceisio  gwneyd  yr  un  fath  a 
Moses.  Dywed  yr  hanes  yn  bendant  mai  "  trwy  eu  awynion" 
yr  oedd  y  swynwyr  yn  gweithredu,  yr  hyn  sydd  yn  dangos 
nad  oedd  eu  gwaith  hwy  ond  twyll  o'r  dechreu  i'r  diwedd. 
Deillia  yr  enw  a  ddefnyddia  Moses  am  swynion  (Heb.  lehatim) 
o'r  ferf  snb  (luhat),  yr  hon  a  olyga  1.  Uosgi,  fflamio  ;  2.  plygu  i 


92 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


fyny,  gorchuddio ;  ac  yna  dirgel-weithredu  er  swyno ;  ac  felly 
golyga  y  gair  "  swynion  "  eu  gwaith  yn  cynnyrchu  rhyw  fath 
o  lewyrch  er  serenu  llygaid  yr  edrychwyr  tra  fyddent  hwy  yn 
dwyn  eu  hystrywiau  yn  mlaen,  fel  na  chanfyddid  y  twyll ;  a 
diau  eu  bod  yn  yr  adeg  hon  yn  dodi  seirph  yn  lle  gwialenod.* 
Edrycher  i'r  hanes  eto.  Y  mae  Moses  yn  bwrw  ei  wialen  ger 
bion  Pharaoh,  a  hithau  yn  myned  yn  sarph.  Y  mae  Pharaoh 
yn  anfon  am  y  doethion  a'r  hudolion,  ac  ar  yr  un  pryd,  mae  yn 
ddiamheuol,  yn  eu  hysbysu  i  ba  beth  yr  oedd  eu  heisieu,  a  pha 
beth  a  gyüawnasai  Moses ;  yr  oedd  hyn  yn  eu  gosod  ar  eu 
gwyliadwriaeth,  ac  yn  rhoddi  amser  iddynt  i  barotoi  eu  swyn- 
ion  er  gwrthweithio  dylanwad  y  wyrth.  Dywedir  mai  trwy  eu 
swynion  yr  oeddynt  hwy  yn  gweithredu.  Nid  oedd  gan  Moses 
na  swynyddiaeth  na  thwyll.  Hawdd  y  gallasai  y  swynwyr, 
mewn  amrantiad  o'r  bron,  newid  y  gwiail  am  seirph. 

"  Mae  íîeithiau  mor  hynod,  neu  yn  wir  yn  f wy  felly,  yn  cael  eu  cynawni 
yn  f ynych  gyda  seirph,  ac  mewn  ffyrdd  ereill,  gan  hudolwyr  Indiaidd  hyd  y 
dydd  heddy  w.  Iè',  y  mae  pethau  mwy  anhawdd  yn  cael  eu  harddangos 
gan  broffeswyr  rhodreswaith  (legerdemam),  neu  ddewiniaeth  yn  ein 
gwlad  ein  hunain.  Diau  y  byddai  yn  haws  iddynt  hwy  (y  swynwyr) 
beri  i'r  Aifftiaid  dybied  eu  bod  yn  troi  eu  gwiail  yn  seirph,  nag  i  hud- 
olwyr  yn  ein  plith  ni  beri  i'r  edrychwyr  dybied  eu  bod  yn  gallu  bwyta 
neu  boeri  tân,  neu  lyncu  cyllell  a  chleddyfau,  neu  droi  ŵy  yn  aderyn 
prydferth,  yn  canu  yn  y  modd  mwyaf  peraidd,  ac  yna  ei  drawsnewid 
drachefn  i  ŵy ;  neu  eu  bod  yn  gallu  dyoddef  eu  saethu  gyda  dryll  â 
phelen  ynddo,  heb  dderbyn  niwaid.  Rhaid  i  mi  dystio,  fod  rhai  o'r 
pethau  hyn  yn  gofyn  llawer  mwy  o  fedr  a  deheuder  nag  a  fuasai  yn 
anghenrheidiol  i  alluogi  y  swynwyr  Aifftaidd  i  dros-osod  sarph  yn  lle 
ffon  yn  y  fath  fodd  ag  i  ddwyn  edrychwyr  anwybodus  ac  ofergoelus  i 
feddwl  fod  y  fíon  wedi  cael  ei  throi  yn  sarph."t 

Mae  y  gelfyddyd  o  ddofì  seirph  yn  cael  ei  deall  mor  ber- 
fîaith  yn  yr  Aifft  hyd  heddy w,  fel  yr  ânt,  ar  orchymyn  y  sarph- 
swynwyr,  yn  anystwyth  fel  ffon,  ac  yna  yn  ol  i'w  fFurf  arferol. 
"  Yr  ymlusgiad  a  elwir  y  sarph  Haje  yw  yr  un  y  mae 
swynwyr  Cairo  yn  gwybod  oreu  pa  fodd  i'w  llywodraethu ; 
y  maent  yn  ei  dofi,  ac  yn  dysgu  iddi  lawer  o  gampau  rhyfedd ; 
gallant,  fel  y  dywedant,  droi  yr  Haje  yn  ffon,  a  pheri  iddi 
ymddangos  megys  pe  buasai  wedi  marw."  Mae  y  gelfyddyd  o 
swyno  seirph  yn  arosol  mewn  rhai  teuluoedd.     Mae  y  seirph- 

*  Gwel  Eiriaduron  Hebraeg  Gesenius  a  Parlthurst. 
t  Y  Parch.  Walter  Scott,  yn  y  Congreg.  Lect.  on  the  Existence  and  Agency  of 
Evü  Spirits,  p.p.  219,  220. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


93 


swynwyr  yn  teithio,  yn  niferi  lliosog,  drwy  drefì  a  phentrefi, 
gan  hudo,  trwy  wahanol  fiyrdd,  y  seirph  ag  ydynt  yn  llochesu. 
yn  nirgel-leoedd  y  tai,  a'u  dal  trwy  wahanol  ddichellion. 
Y  maent  mor  ddiogel  rhag  eu  brathiad,  fel  y  maent  nid  yn 
unig  yn  gadael  iddynt  ymlusgo  o  amgylch  eu  cyrph,  orid  hyd 
y  nod  yn  eu  cynhyrfu  i  ddigllonedd.  Pryd  nad  ydynt  yn  eu 
canfod  â'u  llygaid,  y  maent  yn  eu  harogli,  trwy  fod  y  seirph 
yn  anfon  allan  sawyrmor  gryf.  Dilyna  y  seirph  hefyd  y  seiniau  a 
ddefnyddia  y  swynwyr  i'w  hudo. 

"  Gan  fod  y  sarph  yn  coisio  y  lle  tywyllaf  i  ymguddio  ynddo,  rhaid  i'r 
sarph-swynwr,  y  rhan  fynychaf,  arfer  ei  fedrusrwydd  mcwn  ystafell 
dywell,  lle  y  gall  yn  hawdd  dynu  sarph  o'i  fynwes,  ei  dwyn  allan  i'r 
bobl  o'r  tu  allan  i'r  drws,  a  sicrhau  ei  fod  wedi  ei  chanfod  yn  yr  ys- 
tafeTl ;  oblogyd  nid  â  neb  i  mewn  i'w  ganlyn  ar  ol  iddo  ef  sicrhau  fod 
un  o'r  creaduriaid  hyn  tu  mewn.  Ond  rhaid  iddo  yn  fynych  weithredu 
yn  nghanol  goleuni  dydd,  yn  amgylchynedig  gan  edrychwyr;  a  llawer 
gwaith  y  darfu  i  bersonau  amheus  ei  chwilio  yn  mlaen  Uaw,  ac  hyd  yn 
nod  ei  ddiosg  yn  noeth,  ond  eto,  byddai  ci  lwyddiant  yn  gyflawn.  Cymmer 
arno  ei  fod  yn  ymwneyd  â  dirgeledigaetliau ;  tarawa  y  mur  gyda  ffcn 
fechan;  chwibana,  gwna  glwcian  â'i  lais,  a  phoera  ar  lawr,  ac  yn  gyffrediu 
dywed  :  '  Yr  wyf  yn  dy  dynghedu,  trwy  Dduw,  os  wyt  i  fyny,  neu  08  i 
lawr  yr  wyt,  ar  i  ti  ddyfod  allan :  yr  wyf  yn  dy  dynghedu  trwy  yr  enw 
mwyaf  goruchel,  os  wyt  yn  ufydd,  ar  i  ti  ddyfod  allan ;  os  wyt  yn 
anufydd,  bydd  farw !  bydd  farw !  bydd  farw !'  Mae  y  sarph,  yn  gyff- 
redin,  yn  cael  ei  thynu  ganddo  â'i  ffon  o  agen  yn  y  mur,  neu  yn  syrthio  o 
nenfwd  (ceiling)  yr  ystafell.  Clywais  ef  yn  cael  ei  haeru  lawer  gwaith 
(ebe  Lane,  o  waith  yr  hwn,  Modcrn  Egypt,  ii.  p.  230,  y  dyfynir),  fod  y 
sarph-swynwr,  cyn  yr  â  i  mewn  i  dŷ  yn  yr  hwn  y  mae  i  arfer  ei  fedrus- 
rwydd,  bob  amser  yn  defnyddio  gwas  y  tỳ  hwnw  i  ddwyn  un  neu 
ychwaneg  o  seirph  i  rnewn;  ond  yr  wyf  yn  gwybod  am  amgylchiadau,  pryd 
na  allasai  hyn  fod  ;  a  thueddir  fì  i  gredu  fod  y  derwysiaid  {dariceeshes) 
crybwylledig  yn  gyffredin,  yn  adnabyddus  â  rhyw  foddion  naturiol  i 
wybod  am  bresennoldeb  seirph,  er  nad  ydynt  yn  eu  gweled,  ae  i'w  swyno 
o'u  hamguddfeydd."* 

Dyfynwn  y  tystiolaethau  '  hanesyddol  hyn  i  ddangos  nad 
oes  dim  yn  afresymol  yn  y  golygiad  a  roddwn  ar  orchestion  y 
swynwyr. 

Yr  un  modd  y  gallent  trwy  eu  swynion  serenu  llygaid  yr 
edrychwyr,  a  newTid  lliw  y  dwfr,  neu  newid  y  dwfr  n  droisid  yn 
waed  am  ddwfr  arall  a  gawsid  trwy  gloddio  yn  y  ddaear  (Exod. 
vii.  24),  oblegyd  fe  ddywedir  yn  bendant  mai  "  tmcy  eti  swyn- 

*  Dr.  Ealisch's  Historical  and  Critical  Commentary  on  the  Old  Testament. 
(Exod.  vii.  12). 


94 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ion  "  y  gwnaethant  (Exod.  vii.  22).  Felly  hefyd  y  gallent  yn 
hawdd  ddwyn  llyffaint,  gan  fod  y  wlad  yn  orlawn  o  honynt 
eisioes  (Exod.  viii.  6) ;  ac  yr  oedd  Pharaoh  yn  rhoddi  yr 
esboniad  mwyaf  ffafriol  ar  yr  hyn  oll  a  brofTesai  y  swynwyr  ei 
gyflawni. 

O'r  diwedd,  mae  trysorfa  eu  swynion  yn  darfod,  ac  ni  allant 
efelychu  Moses  mwyach  (Exod.  viii.  18,  19).  Dichon  eu  bod 
yn  blino  ar  y  gwaith  o  wrthwynebu  Moses,  gan  fod  gwyrth  ar 
ol  gwyrth  yn  dilyn ;  ac  mae  yn  yrnddangos  hefyd,  fod  eu 
cyfrwysdra  wedi  cael  ei  ddihysbyddu,  ac  nad  oes  ganddynt 
ond  rhoddi  yr  ymdrech  i  fyny,  a  chydnabod  fod  Duw  yn 
gweithio  trwy  Moses,  yr  hyn,  gyda  llaw,  sydd  yn  cynnwys 
cyjaddefiad  mai  tmuy  eu  swynion  eu  hunain  yr  oeddynt  hwy  yn 
ceisio  ei  efelychu* 

Tua  chartol  y  ganrif  ddiweddaf,  gwnaed  ymosodiad  egtiiol  ar  wyrth- 
iau  y  Beibl  gan  David  Hume,  yr  hanesydd  a'r  anffyddiwr.  Gellir 
ciynhoi  gwrthddadl  Hume  i'r  hyn  a  ganlyn  : — "  Mae  ein  hoìl  ymresymiad 
ni  yn  nghylch  ffeithiau  yn  sylfaenedig  ar  gyssylltiad  achos  ac  effaith  ;  y 
modd  yr  ydym  i  ddyfod  i  wybod  beth  yw  y  cyssylltiad  sydd  rhwng  achos 
ac  effaith  yw  trwy  brofiad;  ni  all  rheswm  yn  annibynol  ar  gymhorth 
profìad  dynu  gwir  gasgliad  gyda  golwg  ar  fodolaeth  ffaith ;  mae  ein 
crediniaeth  yn  ngwirionedd  tystiolaeth  arall  yn  ymddibynu  ar  ein  profiad, 
neu  y  sylw  a  gymmerwn  o  wirionedd  tystiolaetti  ddynol ;  os  tystiolaetha 
un  i  ni  am  bethau  rhyfedd  a  gwyrthiol,  y  rhai  na  welwyd  eu  bath  yn  y 
wlad  neu  o  fewn  yr  oes  yn  yr  hon  yr  ydym  yn  byw,  y  mae  ein  profiad  o 
bethau  yn  llefaru  yn  erbyn  y  cyfryw  dystiolaeth  ac  yn  ei  diryrnu.  Mae 
gwyrth  yn  drais  ar  ddeddfau  natur ;  mae  profiad  yn  dangos  fod  y  deddfau 
hyn  yn  sefydlog  a  digyfnewid  ;  mae  hyn  yn  brawf  o'r  fath  gadarnaf  yn 
erbyn  gwyrth,  ac  ni  all  un  prawf  oddiwrthunrhyw  fath  o  dystiolaeth  byth 
wneyd  gwyrth  yn  gredadwy."  Adgrynhoa  Dr.  Paley  ei  wrthddadl  i'r 
frawddeg  ganlynol , — "  Mae  yn  groes  i  brofìad  i  wyrth  fod  yn  wirioneddol ; 
ond  nid  yw  yn  groes  i  brofiad  i  dystiolaeth  fod  yn  dwyllodrus." 

Gwna  yr  ystyriaethau  canlynol  symmud  yr  anhawsdra  a  geisia  Hume 
daflu  ar  ein  ffordd,  a  dangos  gwrthuni  a  gwendid  ei  ymosodiad  ar  wyith- 
iau  y  Beibl. 

1.  Y  mae  ei  ddarnodiad  o  wyrth  yn  annghywir. 

Nid  trais  ar  ddeddfau  natur  ydyw  gwyrth,  ond  gwaith  Rhoddwr  y 
deddfau  hyn  yn  attal  eu  gweithrediad  dros  amser,  neu  yn  gweithredu  yn 
annibynol  arnynt  neu  uwchlaw  iddynt,  er  ateb  ei  amcanion  neillduol  ei 
hun. 

2.  Mae  ei  ymresymiad  yn  sylfaenedig  ar  y  dyb  fod  y  byd  o  dan  lywodr- 
aeth  tynged. 

*  Gwel  nodiadau  rhagorol  Dr.  Wardlaw,  Systômatic  Theology,  vol  i.,  pp.  331-838« 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


95 


A  yn  mlaen  gan  gymmeryd  yn  ganiataol  na  all  neu  na  wna  y  Creawdwr 
gyfnewid  dim  ar  y  deddfau  a  sefydlodd  efe  ei  hun.  Ni  all  neb  ag  sydd  yn 
credu  yn  modolaeth  Duw,  fel  y  Duw  byw  a  Llywydd  y  byd,  goleddu  y 
fath  syniad.  Awgryma  rheswm  y  gall  ac  y  gwna  y  Duw  hwn  uewid  ei 
ddull  arferol  o  weithredu,  pan  y  bydd  amcanion  mwy  pwysig  yn  cael  eu 
hateb  trwy  hyny,  na  thrwy  adael  pethau  yn  y  drefn  arferol. 

3.  Nid  yw  pob  tystiolaeth  yn  annheilwng  o  dderbynia'd. 

Os  oes  twyll  yn  y  byd,  mae  cywirdeb  hefyd.  Tuedd  naturiol  dyn  yw 
dweyd  y  gwir,  os  na  fydd  ei  natur  wedi  ei  Uygru  yn  alaethus,  a  rhyw  beth. 
yn  cael  ei  ennill  ganddo  wrth  ddweyd  anwiredd. 

Yr  oedd  Crist  yn  beio  rhai  o'r  dysgyblion  am  annghredu  tystiolaeth  y 
lleill  o  barthed  ei  adgyfodiad  ef.  (Marc  xvi.  14.)  Yr  oedd  Paul  yn 
edrych  ar  dystiolaeth  canlynwyr  Crist  fel  cadarnhad  o'r  efcngyl.  (Heb. 
ii.  3),  a  seiliai  wirioneddolrwydd  adgyfodiad  Crist  ar  dystiolaeth  y 
dysgyblion.  (1  Cor.  xv.  5  -8.)  Ar  dystiolaeth  tystion  y  gweinyddir  barn. 
(Deut.  xix.  15.    Ileb.  x.  28.) 

Ni  ellir  moddwl  fod  ysgrifenwyr  y  Beibl  a'r  Cristionogion  cyntefíír.  yn 
twyllo  wrth  gofnodi  a  chyhoeddi  y  gwyrthiau;  mae  pob  peth  yn  eu  hanes 
yn  ein  hargyhoeddi  eu  bod  yn  onest  a  diduedd  yn  eu  tystiolaeth.  Ni 
chelent  eu  colliadau  eu  hunain  a  diíf  vgion  eu  gilydd  ;  yr  oeddynt  yn  colli 
eu  hawddfyd  daearol,  a  llawer  o  honynt  yn  cael  eu  rhoddi  i  farwolaeth,  o 
herwydd  eu  bod  yn  glynu  wrth  eu  tystiolaeth.  Nid  marw  dros  dybiau  a 
dderbyniasent  oddiwrth  eu  hynafiaid  yr  oeddynt,  ond  dros  ffeithiau  o  ba 
rai  yr  oeddynt  yn  lUjyad-dystion,  yr  hyn  sydd  yn  hollol  wahanol  i  bagan, 
neu  Fahometaniad,  neu  Babydd,  yn  dyoddef  o  herwydd  ei  grefydd  yn  yr 
hon  y  dygwyd  ef  i  fyny. 

4.  Yr  oedd  gelynion  Cristionogaeth  yn  cydnabod  bodolaeth  gwyrtlúau  y 
Beìbl. 

Nid  oeddynt  yn  gwadu  cywirdeb  tystiolaeth  y  Testament  Newydd  o 
barthed  iddynt,  ond  ceisient  ddirymu  y  prawf  oddi  wrthyut  trwy  eu 
priodoli  i  swynyddiaeth.  Dywed  y  Rabbiniaid  Iuddewig,  yn  y  llyfr  o'r 
Talmud  a  elwir  Avoda  Zara,  mai  yr  achos  fod  Iesu  yn  gallu  gwneyd 
gwyrthiau  oedd,  am  ei  fod  wedi  lladrata  yr  enw  cyssegredig  Jehofah  o'r 
deml.  Dywed  ereill  o  honynt  mai  trwy  ddewiniaeth  yr  oedd  yn  cyflawni 
ei  wyrthiau.  Cyfaddefant  wirionedd  yr  hanes  efengylaidd,  ond  priodolant 
wyrthiau  yr  Ieeu  i  deymas  y  tywyllwch  fel  eu  hynafiaid.  Gwel  amryw 
dystiolaethau  o'r  eiddynt  yn  Paley 's  Evidences.  Attodiad  gan  Biilcs, 
tudal.  395,  396.  Haerai  Celsus  yn  yr  ail  ganrif  fod  Crist  yn  gwneyd 
gwyrthiau  trwy  swynion,  a'i  fod  wedi  dysgu  hyny  pan  oedd  yn  yr  Aitft. 
Addefai  Porphyry  tua  chanol  y  drydedd  ganrif,  fod  canlynwyr  Crist  ya 
gwneyd  gwyrthiau  o  herwydd  eu  tlodi ;  ond  ychwanega  nad  oedd 
gwneyd  gwyrthiau  yn  fawr  o  orchest,  gan  fod  swj'nwyr  yr  AifFt  vu 
gallu  eu  cyflawni  yn  erbyn  Moses.  Cwynai  Hierocles  yu  niwedd*  y 
di  ydedd  ganrif  fod  Ciistionogion  yn  ystyried  Crist  yn  Dduw  am  ei  f o  l 
yn  gallu  gwneyd  ychydig  o  wyrthiau,  tra  nad  oedd  y  paganiaid  yn 


96 


Y  BEIBL  A  I  DDEIIOXGLIAD. 


ystyried  Apollonius  o  Tyana  yn  dduw  er  ei  fod  yn  gwneuthur  rhyfedd- 
odau.*  Dywedai  Julian  y  gwrthgiliwT,  Ymeräwdwr  Rhufain  yn  y 
bedwaredd  ganrif,  nad  oedd  gwyrthiau  Crist  yn  werth  sylw,  oddi  eithr  i 
un  ystyried  fod  iachâu  cloffîon  a'r  rbai  cythreulig  yn  deilwng  o  gael  ei 
ystyried  yn  mhlith  y  gorchestion  mwyaf.f  Sonia  am  Paul  fel  y  swynwr 
a'r  twyllwr  mwyaf  o  bawb  yn  mhob  oes. 

Yn  awr,  ni  fuasai  y  rliai  hyn  yn  cydnabod  gwyrthiau  Crist  fel  ffeithiau, 
oni  buasai  eu  bod  yn  cael  eu  gorfodi  i  hyny  trwy  gydsyniad  cyífredinol 
eu  cydoeswyr ;  ac  nid  oeddynt  hwy  mor  amheus  o  dystiolaeth  dynion  a 
Hume.  Addefent  y  gwyrthiau,  ond  ceisient  gyfrif  am  danynt  yn  eu 
íì'ordd  eu  hunain. 

5.  Mae  sylw  à  pìirofiad  unigolion  yn  rhy  gyfyng  i'w  cyfiawnhau  i 
wrthod  tystiolaeth  gredadwy. 

Gall  amgylchiad  fod  yn  hysbys  i  un,  pryd  na  wyr  y  llall  ddim  am 
dano.  Mae'n  groes  i  brofiad  Indiad  i  weled  dyfroedd  Bengal  yn  rhewi ; 
ni  fyddai  hyny  yn  ddigon  i'w  gyfiawnhau  am  wrthod  tystiolaeth  ereill  a 
welsant  ddyfroedd  Lloegr  wedi  rhewi.  Pan  y  dechreuodd  y  gerbydres 
redeg,  yr  oedd  yn  groes  i  brofìad  pob  oes  a  gwlad  er  dechreu  y  byd  fod  y 
fath  deithio  cyflym  ar  y  fath  egwyddor  yn  cymmeryd  lle.  Mae  dargan- 
fyddiadau  diweddar  rferylliaeth  yn  groes  i  brofìad  holl  oesoedd  y  byd  '•> 
mae  y  prawfiadau  f  experiments)  a  wneir  a'r  canlyniad,  yn  anam- 
gyffredadwy  i'r  werin;  eto,  rhaid  credu  yr  hyn  a  gymmer  le  ar  sail 
tystiolaeth  ereill. 

6.  Mae  tystiolaeth  gredadwy  yn  gryfach  na'r  prawf  oddiwrth  dehygol- 
rwydd. 

Pan  y  traethir  wrthym  am  ffaith  yr  hon  nad  ydyw  braidd  byth  yn 
dygwydd  yn  ein  golwg  ni,  a'n  bod  ninnau  yn  gwybod  trwy  sylwi  ar  lu  o 
ffeithiau  ereill  gwahanol  iddi  wedi  cymmeryd  lle  o  fewn  cylch  ein  profiad 
ein  hunain,  gan  fod  mewn  amgylchiad  fel  hyn  ddau  brofiad  yn  gwrlhdaro 
yn  erbyn  eu  gilydd,  dywed  Hume  y  dylem  gredu  yr  hyn  y  mae  mwyaf  o 
brofiad  o  hono.  Ond  y  mae  yn  hawdd  dychymmygu  am  ddygwyddiadau^ 
pryd  y  mae  un  dystiolaeth  gredadwy  yn  gryfach  na  mil  o  dybiau  oddiwrth 
yr  hyn  a  eilw  efe  profiad. 

Mae  y  gerbydres  yn  rhedeg  trwy  y  dref  er's  amser  maith;  y  mae  yn 
dyfod  a  myned  yn  rheolaidd  a  diogel  bob  dydd  trwy'r  blynyddau;  pe 
dy wedai  tystion  cyfrifol  a  chredadwy,  fod  y  gerbydres  wedi  rhedeg  dro& 
linnell  y  gledríîordd,  —  fod  rhai  o'r  teithwyr  wedi  cael  eu  clwyfo  a'u  lladd, 
a'u  bod  hwy  yn  llygad-dystion  o'r  trychineb,  fe  fyddai  tystiolaeth  y 
cvfryw  yn  gryfach  na'r  prawf  oddiwrth  debygolrwydd  neu  brofiad  trwy'r 
blynyddau. 

Dywel  Hume  y  byddai  y  prawf  oddiwrth  broíiad  yn  gryfachna'r  prawi? 
oddiwrth  dystiolaeth,  ac  yn  ei  ddinystrio ;  hyny  yw,  gan  ein  bod  yu 


*  Gwcl  Attodiad  II. 
\  Gwel  Douglas's  Criterion,  tudal  200,  297  (Edition  1757). 


Y  BEIBL  a'i  DDEIIONGLIAD. 


97 


gwybod  yn  sicr  fod  y  train  wedi  rhedeg  yn  ddiogel  filoedd  o  weithiau, 
yna  fod  y  tebygolrwydd  yn  filoedd  o  weithiau  i  un  yn  grytaeh  na  thyst- 
iolaeth  llygad-dystion !  Mae  llawer  llong  ar  ol  ugeiniau  o  fordeitliiau 
llwyddiannus  yn  suddo,  a  dim  ond  dau  neu  dri  o'r  dwylaw  yn  llwyddo  i 
ddianc ;  byddai  yn  ynfydrwydd  i  annghrodu  tystiolaeth  y  tystion  hyn  o 
barthed  i'w  suddiad,  os  ceid  eu  bod  yn  ddynion  credudwy,  yn  unig  arn  fod 
ugeiniau  o  engreifftiau  o  ddychweliad  diogel  y  llong  i'w  cael  yn  erbyn  un 
dystiolaeth !  Eto,  yrnresyrniad  o'r  un  natur  a  hwn  sydd  gan  Huine  yn 
erbyn  gwyrthiau  y  Beibl. 

7.  Mae  Jlume  yn  addef  gwirionedd  tystiolaeth  meiun  rhai  amgylch- 
iadau  fhyd  y  nod  pan  yn  groes  i  brojiadj,  ac  j'elly  yn  tynu  i  lawr  ei 
adeilad  ei  hun. 

"  Tybiwch  fel  hyn  (eb  efe),  fod  pob  awdwr,  yn  mhob  iaith,  yn  cytuno 
fod  tywyllwch  dros  yr  holl  ddacar  arn  wyth  niwrnod,  gan  ddechreu  o'r 
cyntaf  o  Ionawr,  1600 ;  tybiwch  fod  traddodiad  o'r  dygwyddiad  yn 
parhau  yn  gryf  a  bywiog  yn  mhlith  y  bobl ;  fod  pob  teithiwr  arei  ddych- 
weliad  o  wledydd  ereill,  yn  dwyn  gydag  ef  hanosion  am  y  cyfryw  dra- 
ddodiad,  heb  ddim  gwalvuiiaeth  nac  annghyssondeb  ;  rnae'n  amlwg  y 
dylai  ein  hathronyddion  presennol,  yn  hytrach  nag  amheu  y  ffaith  ei 
derbyn  fel  peth  diamheuol,  a  cheisio  cael  allan  yr  achosion  o  honi." 

Ond  pa  ddyben  chwilio  am  yr  achosion  o  honi,  gan  mai  profìad  yn 
unig,  eb  efe,  sydd  yn  dangos  y  cyssylltiad  sydd  rhwng  achos  ac  eífaith, 
ac  ni  fyddai  ganddynt  brofiad  o  beth  fel  hyn!  Yn  yr  un  Traetlmwd, 
dywed  "  Na  ddichon  un  dystiolaeth  dros  unrhyw  fath  o  wyrth,  byth 
ddangos  fod  ei  bodolaeth  yn  debygol,  llawer  llai  brofi  ei  bod  wedi  cym- 
meryd  lle :  — mai  profiad  yn  unig  sydd  yn  rhoddi  awdurdod  i  dystiolaeth 
dyn  : — ac  fod  gwyrth,  yr  hon  sydd  yn  cael  ei  hattegu  â  thystiolaeth  dyn, 
yn  fwy  o  destyn  gwawd  nag  o  ymresymiad !  "  Ond  daw  y  gwenwyn 
allan  yn  y  cyssylltiad,  er  yr  addefìad  crybwylledig :  "  Yr  wyf  yn 
dymuno  sylw  at  y  cyfyngiad  hwn  (eb  efe,  sef),  pan  y  dywedaf  na  ellir 
profì  unrhyw  wyrth  fel  ag  i  fod  yn  sail  i  gyfundi  efn  newydd  o  greí'ydd." 
"Pe  priodolid  y  wyrth  yma  i  unrhyw  gyfundrefn  newydd.  o  grefydd, 
gan  fod  dynion  yn  mhob  oes  wedi  cael  eu  twyllo  â  chwedlau  ynfyd 
cyífelyb,  fe  fyddai  hyny  ei  hun  yn  brawf  cyfiawn  o  dwyll,  ac  yn  ddigon 
gyda  phob  dyn  synwyrol,  nid  yn  unig  i  beri  iddynt  wrthod  y  ífaith,  ond  ei 
gwrthod  heb  ymholi  ychwaneg  yn  ei  chylch."  Mae  crefydd  Crist 
felly  i  gael  ei  throi  draw  gyda  silent  contempt,  heb  yr  un  ymchwiliad  i'w 
nhatur  a'i  phrofion,  o  herwydd  ei  bod  yn  sylfaenedig  ar  wyrthiau  !  Swm 
yr  wrthddadl  uchod  yw  hyn,— Gan  fod  rhai  crefyddau  yn  gyfeiliornus, 
rhaid  fod  pob  un  felly ;  gan  fod  rhai  dynion  celwyddog  yn  y  byd,  nid  oes 
neb  geirwir  i'w  gael :  gan  fod  llawer  o  dduwiau  gau  yn  y  byd,  nid  oes 
yr  un  gwir  Dduw  yn  bodoli ;  a  chan  fod  dynion  wedi  proífesu  cyflawni 
gwyrthiau,  y  rhai  nad  oeddynt  ond  ffug,  yna  nid  oedd  gwyrthiau  Moses  a'r 
prophwydi,  Crist  a'i  apostolion,  ond  ffug  hefyd  ! 

Ond  nid  yw  ymosodiadau  o'r  fath  yma  ar  wyrthiau  y  Beibl,  ond 
engraifft  adnewyddol  o  falchder  doethineb  y  byd  hwn  yn  ymgodi  yn 
G 


98 


Y  BEIBL  A'l  PDEHONGLIAD. 


erbyn  awdurdod  Dwyfol  ddadguddiad,  ac  yn  ceisio  difFoddi  y  goleuni  o'r 
nef  â  niwl  ofergoeledd  ac  ynfydrwydd.    (1  Cor.  i.  18—25.) 

Credir  yn  ngwirionedd  a  Dwyfoldeb  gwyrthiau  y  Beibl  o 
ddechreuad  y  ddwy  oruchwyliaeth,  ac  ar  sail  y  gwyrtbiau  y 
derbyniwyd  hwynt  gan  ddynion  fel  cyfundraethau  DwyfoL 
Nid  dychyminygion  a  thwyll  fel  ffug-wyrthiau  y  paganiaid  a'r 
Pabyddion,*  y  rhai  na  chlywyd  am  danynt  am  ugeiniau  o 
flynyddoedd  ar  ol  eu  cyfìawniad,  yw  gwyrthiau  y  Beibl,  ond 
ffeithiau  adnabyddus,  y  rhai  yr  appelid  atynt  ger  bron  y  rhai 
oedd  wedi  bod  yn  llygad  dystion  o  honynt.    "  Chwi  a  welsoch 
yr  hyn  a  wnaethym  iW  Aifftiaid ;  y  modd  y  codais  chwi  ar 
adenydd  eryrod,  ac  a'ch  dygais  ataf  fl  fy  hun."    (Exod.  xix. 
4.)    "  Ghwi  a  luelsoch  yr  hyn  oll  a  wnaeth  yr  Arglwydd  o  ílaen 
eich  llygaid  chwi  yn  nhir  yr  Aifft,   i  Pharaoh,  ac  i'w  holl 
weision,  ac  i'w  holl  dir ;   y  profedigaethau  mawrion  a  wel- 
odd  eich  llygaid,  yr  arwyddion  a'r  rhyfeddodau  mawrion  hyny. 
Arweiniais  chwi  hefyd  yn  yr  anialwch  ddeugain  mlynedd :  ni 
heneiddiodd  eich  dillad  am  danoch,  ac  ni  heneiddiodd  dy  esgid 
am  dy  droed.    Bara  ni  fwytasoch,  a  gwin  neu  ddiod  gref  nid 
yfasoch:  fel  y  gwybyddech  mai  myfi  yw  yr  Arglwydd  eich 
Duw  chwi,"  &c.    (Deut.  xxix.  2,  3,  5,  6.)    "  A'i  enw  ef,  trwy 
ffydd  yn  ei  enw  ef,  a  nerthodd  y  dyn  yma,  a  welwch  ac  a 
adwaenwch  chiui ;  a'r  ffydd  yr  hon  sydd  trwyddo  ef,  a  roes  iddo 
ef  yr  holl  iechyd  hwn  yn  eich  gwydd  chwi  oll"    (Act.  iii.  16.) 
4 '  Ha  wýr  Israel,  clywch  y  geiriau  hyn  :  Iesu  o  Nazareth,  gŵr 
profedig  gan  Dduw  yn  eich  plith  chwi,  trwy  nerthoedd  a 
rhyfeddodau,  ac  arwyddion,  y  rhai  a  wnaeth  Duw  trwyddo  ef 
yn  eich  canol  chwi,  megys  ag  y  gwyddoch  chwithau"  &c.  (Act. 
ii.  22).    "  A  gwelodd  Israel  y  grymusder  mawr  a  wnaeth  yr 
Arglwydd  yn  erbyn  yr  Aifftiaid :  a'r  bobl  a  ofnasant  yr  Arg- 
lwydd,  ac  a  gredasant  i'r  Arglwj^dd,  ac  i'w  was  ef  Moses  " 
(Exod.  xiv.  31).    ' '  Yna  y  gwybu  y  tad  mai  yr  awr  hòno  oedd, 
yn  yr  hon  y  dywedasai  Iesu  wrtho  ef,  Y  mae  dy  fab  yn  fyw. 
Ac  efe  a  gredodd,  a'i  holl  dŷ  "  (Ioan  iv.  53).      (i  Yna  llawer  o'r 
Iuddewon,  y  rhai  a  ddaethant  at  Mair,  ac  a  welsant  y  pethau  a 
wnaethai  yr  Iesu,  a  gredasant  ynddo  ef"  (Ioan  xi.  45).  Yr 
oedd  Moses,   Crist,  a'r  apostolion,  yn  appelio  at  y  bobl  yn 
nghylch  gwirioneddolrwydd  y  gwyrthiau,  ac  yn  dweyd  wrth- 
ynt  nas  gallent  eu  gwadu,  ac  ar  eu  sail  yn  galw  arnynt  i 


*  Gwel  Attodiad  II. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


99 


dderbyn  eu  bymadroddîon,  fel  geiriáu  Duw  (Num.  xvi.  28—30. 
Ioan  x.  37,  38.    Act.  iii.  6,  10,  19,  iv.  10,  xiv.  3). 

Mae  pob  ystyriaeth  briodol,  pob  ymcííwiliad  diduedd,  pob 
beirniadaeth  dêg  ac  ysgolheigdod  safadwy,  yn  ein  harwain  i 
roddi  crediniaeth  ddiysgog  yn  ngwyrthiau  y  Beibl,  ac  i  ddorbyn 
y  gyfundrefn  a  gadarnhant  fel  darpariaeth  rasol  a  goruwch- 
naturiol  yr  Anfeidrol  i  adferu  a  dedwyddoli  y  byd. 

Meddylier  am  yr  anhawsderau  i'r  rhai  y  mae  anfíyddiaeth  yn 
taflu  dynion  wrth  wadu  gwyrthiau.  Os  na  ware  1  wyd  I  srael  wrth 
y  Môr  Coch  yn  ol  yr  hanes  ysgrythyrol,  pa  fodd  y  cyfrifir  am  eu 
diangfa  rhag  cynddaredd  eu  gelynion  aríbg  ?  Os  na  phorthodd 
Duw  ei  bobl  ì  manna  o'r  nef,  pa  fodd  y  gellir  cyfrif  am  gyn- 
naliaeth  dros  ddwy  íiliwn  o  ddynion  mewn  anialwch  erchyll 
am  gynnifer  o  flynyddau  ?  Nid  oedd  yr  anialwch  yn  cyn- 
nyrchu  ymborth  iddynt,  ac  ni  allasent  ei  brynu  gan  ereilì 
o  herwydd  diffyg  moddion,  a'r  ffaith  fod  y  mwyafrif  o'r  cenedl- 
oedd  amgylchynol  yn  elynion  icldynt.  Os  nad  yw  yr  hanes 
ysgrythyrol  yn  wirionedd,  pa  fodd  y  darfu  i'r  Israeliaid  o 
ddyddiau  Moses  hyd  heddyw  ei  dderbyn  fel  y  cyfryw  ?  Ai  yn- 
fydion  rheibiedig  ydynt  oll  wedi  bod  ?  A  oedd  modd  i'r 
miloedd  yn  yr  anialwch  gredu  eu  bod  wedi  cael  eu  porthi  gan 
yr  Arglwydd  Iesu,  pan  nad  oedd  hyny  yn  wirionedd  ?  A  oedd 
modd  i  feirwon  gredu  eu  bod  wedi  cael  eu  bywhau,  a  deillion 
gredu  eu  bod  wedi  cael  golwg,  a  chleifion  ac  anafusion  gredu  eu 
bod  wedi  cael  iachâd,  pryd  nad  oedd  hyny  wedi  cymmeryd 
lle  ?  Ehaid  i  ni  gredu  possibilrwydd  hyn  oll,  os  awn  i  an- 
nghredu  y  Beibl !  Ond  wrth  dderbyn  y  Beîbl  fel  gair  Duw,  y 
mae  yr  anhawsderau  yn  diflanu,  a  phob  peth  yn  ymddangos  yn 
uniawn  a  phrydferth,  yn  gysson  a  gogoneddus,  o  dan  reolaeth 
Llywydd  a  Phrynwr  y  byd.* 

Nodiad  I. — Darfyddiad  Gwyrthiau. 

Mae'n  canlyn  oddiwrth  ddybenion  gwyrthiau,  nad  oeddynt  i  fod  yn 
barhaol  yn  yr  eglwys.  Eu  dyben  mawr  oedd  profì  Dwyfoldeb  crefydd  y 
Beibl,  am  hyny  gelwir  hwy  arwyddion  ;  wedi  i  grefydd  y  Beibl  gael  ei 
sefydlu  yn  mhlith  dynion,  nid  oedd  eu  hanghen  mwyaeh.  Mae'n  wìt  eu 
bod  yn  cael  eu  cyflawni  ar  wTahanol  adegau  o  dan  yr  hen  oruchwyliaeth ; 
ond  yr  oedd  eu  heisieu  y  pryd  hyny  yn  awr  ac  eilwaith,  gan  nad  oedd 
Canon  yr  Hen  Destament  wedi  ei  gwblhau,  er  dangos  nad  oedd  Duw  wedi 

*  Gwel  Dr.  George  Campbell  on  Miracles;  Douglas's  Criterion ;  Dr.  Chalmc  s's 
Chrisiian  Evidcnces  ;  Palcýs  Evidences ;  Dr.  Wardlaw's  Systcmatic  Thjology,  vol. 
I ;  a  Butler's  Analogy  gan  Br.  Ángus,  Part  ii.,  Chap.  vii. 


100 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOSGLIAD. 


gadael  ei  bobl ;  ond  yr  oedd  Canon  y  Testainent  Newydd  wedi  cael  ei 
orphen  cyn  marwolaeth  yr  apostol  Ioan,  a'r  grefydd  Gristionogol  wedi  cael 
ei  sefydlu  yn  ddiogel  yn  y  byd,  fel  na  ddeilliai  yn  awr  yr  un  lles  o'u 
parhad. 

Gwrthgyferbyna  Paul  y  gwyrthiau  â  ffydd,  gobaith,  cariad,  y  rhai  sydd 
yn  aros  ac  i  barhau  yn  yr  eglwys,  tra  yr  oedd  yr  holl  ddoniau  gwyrthiol  i 
ddiflanu  fel  esgynloriau  (scaffoldings)  adeiladarol  i'rgwaith  gael  ei  orphen, 
neu  attegion  planhigyn  wedi  iddodyfuyn  bren  cadarngryf .   (1  Cor.  xiii.) 

Mae  yr  ystyriaeth  hefyd  mai  trwy  arddodiad  dwylaw  yr  apostolion  y 
trosglwyddid  y  ddawn  wyrthiol  i  ereill,  yn  dangos  eu  bod  i  ddarfod  ar  ol 
yr  oes  apostolaidd.  Darfu  i'r  apostolion  eu  hunain,  dderbyn  y  ddawn 
wyrthiol  oddiwrth  Grist  (Mat.  x.  1,  8),  ac  wedi  hyny  o'r  nef  (Act.  ii.  3,  4), 
a  Chornelius  a'r  rhai  oedd  gydag  ef  a  dderbyniasant  yr  Ysbryd  yn 
ddigyf rwng  oddiwrth  Dduw  (Act.  x.  44 — 46) ;  ond  gyda  golwg  ar  bawb  ereill, 
y  mae  yn  ymddangos  mai  trefn  y  nefoedd  ydoedd  trosglwyddo  y  ddawn 
yma  trwy  arddodiad  dwylaw  yr  apostolion  (Act.  viii.  17,  18). 

Wedi  i'r  apostolion  farw,  ynte,  nid  oedd  y  ddawn  i  barhau  yn  hwy  nag 
oes  y  rhai  a'i  derbyniasant  oddi  wrthynt.  Cesglir,  mae'n  wir,  oddiwrth 
ysgrifau  Justin  Ferthyr,  Irenseus,  Tertullian,  ac  Origen,  fod  ambell  i 
wyrth— fel  adsain  y  nerthoedd  yn  yr  oes  apostolaidd,  yn  cymmeryd  lle  yn 
eu  dyddiau  hwy ;  ond  y  mae  y  casgliad  a  dynir  oddiwrth  ysgrifau  Irenaeus 
yn  seiliedig  ar  olygiad  annghy wir  ar  ei  eiriau ;  ac  nid  y w  y  prawf  o  f odol- 
aeth  gwir  wyrthiau  yn  yr  engreiíftiau  ereill  yn  foddhaol.  Gwel  Douglas's 
Criterion,  tudal.  376—385. 

Nodiad  II.— Arwyddocâd  neillduol  Gwyrthiau. 

Er  fod  pob  gwyrth  yn  "  arwydd"  o  Ddwyfol-gyfryngiad,  eto  ymddengys 
fod  rhai  gwyrthiau  yn  arwyddion  uniongyrchol  hefyd  o  ryw  bethau 
neillduol.  Rhag-gysgodai  helfa  lwyddiannus  Pedr  wrth  bysgota,  ei 
lwyddiant  wrth  bregethu  yr  efengyl  (Luc  v.  1 — 11).  Dangosai  iachâd  y 
claf  o'r  parlys  o  flaen  llygaid  yr  lurìdewon,  awdurdod  anweledig  Mab  Duw 
fel  Cyfryngwr  i  faddeu  pechodau  (Mat.  ix.  1 — 7).  Rhagarwyddai  y  farn  a 
ddisgynodd  ar  y  fBgysbren  ddiffrwyth,  y  dinystr  a  oddiweddai  y  genedl 
Iuddewig  o  herwydd  ei  rhagrith  a'i  hannuwioldeb  (Mat.  xxi.  19,  20  : 
Marc  xi.  13—22.  Cymharer  Esai.  v.  1—7  :  Jer.  ii.  21 :  Ioan  xv.  6).  Yn 
wir,  yr  oedd  holl  wyrthiau  Crist  yn  pregethu  gwirioneddau  ysbrydol. 
Agorai  lygaid  y  dall,  er  awgrymu  mai  efe  oedd  Goleuni  y  byd  (Ioan  ix.  5, 
6).  Bwriai  allan  gythreuliaid,  er  dangos  ei  fod  ef  wedi  dyfod  i  ddymch- 
welyd  teyrnas  y  tywyllwch  (Luc  x.  17—20).  Porthai  y  bobl  â  bara, 
er  cael  mantais  i'w  dysgu  mai  efe  oedd  Bara  y  bywyd  (Ioan  vi.  35). 
Iachäai  glefydau,  er  egluro  ei  allu  i  iachau  enaid  oddiwrth  afiechyd 
pechod,  ac  i  achub  hyd  yr  eithaf  (Mat.  viii.  16,  17).  Gwyrth  Duw  oedd 
yrlesueihun  (1  Cor.  xv.  24).  Yr  oedd  ei  bresennoldeb  ef  yn  bregeth  o 
Ddwyfol  ras,  a'i  weithredoedd,  yn  gystal  a'i  eiriau,  yn  egluro  grasol 
f  wriadau  Duw  tuag  at  y  byd. 

Nodiad  III. —  Tuedd  yr  Athrawiaeth  yn  profi  Natur  y  Wyrth. 
Sylw)d  fod  gwyrthiau  yn  profi  Dwyfol  anfoniad  y  prophwydi  a'r  apos- 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


101 


tolion,  ac  o  ganlyniad  Ddwyfoldob  a  gwirionedd  cu  cenadwri.  Ymddengys 
hefyd  fod  natur  a  thuedd  yr  athrawiaeth  a  ddysgid,  yn  profì  pa  un  a  oedd 
yr  arwyddion  a  gyflawnid  yn  wyrthiau  gwirioneddol  ai  peidio.  Gan  fod 
gynt,  a  chan  y  bydd  eto,  wyrthiau  gau,  y  rhai  y  rnao  y  werin  yn  analluog 
i  ganfod  eu  twyll,  y  niae  dynion  i  ystyried  natur  yr  athrawiaeth  a 
broffesant  attegu,  er  gweled  pa  un  ai  gwir  ai  gau  ydynt.  Appolia  y  Beibl 
yn  fynych  at  synwyr  a  chydwybod  dyn  yn  nghylch  da  a  drwg  moesol 
(Mat.  xvi.  26  :  Act.  iv.  19,  v.  29  :  1  Cor.  iii.  3,  vi.  19),  a'r  hyn  sydd 
debygol  neu  annhebygol  (Mat.  vi.  25  —  30,  vii.  16:  xxi.  40:  Marcii.  9: 
Rhuf.  v.  17).  Pe  dysgid  athrawiaeth  annghysson  â  gogoniant  Duw,  neu 
â  hawliau  Crist  fel  Pen  yr  eglwys  ac  Arglwydd  pawb  oll,  neu  â  pherfi'eith- 
rwydd  a  digonolrwydd  y  Beibl,  neu  â  santeiddrwydd  personol  dyn,— 
byddai  y  wyrth  a  broffesid  ei  gwneuthur  i  gadamhau  y  fath  atìirawiaeth 
yn  ffug,  a'r  dysgawdwr  yn  dwyllwr  (Deut.  xiii.  1  —  3:  Gal.  i.  8  :  2 
Thess.  ii.  9  :  Dad.  xiii.  3,  13,  14  :  Mat.  xxiv.  24).  O'r  ochr  arall,  pan  y 
dysgwyd  yr  athrawiaeth  ysgrythyrol,  yr  hon  sydd  yn  tueddu  i  < 
Duw,  amhydeddu  y  Cyfryngwr,  dyrchafu  y  gair  ysbrydoledig,  a  s  mt- 
eiddio  dyn,  ac  y  cyflawnwyd  gwyrthiau  yn  enw  yr  Arglwydd  er  ei 
chadarnhau— a'r  rhai  hyny  yn  weithredoedd  ag  nas  gellid  cyfrif  am  danynt 
ond  ar  dîr  cyfryngiad  Duw — rhaid  fod  yr  arwyddion  yn  wyrthiau  gwir- 
ioneddol,  a'r  athrawiaeth  ei  hun  yn  ddysgeidiaeth  Ddwyfol  (Marc  ix.  39, 
xvi.  20  :  1  Cor.  xii.  3  :  Heb.  ii.  3,  4). 

Nodiad  IY.—Dosbarthiad  o  Wyrthiau  y  Beibl. 

Mfie  gwyrthiaü  y  Beibl  yn  rhy  liosog  i  ni  sylwi  arnynt  oll ;  ni  chawn 
ond  gwneyd  math  o  ddosbarthiad  (elassification)  byr  o  honynt. 

I.  GWYRTIIIAU  YB,  IÍEN  DeSTAMENT. 

Gallwn  edrych  arnynt  o  dan  dair  o  wahanol  agwedcìau  : — 

1.  Dygtuyddiadau  Gwyrthiol. 
Cymmysgi;íd  yr  Ieithoedd.    (Gen.  xi.  7-9.) 
Troad  gwialen  Aaron  yn  sarph  (Exod.  vii.  10,  12). 
Bludeuad  gwialen  Aaron  (Num.  xvii.  8). 

Parhad  dilwgr  y  Manna  (Exod.  xvi.  23,  24,  32,  34). 
Asen  Balaam  yn  llefaru  (Num.  xxii.  23—30). 
Cwymp  Jericho  (Jos.  vi.  20). 
Arosiad  yr  haul  a'r  Ueuad  (Jos.  x.  12—14). 

Y  gwlith  a  chnu  gwlan  Gideon  (Barn.  vi.  37—40). 
Disychediad  Samson  (Barn.  xv.  19). 
Cadwraeth  Jonah  yn  y  môr  (Jonah  i.) 

Dychweliad  y  cysgod  ar  ddeial  Ahaz  (2  Bren.  xx.  9-11). 

2.  Barnedigaethau  Gwyrthiol. 

Y  diluw  (Gen.  vii.  viii.) 

Dallineb  y  Sodomiaid  (Gen.  xix.  11). 
Dinystr  Sodorn  a  Gomorrah  (Gen.  xix.) 


102 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


Pläau  yr  Aifít  (Exod.  v.—  x.) 

Cosb  Nudab  ac  Abihu  (Lef.  x.  1,  2). 

Y  tân  yn  Tabersih  (Num.  xi.  1-  3). 
Gwywiad  liaw  Jeroboam  (1  Bren.  xiii  3 — 6). 
Llosgiad  milwyr  Abaziah  (2  Bren.  i.  9-  12). 
Dinystr  byddin  Senacherib  (2  Bren.  xix.  35). 

3.  Bendithlon  Giuyrthiol. 

Y  golofn  niwl  a  thân  (Exod.  xiii.  20,  21). 
Agoriad  y  Môr  Coch  (Exod.  xiv.  21,  21.) 

Rhoddiad  y  Manna  ac  anfoniad  y  soflieir  (Exod.  xvi.  12 — 15). 
Dwfr  o'r  graig  (Num.  xxii.  11). 
Hollti  yr  Iorddonen  (Jos.  iii.  11,  17). 
Iachâd  Hezeciah  (Esai.  xxxviii.  21). 

Gwaredigaeth  y  llanciau  o'r  íîwrn  dân,  a  Daniel  o  ffau  y  llewod  (Dan. 
iii.  23—27,  vi.  22). 

Gall  y  darìlenydd  ei  hun  ychwanegu  at  y  gwahanol  ddosraniadau  hyn, 
gan  na  olygir  i'r  rhai  hyn  fod  yn  gyflawn.  Fe  welir  fod  y  dosraniadau 
hyn  yn  llithro  i'w  gilydd,  oblegyd  yr  oeddynt  oll  yn  ddygwyddiadau 
gwyrthiol,  ac  yr  oedd  y  barnedigaethau  ar  elynion  Duw  yn  fynych  yn 
troi  yn  fendith  i'w  bobl,  a  bendithion  ei  bobl  yn  fynych  yn  profi  yn 
farnedigaethau  i'w  wrthwynebwyr.  Yr  ydym  wedi  nodi  eu  hagweddau 
mwyaf  arbenig,  heb  olygu  annghydnabod  y  lleill. 

II.  GwYETHIAU  Y  TESTAMENT  NeWYDD. 

Y  rhai  mwyaf  nodedig  o  dan  y  Testament  Newydd  yw 
gwyrthiau  yr  Arglwydd  Iesu;  ac  o'r  rhai  hyn  ni  chofnodir 
ond  35.  Darllenwn  am  dyrfaoedd  yn  cael  eu  hiachau  ganddo, 
ond  nid  yw  y  manylion  genym.  Gallwn  ddosbarthu  y  rhai  a 
gofnodir  i  ddau  ddosbarth  : — 


1.  GWYRTHIAU  CEIST  AE,  NaTUR. 


Rhif. 

Y  Wyrth. 

Y  Lle. 

Yr  Hanes. 

1 

Troi  y  dwfr  yn  win  . . 

Ioan  ii.  1 — 11. 

2 

Dalfa  wyrthiol  o  by sg- 

od  

„  MôrGalilea..  .. 

Luc  v.  1 — 11. 

3 

Etto   

9)                )>  .... 

Ioan  xxi.  1—  14. 

4 

Tawelu  y  dymhestl  . . 

ÌJ                J>  .... 

Mat.  viii.  23-37. 

5a6 

Porthi  y  tyrfaoedd  . . 

„  Decapolis    . . 

Mat.   xiv.  15-21, 

xv.  32-39. 

7 

Rhodio  ar  y  Môr 

„  Môr  Galilea 

Mat.xiv.  22-33. 

8 

Canfod  ydarnarian  yn 

ngenau  y  pysgodyn 

,>»          »  .... 

Mat.  xvii.  27. 

9 

Molldithio*  y  ffigys- 

bren  diífrwyth 

Mynydd  yr  01u».ydd 

Mat.  xxi.  17-22. 

Y  BEIBL  AT  DDEHONGLIÁD, 


103 


2.  GWYRTIIIAU  AR  DlJYtf. 
a,)  Iachau  y  cleìfion. 


Rhif. 


1 

2 

3-6 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 


Y  Wyrth. 


Y  Lle. 


Iachau  mab  y  pendefìg 
Iachau  y  wraig  â'r 

diferlif  gwaed 
Agor  llygaid  y  deillion 
(«)  Dau  mewn  tý    . . 

(b)  Uu  yn  Bethsaida 

(c)  Un  "yn  Jerusalem 

(d)  Dau   yn  agos  i 
Jericho  

Iachau  y  claf  o'r  par- 

iys  

Iachauy  llaw  wywedig 
Glanhau  un  gwahun- 

glwyfus  

Glanhau  deg  o  wahan- 

gleifion  

Iachau  gwas  y  canwr- 

iad  

Iachau  mam  gwraig 

Pedr   

Iachau  y  dyn  gwyw- 


Iachau  y  wraig  gyd- 
grymedig      . .     . . 

Iachau  y  claf  o'r 
dyfrglẁyf     . .     . . 

Iachau  y  mud  a'r 
byddar   

Iachau  clust  Malclms 


Yn 

Ioan  iv.  46—54. 

n 

Capernaum 

Mat.  ix.  20-22. 

yy 

ji        . . 

Belhsaida  . . 
Jeiusalem  .. 

Mat.  ix.  27—31. 
Marc  viii.  22  —26. 
Ioan  ix. 

» 

Jericho 

Mat.  xx.  29-34. 

5) 

Capernaum 

Mat.  ix.  1—8. 
Mat.  xii.  9-13. 

11 

Capernaum 

Marc  i.  40—45. 

11 

Samaria 

Luc  xvii.  11—19. 

11 

Capernaum 

Mat.  viii.  5—13. 

11 

ii        . . 

Marc  i.  30,  31. 

11 

Jerusalem  . . 

Ioan  v.  1—16. 

11 

Galilea  

Luc  xiii.  10  —  17. 

11 

Luc  xiv.  1 — 4. 

11 
11 

Decapolis    . . 
Gethsemane 

Marc  vii.  31—37. 
Luc  xxii.  49 — 51. 

Yr  ílnnei. 


ò,)  lachad  a  gwaredigaeth  y  rhai  cythreulig. 


Rhif. 

Y  Wyrth. 

Y  Lle. 

Yr  Ilanes. 

18 

Iachau  y  ddau  gyth- 

reulig  yn  Gadara  . . 

19 

Iachau  y  dyn  cyth- 

reuligyny  Synagog 

„  Capernaum . . 

Marc  i.  23. 

20 

Iachau  merch  y  wraig 

o  Canaan 

„  agos  ì  Tyrus 

Mat.  xv.  21—28. 

21 

Iachau    y  plentyn 

„  agos  i  Tabor 

Mat.  xvii.  14—21. 

22 

Iachau  y  dyn  mud 

cythreulig 

„  Capernaum  . . 

Mat.  ix.  32,  33. 

23 

Iachnu  y  dyn  *  a 

byddar   . .    . .    . . 

„     „    ..  .. 

Mat.  xii.  22,  23. 

104  Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


c,)  Adgyfodi  y  meinu. 


EWf. 

Y  Wyrth. 

Y  Lle. 

Yr  Hanes. 

24 

Adgyfodiad  mereh 

Yn  Capernaum. . 

Mat.  ix.  18-26. 

25 

Adgyfodiad    mab  y 

Luc  vii.  11 — 16. 

26 

Adgyfodiad  Lazarus 

„  Bethania 

Ioan  xi. 

Ac  i  goroni  y  cyfan  ei  Adgyeodiad  ef  ei  hunÎ 
(Rhuf.  i.  4.) 


Darllenwn  yn  y  Testament  Newydd  am  wyrthiau  wedi  cael  eu  cyflawni 
gan  y  70  dysgyblion,  Stephan,  Pedr  a  Phaul,  &c,  y  rhai  nas  gallwn  sylwi 
arnynt.  Gwel  Archesgob  Trench  ar  The  Miracles  of  our  Lord ;  West- 
cotfs  Characteristics  of  the  Gospel  Miracles ;  Our  LorẄs  Miracles  of 
Healing,  by  T.  W.  Belcher,  M.D.,  M.A. 

II.  Prophwydoliaeth. 

Gellir  edrych  ar  brophwydoliaeth  fel  gwyrth  gwyhodaeth, 
fel  y  sylwai  yr  esgob  Douglas  yn  ei  "  Criterion"  a  Dr.  Angus 
ar  ol  hyny  yn  <c  Llawlyfr  y  Beiol"  fel  y  mae  adgyfodi  y 
marw  yn  wyrth  o  allu.  Er  fod  ystyr  lled  ëang  i'r  geiriau 
propbwyd  a  pbropbwydo  yn  y  Beibl  (gwel  Pen.  X.  Ehan  II.),  eto 
defnyddir  y  gair  prophwydoliaeth  fynychaf  i  olygu  rhagfyneg- 
iad  o  ddygwyddiadau  yr  amser  dyfodol,  y  rhai  na  allasai  dyn 
trwy  ei  grafîder,  na'i  ddysgeidiaeth,  na'i  brofiad  ei  hun,  byth 
allu  eu  darganfod  yn  mlaen  llaw.  Ehaid  i  brophwydoliaeth 
wirioneddol  fod  wedi  cael  ei  gwneyd  yn  hysbys  fel  y  cyfryw 
o'r  amser  y  dadguddiwyd  hi  gan  Dduw ;  rhaid  iddi  fod  yn 
ddigon  eglur  fel  ag  i  alluogi  dynion  diduedd  i'w  chymhwyso 
at  yr  amgylchiadau  ar  ol  iddi  gael  ei  chyflawni, — a  rhaid  iddi 
beidio  bod  yn  rhy  eglur  fel  ag  i  hunan-achosi  ei  chyflawniad, 
na  rhoddi  lle  cyfreithlon  i  neb  dybied  hyny;*  a  rhaid  i'r 

*  "  Yr  oedd  yn  ofynol  fod  rhyw  orchudd  yo  crogi  uwchben  prophwydoliaeth, 
hyd  yr  amser  y  byddai  i'w  rhagfynegiadau  gael  eu  sylweddoli ;  pe  amgen  buasai 
lle  i'r  haeriad,  fod  eglurdeb  digamsyniad  y  brophwydoliaeth  wedi  cynDyrchu  yr 
ymdrechion  y  rhai  a  ddygasant  ei  chyflawniad  o  amgylch.  Mae  yr  haeriad,  mewn 
gwirionedd,  wedi  cael  ei  wneyd,  gyda  golwg  ar  rai  o'r  rhanau  mwyaf  pwysig  o'r 
Ysgrythyrau  prophwydol.  Ni  phetrusodd  Arglwydd  Bolingbroke  haeru,  fod 
Iesu  Gririt  wedi  dwyn  ei  farwolaeth  ei  hun  oddi  amgylch  trwy  gyfres  o  fesurau 
rhagdrefnedig,  yn  unig  er  mwyn  rhoddi  mantais  i'w  ddysgyblion  gael  appeüo  ftt 


Y  BEIBL  A  I  DDEITONGLIAD. 


105 


c\flawniad  gweithredol  (pan  fydd  natur  y  rhagfynegiad  yn 
caniatâu)  gyrnmeryd  lle  mown  amsor  priodol. 

Yr  oedd  prophwydoliaethau  y  Beibl  yn  wahanol  iawn  i 
ragfynegiadau  gwleidiadwyr  am  y  dyfodol.  Gall  y  gwleid- 
iadwr  craffus  ragfynegi  llawer  o  bethau  gyda  gradd  helaetb  o 
gywirdeb.  Gall  ragfynegi  am  wledydd  y  rhai  sydd  a'u  hiawn- 
derau  o  dan  draed,  y  bydd  i  wrthryfel  dori  allan  ynddynt  cyn 
hir,  ac  i'w  breninoedd  ffoi  am  noddfa  i  wledydd  estronol;  a 
gall  raghysbysu  am  wledydd  ereill,  lle  mae  rhyddid  a  chyf- 
iawnder  yn  cael  eu  harfer,  a  manteision  addysg  a  masnach 
rydd  yn  cael  eu  mwynhau, — y  bydd  eu  llwyddiant  yn  sicr. 
Ond  nid  rhagfynegiadau  cyffredinol  fel  hyn  yw  prophwydol- 
iaethau  y  Beibl.  Mae  y  rhai  hyn,  o'r  ochr  arall,  yn  cyrmwys 
manylion  lawer,  ac  i  gael  eu  cyflawni  yn  fynych  yn  mhen 
oesoedd  ar  ol  i'r  brophwydoliaeth  gael  ei  gwneyd  yn  hysbys, 
Cawn  ynddynt  ragfynegiadau  yn  erbyn  dinasoedd  a  theyrnas- 
oedd  pan  oeddynt  yn  uchder  eu  rhwysg  a'u  llwyddiant,  yn 
cynnwys  manylion  lawer,  y  rhai  na  allasai  neb  ond  dynion 
yn  cael  goleuni  goruwchnaturiol  gan  Dduw  eu  darganfod  ; 
megys  yn  nghylch  yr  Aifft,  (Jer.  xlvi.  13.  Ezec.  xxx.  10) : 
Ninefeh  (Nahum.  i.  8,  10.  Zeph.  ii.  13);  Tyrus  (Ezec.  xxvi. 
7 — 14}  xxviü.  5.    Amos  i.  10);  a  Babilon  (Jer.  1.  17,  18.) 

Mae  y  Beibl  yn  ein  dysgu  mai  o  Dduw  y  deilliai  y  ddawn 
brophwydol,  ac  na  allai  neb  brophwydo  ond  y  rhai  a  gynhyrfìd 
gan  ei  Ysbryd  ef.  (2  Pedr  i.  21.)  Am  hyny  gelwir  y 
prophwyd  "y  gŵr  ysbrydol"  (Hos  ix.  7);  a  "chenad"  yr 
Arglwydd  (2  Chron.  xxvi.  16.    Esai.  xliv.  26) ;  a  "  gŵr  Duw  " 


yr  hen  brophwydoüaethau.  1  Yr  oedd  hyn  yn  wrthun  ddigon  (ebe  Dr.  Chalmers) ; 
ond  gwasanaetha  i  ddangos,  gyda'r  fath  rwyddineb  y  gallai  anffyddiwr  osgoi  yr 
holl  ymresymiad,  pe  buasai  y  prophwydoliaethau  hyn  yn  rhydd  oddiwrth  yr  holl 
dywyllwch  ag  y  cwynir  yn  awr  o'i  herwydd.  Y  ffurf  oreu  (ychwanega  Dr. 
Chalmers)  i  ateb  dybenion  prawf  fargumentj,  yn  yr  hon  y  gellir  cyhoeddi 
prophwydoliaeth,  yw  iddi  fod  mor  dywyll,  fel  ag  i  adael  y  dygwyddiad,  neu  yn 
hytrach  ei  brif  amgylchiadau,  yn  annealladwy  cyn  y  cyfìawniad,  ac  mor  eglur  fel 
ag  i  fod  yn  ddealhidwy  ar  ol  hyny.'  "—Faìrbairn  on  Prophecy,  pp.  97,  98. 

Awgrymir  mai  un  o  ddybenion  aneglurdeb  rhanol  prophwydoliaeth  oedd  profi 
dyn,  pa  un  a  oedd  ei  galon  yn  uniawn  ger  bron  Duw  (Dan.  xii.  10) ;  yr  oedd  y 
brophwydoliaeth  am  y  Messiah  yn  ddigon  eglur  i  lygad  ffydd,  ond  ni  ddeallai  y 
rhai  drygionushi,  ac  felly  yn  eu  dallineb  ymwrthodasant  ag  ef.  (Act.  iii.  17.  xiii. 
27.  1  Cor.  ii.  8  )  Dichon,  modd  bynag,  na  ellir  dweyd  hyn  am  danynt  oll.  (Ioaa 
ix.  41,  xv.  22,  24.)  Cymh?rer  yr  hyu  %  ddywedir  am  y  Dammegion,  Pen.  vii. 
Rhan.  II. 


106 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


(Deut.  xxxiii.  L  1  Bren.  xii.  22.  2  Bren.  v.  14.)  Gor- 
phwysiad  Ysbryd  Duw  ar  ddyn  oedd  yn  ei  alluogi  i  brophwydo, 
a  Dirw  ei  hun  oedd  yn  cyfranu  yr  Ysbryd  yn  ei  ddoniau 
prophwydol.  (Num.  xi.  25;  cymharer  Ioan  xi.  51,  vii. 
16 — 18).  Desgrifìr  y  gau  brophwydi  fel  rhai  amddifad  o 
Ysbryd  Duw,  ac  felly  yn  analluog  i  brophwydo.  (Jer.  xiv. 
14,  xxiii.  16,  31,  32.  Ezec.  xiii.  2—9.)  Gosodir  y  gwaith  o 
ragfynegi  y  dyfodol  allan  yn  y  Beibl  fel  hawlfraint  arbenig 
Jehofah,  a  dysgir  ni  y  byddai  efe  yn  arfer  â  dadguddio  ei 
gyfrinach  i'r  prophwydi  cyn  i'w  fwriadau  gael  eu  cyflawni 
(Esai.  xlvi.  9,  10.  Amos  iii.  7) ;  a  nodir  y  ffaith  o  anallu 
eilunaddolwyr  i  ragfynegi  y  dyfodol  fel  prawf  o  wagedd  eu 
delwau.  (Esai.  xli.  21—23,  28,  29.  Deut.  xviii.  21,  22.) 
Edrycha  y  Beibl  ar  gyflawniad  geiriau  y  prophwydi  fel  prawf 
sicr  o'u  Dwyfol  anfoniad,  ac  mai  Jehofah  yn  unig  yw  y  gwir 
Dduw.    (Esai.  xliv.  26.    Jer.  xxviii.  9.    Ioan  xiv.  29.) 

Ceir  amryw  brophwydoliaethau  a'u  cyflawniad  wedi  eu  cofnodi  yn  yi 
Hen  Destament,  megys  rhagfynegiadau  Duw  am  y  diluw  (Gen.  vi.  17, 
vii.  10)  ;  ac  arosiad  plant  Israel  yn  yr  Aifft  a'u  gwaredigaeth  (Gen.  xv 
13,  14.  Exod.  xii.  35,  36,  40,41)  ;  rhagfynegiadau  Joseph  wrth  ddehongli 
breuddwydion  Pharaoh  (Gen.  xli.  25—28)  ;  rhagfynegiad  Micheah  am 
orchfygiad  byddinoedd  Israel  a  Judah  (1  Bren.  xxii.  28)  ;  rhagfynegiad 
Elias  am  y  sychder  barnol  (1  Bren.  xvii.  2,  7);  ac  eiddo  rhyw  brophwyd  an- 
adnabyddus  am  orchfygiad.  y  Syriaid  (1  Bren.  xx.) ;  a  llawer  o  rai  cyffelyb. 

Ysgrifenodd  Nahum,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yn  Elcos,  yn  Galilea,  ei 
brophwydoliaeth  yn  erbyn  Ninefeh  tua'r  flwyddyn  712  cyn  Crist ;  ond  ni 
ddymchwelwyd  Ninefeh  hyd  y  flwyddyn  612  cyn  Crist.  Er  fod  Nahum 
yn  prophwydo  tuag  adeg  dinystr  185,  000  o  filwyr  Senacherib  yn  nyddiau 
Hezeci'ah  (2  Bren.  xix.  35) ;  eto,  er  y  galanasdra  of nadwy  yna,  Assyria 
oedd  y  gallu  cryfaf  yn  y  Dwyrain  a'r  holl  fyd  ar  y  pryd  ;  nid  oedd 
Babilon  ond  egwan  a  distadl  yn  ei  hymyl ;  ac  nid  oedd  unrhy  w  arwyddion 
allanol  yn  cyfiawnhau  rhagfynegiad  y  prophwyd,  yr  hwn  a  gyflawnwyd 
i'r  llythyren,  a  hyhy  mor  llwyr,  fel  na  welodd  Herodotus  a  Xenophon, 
rhyw  ddau  can'  mlynedd  ar  ol  ei  chwymp,  yr  un  arwydd  o'i  mawredd 
cyntefig,  er  iddynt  deithio  yn  agos  i'r  man  y  safasai,  os  nad  dros  y  lle  ei 
hun.    (Nah.  iii.  7,  14,  15.    Dr.  W.  Smith's  Dictionary  of  the  Bible.) 

Cawn  Esaiah,  tua'r  flwyddyn  715  cyn  Crist,  a  hyny  rhywgan'  mlynedd 
cyn  i'r  rhagfynegiad  gael  ei  gyflawni,  yn  prophwydo  am  gwymp  Tyrus  yn 
y  geiriau  canlynol :— "  Wele  dir  y  Caldeaid :  nid  oedd  y  bobl  hyn,  nes  i 
Assur  ei  sylfaenu  hi  i  drigolion  yr  anialwch  :  dyrchafasant  ei  thyrau, 
cyfodasant  ei  phalasau ;  ac  efe  a'i  tynodd  hi  i  lawr."  (Esai.  xxiii.  13.) 
Dysga  y  geiriau  hyn  mai  dinystrwyr  Tyrus  a  fyddai  y  Caldeaid,  y  rhai 
nad  oeddynt  hyd  yn  ddiweddar  ond  preswylwyr  y  diflaethwch,  a'r  rhai 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


107 


a  gawsant  y  wlad  i'w  phreswylio  gyntaf  erioed  gan  yr  Assyriaid,  a  thrwy 
hyny  a  ddaethant  i  gael  eu  liystyried  yn  genertl  o  bobl  yn  mhlith  cenedl- 
oedd  y  byd.  Yn  unol  â  hyn,  cawn  Nebuchodonosor  yn  gwarchae  ar 
Tyrus  am  dair  blynedd  ar  ddeg,  ac  yn  ei  darostwng.  (Ezec.  xxvi. 
7—14,  xxvü.,  xxviii.  Josephus's  Antiq.,  Book  X.  chap.  xi ;  Agaitiêt 
Apion,  B.  I.  chap.  xxi.) 

Wedi  cwymp  Babilon,  cafodd  Tyrus  adferiad  rhanol  dros  amsor,  cyn  ei 
llwyr  ddinystr  gan  Alexander  Fawr.  (Esai.  xxiii.  17,  18.)  Er  nad  yw 
yr  Hen  Destament  yn  taflu  goleuni  ar  gyssylltiad  Tyrus  â  Jerusalem  ar 

01  yr  adferiad  o  Babilon,  mae  yn  ymddangos  fod  teirnlad  da  yn  bodoli 
rhyngddynt,  a  bod  preswylwyr  Tyrus  wedi  oífrymu  offrymau  gwerthfawr 
yn  y  deml,  fel  yr  oedd  u  ei  marchnad  a'i  helw  yn  santeiddrwydd  i'r 
Arglwydd."  Ar  ol  hyny,  syrthiodd  Tyrus  yn  hollol,  fel  y  mae,  er's 
canrifoedd  lawer  bellach,  "  yn  gopa  craig,  ac  yn  daenfa  rhwydau."  (Ezec. 
xxvi.  14.) 

Gellid  meddwl  ar  yr  olwg  gyntaf  am  ambell  brophwydoliaeth  na 
chafodd  ei  chyflawni ;  ond  y  mae  ail  ystyriaeth  o'r  cyfryw  yn  dangos  nad 
ydyw  Duw  yn  gadael  i'r  un  o'i  eiriau  syrthio  i'r  ddaear.  Yn  Jer.  xxxvi. 
30,  dywedir,—- "  Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd  am  Jehoiacim  brenin 
Judah ;  Ni  bydd  iddo  ef  a  eisteddo  ar  freninfainc  Dafydd  :  "  ond  yn 

2  Bren.  xxiv.  6,  dywedir,— "A  Joacim  (Jehoiacim)  a  hunodd  gyda'i 
dadau;  a  Joachin  ei  fab  a  deyrnasodd  yn  ei  le  ef."  Ond  nid  yw  yr 
adnod  olaf  a  ddyfynwyd  yn  gwrthddweyd  y  llall,  oblegyd  ni  theyrnasod  l 
Joachin  ond  tri  mis  yn  Jcrusalem  (2  Bren.  xxiv.  8)  ;  ac  felly  nid  oedd  gan 
Jehoiacim  fab  yr  hwn  a  wsteddodd  yn  sefydlog  (canys  dyma  ystyr  y  fêrf 
nu"  (iashab)  yma  ac  mewn  amryw  leoedd  ereill,  Salm  ii.  4,  ix.  7.  Jer  xxx. 
18),  ar  orseddfainc  Dafydd. 

Ceir  llawer  o  brophwydoliaethau  pendant  ac  eglur  am  Babilon,  a 
chaethiwed  yr  Iuddewon  ynddi,  a'i  chwymp.  Prophwydodd  Michah  am 
gaethgludiad  Isracl  i  Babilon  a'u  gwaredigaeth  oddi  yno,  tua  dau  can' 
mlynedd  cyn  eu  dychweliad.  (Michah  iv.  10.)  Prophwydodd  Esaiah 
am  gwymp  Babilon  tua  chant  a  hanner  o  flynyddau  cyn  iddi  syrthio 
(Esai.  xiii.  19,  20,  xiv.  23) ;  a  rhagfynegodd  Jeremiah  am  barbad  caetb- 
iwed  meibion  Israel  yn  Babilon  flynyddau  cyn  iddo  ddechreu.  ( Jer.  xxv, 
12;  xxix.  10.)  Nid  rhagfynegiadau  cyffredinol  am  ei  chwymp  oedd 
prophwydoliaethau  gweision  yr  Arglwydd,  ond  cynnwysent  fanylion 
lawer,  yr  hyn  a  ddengys  mai  yr  ílollwybodol  yn  unig  oedd  yn  eu  rhoddi 
trwyddynt.  Dywedent  fod  Babilon  i  gael  ei  dinystrio  gan  y  Mediaid 
(Esai.  xiii.  17-  Jer.  li.  11)  ;  a  theyrnasoeJd  ereill  (Jer.  1.  27)  ;  y  rhai 
oeddynt  i  fyned  o'i  hamgylch  (Jer.  1.  14,  29)  ,*  pryd  y  sychid  ei  hafon  hi 
(Jer.  1.  38,  li.  36.  Esai.  xliv.  27)  ;  ac  y  byddai  ei  phyrth  yn  agored 
(Esai.  lv.  1) ;  ac  yr  oedd  Iwynau  y  brenin  i  gael  eu  datod  (Esai.  xlv.  1)  ; 
a'r  ddinas  i  syrthio  yn  nghanol  gloddest  a  meddwdod  (Jer.  li.  39)  ;  a'r 
cyfan  yn  ddial  Jehofah  oblegyd  ei  deml  ef.  (Jer.  li.  11.)  Dywedid  hefyd 
y  gollyngai  Cyrus  y  carcharorion  yn  rhydd  heb  bridwerth,  ac  yr  adeiladai 
ddinas  Buw.    (Esai.  xlv.  13.)    Yn  awr,  y  mae  yma  amryw  neillduolion 


108 


Y  EEIBL  a'i  DDEHONGLIAD. 


yn  y  brophwydoliaeth  am  Babilon  (yr  hon  a  gymmerwn  fel  engraifft  o'r 
manylwch  sydd  mewn  amryw  o'r  prophwydoliaethau  ereill),  ag  y  byddai 
yn  anmbossibl  i  un  dyn  eu  darganfod  trwy  ei  graffder  meddyliol  yn  unig ; 
ond  yr  ydym  yn  cael  fod  pob  peth  wedi  cael  ei  gyflawni  yn  hanes  Babilon 
i'r  llythyren.  Cawn  mewn  hanesiaeth  baganaidd  fod  tad  Cyrus,  blaenor  y 
fyddin  a  oresgynodd  Babilon,  yn  Bersiad,  a'i  fam  yn  Fediad,  a'i  fod  ef 
wedi  dyfod  yn  frenin  ar  y  Mediaid  a'r  Persiaid  ar  ol  eu  huno  yn  un 
leyrnas ;  a'i  fod  wedi  cael  ei  gynnorthwyo  gan  y  Mediaid  a'r  Armeniaid 
oedd  dan  deyrnged  iddynt,  yn  y  rhyfel  yn  erbyn  Babilon ;  a  dengys  y 
dyfyniadau  canlynol  o  weithiau  Herodotus  a  Xenophon,  yn  nghyda 
llyfr  Daniel,  fod  y  manylion  prophwydoliaethol  ereill  wedi  cael  eu 
cyflawni :  — 

"Darfu  iddo  (sef  Cyrus),  ar  ol  gosod  y  rhan  fwyaf  o'i  fyddin  yn  ymyl 
yr  afon  lle  y  mae  hi  yn  myned  i  mewn  i'r  ddinas,  a  hefyd  goiph 
arall  o  fìlwyr  lle  y  mae  hi  yn  dyfod  allan  o'r  ddinas,  gyfarwyddo 
ei  fyddin,  pan  y  gwelent  wely  yr  afon  yn  ddigon  bas,  i  fyned  ar 
hyd  ei  gwely  i  mewn  i'r  ddinas.  Wedi  rhoddi  y  gorchynimynion  hyn,  a 
phob  annogaeth  anghenrheidiol,  aeth  ei  hun  gyda  dosbarth  o  weithwyr  at 
y  llyn,  ac  fe  gyíiawnodd  waith  cyffelyb  i'r  hwn  a  gyflawnasai  y  Bubilon- 
iaid  eu  hunain  o'r  blaen,  oblegyd  fe  sychodd  yr  afon  trwy  ddwyn  ei 
dyfroedd  ar  hyd  ddyfrffos  i'rllyna'r  corsdir  yn  y  gymmydogaeth,ac  felly  fe 
wnaeth  wely  yr  afon  yn  dramwyadwy.  Fel  hyn,  darfu  i'r  Persiaid,  y  rhai 
a  leolasid  ger  llaw  yr  Euphrates  er  mwyn  hyn,  fyned  i  mewn  i  Babilon, 
a'r  dwfr  heb  fod  yn  uwch  na  chanol  dyn.  Ond  hyd  y  nod  y  pryd  hyny,  pe 
gwybuasai  y  Babiloniaid  beth  oedd  Cyrus  wedi  ei  wneyd,  a  phe  buasent 
yn  peidio  esgeuluso  y  Persiaid  y  rhai  oeddynt  eisioes  yn  myned  i  mewn 
i'r  ddinas,  gallasent  eu  dinystrio ;  oblegyd  trwy  gau  y  pyrth  oedd  yn 
arwain  i'r  afon,  a  dringo  ar  hyd  y  gwrthgloddiau  oedd  yn  ymestyn  hyd 
y  nod  i  lanau  yr  afon,  gallasent  gymmeryd  y  Persiaid  mewn  rhwyd  :  ond 
trwy  ddyfod  ar  eu  gwarthaf  heb  yn  wybod  iddynt,  aeth  y  Persiaid  i 
mewn.  0  herwydd  ëangder  y  ddinas,  fel  y  dywed  y  rhai  oeddynt  yn 
byw  yno,  ni  wyddai  preswylwyr  canol  y  ddinas,  am  y  ffaith  fod  preswyl- 
wyr  un  terfyn  iddi  wedi  eu  cymmeryd  yn  garcharorion  (oblegyd  dyg- 
wyddodd  ar  amser  gwledd),  ond  yr  oeddynt  yn  dawnsio  a  gloddesta  ar  yr 
adeg.    Ac  fel  yna  y  cymmerwyd  Babilon  y  tro  cyntaf."* 

Cawn  Xenophon  hefyd  yn  rhoddi  tystiolaeth  gyffelyb  am  gymmeriad  y 
ddinas.  Noda  y  Beibl  mai  yn  y  nos  y  lladdwyd  Belsassar  (Dan.  v.  30)  ;  a 
sylwa  Xenophon  mai  yn  y  nos  y  cymmerwyd  y  lle.  Ni  fuasai  y  ddyfais 
o  sychu  yr  afon  yn  ateb  y  dyben  pe  buasid  yn  ei  gweithio  allan  yn  y  dydd, 
gan  y  buasai  y  Babiloniaid  wrth  sylwi  ar  ostyngiad  yr  afon  yn  cau  y 
pyrth  ;  ond  yn  y  nos  nid  oeddynt  yn  gallu  canfod  hyn,  ac  yn  nigrifwch  eu 
gloddest,  armghofiasant  fod  y  ddinas  mewn  perygl,  ac  esgeulusasant  ofalu 
am  ei  diogelwch. 

Wedi  myned  i'r  ddinas,  daeth  milwyr  Cyrus,  ebe  Xenophon,  at  balas  y 
Venin.    "  Canfyddodd  y  rhai  oedd  gyda  Gadatas  a  Gobryas  fod  dorau  y 


*Herodotus,  B.  i.  chap.  191. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


109 


palas  yn  gauad ;  darfu  i'r  rhai  oedd  wedi  eu  neillduo  i  ymosod  ar  y 
gwylwyr  syrtbio  arnynt,  fel  yr  oeddynt  yri  yfed  wrth  dân  rnawr,  a'u 
gorchfygu.  Gan  i  waedd  a  sŵn  niawr  ddilyn,  clywodd  y  rhai  oedd  o 
fewn  y  cynhwrf ;  a  chan  i'r  brenin  orchymyn  iddynt  edrych  beth  oedd  yu 
bod,  darfu  i  rai  o  honynt  agor  y  diysau,  a  rhuthro  allan.  Pan  welodd 
y  rhai  oedd  gyda  Gadatas  y  drysau  wodi  eu  hagor,  rhuthrasant  i  rnewn,  a 
chan  ddilyn  y  rhai  oedd  yn  ffoi,  ac  yrnosod  arnynt,  daethant  at  y  brenin, 
a  chawsant  ef  yn  sei'yll  â'i  gleddyf  noeth  yn  ei  law.  Darfu  i'r  rbai  oedd 
gyda  Gadatas  a  Gobryas,  gan  eu  bod  yn  lliosog,  ei  orchfygu;  a  llnddwyd  y 
rhai  oedd  gydag  ef."*  Cawn  rai  manylion  ereill  yn  Uyf'r  Daniel ;  rnegys 
am  fraw  y  brenin,  pan  yr  ymollyngodd  ei  natur  yn  nghanol  ei  ofn  a'i 
euogrwydd  ;  a'i  waith  yn  diystyru  achos  a  theml  y  Goruchaf,  pan  y  defn- 
yddiodd  lestri  y  deml  er  anrhydedd  ei  ddelwau  (Dan.  v.  2— G)  ;  ond  ni 
oddefodd  Brenin  y  breninoedd  iddo  ryfygu  fel  hyn,  a  dialodd  arno  oblegyd 
ei  gyssegr, — "  Canys  dial  yr  Arglwydd  oedd  hyn,  dial  ei  deml  ef  "  (Jer.  li. 
11).  Gyda  golwg  ar  ollwng  yr  Iuddewon  yn  rhydd  heb  wobr,  cawn  yn 
Ezra  i.  4,  brawf  o  hyny,  yn  unol  â'r  desgrifiad  a  rydd  Xenophon  o  duedd 
haelfrydig  Cyrus;f  a  dengys  2  Chron.  xxxvi.  22,  23,  ei  fod  wedi 
hyrwyddo  y  íFordd  i  adoiladu  teml  Dduw  (Ezra  vi.  1 — 13),  a  Jeiusaleui 
hefyd,  fel  yr  awgryma  achwyniad  y  gelynion  (Ezra  iv.  12). 

Mae  pob  darllenydd  craífus  wedi  sylwi  hefyd  y  fath  lu  o  ragfynoi' -i'idau 
a  geir  yn  yr  Hen  Destament  am  y  Cyfryngwr,  ac  mor  gywir  a  manwl  y 
cyflawnwyd  hwynt  yn  ei  hanes  fel  y  ceir  ef  yn  y  Testament  Newydd. 
Ynihyfrydai  duwiolion  yr  Hen  Destament  ynddo  yn  ngoleuni  prophwydol- 
iaeth  ;  ymífrostiwn  nînnau  ynddo  yn  ngoleuni  ei  chyflawniad,  fel  yr  hwn  a 
wisgodd  ein  natur,  a  orchfygodd  ein  gelynion,  ac  a  brynodd  ein  bjwyd  ;  ac 
fel  Brenin  Seion,  Llywydd  y  cyfanfyd,  ac  Achubydd  y  byd. 

Un  o  brif  brophwydoliaetb.au  y  Testament  Newydd  yw  eiddo  yr  Ar<r- 
lwydd  Iesu  am  ddinystr  Jerusalem.  "  Canys  daw  y  dyddiau  arnat,  a'th 
elynion  a  fwriant  glawdd  o'th  amgylch,  ac  a'th  amgylchant,  ac  a'th 
warchaeant  o  bob  parth  ;  ac  a'th  wnant  yn  gyd-wastad  â'r  llawr,  a'tli 
blant  o'th  fewn;  ac  ni  adawant  ynot  faen  ar  faen  :  o  herwydd  nad 
adnabuost  amser  dy  ymweliad."  (Luc  xix.  43,  44  :  Mat.  xxiv.  24  :  Marc 
xiii.  2.)  Dywedir  fod  yr  olygfa  ar  y  deml  o  Fynydd  yr  Olewydd  yn 
gorchfygu  yr  edrj^chydd,  o  herwydd  ei  mawredd  a'i  phrydferthwch. 
Dosgrifìr  hi  fel  u  mynydd  o  eira,"  neu  balas  o  ifori,  wedi  ei  britho  â 
phinaclau  aur.  Ymddango&ai  mor  gadarn  a  phe  buasai  wedi  ei  hadeila  lu 
erbyn  ti  agywyddoldeb ;  ond  pan  ydoedd  yn  wrthddrych  edmygedd  y  byd 
ac  ymffrost  y  genedl,  cyhoedda  y  Gwaredwr  fod  yr  adeg  yn  agos  pan  y 
byddai  hi  a  Jerusalem  wedi  cael  eu  gwneyd  yn  gyd-wastad  â'r  ilawr  ! 

Sonia  Josephus  am  feini  yn  y  deml  ag  oeddynt  yn  40  cufydd  o  hyd.  Yr 
oedd  y  meini  yn  y  sylfeini  yn  25  cufydd  o  hyd,  12  cufydd  o  led,  ae 
wyth  o  drwch.    (Jeicish  TFar,  B.  v.  5,  2 :  vi.  4,  1.) 

*  Xenophorìs  Cyroposdia,  B.  vii.  ch.  v.  15—30.  Gwel  hefyd  Eeith's  Eviden&  of 
Prophecy ;  Lectures  on  Prophecy.  by  C.  N.  Davies  ;  Drych  Prophicydoîiatth,  gan  y 
diweddar  Barch.  J.  Hughes,  Lerpwl ;  ac  Erthygl  Dr.  McCaul  ar  BrophwydoliaetU, 
yn  H  Aids  to  Faith." 

f  Cyrop.  B.  viii.  ch.  ii.  15—23. 


110 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Ymddengys  fod  ge^riau  Iesu  Grist  o  bartbed  cwymp  Jerusalem,  wedi 
cael  eu  cyfiawni  yu  llythyrenol.  Penderfynodd  Titus  warchae  ar  y 
ddinas,  er  gorfodi  yr  Iuddewon  i  roddi  eu  hunain  i  fyny  o  herwydd  newyn. 
Ymosododd  yr  holl  fyddin  ar  y  gwaith  o  gloddio  fíos  a  chyfodi  gwrth- 
glawdd  o  amgyl^h  y  ddinas,  yr  hyn  a  wnaed  mewn  tri  diwrnod  o  amser. 
Ni  oddefid  i  neb  fyned  allan  o'r  ddinas,  ac  yr  oedd  miloedd  ar  flloedd  yn 
marw  yn  barhaus  ynddi  o  newyu.  Er  holl  ddewrder  a  chynddaredd  dial- 
gar  yr  Iuddewon,  yr  oedd  y  Rhufeiniaid  yn  ennill  rhan  ar  ol  rhan  o'r 
ddinas.  Yr  oedd  y  gwaith  o  gymmeryd  y  deml  yn  un  o'r  gorchestion 
mwyaf  i  fìlwyr  Csesar.  Curasant  furiau  y  deml  â'u  cadhyrddiaduron 
(battering  ramsj  am  chwe'  diwrnod  heb  effeithio  dim  arnynt,  o  herwydd 
maintioli  anferth  y  moini  ynddynt,  a  chadernid  y  gwaith.  O'r  diwedd 
gorchymynodd  Titus  iddynt  danio  y  drysau,  a  thrwy  hyn  ymwthiasant 
yn  mlaen  i  gyntedd  yr  Israeliaid.  Yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  y  canol,  yn 
nghyntedd  yr  offeiriaid  ac  o  amgylch  adeilad  y  cyssegr,  a'r  muriau  a'r 
ystafelloedd  yn  íEamiiu  o  amgylch  y  cynteddau.  Hhoddodd  Titus  orch- 
ymyn  lawer  gwaith  fod  y  deml  i  gael  ei  harbed  ;  ond  y  cwbl  yn  ofer. 
Rhuthrai  yr  Iuddewon  ar  yr  ymosodwyr,  syrthiai  yr  ymosodwyr  ar  yr 
Iuddewon,  ac  ni  fu  y  fath  gyflafan,  mae'n  debyg,  yn  holl  hanes  dynolryw! 
Lladdwyd  y  bobl  ddiamddiffyn  wrth  y  miloedd  ;  gorweddent  yn  bentyrau 
o  amgylch  yr  allor ;  llifai  gwaed  dynol  dros  risiau  y  deml  yn  fí*rydiau> 
gan  gludo  cyríf  meirwon  gydag  ef!  Yn  y  cyffro  annesgrifiadwy,  taflodd 
un  o'r  milwyr  fîaglen  i  ddrws  y  cyssegr,  ac  mewn  ychydig  eiliadau  yr 
oedd  tŷ  yr  Arglwydd  yn  cael  ei  ysu  gan  dân.  Cymmerodd  hyn  le  ar  y 
lOfed  o  Awst,  A.D.  70.  Cyn  hir,  yr  oedd  yr  holl  ddinas  wedi  ei  chym- 
ineryd,  a  gorchymynodd  Titus  ar  iddi  gael  ei  gwneyd  yn  gyd-wastad  â'r 
llawr,  oddieithr  tri  o  dyrau,  y  rhai  oeddynt  i  gael  eu  gadael  fe].  cof- 
arwyddion  o'r  fuddygoliaeth. 

Rhydd  y  ffigyrau  canlynol  rhyw  feddylddrych  am  nifer  y  lladdedigion 
yn  mhlith  yr  Iuddewon,  yn  eu  hymrafaelion  ileol  a'u  brwydau  â'r 
Rhufeiniaid,  cyn  ac  ar  adeg  cwymp  Jerusalem  :  — 


Cyn  y  Rhyfel  o  dan  Yespasian. 


Yn  Jerusalem,  gan  Florus  . .  3,600 

Yn  Cesarea   20,000 

Yn  Scythopolis        . .        . .  13,000 

Yn  Ascalon   2,500 

YnPtolemais   2,000 

YnAlexandria        ..        ..  50,000 

YnDamascus         ..       ..  10,000 


Yn  Joppa    8,400 

Ar  fynydd  Asamon  . .        . .  2,000 

Mewn  brwydr  ger  Ascalon. .  10  000 

Trwy  gynllwynion  . .       . .  8,000 


129,500 


Yn  ystod  y  Rhyfel  yn  Galilea  a  Judea. 


Yn  Japha 

Ar  Geriziin  . . 

Yn  Iotapata  . . 

Yn  Joppa 

Yn  Tarichea  . . 

Yn  Gamala  . . 

Yu  Gibchala  . . 


15,000 
11,600 
,0,000 
4,200 
6,500 
9,000 
6,000 


Yn  Idumea    . . 
Yn  Gerasa 

Gerllaw  yr  Iorddonen 


Yn  Jerusalem. . 


..  10,000 
..  1.000 
..  15,000 

118,300 

1,100,000 


Y  BEI13L  A'l  DDEIIONGLIAD. 


111 


Alt  OL  DlNYSTll  Jerusalem. 


Yu  Machaerus 
Yn  Jardes 
Yn  Masada    . . 


1 ,700 
3,000 
960 


Yn  Cyrene 


Cyfanrif  y  rhai  a  laddwyd 


1,356,4G0. 


3,000 
8,600 


Carchauo  rion. 

Yn  Gischala  . . 

Yn  agos  i'r  Ioiddonen 

Yn  Jerusalem 


2,200 
2,500 
97,000 


Cyfanrif  y  carcharorion   ..        ..        ..  101,700 


Nis  gellir  rhoddi  cyfrif  arn  y  lluoedd  a  laddwyd  mewn  mân  frwydrau  ar 
hyd  a  lled  y  wlad ;  a'r  lluoedd  a  fuont  farw  o  haint,  a  newyn,  a  thrwy 
ìofruddiaeth,  &c.  Fe  welir  hefyd  nad  yw  yr  uchod  yn  cynnwys  rhifedi 
carcharorion  ond  dau  le  heblaw  Jerusilem;  diau  fod  miloedd  lawer  o 
garcharorion  wedi  eu  cymmeryd  inewn  brwydrau  a  gwaichaeadau  ereül. 
O  garcharorion  Jerusalem,  condeinniwyd  y  rhai  oedd  uwchlaw  17  oed 
o  honynt  naill  i  weithio  fel  caethion  yn  mwngloddiau  yr  Aiflft,  neu  i 
ymladd  â  chleddyfau,  neu  ymryson  à  bwystíilod,  yn  y  cbwareufeydd 
cyhoeddus.  Yn  ddiau,  fe  ddaeth  digofaint  Duw  hyd  yr  eithaf  ar  y  bobl 
hyn  yn  ol  rhagfynegiad  yr  Iachawdwr!  (Gwel  Josephus,  a  Milman'ê 
Mistory  of  the  Jews,  pp.  345,  346.    Edition,  1876.) 

Ni  all  neb  ragíynegi  y  gwirionedd  am  ddirgelion  y  dyfodol,  ond  y  Bôd 
hoìlalluog  hwnw,  yr  hwn  a  all  lywodraethu  amgylchiadau  y  dyfodol  i 
ddwyn  oddi  amgylch  ei  amcanicn  ei  hun.  Gan  mai  Duw  yn  unig  a  all  ii 
wneyd  hyn,  a  chan  nas  gellir  credu  am  funyd  y  buasai  efe  yn  cynnysg- 
aethu  twyllwyr  â'r  ddawn  brophwydol,  mae'n  canlyn  fod  prophwyJi  y 
Beibl  yn  genadon  gwirioneddol  iddo  ef . 

Nis  gallwn  ystyried  rhagfynegiadau  sydd  yn  cynnwys  y 
fatli  fanylion  â'r  rhai  a  nodwyd,  amgen  na  lleferydd  yr 
llollwybodol  trwy  ei  wreision  ;  ac  y  mae  cyflawniad  y  fath 
brophwydoliaethau  yn  brawf  o  Ddwyfol  anfoniad  y  prophwydi, 
ac  o  Ddwyfoldeb  y  gyfrol  santaidd. 

Dywedwyd  fod  y  rhai  hyn  yn  eglur,  ac  nid  yn  amwysol  fel 
oraclau  y  paganiaid.  Yr  oedd  yr  awydd  cryf  sydd  mewn 
dynion  i  dreiddio  i'r  dyfodol,  yn  peri  i  lawer  fyned  at  eu 
delwau  i  geisio  gwybodaeth  am  ddirgelion  y  dyfodiant.  Honai 
oilehiaid  y  rhai  hyn  eu  bod  yn  cael  dadguddiadau.  Yr 
engraifft  fwyaf  nodedig  ag  sydd  ar  gael  o'r  twyll  hwn,  yw 
yr  hyn  a  gymmerai  le  yn  Delphi,  tref  fechan  yn  Phocis» 


112 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Groeg,  lle  yr  oedcl  teml  ac  oracl  Apollo.  Yn  nghanol  y  deml 
yr  oedd  twll  bychan  yn  y  llawr,  o'r  hwn  yr  esgynai  o  bryd  i 
bryd,  rhyw  fath  o  darth  meddwol.  Uwch  ben  y  twll  yr  oedd 
ystôl  drithroed  {tripod)  wedi  ei  gosod,  ar  yr  hon  yr  eisteddai  yr 
oíFeiriades,  yr  hon  a  elwrid  Pythia,  pryd  bynag  y  byddai  eisieu 
ymofyn  á'r  oracl.  Ystyrid  fod  y  geiriau  a  ddyweclai  ar  ol 
anadlu  y  tarth  meddwol  yn  cynnwys  dadguddiadau  Apollo,  y 
rhai  a  ysgrifenid  yn  ofalus,  ac  a  droid  i  linellau  barddonol,  ac 
yna  a  roddid  î'r  ymofynwyr  am  leferydd  yr  oracl.*  Wele 
engraifft  neu  ddwy  o'r  rhagfynegiadau  hyn  : — Pan  y  gor- 
fodwyd  yr  offeiriacìes  i  roddi  atebiad  i  Alexander,  dywedai, 
"  Anorchfygol  wyt"  Gallai  hyn  olygu  ei  fod  ef  yn  ei  gorch- 
fygu  hi  trwy  ei  gorfodi  i  roddi  atebiad,  neu  y  byddai  yn  drech 
na'i  elynion.  Pan  y  gofynodd  Crcesus,  brenin  Lydia,  cyn  Crist 
tua  550  o  flynyddau,  am  lwyddiant  ei  ryfel  ym  erbyn  y  Persiaid, 
atebodd  yr  oracl,  "  Os  aii  ryfel  yn  erbyn  y  Persiaid,  y  diaystriai 
deyrnas  gref  ;"f  hyny  yw,  y  dmystriai  Persia,  yr  hon  oedd 
yn  freniniaeth  gref ;  neu  y  dinystriai  ei  deyrnas  ei  hun,  trwy 
ei  ryfyg,  fel  y  dygwyddodd.  .  Yr  oedd  yr  ateb  y  fath,  fel  y 
gwnelai  y  tro,  pa  fodd  bynag  y  terfynai  y  rhyfel.  Pan 
ofynodd  Pyrrhus,  brenin  y  rhan  hòno  o  Groeg  a  elwTid  Epirus, 
tua'r  flwyddyn  280  cyn  Crist,  a  wnai  efe  orcbfygu  y  Ehufein- 
iaid,  yr  ateb  oedd,  yn  ol  fel  y  cyfieithiwyd  ef  i'r  Lladin, — 

"  Aio  te  iEacida  Eomanos  vincere  posse, 
Ibis  redibis  nunquam  in  bello  peribis. ' 

Fe  wel  efrydydd  yr  ieithoedd  clasurol,  fod  y  cystrawiad  yr 
hyn  a  elwir  "  the  accusatŵe  with  the  infimtive"  ac  y  gall  olygu, 
naill  ai, — 

"  Yr  wyf  yn  dweyd  y  gelli  di,  fab  ŵcus,  orchfygu  y  Bhufeiniaid, 
Ti  a  ei,  ti  a  ddychweli,  ni  wnei  byth  farw  mewn  rhyfel," 

neu, — 

"  Yr  wyf  yn  dweyd  y  gall  y  Rhufeiniaid  dyorchfygu  di,  mab  iEacus, 
Ti  a  ei,  lì  ddychweli  byth,  ti  a  drengi  mewn  rhyfel.''í 

Nid  oedd  berygl  i'r  oracl  golli  ei  bri,  wrth  chwareu  y  fibn 
ddwybig  fel  hyn.  Cyhuddai  Demosthenes  fod  yr  oracl  yn 
cymmeryd  ei  llygru;   a  bod  yr  ofTeiriades  yn  defnyddio  ei 


*  Dr.  William  Smith's  Classical  Dictionary  o  dan  y  gair  "  Delphi." 
t  Herod.  B.  i.  53. 

X  Hornes  Introd.  vol.  i.  chap.  iv.  §  iii.    RMin's  Ancient  History,  Freface. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


113 


hysbrydoliaeth  i  fradýohu  y  Groegiaid,  ac  i  chwareu  i  ddwylaw 
Philip  o  Macedonia,*  a  thystiai  na  ddylid  gwrandaw  ar  ei 
thwyll,  ond  ymgynghori  â  rheswrn  er  gweithio  allan-  fesurau 
gwladyddol. 

O'r  dosbarth  yma  o  ragfynegiadau  hefyd  oedd  eiddo  y  gau 
brophwydi  yn  Israel  (1  Bren.  xxii.  6).  Ni  ddywedent  pa  un  a 
wnelai  Duw  ai  rhoddi  Eamoth  Gilead  yn  llaw  Ahab,  ai  Israel 
yn  llaw  brenin  Syria  (nid  oes  dim  yn  yr  Hebraeg  am  y  rhag- 
enw  "  hi "  yn  y  Beíbl  Cymraeg)  ;  ni  wyddent  ganlyniad  y 
rhyfel,  felly  yr  oedd  eisieu  gwneyd  yr  ateb  yn  amwysog,  fel  y 
gallent  hwy  ddianc.  Nid  "  chwedlau  cvfrwys>'  (2  Pedr  i.  10), 
fel  hyn  yw  rhagfynegiadau  y  Beibl,  ond  profion  mai  y  Duw 
hollwybodol,  i'r  hwn  yr  oedd  holl  ddygwyddiadau  y  dyfodiant 
yn  noeth  ac  yn  agored,  oedd  yn  llefaru,  ac  mai  y  gwir  a'r 
bywiol  Dduw  yw  Duw  y  Beibl. 

Mae  yr  engreifîtiau  uchod  yn  arddangosiad  cywir  o  natur  atebion  yr 
oraclau  paganaidd,  fel  rJieol ;  ond  dywedir  fod  rhai  engreiíítiau  i'w  cael, 
pryd  yr  oedd  atebion  yr  oracl  yn  eglur.  Dyna  farn  Tertullian  ÇApol.  i. 
22)  ac  ereill  o'r  Tadau,  ac  yn  ddiweddarach  Rollin  (Ancient  History, 
Preface)  ;  a'r  modd  y  cyfrifent  am  yr  eglurder  ydoedd  trwy  briodoli  yr 
atebion  i  oruchwyliaeth  cythreuliaid  yn  eu  cynnorthwyo,  ac  yn  dadltnu 
dirgelion  iddynt;  ond  y  rhai  a  ddystawyd,  meddant,  ar  ol  marwolaeth 
Crist.  Cyflwyna  Rollin  ddwy  engrailít  i  sylw  ei  ddarllenwyr,  y  rhai  a 
eilw  efe  yn  engreifltiau  eglur  o  leferydd  yr  oracl ;  pa  un  a  yùynt  felly  ai 
peidio,  caiíf  y  darllenydd  farnu  drosto  ei  hun.  TJn  o  honynt  yw  yr  hyn  a 
ddywedir  am  yr  ymerawdwr  Trajan  yn  anfon  llythyr  seliedig- at  yr  oracl 
yn  Heliopolis,  gan  hawlio  atebiad  iddo.  Nid  oedd  dim  yn  y  llythyr  <  nd 
papyr  gwyn,  a'r  atebiad  oedd  papyr  du,  heb  yr  un  ysgrifen  arno.  Synai 
yr  ymerawdwr  at  gyfaddasrwydd  y  fath  atebiad !  Ond  gallai  ateb  fel  yna 
olygu  llawer  o  bethau ;  naill  ai  nad  oedd  efe  i  gael  goleuni  ar  yr  hyn  a 
geisiai,  neu  fod  y  rhai  a  ymgynghorent  â'r  oracl  mewn  gwawd,  i  gael  eu 
hateb  gyda  dirmyg,  neu'r  cyífelyb.  Y  llall  yw  yr  hyn  a  ddywedir  am 
Crcesus  yn  anfon  i  brofì  gwahanol  oraclau,  mewn  gwahanol  wltdydd,  er 
gweled  a  allent  draethu  dirgelion  ai  peidio  ;  a'r  prawf  oedd  iddynt  ddweyd 
pa  beth  afyddai  efe  yn  ei  wneuthur  ar  y  canfed  diwrnod  ar  ol  idûijìd 
gychwyn.  Nid  oedd  yr  un  o'r  attbion  wrth  ei  fodd,  ond  eiddo  yr  oracl  yn 
Delphi.  Ar  y  canfed  diwrnod,  aeth  ati  hi  i  ddarnio  crwlan  (tortoist)  ac 
oen,  gan  eu  berwi  yn  nghyd  mewn  berwedydd  pies,  a  dodi  gorchudd  o 

*  Plutarch's  Life  of  Demosthcnes.    Y  gair  a  ddefnyddia  Demosthenes  ydyw 
<f>i\nnrLfa  (phüippizô),  to  be  on  Philip's  side  or  party,  to  Philippitô,  tofacour  thz 
interest  of  Philip. 
H 


114 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


bres  arnynt.  Cafwyd  ateb  mewn  math  o  farddoniaeth,  o  ran  ystyr  yn 
debyg  i'r  hyn  a  ganlyn  : — 

'*  Y  môr  ei  fesur  gallaf  wneyd, 

Y  tywod  mân  ei  rif  gwnaf  ddweyd; 

Y  mud  yn  siarad  deall  wnaf , 
A  chlywed  y  dilafar  gaf  : 

Yr  oen  a'r  crwban  dan  eu  clwyf, 
Yn  y  noR  bres  arcgli'r  wyf."* 

Y  cythreuliaid  oedd  wedi  cludo  yr  hanes  am  yr  hyn  oedd  Croesus  yn  ei 
wneyd  i  swyddogion  teml  Apollo  yn  Delphi,  mewn  eiliad,  ebe  Tertullian, 
â'r  üwn  y  cytuna  Rollin;  ond  credwn  na  raid  i  ni  fyned  at  weinidogaeth 
cythreuìiaid,  er  darganfod  y  dirgelwch. 

1.  Nid  yw  Herodotus  yn  proífesu  cofnodi  yn  ei  hanes  ond  yr  hyn  a 
glywsai  gan  ereill.  Teithiodd  lawer  er  casglu  defnyddiau  ei  hanes.  Yr 
oedd  yn  byw  tua  chan'  mlynedd  ar  ol  Croesus  (cyn  Crist  440)  ;  yn  y 
cyfnod  hwnw  gallasai  lluoedd  lawer  o  chwedlau  gael  bodolaeth,  yn 
neillduol  yr  hyn  a  adlewyrchai  anrhydedd  ar  y  duw  a'r  deml  y  rhai 
oeddynt  yn  y  fath  fn",  gwirionedd  pa  rai  nas  gellid  yn  hawdd  ei  gael 
allan,  i'r  hwn  hefyd  nid  oedd  neb  yn  prisio  cymmeryd  y  drafferth  i  chwilio 
i  mewn. 

2.  A  thybîed  fod  y  fath  atebiad  wedi  ei  roddi,  nid  oes  dim  yn  yr  am- 
gylchiadau  ag  sydd  yn  dangos  fod  yr  oracl  yn  cael  unrhyw  wybodaeth 
oruwchnaturiol.  Fe  sylwír  nad  dadguddiad  o  ddirgelion  y  dyfodiant 
ydyw.  Mae  yn  sicr  mai  dynion  yn  y  rhai  yr  oedd  yn  meddu  ytnddiried 
mawr  a  anfonai  Croesus  ar  y  fath  neges  ;  mae'n  bossibl  gan  hyny,  ac  yn 
debygol,  fod  ganddynt  rhyw  ddirnadaeth  am  yr  hyn  a  fwriadai  y  brenin 
ei  wneuthur  ar  ddydd  prawf  yr  oracl.  Dichon  ei  fod  wedi  eu  hysbysu  y 
byddai  efe  yn  difyru  ei  hun  ar  y  pryd  yn  nghylch  ëangder  y  cefnfor,  neu 
liosogrwydd  y  tywod,  neu  barotoi  ciniaw  iddo  ei  hun  o  bysgodyn  o'r  hwn 
yr  oedd  yn  dra  hoff.  Yr  oedd  y  cenadon  hyn  yn  meddu  cydwybodau 
ystwyth,  ac  yn  agored  i  gymmeiyd  eu  llwgrwobrwyo ;  digon  tebyg  fod 
offeiriaid  Apollo  wedi  eu  holi  yn  fanwl  am  arferion,  difyrwch,  a  bwriadau 
y  brenin,  gan  fygwth  llid  y  duw  arnynt  os  celent ;  buasai  awgrymiad  am  y 
petbau  hyn  yn  ddigon  o  allwedd  i'r  oracl  i  ddadlenu  y  dirgelwch. 

Am  ffyddlondeb  cenadau  ar  y  fath  neges,  gwel  2  Bren.  viii.  10,  14 ;  ac  y 
mae  cyhuddiad  Demosthenes  y  cyfeiiiwyd  ato  yn  flaenorol,  yn  dangos  i  ni 
pa  fath  gydwybod  oedd  gan  yr  oracl, 

3.  Atebiad  cyffredinol  yw  eiddo  yr  oracl.  Darllener  ef  eto.  Gwnelsai 
y  tro  pe  buasai  Crcosus  yn  ceisio  mesur  y  mô*-,  neu  gyfrif  y  tywod,  neu 
geisio  deall  seiniau  dyn  mud,  neu  yn  parotoi  ciniaw  iddo  ei  hun;  neu  fel 
atebiad  i  un  yn  amheu  hollwybodaeth  Apollo,  heb  gyfeirio  yn  union- 
gyichol  at  orchwyl  Crcesus  ar  y  pryd.  Wedi'r  cyfan,  y  mae  yn  amwyso* 
a  dibwynt. 

*  Gwel  atebiad  yr  oracl  yn  y  Groeg,  yn  Herod.  I.  47. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


115 


4.  Yr  ydym  yn  cael  Crcesus  ar  ol  hyn  yn  achwyn  ei  fod  wedi  cael  ei 
dwyllo  gan  yr  oracl. 

Pan  ofynodd  Cyrus  i  Crcosus,  ar  ol  cwymp  y  diweddaf,  pa  flafr  a 
ewyllysiai  gael,  atebai, — "Y  ffafr  fwyaf  a  ellwch  ei  daugos  i  mí  yw 
caniatâu  i  mi  anfon  fy  nghadwynau  i  dduw  y  Groegiaid,  a  gofyn  iddo,  a 
ydyw  yn  arfer  twyllo  y  rhai  sydd  yn  ymddwyn  yn  deílwng  tu;t^  ato." 
Wedi  cael  caniatâd,  anfonodd  genadau  i  Delphi,  i  ddodi  y  oadwynau  yn  y 
deml,  ac  i  ofyn  i'r  duw,  "  a  oedd  arno  ddim  cy  wilydd  am  ei  fod  wedi  aunog 
Crcesus  trwy  ei  oracl  i  ryfela  â'r  Persiaid,  gan  ei  sicrhau  y  dinystriai  efe 
allu  Cyrus;  gan  ymholi  yn  mhellach  a  oedd  duwiau  y  Groegiaid  yn  arfer  â 
bod  yn  anniolchgar."  *  Mae  yn  wir  i'r  oracl  geisio  cyfìawnbau  ei  hun, 
ond  nid  yw  ei  hamddifîyniad  ond  yr  hyn  a  ellid  ei  ddysgwyl  gan  y  fath 
ymgorpholiad  o  dwyll  a  chelwydd.f 

Dywedwyd  yn  ílaenorol  nad  oedd  prophwydoliaeth  i  fod  mor 
eglur  fel  ag  i  ddinystrio  ei  hamcau,  ac  i  fod  yn  hunan-achos- 
ydd  ei  chyflawniad.  Gellid  tybied  ar  yr  olwg  gyntaf,  fod  y 
brophwydoliaeth  am  Cyrus  wrth  ei  eniu^  yr  hon  a  ragfynegwyd 
tua  150  o  flynyddau  cyn  ei  enedigaeth  (Esai.  xliv.  28,  xlv.  1), 
yn  groes  i'r  hyn  a  ddy  wedir  uchod,  fel  un  o  wir  nodweddau 
prophwydoliaeth.  Ond  y  mae  llo  i  gredu,  nad  yw  yr  enw 
Cyrus  ond  math  o  deitl  anrhydeddus,  cyffelyb  ì  Pharaoh,  yn 
golygu  yr  haul,  ac  nad  yàyw  y  brophwydoliaeth  yn  golygu 

*  Herodotus  I.  90. 

t  Dyfais  oíFciriadol  i  dwyllo  y  byd  oedd  yr  oraclau  hyn.  Gwneid  y  delwau  yn 
wag  fhollowj  o  fewn,  a  byddai  yr  offeiriaid,  neu  ryw  bersonau  o  dan  eu  eyfar- 
wyddyd,  yn  myned  i  mewn  iddynt  er  rhoddi  atebion  i'r  addolwyr ;  a  dysgid  y 
werin  mai  y  duwiau  oedd  yn  Uefaru  trwy  y  delwau.  Gwelodd  yr  awdwr  ddwy  o'r 
delwau  oraclaidd  hyn  pan  oedd  yn  Itali  yn  y  flwyddyn  1877.  Mae  un  o  honynt 
yn  mhalas  y  Vatican,  yn  Ystafell  y  Rotonda  ;  mae  hi  yn  ddeuddeg  troedfedd  o 
uchder,  ac  o  herwydd  ei  maintioli  gelwir  hi  Hercules.  Rhoddodd  y  Pab  Pius  IX. 
£10,000  am  dani.  Preswaith  goreuredig  ydyw.  Darg;infyddwyd  hi  yn  1864,  yn 
sylfeini  palas  y  Righetti.  Y  mae  twll  yn  y  tu  ol  i'r  pen,  ddigon  o'i  faint  i  ddyn 
lled  fychan  fyned  i  mewn  trwyddo  i  gorph  y  ddelw.  Gwelsai  ein  harweinydd  ar 
y  pryd  (sef  Mr.  Shakspere  Ẁood,  llenor  ac  ysgolhaig),  fachgenyn  dros  bymtheg 
oed  yn  cnel  ei  ddodi  i  mewn  trwyddo,  fel  yr  aeth  yn  hoUol  guddiedig  yn  y  ddelw. 
Barnai  Mr.  "Wood  fod  yr  offeiriaid  paganaidd  yn  foreu  yn  y  cyfnod  Cristionogol, 
pan  oedd  y  dadleuon  yn  frwd  rhyngddynt  a'r  Cristionogion,  wedi  cymmeryd  y 
ddelw  i  ffwrdd  o  un  o'u  temlau  a'i  chladdu  liw  nos,  rhag  ofn  i  dwyll  eu  horaclau 
gael  ei  ddynoethi. 

Yn  yr  Amgueddfa  Genedlaethol  yn  Naples,  mae  delw  bres  o  Diana,  yr  hon  a 
gludwyd  yno  o  Deml  Isis,  yn  Pompeii  Y  mae  hon  hefyd  yn  wag  o  fewn.  Mae 
twll  yn  y  tu  ol  i'r  pen  gyferbyn  â'r  genau,  trwy  yr  hwn  y  byddai  yr  offeiriad  yn 
rhoddi  atebion  i'r  addolwyr  trwy  gyfrwng  math  o  bibell  (tubej.  Pan  oeddym  yn 
Pompeii,  dangoswyd  i  ni  y  twll  yn  ochr  yr  allor  oddiar  ba  un  y  cymmerasid  y 
ddelw,  trwy  yr  hwn  yr  arferai  yr  offeiriad  fyned,  fel  ag  i  fod  o  dan  y  ddelw  ac 
a^au  o  olwg  y  bobl. 


116 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


mwy  na  brenin  Persia.  Ymddengys  mai  enw  priodol  Cyrus 
ydoedd  Agradates,  ac  iddo  gymmeryd  arno  yr  enw  Kouros 
neu  Khouresh,  pan  yr  esgynodd  i'r  orsedd.  (Strabo,  xv.  3.) 
Dyna  farn  yr  enwog  Moses  Stuart  ( On  the  Old  Test.  Canon, 
p.  100) :  gwel  hefyd  Eiriadur  Dr.  Kitto,  a  Geirlyfr  Hebraeg 
Gesenius,  ar  y  gair.  Gwna  cofìo  y  sylw  hwn  symmud  ymaith 
rai  anhawsderau  ereill  o  gyffelyb  natur. 

III.  Cadae^had  Cyfieithiadau  Henafol,  Traddodiadau 
Cenedlig,  a  Hanesiaeth  Gífehedi^  o  Ffeithiau  y 
Beibl. 

1.  Bodolaeth  Puni  Llyfr  Moses  yn  mhlith  y  Samariaid 
(Sarriaritan  Pentateuch),  a  chyfieithiadau  henafol. 

«,)  Y  Pum'  Llyfr  Samaritaidd.  Defnyddiai  y  Samariaid 
bum'  llyfr  Moses,  y  rhai  a  dderbyniasent,  mae'n  dra  thebygol, 
oddiwrth  y  deg  llwyth,  i  wlad'pa  rai  yr  aethant  yn  y  seithfed 
s:anrif  cyn  Crist.  Ysgrifenwyd  ef  yn  yr  hen  lythyrenau 
Hebreig.  Yr  oedd  yn  nheyrnas  Israel,  yn  ogystal  ag  yn 
nheyrnas  Judah,  o  amser  Eehoboam  yn  mlaen,  gopiau  o 
ddeddf  Moses,  oblegyd  nid  ydym  yn  cael  y  prophwydi  yn 
cyhuddo  Israel  o  fod  yn  amddifad  o  gyfraith  Duw,  ac  yn 
anwybodus  o  honi,  ond  o  anufydd-dod  iddi  (2  Bren.  xvii.  13); 
a  phan  y  caethgludwyd  y  deg  llwyth  i  Assyria,  y  mae  yn 
beth  hollol  annhebygol  eu  bod  wedi  myned  â  phob  cojn  o 
gyfraith  Moses  gyda  hwynt,  fel  nad  oedd  yr  un  yn  y  wlad. 
D'iau  hefyd  fod  gan  yr  offeiriad  a  anfonodd  brenin  Assyria  i'w 
dysgu  yn  ewyllys  Duw  Israel  gopi  o  ddeddf  Moses  (2  Bren. 
xvii.  27,  28),  pe  amgen  ni  allasai  eu  dysgu  i  wasanaethu  Duw, 
yn  ol  yr  hyn  a  ddywedir  am  dano.  Mae  bodolaeth  y  llyfr  hwn 
yn  brawf  pwysig  o  wirionedd  y  Beibl.  Crybwylla  Eusebius 
(A.D.  320),  Cyril  o  Alexandria  (A.D.  420),  Jerome  (A.D. 
400),  Procopius  o  Gaza  (A.D.  500),  ac  ereill  am  dano ;  aeth 
o'r  golwg  ar  ol  hyny  am  tua  mil  o  flynyddoedd ;  o'r  diwedd  yn 
y  flwyddyn  1616  cafodd  un  o'r  enw  Peter  Della  Yalle,  afael  ar 
gopi  o  hono,  yr  hwn  a  anfonwyd  i  Paris  yu  1623.  Yn  mhen 
ychydig  ar  ol  hyny,  llwyddodd  Archesgob  Usher  i  gael  chwe' 
chopi  o'r  Dwyrain;  a  daethant  mor  lliosog  ar  ol  hyn,  fel  y 
cymharai  Kennicott  16  o  honynt  pan  yn  parotoi  argraffiad 
newydd  o'r  Beibl  Hobraeg,  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  yn  1776— 
1780. 


Y  BETBL  A'l  DDEIIOXGLIAD. 


117 


5,)  Cyfieithiad  y  Deg  a  Thrigain  f Septuagint J.  Cyfieithwyd 
yr  Hen  Destament  i'r  Groeg  yn  Alexandria,  yr  AiíTt,  yn  agos 
i  dri  chan'  mlynedd  cyn  Crist.  Y  mae  y  cyfîeithiad  hwn  ar 
gael  hyd  yn  awr,  a  gwneir  defnydd  helaeth  o  hono  gan  ysgol- 
heigion  a  beirniaid  Beiblaidd. 

Cy)  Y  Cyfieithiad  Syriaidd  fThe  PesJntoJ.  Cyfieithwyd  y 
Beibl  i'r  iaith  Syriaeg  yn  niwedd  y  ganrif  gyntaf,  neu  yn 
gynnaír  yn  yr  ail  ganrif.  Sonia  Ephreîn  y  Syriad,  yr  hwn  a 
flodeuodd  yn  y  bedwaredd  garrjtîf,  am  dano  fol  cyfieithiad  ag 
oedd  yn  cael  cylchrediad  cyífredinol  yn  mhiith  y  Cristionogion 
Synaidd  yn  ei  amser  ef,  gan  ei  alw  Ein  Cyfieitiiiad  Ni,  yr 
hyn  na  wnelsai,  oni  buasai  ei  fod  o  awdurdod  a  pharch  mawr 
yn  eu  plith. 

Y  mae  y  íTeithiau  hyn  o'r  pwys  mwyaf.  Dongys  y  Pum- 
llyfr  Samaritaidd  fod  pum'  llyfr  Moses  yn  cael  eu  derbyn  yn 
foreu  yn  Palestina,  fel  cynnyrch  ysbrydoliaeth  Duw  ;  dengys 
cyfieithiad  y  Deg  a  Thrigain  fod  yr  Ilen  Destament  yn  bodoli 
ac  yn  cael  ei  dderbyn  fel  gair  Duw,  o  leiaf  dri  chan'  mlynedd 
cyn  Crist.  Ni  allasai  yr  Iuddewon  lygru  y  Beibl  Hebraeg  pe 
buasent  yn  ewyllysio  hyny,  heb  i'r  llygriad  gael  ei  ddarganfod 
trwy  y  Pumllyfr  Samaritaicld  a  chyfieithiad  y  Deg  a  Thrigain; 
ac  ni  allasai  y  Samariaid  a'r  Iuddewon  a  siaradent  yr  iaith 
Roeg  lygru  eu  Hysgrythyrau  hwythau,  heb  i  hyny  gael  ei 
ddynoethi  trwy  gyfrwng  y  Beibl  Hebraeg.  Felly  hefyd  yr 
oedd  y  cyfieithiad  Syriaeg  yn  rhwystr  i  ysgriflyfrau  y  Testa- 
ment  ISewydd  gael  eu  llygru,  heb  i  hyny  gaelei  ddarganfod;  ac 
yn  brawf  ei  fod  yn  cael  ei  dderbyn  fel  llyfr  ysbrydoledig  yn 
niwèdd  y  ganrif  gyntaf. 

2.  Cadarnhad  Traddodiadau  Cenedlig. 

Gellir  edrych  ar  draddodiadau  yn  nghylch  íTeithiau  yr  hanes- 
iaeth  gyssegredig,  yn  mhlith  ceuedloedd  henafol  gynt  ac  mewn 
gwledydd  paganaidd  yn  awr,  fel  nrith  o  adsain  yn  aros  ar  ol 
i'r  llef  nefol  ei  hun  ddistewi,  neu  fel  pelydrau  yr  haul  yn 
ymlewyrchu  yn  egwan  ar  ol  i'r  haul  ei  hun  fachludo. 

Hawdd  y  gallesid  trosglwyddo  gwybodaeth  am  hanesiaeth 
foreuol  y  byd,  am  gwymp  dyn  a'r  addewid  am  ei  adferiad,  y 
diluw,  &c,  i'r  ol-ddiluwiaid.  Yr  oedd  pedair  oes  yn  ddigon  i 
gyrhaedd  o  greadigaeth  dyn  hyd  ddyddiau  Abraham,  cyfnod  o 
dios  ddwsT  fil  o  flynyddoedd.    Bu  Methuselah  yn  cydoesi  h  > 


118 


Y  BEIBL  A  I  DDEHONGLIAD. 


Adda  am  243  mlynedd,  ac  â  Noah  am  600  mlynedd ;  a  bu 
Noah  drachefn  yn  cydoesi  ag  Abraham  am  58  mlynedd  (Dr. 
Jahrìs  Introduction  to  the  Oìd  Testament,  pp.  208,  209). 

Diau  fod  Methuselah  wedi  cael  ei  ddysgu  gan  Adda,  ac 
Enoch  ei  dad  yr  hwn  oedd  brophwyd  i'r  Arglwydd,  am  hanes 
creadigaeth  dyn,  a'i  brawf,  a'r  canlyniadau  ;  a'i  fod  wedi 
trosglwyddo  y  wybodaeth  a  gasglodd  i  Noah  a'i  gydoeswyr ; 
a  Noah  drachefn  i'w  blant  a'i  olynwyr.  Yr  oedd  Noah  ei  hun 
hefyd  yn  brophwyd,  ac  yn  cael  dadguddiad  uniongyrchol  oddi- 
wrth  Dduw.  Mae'n  ddiamheuol  fod  gwas  mor  ffyddlawn  i 
Dduw  wedi  dysgu  ei  blant  a'i  gydoeswyr  yn  ofalus  a  manwl 
yn  egwyddorion  crefydd,  a  hanes  goruchwyliaethau  Duw  tuag 
at  y  byd.  Yn  eu  crwydriadau  coleddai  hiliogaeth  Noah  ei 
addysgiadau  ;  ac  er  y  dichon  iddynt  annghofio  llawer  o  wir- 
ioneddau,  a  chymmysgu  llawer  o  ddychymmygion  â'r  hyn  a 
gadwasant,  eto  ni  allent  annghofìo  y  cyfan,  na  llygru  hanfod- 
ion  yr  oll  a  dderbyniasent.  Cymharer  hanes  Job,  Abimelech, 
(Gen.  xx.)  Abraham,  ac  ereill,  er  gweled  fod  y  wybodaeth  am 
y  gwir  Dduw  yn  cael  ei  chadw  yn  y  byd  cyn  rhoddiad  y 
ddeddf. 

Gwna  yr  ystyriaethau  hyn  ein  parotoi  i  ddysgwyl  cael  ar  ddeall  fod 
traddodiadau  i'  w  cael  yn  mhlith  cenedloedd  paganaidd,  yn  nghylch  cyn- 
nwysiad  hanesiaeth  foreuol  y  Beibl.  Ac  nid  dysgwyliad  ofer  fydd  hwn. 
Ceir  traddodiadau  yn  mysg  y  paganiaid  am  gyflwr  afluniaidd  y  belen 
ddaearol  o'r  hon  y  deilliodd  y  byd  yn  ei  ffurf  bresennol— am  urddas 
gwreiddiol  a  chwymp  dyn— ani  y  sarff  fel  y  temtiwr— am  hir-hoedledd 
plant  dynion,  á  niaìntioli  cawraidd  rhai  o  honynt  yn  oesoedd  boreuol  y  byd 
— ac  am  y  diluw  ;  a  cheir  fod  dosraniad  araser  i  wythnosau  yn  arferedig 
yn  mhlitt  'gwahanol  genedloedd  o'r  oesoedd  boreuaf.  Mae  y  traddod- 
iadau  hyn  yn  fath  o  adsain  lleferydd  y  gwirionedd  Dwyfol  yn  nechreu  y 
byd.  Pa  reswm  a  ellid  ei  roddi  dros  fodolaeth  y  traddodiad  aui  gyflwr 
cymmysglyd  ac  afluniaidd  y  belen  ddaearol  ar  y  dechreu,  a  hyny  cyn  bod 
son  am  Ddaeareg,  heblaw  mai  fel  yna  y  dysgasid  ein  cyn-dadau  ar  y 
cyotif  am  dani  ?  Ni  allasai  y  chwedi  am  "yr  oes  euraidd"  gael  bodol- 
aeth  yn  mhlith  gwahanol  genedloedd,  pe  na  fuasai  yr  hanes  am  gyflwr 
dyn  yn  ei  ddiniweidrwydd,  ei  gwymp,  a'r  addewid  am  ei  adferiad,  wedi 
cael  ei  ledaenu  yn  mhlith  y  teulu  dynol.  Nis  gellir  cyfrif  am  y  traddodiad 
fod  y  sartf,  yn  hytrach  na  rhyw  ymlusgiad  neu  anifail  arall,  wedi  temtio 
dyn,  ond  ar  yr  ystyriaeth  fod  hanes  y  cwymp  fel  y  ceir  ef  yn  Genesis  wedi 
cael  ei  drosglwyddo  oddiwrth  un  oes  i'r  llall.  Mae  yn  anmhossibl  rhoddi 
cyfrif  boddhaol  am  ddosraniad  amser  i  gofnodau  wythnosol,  ond  ar  dir  ei 
darddiad  Dwyfol  ar  y  dechreu.  Yr  oedd  yr  hyn  a  elwir  cylchdroad;iu 
dyddiul  a  blynyddol  y  ddaear,  yn  cyfrif  am  dchns  aaiadau  amser  i  ddyddiau 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


119 


a  blynyddoedd,  a  chyfnewidiadau  y  lleuad  yn  awgrymu  ei  ddosraniad  i 
fisoedd  (Gen.  i.  14—16);  ond  nid  oes  dim  o'r  fath  yna  yn  awgrymu  ei 
ddosraniad  i  wythnosau,  ac  rii  chlywscm  son  am  ei  ddosraniad  cyffredinol 
i  wythnosau  oni  buasai  i  Dduw  santeiddio  y  seithfed  dydd  ar  y  oyntaf. 
Ceir  yr  arferiad  o  aberthu  yn  mhlith  gwahanol  genedloedd;  ond  nid  oea 
eglurhad  boddhaol  i'w  roddi  ar  hyn  ond  y  dyb  o  sefydliad  Dwyfol  aberthau 
ar  ol  cwymp  dyn  ;  er  fod  y  traddodiad  wedi  cael  ei  lygru,  ac  arwyddocâd 
y  weithred  o  aberthu  wedi  cael  ei  golli  ganddynt  i  radlau  pell,  os  nad  yn 
hollol. 

Cawn  grybwyllion  helaeth  mewn  hanesiaeth  henafol  arn  draddodiad  yn 
nghylch  y  diluw  yn  mhlith  gwahanol  genedloetld.  Cofnoda  yr  hanesydd 
Berosus  (C.C.  261—246),  y  traddodiad  Caldeaidd  yn  ei  gylch.  Dywed 
"  fod  diluw  mawr  wedi  cymmeryd  llo  yn  nyddiau  y  brenin  Xisuthrus. 
Yr  oedd  y  Duw  Cronos  wedi  ei  rybuddio  y  byddai  diluw,  trwy  yr  hwn  y 
dinystrid  plaut  dynion.  Gorchymynodd  iddo  gan  hyny  i  ysgi  iFcnu  hanes 
pob  peth,  ac  adeiladu  llong,  a  myned  iddi  gyda'i  gyfcillion  a'i  bcrthyn- 
asau;  a  dodi  ar  ei  bwrdd  fwyd  a  diod,  yn  nghyda  gwahanol  anifeiliaid, 
adar,  a  chreaduriaid  pedwar-troediog,  ac  yna  gollwng  ei  hun  i'r  dyfnder. 
Ar  ol  peth  amser  anfonai  adar  allan  o'r  Uong  ar  wahanol  adegau ;  fe 
ddychwelodd  y  ddau  gyntaf,  ond  ni  ddychwclodd  y  trydydd,  oddiwrth  yr 
hyn  y  casglodd  fod  y  diluw  wedi  cilio.  Fe  orphwysodd  y  llong  ar  y  tir 
yn  Armenia."  u  Dywedir  fod  eto  ranau  o'r  llong  yma  yn  Armenia,  yn 
mynydd  y  Cordyaiaid  (Kurdistan) ;  ac  mae  pobl  y  wlad  yn  crafu  ymaitu 
y  PŶ&  oddiarni  a'i  gymmeryd  ymaith,  gan  ei  ddcfnyddio  fel  swyn-gyfar- 
edd  er  gochelyd  damweiniau." 

"  Mae  gan  Nicolaus  o  Damascus  [cydoeswr  â  Herod  Fawr  tuag  adeg 
genedigaeth  Crist]  yn  llyfr  96  o'i  hanes  (ebe  Josephus),  yr  adroddiad 
canlynol  o  barthed  iddo  :  — '  Yn  nhalaeth  Minyas  yn  Armenia,  mae  mynydd 
uchel,  yr  hwn  a  elwir  Baris,  ar  yr  hwn  y  dy  wedir  fod  llawer  a  öbisant  yno 
yn  amser  y  diluw  wedi  cael  eu  hachub.  Mae  traddodiad  hefyd  fod  llong 
â  dyn  ynddi  wedi  gorphwys  ar  y  mynydd  uchod,  a  bod  peth  o'r  coed  wedi 
parhau  am  amser  hir.  Mae'n  debyg  mai  hwu  yw  y  dyn  y  crybwyllodd 
Moses  am  dano.'  "    (Josephus's  Antiq.  ofthe  Jews,  B.  I.  c.  3.) 

Ystyria  y  Chiniaid  fod  y  diluw  wedi  cymmeryd  lle  tua  4,000  o  flynydd- 
oedd  cyn  Crist.  Dywed  eu  traddodiad  "  fod  Fah-he,  awdwr  gwareiddiad 
China,  wedi  dianc  o  ddyfroedd  y  diluw.  Efe  oedd  y  dyn  cyntaf  i 
adnewyddu  y  byd  ;  ac  yr  oedd  gydag  ef  saith  o  gynideithion,  sef  ei  wraig, 
ei  dri  mab,  a'i  dair  merch ;  trwy  uuiad  priodasol  pa  rai  yn  eu  plith  eu 
hunain  y  poblogwyd  yr  holl  fyd." 

Yr  oedd  traddodiadau  cyíîelyb  yn  mhlith  yn  Indiaid  a'r  Fersiaid  ;  a 
chadwyd  crybwvllion  yn  nghylch  y  diluw  yn  niysg  Indiaid  Gogledd 
America,  trigolion  Mexico,  a  phreawylwyr  Ynysoedd  Fiji.  Dysga  y 
traddodiad  Groegaidd,  yn  ol  Lucian,  "  fod  drygioui  dynion  wedi  g^Tieyd 
y  diluw  yn  angenrheidiol,  a  bod  y  ddaear  wedi  ymagor  ac  anfon  dyfroedd 
allan  i'w  llyncu  hwynt,  a  bod  gwlaw  dirfawr  wedi  disgyn  arnynt.  Darfu 
i  Deucalion,  fel  yr  unig  d'l\n  cyfiawn,  ddianc  gyda'i  wraig  a'i  blaot,  a'r 
anifeiliaid  a  roddasai  yn  y  llong ;  a  thiriodd  yn  mhen  uaw  diwmod  ar 


120 


Y  BEIBL  A'J  DDEHONGLIAD. 


beti  Parnassus,  tra  yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o  wlad  Groeg  o  dan  ddwfr,  ac  y 
trengodd  braidd  yr  holl  bobl,  oddieithr  ychydig  nifer  a  ffoisent  i  benau  y 
mynyddoedd  uchaf."  Crybwylla  Plutarch  arn  y  golomen  yr  hon  a 
anfonai  Deucalion  allan,  er  gweled  pa  un  a  oedd  y  diluw  wedi  lleihau  ai 
peidio. 

Fe  welir  fod  y  traddodiad.  Groegaidd  yma  wedi  cael  ei  lygru  yn  f wy 
na'r  un  Caldeaidd  a  Chiniaidd  mewn  rhyw  bethau,  tra  y  noda  yn  fwy 
eglur  beth  oedd  yr  achos  moesol  o'r  diluw,  sef  drygioni  plant  dynion; 
ond  mae  yn  amlwg  mai  cyfeirio  at  ddiluw  Noah  y  mae  y  naill  fel  y  llall, 
ac  ni  f uasai  y  fath  draddodiadau  yn  bossibl  oni  buasai  fod  y  diluw  vn 
fiaith.*  (Gwel  Hornë  s  Introduction,  vol.  I.  Edition  1856,  pp.  144—162: 
Grotius's  Truth  oý'  the  Christian  Religion,  Book  I,  Sections,  xv.,  xv.  :  a 
Dr.  Perowné's  Article  on  Noah,  in  Dr.  W.  Smittis  Dictionary  of  the 
Bible.) 

3.  Tystiolaeth  Hanesiaetli  Gyffredin  i  wirionedd  y  Beibl. 
a,)  Tystiolaeth  Josephus. 

Fe  anwyd  Josephus  yn  Jertisalem,  yn  y  fìwyddyn  37  A.D. 
Ysgrifenodd  aralleiriad  o'r  Hea  Destament,  a  Hanes  yr 
Iuddewon  o  amser  yr  Hen  Destament  hyd  Ddinystr  Jerusalem, 
ac  Amddiffyniad  i'w  Hynafìaethau  yn  ngwyneb  ymosodiadau 
Apion  ac  ereill.  Wedi  cyhoeddiad  ei  Hynafiaethau,  darfu  i 
rai  gelynion  i'r  Iuddewon  daflu  dirmyg  ar  eu  hanes,  gan 
awgrymu  mai  ffug  oedd  yr  hynafìaeth  mawr  a'r  hanes  anrhj^d- 
eddus  a  hawlient  iddynt  eu  hunain,  am  nad  oedd  haneswyr 
Groegaidd  yn  cyfeirio  atynt.  Yn  ei  amddifiPyniad  dywed 
Josephus  fod  safle  gwlad  Oanaan,  a  neillduolrwydd  bywyd  ac 
arferion  yr  Israeliaid,  yn  eu  cadw  i  raddau  helaeth  ar  eu  penau 
eu  hunain.  Ond  ychwanega  nad  ydyw  dystawrwydd  haneswyr 
mewn  un  modd  yn  annghysson  â  bodolaeth  a  safle  anrhyd- 
eddus  gwahanol  genedloedd,  gan  nad  ydyw  Herodotus  na 
Thucydides  yn  crybwyll  gair  am  allu  a  buddygoliaethau  y 
Ehufeiniaid ;  tra  y  maent,  o'r  ochr  arall,  yn  fynych  yn  rhoddi 
cofnodion  hollol  annghywir  am  bethau  a  lleoedd, .  megys 
Ephorus,  un  o  haneswyr  enwocaf  Groeg,  yn  desgrifio  Yspaen 
fel  yn  gynnwysedig  o  un  ddinas  yn  unig ! 

*  Yr  oedd  traddodiad  am  y  diluw  yn  mhlith  y  Cymry  hefyd,  fel  yr  ymddencrys 
oddiwrth  y  Trioedd  Cymreig.  "  Un  o  dair  engir  ddichwain  Ynys  Prydain  ;  toriad 
J.lyn  Llion,  a  myned  bawdd  hyd  wyneb  yr  holl  diroedd,  oni  foddes  yr  holl  ddyn- 
ion,  namyn  Dwyfan  a  Dwyfach,  a  ddiangasant  mewn  llong  foel,  ac  o  honynt  hwy 
yr  adeppiliwyd  Ynys  Prydain. "—Trioedd.  "  Llong  Nefydd  naf  Neifion,  a  ddug 
wrryw  a  benyw  o  bob  byw  pan  dorres  Llyn  Llion  :  ac  ychain  bannog  Hu  Gadarn, 
a  lusgasant  afanc  y  llyn  i  dir,  ac  ni  thorres  y  llyn  mwyach."-  Trioedd. 


Y  BEIBL  A'l  DDEnONGLTAD. 


121 


Er  attegu  ei  Hyn:ifìaethau,  a  phrofì  gwirionedd  hanesiaeth  y  Bcibl, 
dyfyna  Josephus  o  weithiau  hanes  paganaidd. 

Manetho,  awdwr  AiíFtaidd,  yr  hwna  flodèuodd  C.C.  323  -  285,  o  ysgrif- 
eniadau  pa  un  y  gwna  Josephus  ddyfyniadau  helaeth,  a  brofa  allan  o 
gofnodion  Aifftaidd  fod  "llwythau  dwyreiniol  wedi  goresgyn  yr  Aifft,  a 
bod  yr  Aifftiaid  ar  ol  hir  arnser  wedi  ymlid  y  rhan  f  wyaf  o  honynt  ymaith  ; 
ond  eu  bod  wedi  gwneyd  cyfammod  â'r  gwoddill,  yn  ol  yr  hwn  yr  oeddynt 
i  adael  yr  Aifft,  a  myncd  i'r  llo  y  gwelent  yn  dda;  a'u  bod  wedi  rnyned  i 
Judea,  ac  adeiladu  Jerusalem."  Ymddcngys  fod  Manetho  yn  cymmysgu 
hancs  Israei  â  hanes  yr  Hyltsos  neu  y  Breninoedd  Bugoiliol,  y  rhai  a 
oresgynasent  yr  Aifít  rhywbryd  rhwng  dyddiau  Abraham  a  gweinyddiaeth 
Joseph.  Fe  gyfododd  yr  Aifftiaid  yn  erbyn  y  goresgynwyr  hyn,  ac  ar  ol 
rhyfel  o  ddeng  mlynedd  ar  hugain  o  barhad,  hwy  a  lwyddasant  i'w  gyrru 
o'r  wlad.  Dywedir  eu  bod  wedi  myned  i  Ganaan,  ac  ymsefydlu  gyda 
glan  môr  y  wlad  hono,  ac  i'r  wlad  gael  yr  enw  Pulestina,  sef  Tir  y 
Buíreiliaid,  oddiwrth  natur  eu  gorchwylion  hwynt.  Dyma  Philistiaid  y 
Beibl.  Dywed  Josephus  fod  yr  Aifftiaid  yn  f  wriadol  yn  ceisio  taflu  anfi  i 
ar  hanes  yr  Israeliaid  o  herwydd  eu  cynnydd  rhyfeddol  yn  yr  Aifft,  a 
natur  eu  haddoliad.  Haerent  fod  Moses  a  Josepli  yn  gydoeswyr,  a'u 
bod  wedi  cael  eu  gyrru  allan  o'r  Aifft  yr  un  pryd,  yn  nghydag  amryw 
gamgymmeriadau  ereill.  Mae  tystiolaeth  Manetho,  modd  bynag,  yn 
cynnwys  dau  sylw  pwysig  yn  ffafr  yr  hanesiaeth  Iuddewig,  ebe  Joseplius, 
sef  (1.)  fod  hynafìaid  Israel  wedi  rnyned  i'r  Aifft  ar  y  cyntaf  o  ryw  wläd 
arall ;  ac  (2.)  eu  bod  wedi  gadael  yr  Aifift  yn  agos  i  fil  o  fiynyddoedd  o  flaen 
cwymp  Caerdroia. 

Ar  ol  dyfynu  i'r  un  pwrpas  o  weithiau  Dìus,  hanesydd  Phoenici aidd, 
Menander,  o  Ephesus,  a  Berosns,  yr  hanesydd  Caldeaidd,  cyfeiria 
Josephus  at  lu  o  awduron  Groegaidd,  y  rhai  a  gadarnhant  yr  hanesiaetîi 
Feiblaidd  mewn  gwahanol  ystyriaethau ;  megys  Hycataeus,  C.C.  500; 
Pythagoras,  C.C.  540-510;  Herodotus,  C.C.  440;  Clearchus,  C.C.  350; 
ac  amryw  ereill.  Gyda  chyfìawnder  perfîaith,  gan  hyny,  yr  ychwanega  :  — 
"  Gyda  golwg  ar  hynafiaeth,  mae  ein  deddfroddwr  ni  yn  meddu  blaenor- 
iaeth  ddiamheuol  ar  bawb  ereill ;  oblegyd  nid  oedd  Lycurgus  (C.C.  884), 
Solon  (C.C.  594),  Zaleucus  o  Locris  (C.C.  663),  a  Groegiaid  ereill  ag  yr 
ymtFrostir  cymmaint  ynddynt,  ond  cymmeriadau  diweddar  mewm  cymhar- 
iaeth  i  Moses."  (Gwel  Josephits  Against  Apion,  Books  I.  &  II.)  Mae 
yr  holl  ysgrifenwyr  hyn,  yn  y  naill  ffordd  neu  y  llall,  yn  cadarnhau 
hanesiaeth  y  Beibl. 

Gallwn  ninaii  wneyd  defnydd  yn  awr  o  waith  Josephus  ei 
hun  i  gadarnhau  hanesiaeth  y  Testament  Newydd,  megys  ag 
y  gwnai  yntau  o  weithiau  paganiaid  i  brofì  gwirionedd  yr  Hen 
Destament.  Mae  ei  ysgrifeniadau  ef  yn  rhoddi  eglurhad 
anfwriadol  ar  amryw  o  ymadroddion  a  chyfeiriadau  yn  y 


122 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Testarnent  Newydd,  o'r  hyn  ni  a  roddwn  ychydig  o  eng- 
reifftiau  : — 

"  Yna  Herod,  pan  weles  ei  siomi  gan  y  doethion,  a  ffromodd  yn  aruthr,  ac  a 
ddanfonodd,  ac  a  laddodd  yr  holl  fechgyn  oedd  yn  Bethlehem,  ac  yn  ei  holl  gyffin- 
iau,  o  ddwyflwydd  oed  a  than  hyny,  wrth  yr  amser  yr  ymofynasai  efe  yn  fanwl  â'r 
doethion."   (Mat.  ii.  16.) 


Mae  hanes  Herod  yn  dangos  yn  eglur  fod  yr  hyn  a  ddywedir  am  dano 
yma  yn  hollol  gredaiwy.  Yr  oedd  ei  natur  yn  ymferwi  o  gynddaredd 
ynddo,  ac  yn  ei  annog  yn  mlaen  i  ryw  farbareiddiwch  neu  güydd  yu 
barhaus;  yr  oedd  ei  lwybr  i'r  orsedd,  a'i  orsedd  hefyd,  wedi  eu  Hychwino 
â  gwaed;  nid  oedd  dinystr  ei  deyrnfradwyr  yn  ddigonol  ganddo,  heb 
ddinystrio  eu  holl  deuluoedd  hefyd ;  syrthiodd  ei  briod  ei  hun,  Mariamne, 
a'i  dri  rnab,  Alexander,  Aristobulus,  ac  Antipater,  yn  ysglyfaeth  i'w 
gynddaredd  ;  ac  yr  oedd  wedi  rhoddi  gorchymyn  (yr  hyn  ni  f uwyd  mor 
rhyfygus  a'i  gyflawni),  fod  pendefìgion  penaf  Judea  i  gael  eu  llofruddio 
y  munyd  y  byddai  efe  ei  hun  farw!  (Josephus's  Antiq.  B.  xv.  7,  4  ;  yiii. 
4;  Wars  of  the  Jews,  B.  i.  27,  6;  i.  xxxiii.  6,  7.  Neander's  Life  of 
Christ,  §  20.) 


"Eithrpan  glybu  efe  fod  Archelaus 
yn  teyrnasu  ar  Judea  yn  lle  ei  dad 
Herod,  efe  a  ofnodd  fyned  yno.  Ac 
wedi  ei  rybuddio  gan  Dduw  mewn 
breuddwyd,  efe  a  giliodd  i  barthau 
Galüea."   (Mat.  ii.  22.) 


"  Ac  yn  awr  Herod  a  gyfnewidiodd  ei 
ewyllys  ar  ol  iddo  newid  ei  fedd  wl ; 
oblegyd  efe  a  appwyntiodd  Antipas, 
i'r  hwn  yr  oedd  o'r  blaen  wedi  gadael 
y  deyrnas,  i  fod  yn  detrarch  Galilea  a 
Berea,  ac  a  roddodd  y  deyrnas  (Judea)  i 
Archelaus."  (Joseph.  Antiq.  B.  xvii. 
ch.  viii.  §  1.) 

"  Yn  y  ddegfed  flwyddyn  o  lywod- 
raethiad  Archelaus,  gwnaeth  ei  frodyr  a 
phrif  ddynion  Judea  a  Samaria,  gan  na 
allent  oddef  ei  greulondeb  a'i  orthrwm, 
achwyn  arno  wrth  Csesar,"  yr  hyn  a  ar- 
weiniodd  i'w  alltudiad  i  Vienne,  yn 
Ffrainc.    (Antiq.  B.  xvii.  ch.  xiii.  §  2.) 


Cawn  yn  y  dyfyniadau  uchod  o  Josephus  gadarnhad  i'r  ffaith  a  awgrymir 
gan  Matthew,  sef  appwyntiad  Arcìielaus  i  deyrnasu  ar  Judea  yn  lle  ei 
dad,  a'i  greulondeb  annyoddefol,  yr  hyn  a  barai  i  Joseph  arswydo  myned 
i'  w  derf ynau. 


"  Canys  yr  Herod  hwn  a  ddanfonasai, 
ac  a  ddaliasai  Ioan,  ac  a'i  rhwymasai  ef 
yn  y  carchar,  o  achos  Herodias  gwraig 
Phylip  ei  frawd;  am  iddo  ei  phriodi  hi." 
(Marc  vi.  17.) 


"  Priodasai  Herod  y  tetrarch  ferch 
Aretas,  a  buasai  fyw  gyda  hi  am  dymhor 
hir ;  ond  pan  oedd  yn  B,hufain,  lletty- 
odd  gyda  Herod  (hyny  yw  JHerod  Philip), 
yr  hwn  yn  wir  oedd  yn  frawd  iddo,  ond 
nid  o'r  un  fam.  Modd  bynag,  syrthiodd 
mewn  cariad  â  Herodias,  gwraig  i'r 
Herod  diweddaf .  Beiddiodd  y  dyn  hwn 
son  wrthi  am  briodi  ;  â'r  hyn  y  cyd- 
syniodd,"  &c.    (Antia.  B.  xviii.  ch.  v. 

810 


Y  BEIBL  A'l  DDEnONGLIAD. 


123 


"  Ac  wedi  i  ferch  Ilerodias  hono 
ddyfod  i  mewn,  a  dawnsio,  a  boddhau 
Herod,  a'r  rhai  oedd  yn  eistedd  gydag 
ef ,  y  brenin  a  ddywedodd  wrth  y  llances, 
Gofyn  i  mi  y  peth  a  fynech,  ac  mi  a'i 
rhoddaf  i  ti."    (Marc  vi.  22. 


"  Ond  yr  oedd  Herodias  eu  chwaer 
wedi  priodi  Herod  (Philip),  mab  Herod 
Fawr  ;  i'r  hon  yr  oedd  merch  o'r  enw 
Salome.  ar  ol  genedigaeth  pa  un,  darfu  i 
Herodias  ddiystyru  cyfreithiau  ein 
gwlad,  ac  ysgaru  ei  hun  oddiwrth  ei 
gŵr,  tra  yr  oedd  efe  yn  fyw,  a  phriodi 
Herod  (Antipas),  brawd  i'w  gŵr  o  du  ei 
dad."   (Antiq.  B.  xviii.  ch.  v.  §  4.) 


"  Eithr  Herod,  pan  ei  ceisiodd  ef,  ac 
heb  ei  gacl,  a  holodd  y  cedwaid,  ac  a 
orchymynodd  ewcymmeryd  hwy  ymaith. 
Yntau  a  aeth  i  waered  o  Judea  i  Cesarea, 
ac  a  arosodd  yno.  Eithr  Herod  oedd 
yn  llidiog  iawn  yn  erbyn  gwŷr  Tyrus  a 
Sidon  :  a  hwy  a  ddaethant  yn  gytun  ato: 
ac  wedi  ennill  Blastus,  yr  hwn  oedd 
ystafellydd  y  brenin,  hwy  a  ddeisyfasant 
dangnefedd  ;  am  fod  eu  gwlad  liwynt  yn 
cael  ei  chynnaliaeth  o  wlad  y  brenin. 
Ac  ar  ddydd  nodedig,  Herod,  wedi 
gwisgo  dillad  breninol,  a  eisteddodd  ar 
orseddfainc,  ac  a  areithiodd  wrthynt. 
A'r  bobl  a  roes  floedd,  Lleferydd  Duw, 
ac  nid  dyn  ydyw.  Ac  allan  o  law  y 
tarawodd  angel  yr  Arglwydd  ef,  am  na 
roisai  y  gogoniant  i  Dduw :  a  chan 
bryfod  yn  ei  ysu,  efe  a  drengodd." 
(Act.  xii,  19—23.) 


"Yn  awr,  ar  ol  i  Agrippa  deyrnasu 
am  dair  blynedd  dros  holl  Judea,  efe  a 
ddaeth  i  ddinas  Cíesarea,  yr  hon  o'r 
blaen  a  elwid,  Tŵr  Strato  ;  ac  yno  efe  A 
wnaeth  arddangosiadau  er  anrhydedd  i 
Csesar.  Ar  yr  ail  ddiwrnod  o'r  arddang- 
osiadau,  efe  a  roddodd  am  dano  amwisg 
wedi  ei  gwneyd  yn  gyfangwbl  o  arian, 
ac  o'r  gwneuthuriad  mwyaf  cywrain,  ac 
a  aeth  i'r  chwareufa  yn  gynnar  yn  y 
boreu  ;  y  pryd  hyny  gan  fod  pelydrau  yr 
haul  yn  cael  eu  hadlewyrchu  gan  arian 
ei  wisg,  fe  ddysgleiriodd  ei  wisg  mewn 
modd  rhyfedd  dros  ben,  ac  aeth  mor 
ddysglaer  nes  brawychu  y  rhai  a  edrych- 
ent  yn  graff  arni ;  ac  yn  fuan  llefodd  el 
wenieithwyr  allan,  un  o  un  lle,  a'r  llall 
o  le  arall,  mai  Duw  ydoedd  ;  ac  ychwan- 
egasant,  '  Bydd  drugarog  wrthym  ; 
oblegyd  er  i  ni  dy  barchu  hyd  y  *a  ond 
yn  uni'4  fel  dyn,  eto  o  hyn  allan  ni  a'th 
gydnabyddwn  uwchlaw  un  marwol.'  Ni 
wnaeth  y  brenin  ar  hyn  na'u  ceryddu 
na  gwrthod  eu  gweninith.  Yn  ddioed 
ar  ol  hyn,  ymaflodd  poen  mawr  yn  ei 
golu  Idion,  achludwyd  ef  ar  frys  i'rpalas. 
Gan  fod  y  poenau  hyn  yn  ei  ddirdynu 
yn  barhaus,  efe  a  fu  farw  yn  mhen  pum' 
niwrnod."  (Antiq.  BooJc,  xix.  ch.  viii. 
§  2.) 


"A'r  sefyllwyr  a  ddywedasant  wrtho,  A  ddifenwi  di  archoffeiriad  Duw?" 
'Act.  xxiii.  4.) 

"  Yn  awr  (ebe  Paley,  Evidences,  p.  265),  ymddengys  wrth  chwilio  i 
hanes  yr  oes,  nad  oedd  Ananias,  am  yr  hwn  y  dywedir  hyn,  mewn  gwir- 
ionedd  yn  archofieiriud,  er  ei  fod  yn  eistedd  mewn  barn  fel  un  yn  y 
cymmeriad  hwnw.  Yr  oedd  yr  amgylchiad  fel  hyn  ;  yr  oedd  efe  unwaitii 
wedi  bod  yn  dal  y  swydd,  ond  ar  ol  hyny  wedi  cael  ei  ddiswyddo  ;  yr  oedd 
eî  olynydd  wedi  cael  ei  lofruddio ;  nid  oedd  yr  un  arall  eto  wedi  cael  ei 
appwyntio  Vr  swydd  ;  ac  yn  y  cyfwng,  yr  oedd  Ananias,  o'i  awdurdod  ei 
hun,  wedi  cymmeryd  arno  i  gyflawni  y  swydd." 

14  A'r  arohoffeiriad  a  gyfododd,  a'r  holl  rai  oedd  gydag  ef,  yr  hon  yw  heresi  y 
Saduceaid,  ac  a  lanwyd  o  genfigen."  (Act.  v.  17.) 

Awgrymir  yma  fod  yr  archoffeiriad  yn  Saducead ;  er  fod  hyn  yn  ym- 
ddangos  yu  ddyeithr,  eto  cawn  engreifftiau  ereill  o'r  un  peth  :  — 

"  Darfu  i  John  Hyrcanus,  archoffeiriad  yr  Iuddewon,  adael  y  Pharise- 
aid  mewn  dirmyg,  ac  ymiino  â  phlaid  y  Sadticeaid."  {Antiq.  B.  xiii., 
chup.  x.  j  \  6,  7.)    Yr  oedd  hyn  dros  gan'  mlynedd  cyn  Crist. 


124 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Wele  engraifft  arall.  "  Yr  oedd  yr  Ananias  ieuengaf  hwn,  pa  un,  fel  y 
dywedasom  eisioes,  oedd  wedi  deibyn  yr  arcboffeiiiadaeth,  yn  greulon  a 
thrahaus  yn  ei  ymddygiad,  ac  yn  fwy  hyf  a  rliyfygus  na  phawb,  ac  yr 
oedd  hefi/d  o  sect  y  Saduceaid."  (Antig.  B.  xx.  ch.  viii.  §  1.)  Yr  oedd 
hyn  tua  chanol  y  ganrif  gyntaf . 


"  Gwna  gan  hyny  yr  hyn  a  ddywedwn 
wrthyt ;  y  mae  genym  ni  bedwar  gwỳr 
a  chanddynt  adduned  arnynt."  [Act. 
xxi.  23.) 


"  Cymmer  y  rhai  hyn,  a  glanhaer  di 
gyda  hwynt,  a  gwna  draul  arnynt,  fel  yr 
eilliont  eu  penau  ;  ac  y  gwypo  pawb  am 
y  pethau  a  glywsant  am  danat  ti,  nad 
ycîynt  ddim,  ond  dy  fod  di  dy  hun  hefyd 
yn  rhodio,  ac  yn  cadw  y  ddcddf."  (Act. 
xxi.  24.) 


"Y  mae  yn  arferol  i'r  rhai  fyddant 

wedi  cael  eu  cystuddio  â  rhyw  afìechyd, 
neu  wedi  bod  yn  ymladd  âg  unrhyw 
anhawsderau  ereill,  i  wneuthur  addun- 
ed,  ddeg  niwrnod  ar  hugain  cyn  iddynt 
offrymu  aberthau,  i  ymattal  oddiwrth 
win,  ac  i  eillio  gwallt  eupenau."  (Wars 
of  the  Jaws,  Book  ii.  ch.  xv.  §  1.) 

"  Efe  (Eierod  Agrippa)  a  ddaeth  i 
Jerusalem,  ac  a  offrymodd  aberthau 
diolch,  ac  ni  adawodd  heibio  ddim  a 
orchymynir  yn  y  ddeddf :  o  herwydd  hyn 
efe  a  oichymynodd  i  laiuer  o'r  Nazare- 
aid  i  gael  eillio  eu  penau."  (Antiq. 
Book  xix.  ch.  vi.  §  1.) 


Ystyrid  yn  mhlith  yr  Iuddewon  ei  hod  yn  weithred  dduwiol  i  dalu 
treulion  eillio  gwallt  y  rhai  oeddynt  o  dan  adduned  i  wneuthur  hyny. 
Gwel  Dr.  Paletfs  Evidences  of  Christianity,  Part  II.  ch.  vi.,  lle  y  cyfeirir 
at  y  tystiolaethau  uchod,  ac  at  ddegau  ereill  o  rai  cyffelyb. 

Tystiolaeth  Tacitus.  Ganwyd  Tacitus  yn  y  flwyddyn  61, 
A.D.,  a  bu  farw  tua'r  fiwyddyn  120,  A.D.  Yn  y  fl.  78, 
A.D.,  priododd  ferch  i  Agricola,  y  rhaglaw  Bhufeinig  yn 
Mhrydain.  Yr  oedd  yn  hanesydd  Lladinaidd  o  fri,  ac  ymae  ei 
weithiau  yn  meddu  safle  uchel  yn  marn  ysgolheigion  pob 
gwlad.  Yn  Llyfr  Y.  o'i  Hanes,  cyn  rhoddi  y  manylion  yn 
nghylch  cwymp  Jerusalem,  dyry  grynhodeb  o  hanes  yr 
Iuddewon,  yr  hyn  a  ddengys  fod  yr  Hen  Destament  yn  cael  ei 
ystyried  gan  genedloedd  ereill  fel  cofnodiad  credadwy  o  hanes 
plant  Israel.  Ceir  y  manyìion  canlynol  yn  y  crynodeb  a  rydd 
Tacitus  o  hanes  boreuol  y  genedl  Iuddewig  : — 

Dy wed  eu  bod  wedi  myned  i'r  Aifft,  ar  y  cyntaf,  naill  ai  o  Creta,  neu 
Ethiopia,  neu  Assyria — eu  bod  w^edi  dyfod  allan  o'r  Aifft  o  dan  arweiniad 
Moses-eubod  wedi  myned  trwy  gyfyngderau  mawrion  ar  eu  taith  o'r 
Aiíít  i  Ganaan — eu  bod  wedi  ymlid  y  trigolion  o'r  wlad,  ac  adeiladu 
Jerasaleni  a'r  deml— ac  mai  Moses  oedd  eu  deddfroddwr.  Noda  amryw 
o'u  defodau  crefyddol,  a  thystia  na  addolent  ond  un  Duw,  ac  nad  oedd 
ganddynt  yr  un  ddelw  o  hono.  Crybwylla  fod  y  Môr  Marw  yn  y  inan  lle 
y  safai  dinasoedd  poblog  gynt,  y  rhai  a  ddinystriwyd  gan  ystonnydd  o 
fellt  a  tharanau.  Yna  â  rhagddo  i  roddi  desgiiíiad  o  Judea,  a  braslun  o 
hanes  yr  Iuddewon  hyd  gwymp  Jerusalem. 


Er  fod  Tacitus  yn  annghywir  mewn  amryw  bethau,  megys 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


125 


fod  Israel  wedi  myned  i  mewn  i  Ganaan  ar  y  seithfed  dydd  ar 
ol  iddynt  adael  yr  AiíFt,  a'r  cyffelyb,  eto,  fe  welir  yn  eglur  fod 
ei  dystiolaeth  yn  cyd-gordio  yn  sylweddol  â'r  hanesiaeth 
ys-rythyrol. 

Mae  ei  ysgrifeniadau  hefyd  yn  cadarnhau  cynnwysiad  y 
Testament  Newydd.  Cyhuddid  yr  ymeraẅdwr  Nero  o  fod 
wedi  rhoddi  Rhufain  ar  dân.  Er  ceisio  glanhau  ei  hian  oddi- 
wrth  yr  amheuaeth,  rhoddodd  y  bai  ar  y  Cristionogion.  Fel  y 
canlyn  y  sylwa  Tacitus  ar  yr  amgylchiad  hwn : — 

"  Er  rhoddi  terfyn,  gan  hyny,  i'r  amhcuaeth  hwn,  efe  a  gyhuddoàd  ac  a 
gosbodd  yn  y  modd  mwyaf  cieulon,  ddosbarth  o  bobl,  y  rhai  a  ílioiddiodd  o 
herwydd  eu  troseddau,*  ac  a  elwid  gan  y  cyffredin  Cristionogion.  En 
gylfaenydd  oedd  Crist,  yr  hwn  a  oddefodd  farwolaeth  yn  nheyrnasiad 
Tiberius,  o  dan  ei  raglaw  Pontius  Pilat.  Darfu  i'r  ofergoelcdd  dinystriuj 
hwn,  pa  un  a  attaliwyd  fel  hyn  am  dymhor,  dori  albiu  eilwaith  ;  a 
lledaenodd  nid  yn  unig  dros  Judea,  lle  y  dechreuodd  y  drwg,  ond  tiwy 
Rufain  hefyd,  i  ba  le  y  mae  pob  pcth  drwg  ar  y  ddaear  yn  gweithio  ei 
ffordd,  a'r  lle  uiae  yn  cael  ei  arfer.  Daliwyd  rhai  personau  ar  y  cyntaf,  y 
rhai  oeddynt  yn  perthyn  i'r  sect  hon,  ac  ar  ol  hyny,  trwy  hysbysiad  y  rhai 
hyn,  daliwyd  tyrfa  fawr,  y  rhai  a  gondemniwyd,  nid  yn  gymmaint  am 
losgi  Rhufain,  ag  am  gasineb  at  ddynolryw,"  &c.  {The  Annals,  B.  xv 
chap.  44.) 

Gwelir  fod  tystiolaeth  Tacitus  yn  profî  prif  ffeithiau  Crist- 
ionogaeth,  megys  (1,)  dechreuad  Cristionogaeth  yn  Jndea, 
(2,)  mai  Crist  oedd  ei  sylfaenydd,  (3,)  ei  fod  wedi  marw  o  dan 
raglawiaeth  Pontius  Pilat,  ac  (4,)  fod  Cristionogaeth  er  hyny 
wedi  llwyddo  cymmaint  nes  cyrhaedd  Ehufain,  lle  yr  oed<l  llu 
mawr  o  gredinwyr  yn  yr  Arglwydd  Iesu  yn  amser  Nero,  yr 
hwn  a  fu  farw  A.D.  68. 

c,)  Tystiolaeth  Plinij.  Yr  oedd  Pliny,  yr  ieuengaf,  yn 
lywodraethwr  Bithj^nia,  o  dan  yr  ymerawdwr  Trajan,  yn  A.D. 
103,  104.  Yr  oedd  yr  ymerawdwr  wedi  ei  gyfarwyddo  i 
wrthwynebu  pob  math  o  gymdeithasau  dirgelaidd;  dygodd 
hyn  ef  i  wrthwynebu  mewn  modd  llym  ac  egniol  gynnull- 
iadau  cymdeithasol  y  Ciistionogion.  Wrth  anfon  hanes  ei 
weithrediadau  i'r  ymerawdwr,  y  mae  yn  son  am  y  Cristionog- 
ion  fel  y  canlyn  : — 

"  Gan  adael  heibio  ar  hyn  o  bryd  bob  mesurau  yn  eu  herbyn,  yr  wyf  yn 
appelio  atoch  chwi  am  gyfar\vyddyd ;  oblegyd  ymddengys  i  mi  ei  fod  yn 

*  Fel  hyn  y  gwawdiai  eilunaddolwyr  y  rhai  wrthodentgydffurüo  âg  ofergoeledd 
yr  ocs. 


126 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


bwnc  ag  sydd  yn  mawr  deilyngu  ystyriaeth,  yn  neillduol  o  herwydd  y 
rhifedi  mawr  o  bobl  sydd  yn  agored  i  ddyoddef ;  oblegyd  y  mae  llawer  o 
bob  oedran,  ac  o  bob  sefyllfa,  yn  feibion  a  merched,  yn  cael  eu  cyhuddo. 
Ac  nid  i'r  dinasoedd  yn  unig  y  mae  haint  yr  ofergoeledd  yina  wedi 
cyrhaedd,  ond  i'r  trefl  llai,  ac  i'r  wlad.  Er  hyny,  ymddangosai  i  mi,  y 
gellid  ei  attal.  Y  mae  yn  sicr  fod  y  temlau,  y  rhai  oeddynt  bron  wedi  eu 
gadael,  yn  dechreu  cael  eu  mynychu  yn  well ;  ac  y  mae  y  defodau  cys- 
segredig,  ar  ol  oediad  hir,  yn  cael  eu  hadfywio.  Y  mae  aberthau  hefyd  yn 
cael  eu  prynu,  tra  am  dymhor,  nid  oedd  ond  ychydig  brynwyr.  Gan  hyny, 
mae'n  hawdd  dychymmygu  y  gellid  adferu  llawer,  os  caniateir  maddeuant 
i'r  rhai  edifeiriol."  * 

Cyfeirir  at  lytliyr  Pliny  er  dangos  fel  y  mae  yn  profì  gwirionedd 
hanesiaeth  y  Testament  Newydd.  Mewn  rhanau  ereill  o'i  lythyr, 
geilw  y  credinwyr  yn  Gristionogion,  a  dywed  eu  bod  yn  addoli 
Crist  fel  Duw,  ac  yn  ymgyfammodi  â'u  gilydd  i  ymattal  rhag 
llwon,  lladrad,  celwydd,  godineb,  a  phob  drygioni;  ac  yn  y 
dyfyniad  uchod,  ceir  fod  yr  efengyl  wedi  llwyddo  i  ennili 
lluoedd  o  bob  oed  a  sefyllfa  i'w  phroffesu  er  pob  erlidigaeth,  ac  i 
ddinystrio  eilunaddoliaeth,  o'r  bron,  o'r  wlad  ;  a'i  bod  wedi  bod 
yn  dylanwadu  fel  hyn  am  amser  maith,  oblegyd  dywed 
Pliny  fod  y  defodau  eilunaddolgar,  u  ar  ol  hir  oediad,  yn  cael 
eu  hadfywio" 

d,)  Tystiolaeth  Justin  Ferthyr.  Dywed  Justin  Ferthyr,  yr 
hwn  oedd  frodor  o  Palestina,  ac  a  anwyd  tua  diwedd  y  ganrif 
gyntaf,  fel  y  canlyn  am  lwyddiant  yr  efengyl :  — 

"  Nid  oes  un  genedl,  na  Groegwyr  na  barbariaid,  nac  unrhy  w  enw  arall, 
hyd  y  nod  y  rhai  hyny  ag  sydd  yn  crwydro  yn  llwythau  ac  yn  byw  mewn 
pabelli,  yn  mhlith  pa  rai  nid  oes  gweddiau  a  diolchiadau  yn  cael  eu 
hofîrymu  i'r  Tad  a  Chreawdwr  y  bydysawd,  yn  enw  yr  Iesu  croeshoel- 
iedig."    (Dialogue  with  TrypJio,  §  117.) 

Afreidiol  yw  ychwanegu  tystiolaethau  o'r  fath  hyn.  Y  maent  o'r  bron 
yn  ddirif.  Brithant  weithiau  Tertullian,  yr  hwn  a  ddywed  fod  "  Mooriaid 
a  Gaetuliaid  Affrica,  gororau  Yspaen,  amryw  o  genedloedd  Ffrainc,  rhanau 
o  Brydain  anhygyrch  i'r  Rhufeiniaid,  y  Samariaid,  y  Daciaid,  y  German- 
iaid,  a'r  Scythiaid,"  yn  perthyn  i  Grist;  a  thystiai  Clement  o  Alexandria, 
tra  yr  oedd  "  yr  athronwyr  yn  cael  eu  cyfyngu  i  wlad  Groeg,  a  chyda'u 
dysgyblion  eu  hunaiu,  na  wnaeth  athrawiaeth  Meistr  Cristionogaeth  aros 
yn  Judea,  megys  ag  y  gwnaetliai  athroniaeth  yn  Groeg,  ond  ei  bod  wedi 
cael  ei  gwasgaru  trwy  yr  holl  fyd,  yn  mhlith  pob  cenedl,  yn  mhob 


*  Colcmarìs  Christian  Antiquities,  pp.  18, 19. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


127 


ditiasa  plientref,  perthynol  i'r  Groegiaid  a'r  barbariaid,  gan  ddychwelyd 
teuluoedd  ac  unigolion,  a  dwyn  nid  ychydig  o'r  athronwyr  eu  hunain  i 
gofleidio'r  gwirionedd." 

Mae  y  gwahanol  ystyriaethau  hyn  gyda'u  gìlydd  yn  ar- 
ddangosiad  eglur  ac  anwrthwynebadwy  fod  erefydd  y  Beibl  yn 
sylfaenedig  ar  ffeithiau  hariesyddol,— yn  wiiionedd  diysgog, 
ac  "  yn  haeddu  pob  derbyniad." 

IV.  Cadauniiad  Darganfyddiadau  Diweddah  o  Ffbith- 

IAU  Y  BEIBL. 

Ni  chawn  yma  ond  cyfeirio  at  engraiíft  neu  ddwy,  er  dangos 
gwirionedd  a  chywirdeb  yr  Ysgrythyrau. 

I.  Darganfyddiad  Adfeìlion  Ninefeh.  Ystyrir  fod  Ninefeh 
wedi  syrthio  a  chael  ei  dinystrio  tua  612  mlynedd  cyn  Crist. 
Ni  chyfododd  mwy.  Ni  wyddai  Herodotus  (cyn  Crist  tua  440), 
ddim  mwy  yn  ei  chylch,  na  bod  y  fath  ddinas  wedi  bodoli 
unwaith  ar  làn  y  Tigris,  er  ei  fod  mae'n  debyg,  wedi  sangu  ar 
y  man  y  safasai  cyn  pen  dau  gan'  mlynedd  ar  ol  ei  dinystr. 
Nid  yw  Xenophon  (cyn  Crist  400),  yn  crybwyll  am  ei  henw, 
er  ei  fod  wedi  gwersyllu  gyda'i  ddeng  mil  Groegiaid  ar,  neu 
gerllaw  y  man  y  safasai.  Aeth  o'r  golwg  fel  hyn  yn  fuan  ac  yn 
llwyr,  nes  o'r  diwedd  y  dechreuodd  anffyddiaeth  ymhyfhau,  fel 
pe  na  buasai  y  fath  le  wedi  bodoli  erioed  mewn  gwirionedd. 
Ond  yr  oedd  pentyrau  o  wahanol  ddefnyddiau,  raegys  gwedd- 
illion  priddfemi,  a  llestri  priddion,  i'w  canfod  yma  a  thraw  yn 
y  parthau  lle  y  credid  y  safasai  Ninefeh  enwog  unwaith.  Y 
teithiwr  cyntaf,  yn  y  blynyddoedd  diweddaf  hyn,  yr  hwn  a 
ddarganfyddodd  rai  o  adfeilion  cyffiniau  Ninefeh,  oedd  Mr. 
Bich,  y  pryd  byny,  ^oruchwyliwr  Cwmpeini  yr  India  Ddwy- 
reiniol  yn  Baghdad,  tua'r  flwyddyn  1820.  Yn  1843,  appwviit- 
iwyd  Mr.  Botta  i  fod  yn  swyddog  ( consul J  Ffrengig  yn  Mosul, 
yr  hwn  a  ddygodd  yn  mlaen  y  gwaitho  glodddio  yn  Khorsabad, 
gerllaw  hen  safle  Ninefeh,  os  nad  yw  yn  rhan  o  honi,  Dargan- 
fyddodd  Mr.  Botta  ystafelloedd  ëang  o  dan  y  pentwr  adfeilion, 
gyda  llechau  mawrion  ynddynt,  ac  ar  y  rhai  hyn  luniau  teirw 
adeiniog  cerfìedig  â  phenau  dynol  ganddynt.  Ehwng  y  blyn- 
yddoedd  18-15  a  1850,  yr  oedd  Mr.  Layard  yn  dwyn  yn  mlaen  y 
cloddiadau  yn  y  parthau  dan  sylw,  a  daeth  o  hyd  i  weddillion 
ystafelloedd  èang,  a  phalasau  gorwych,  a  cherfluuiau  o'r  fath 
mwyaf  cywrain,  ac  ysgrifeniadau  a  chofnodiadau  o'r  fath 


123 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


mwyaf  pwysig.  Tan  y  deallir  ac  y  darllenir  y  cofnodiadau 
oll,  y  rhai  a  geir  ar  lechau  o  farmor  a  cheryg,  ac  wedi  eu 
hargraífu  ar  briddfeini,  fe  geir  darganfyddiadau  pwysig  eto,  y 
rhai  a  gadarnhant  hanesiaeth  yr  Hen  Destament.  Y  mae 
cyfres  faith  o  enwau  Beiblaidd  yn  dygwydd  yn  y  cofnodion 
hyn.  Yr  ydys  wedi  gallu  darllen  enwau  tri  o  freninoedd 
Iuddewig  yn  yr  ysgrifeniadau  Assyriaidd :  sef  eiddo  Jehu,  mab 
Khumri(Omri);  Menahem;  a  Hezeulah.  (Grwel  Dr.  W.  Smith'a 
Dictionary  of  the  Bible.  Art.  Nineyeh ;  a  Layarẅs  "  Nineyeh 
and  its  Remains"  a  "  Nineveh  and  Babylon") 

2.  Darganfyddiadau  ereill  yn  nghylch  Moab  a  Babilon.  Yn 
mis  Awst,  1868,  gwnaeth  y  Parch.  F.  Klein,  Cenadwr  i 
Eglwys  Loegr,  ond  Prwssiad  o  genedl,  ddarganfyddiad  pwysig 
yn  Moab.  Y  gwrthddrych  oedd  ddarn  mawr  o  golof-graig  ( a 
blach  basalt  stone J,  a  darganfyddwyd  ef  yn  ymyl  Dibon  (Esai. 
xv.  2),  ar  yr  ochr  Ddwyreiniol  i'r  Môr  Marw.  Yr  oedd  y  maen 
yn  3  troedfedd  a  10  modfedd  o  uchder,  2  droedfedd  o  lêd,  a  14 
modfedd  o  drwch;  ac  yn  hanner  gylchog  yn  y  pen  uchaf  a'r 
pen  isaf,  gydag  ysgrifen  Hebreig  mewn  llythyrenau  Phoenic- 
iaidd  wedi  ei  cherfio  arno.  Cynnwysai  34  o  linellau  uniawn  ar 
draws  y  gareg,  tua  modfedd  a  hanner  y  naill  oddiwrth  y 
llall.  Dechreua  gyda'r  geiriau, — "Myfi  Mesa  wyf  fab  i 
Chemoshgad,  brenin  Moab,  y  Dlboniad."  Gosododd  Mesa 
y  gof-golofn  i  fyny  fel  arwydd  o'i  ddiolchgarwch  i  Chemos  am 
ryddhau  ei  wlad  oddiwrth  ei  goresgynwyr.  Crybwyllir  am 
Mesa  yn  y  Beibl  (2  Bren.  i.  2,  iii.  4,  5),  ac  yr  oedd  yn  gydoeswr 
â'r  prophwyd  Eliseus,  a  Jehosaphat,  brenin  Juda,  ac  Ahab, 
Ochozias,  a  Joram,  breninoedd  Israel.  Y  mae  y  drydedd  a'r 
bedwaredd  bennod  yn  yr  Ail  Breninoedd,  yn  rhoddi  hanes 
manwl  am  ryfelgyrch  unol  Joram  a  Jehosaphat  yn  erbyn 
Mesa,  brenin  Moab.  Y  mae  yr  ysgrifen  ar  y  gareg  hefyd  yn 
cyfeirio  at  ymdrech  Mesa  yn  erbyn  brenin  Israel,  ac  yn  enwi  y 
trefì  a'r  temlau  a  adeiladasid  gan  Mesa,  ac  a  gyssegrasid 
ganddo  ef  i  Chemos,  duw  cenedlaethol  y  Moabiaid.  Y  mae  yr 
oes  i'r  hon  y  pei  thyn  y  gof-golofn  hon  yn  cael  ei  phenderfynu 
trwy  gydgordiad  yr  hyn  a  ysgrifenwyd  arni  á  hanesiaeth 
luddewig;  dyddia  naw  canrif  cyn  y  cyfnod  Cristionogol,  ac  y 
mae  yn  agos  i  gan'  mlynedd  yn  ddiweddarach  na  theyrnasiad 
Solomon.  Y  mae  y  llythyrenau  Phoeniciaidd  yn  arddangos 
rhyw  neillduolion  henafol  nad  ydynt  i'w  canfod  i'r  un  graddau 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


129 


mewn  unrhyw  gof-golofn  Phoeniciaidd  ag  sydd  eto  yn  adna- 
byddus.  Y  mae  yr  ysgrifen,  modd  bynag,  yn  ddarllenadwy 
gyda  sicrwydd  annherfynol  o'r  braidd,  gan  fbd  pob  gair  yn 
cael  ei  wahaniaethu  gydag  attalnod,  ac  y  mao  yr  holl 
frawddegau  jrn  cael  eu  dosbarthu  gyda  llinellau  unionsyth 
fvertical  linesj.  Y  mao  yr  iaith,  gydag  ychydig  o  wahan- 
iaeth  llythyronol,  yn  Hebraeg  bur.  (Gwel  y  Bibiiotheca 
Sacra,  1870;  y  B.  &  F.  Ev.  Beviewy  1871;  I)r.  Ginsburg'ê 
Moabite  Stone  ;  a'r  Traethodydd,  1876.) 

Cawn  engraiíft  arall  o  gywirdeb  hanesyddol  y  Beibl  yn 
narganfyddiad  Syr  Henry  Eawlinson,  yn  1854,  yn  nghylch 
llywodraethwyr  Babilon  yn  amser  ei  chwymp  : — 

u  Yr  ydym  yn  darllen  yn  Daniel  v.  30,  pan  gymmerodd  Darius  Babilon, 
focl  Belsassar,  ei  brenin,  yn  y  ddinas,  ac  mai  *  y  noson  hono  y  lladdwyd 
BeLsassar,  brenin  y  Caldeaid.'  Ond  y  mae  Herodotus,  yr  hanesydd  Groeg- 
aidd,  yn  ein  hysbysu  mai  enw  brenin  Babilon  oedd  Labynetus ;  ei  fod  ef 
yn  absennol  pan  gymrnerwyd  y  ddinas  ;  ei  fod  wedi  ceisio  noddfa  yn 
Borsippa;  fod  Cyrus  wedi  ymosod  arno  yno,  ei  ddal,  a'i  ddiosg  o'i  urddas 
breninol,  ond  ei  fod  wedi  caniatâu  iddo  ymneillduo  a  threulio  gweddill  ei 
fywyd  mewn  heddwch  mewn  rhy  w  le  arall.  Y  mae  y  ddwy  dystiolaeth 
yn  ymddangos  yn  gwrthddweyd  eu  gilydd,  ac  y  mae  yn  ymddangos  fod  yn 
rhaid  gwadu  anrhydedd  gwirionedd  hanesyddol,  naill  ai  i  Daniel  neu  i 
Herodotus. 

u  Fel  hyn  y  safai  y  pwnc  hyd  1851,  pan  y  darfu  i  Syr  Henry  Rawlinson, 
yr  ysgolliaig  Dwyreiniol  enwog,  ddarganfod  yn  ei  ymchwiliadau  Dwyrein- 
iol,  un  o'r  rholfeini  (cylinders)  hyny,  ar  y  rhai  yr  arferid  ysgrifenu 
cofnodion  hanesyddol  mewn  llythyrenau  saeth-ffurf  (cuneiform  character) 
gan  yr  hynafiaid.  Wedi  darllen  yr  ysgrifen  ar  y  gweddillyn  henafol  hwn, 
canfyddwyd  fod  yn  amser  cwymp  Babilon,  y  cyfeirir  ato  gan  Daniel  a 
Herodotus,  dclau  frenin  ar  yr  ymerodraeth,  tad  a  mab ;  ac  fel  hyn  gallwn 
ddeall  fod  Herodotus  yn  son  am  y  tad,  yr  hwn  a  ddiangodd,  a  Daniel  am  y 
mab,  yr  hwn  a  laddwyd. 

"  Y  mae  y  ffaith  hon,  pa  un  oedd  o'r  blaen  yn  anadnabyddus,  nid  yn 
unig  yn  cyssoni  y  prophwyd  a'r  hanesydd,  ond  y  mae  hefyd  yn  egluro  yr 
hyn  pe  amgen  a  fuasai  yn  anegluradwy,  sef  addewid  Belsassar  i'r 
prophwyd,  os  gallai  efe  egluro  yr  ysgrifen  ar  y  mur,  y  gwnelai  efe  ef  yn 
drydydd  llywodraethwr  yn  y  deyrnas.  (Dan.  v.  16.)  Yn  awr,  paham  na 
wnaed  ef  yn  ail  lywodraethwr,  ìnegys  y  gwnaethid  Joseph  o  dan  amgylch- 
iadau  cyffelyb  yn  yr  Aifft?  (Gen.  xli.  40—43.)  Y  mae  y  rholfacn  yn 
ateb  y  gofyniad.  Yr  oedd  dau  frenin  yn  Babilon,  ac  felly  ni  allai  y  llo 
agosaf  i'r  orsedd  fod  ond  y  drydedd  lywodraeth  yn  y  deymas.  Ychydig 
amser  cyn  y  darganfyddiad  hwn,  pa  un  sydd  mewn  modd  mor  fuddygol- 
iaethus  yn  cyssoni  y  gwrthddywediad  ymddangosiadol,  yr  hyn  i  rai 
I 


130 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


personau  a  daflai  amheuaeth  ar  gywirdeb  Daniel,  yr  ysgrifenasai  Mr.  F. 
W.  Newman  y  geiriau  hyn  yn  Ngeirlyfr  Kitto :  *  Ni  wna  un  dybiaeth 
gyssoni  yr  hanes  hwn  â'r  llall.'  Y  mae  hon  yn  wers  addysgiadol,  yn  ein 
dysgu  i  roddi  ymddiried  yn  yr  ysgrifenwyr  santaidd  am  gywirdeb,  hyd  y 
nod  pe  byddem  yn  analluog  i  esbonio  ífeithiau  a  ymddangosent  fel  pe 
byddent  yn  gwadu  ei  gywirdeb."  * 

V.   Llwyddiant    Cbistionogaeth    yn  ngwyneb  pob 

GWRTHWYNEBI AD . 

Y  mae  tystiolaeth  y  Testament  Newydd  i  lwyddiant  cyflym 
a  synfawr  yr  efengyl,  yn  cael  ei  chadarnhau  gan  dystiol- 
aethau  Tacitus,  Pliny,  Justin  Ferthyr,  ac  ereill,  y  rhai  y 
cyfeiriwyd  atynt  yn  fiaenorol.  Fe  lwyddodd  Cristionogaeth 
heb  gyfoeth  nac  awdurdod  ddaearol,  heb  nawdd  y  llywodraeth 
wladol  na  ffafr  dysgedigion  y  byd,  heb  wenieithio  i  falchder  yr 
oes  nac  addaw  hawddfyd  bydol  i'w  chofieidwyr;  ond  hi  a 
lwyddodd  er  ei  bod  yn  gwrthwynebu  pechod  yn  mhoh  agwedd 

0  hono,  ac  yn  mhawh, — er  ei  bod  yn  hawlio  derbyniad  fel 
yr  unig  wir  grefydd,  —  er  iddi  gyfarfod  â  phob  gwrthwynebiad 
a  allai  uffern  ddyfeisio,  neu  y  ddaear  ei  ddangos, — er  y 
rhwystrau  hyn  oll  hi  a  aeth  rhagddi  yn  fuddygoliaethus, 
gan  droi  erlidwyr  yn  gyfeillion,  a'u  dwyn  yn  weision  ufydd 

1  Grist  Iesu. 

O  dan  yr  amgylchiadau,  yr  oedd  llwyddiant  Cristionogaeth 
yn  brawf  o'i  Dwyfoldeh.  Y  mae  yn  hawdd  cyfrif  am  lwydd- 
iant  crefyddau  ereill  ar  dir  gwahanol.  Nid  ydyw  paganiaeth 
amgen  na  dyfais  Satan  a  chalon  ddrwg  dyn  er  cadw'r  byd  yn 
dawel  yn  ei  bechod.  Yr  oedd  Mahometaniaeth  wedi  ei 
chyfaddasu  i  ddyn  yn  ei  gyflwr  annychweledig.  Nid  oes 
eisieu  i  ddyn  gael  ei  aileni,  a  hunanymwadu,  a  marwhau 
gweithredoedd  y  cnawd,  i  fod  yn  Pahometaniad.  Yr  oedd 
Mahomet  wedi  trefnu  ei  grefydd  i  ateb  i  natur  lygredig  trigol- 
ion  Asia.  Defnyddiai  y  cleddyf  hefyd  pan  allai  i  orfodi 
dynion  i  droi  yn  Fahometaniaid ;  ac  addawai  nefoedd  o 
drythyllwch  a  chnawdolrwydd  i'w  holl  ganlynwyr.  Y  mae 
Pabyddiaeth  hefyd  wedi  ei  chyfaddasu  i  ateb  dyn  yn  ei 
lygredd.     Cristionogaeth  wedi  ei  llygru  ydyw,  er  arwain 

4  Gwel  gyfrol  fechan  nodedig  o  werthfawr  a  dyddorol,yr  hon  a  elwir  "Historical 
Illustrations  ofthe  Old  Testament,  by  the  Rev.  G.  Rawiinson,  M.A.,"  yn  yr  hon  y 
ceir  amryw  o  engreifftiau  cyffelyb,  a  lluoedd  o  brcfion  o  hanesiaeth  baganaidd  yn 
cadarnhau  ac  yn  egluro  hanesyddiaeth  yr  Ilen  Destament :  "  The  Freeman"  am 
Chwefror  25ain,  1870,  tudal.  159:  "Ritto's  Cyclopcedia,"  gan  Alexander,  a  "Z>r. 
William  Smith's  Dictionary  ofthe  Bible,"  o  dan  y  gwahanol  eiriau. 


y  BEIBL  a'i  ddeiionci  iad . 


131 


eneidiau  i  gaethiwed.  Ond  nid  felly  yr  oedd  gydag  efengyl  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist.  Darfu  i  ychydig  Iuddewon  tlodion  dinod, 
y  rhai  a  erlidid  o  wlad  i  wlad,  ac  a  ddirmygid  fel  canlynwyr 
drwgweithredwr  croeshoeliedig,  trwy  gyhoeddi  hanos  y  person 
rhyfeddol  hwnw  a  arddelent  fel  eu  Blaenor,  aílonyddu  a 
thrawsnewid  y  byd.  Yr  oedd  eilunaddoliaeth  Groeg  a  Rhuf- 
ain  yn  syrthio  o  flaen  grym  eu  cenadwri.  Yr  oedd  rhyw 
swTyn  yn  eu  geiriau  fel  na  allai  dynion  eu  gwrthsefyll ;  yr  oedd 
goleuni  a  grym  yn  perthyn  iddynt,  fel  yr  oedd  dynion  yn 
teimlo  wrth  eu  gwrando  fod  gwawr  o'r  uchelder  wedi  tori 
arnynt,  a  llyffetheiriau  eu  rhagfarn  yn  cael  eu  dryllio,  a  baich 
eu  heuogrwydd  yn  cael  ei  symmud.  Yr  oedd  eu  hymadroddion 
yn  aileni  eu  gwrandawyr,  a'u  dwyn  i  arddel  Crist  croeshoel- 
ìedig,  ac  i  geisio  gwlad  well  a  dedwyddwch  tragywyddol  yn  y 
nef. 

Pan  gofiom  am  yr  amgylchiadau  o  dan  ba  rai  y  llafuriai  yr 
apostolion  a  phregethwyr  cyntaf  yr  efengyl,  y  rhai  oeddynt 
heb  gyfoeth  i  lwgrwobrwryo,  nac  awdurdod  i  ddychrynu,  na 
godidowgrwydd  ymadrodd  i  ddenu  eu  gwrandawyr  (pe  buasai 
eu  crefydd  yn  caniatâu  y  fath  arfau) ;  yn  erbyn  llwyddiant  pa 
rai  yr  oedd  gallu  yr  awdurdod  wladol,  a  dylanwad  crefyddau 
sefydledig  y  byd,  a  rhagfarn  a  llygredd  eu  gwrandawyr  yn 
mhob  gwlad ;  pan  gotlom  y  pethau  hyn,  meddwn,  yn  nghyda 
chymmeriad  a  dyoddefìadau  y  tystion,  rhaid  i  ni  gredu  fod  y 
fath  genadwri  o  Dduw. 

Mae'n  wir  nad  oedd  ganddynt  lawer  o  gyfoeth  daearol  i 
ymadael  ag  ef  er  mwyn  eu  crefydd,  eto  yr  oedd  ganddynt 
lawer  i'w  golli.  Yr  oeddynt  yn  gallu  colli  hawddfyd  bywyd,  a 
hoffder  perthynasau,  a  mwyniant  cartref,  er  mwyn  achos 
Crist ;  yr  oeddynt  yn  gallu  dyoddef  arteithiau  a  fnangellau,  a 
chaethiwed  carcharau,  a  gwaedu  o  dan  ddwylaw  y  dienyddwr  ; 
yr  oeddynt  yn  gallu  marw  yn  ewyllysgar,  er  hyrwyddo 
llwyddiant  yr  efengyl  a  bregethent  yn  y  byd.  Nis  gellir 
rhoddi  cyfrif  boddhaol  am  lwyddiant  Cristionogaeth  o  dan  y 
fath  amgylchiadau,  ond  ar  dir  ei  gwirionedd  a'i  Dwyfoldeb. 

VI.  Gellir  Profi  eod  Llyfrau  y  Beibl  ar  gael  o'b, 
Dechbeuad.  • 

Nid  llyfr  wTedi  cael  ei  ddwyn  i  fôd  yn  ddiweddar  yw  y  Beibl, 
ond  gellir  profi  fod  ei  ysgrifeniadau  ar  gael  o'r  amser  y 
proíîesant  fod  wedi  cael  eu  hysgrifenu.     Cyfeiriwyd  yn  barod 


132 


Y  BEIBL  A  I  DDEHOÎs  GLIAD . 


at  fodolaeth  pum'  llyfr  Moses  yn  nhafodiaith  y  Samariaid,  at  y 
Septuagint,  ac  at  dystiolaeth  Josephus  i  lyfrau  yr  Hen  Desta- 
ment ;  ac  am  lyfrau  y  Testament  Newydd,  dangoswyd  fod  y 
rliai  hyn  yn  cael  eu  dyfynu  fel  gair  Duw  gan  yr  ysgrifenwyr 
Cristionogol  cyntaf — eu  bod  wedi  cael  eu  casglu  yn  gyfrol  er 
yn  foreu — eu  bod  yn  cael  eu  darllen  a'u  hegluro  yn  nghynnull- 
iadau  y  Cristionogion — fod  rhifrestrau  o  honynt,  ac  esboniadau 
arnynt  yn  cael  eu  cyhoeddi  yn  dra  boreu — a  bod  gwrthwyneb- 
wyr  Cristionogaeth  yn  cydnabod  fod  y  pedair  efengyl  sydd  yn 
awr  yn  ein  meddiant  ni,  yn  cynnwys  y  ffeithiau  ar  ba  rai  y  mae 
Cristionogaeth  wedi  cael  ei  sylfaenu.  (Gwel  Pen.  II.  Y 
Canon,  netj  Lyeratj  y  Beibl.) 

Mae  rhywbeth  ag  sydd  yn  ymddangos  megys  yn  wyrthiol  yn 
nghadwraeth  y  Beibl  yn  y  byd.  Mae'n  debyg  i  Manasseh  yn 
nechreuad  ei  deyrnasiad,  pan  oedd  yn  ceisio  diddymu  addoliad 
y  Jehofah  a  sefydlu  eilunaddoliaeth,  ddinystrio  yr  holl  gopiau 
o'r  ddeddf  ag  y  gallai  gael  gafael  arnynt.  Er  iddo  gael  ei 
ddychwelyd  at  Dduw  cyn  marw,  eto  ni  allai  yn  ngweddill  ei 
einioes  ddadwneyd  y  drwg  a  gyflawnasai.  Ar  ei  ol,  cawn 
Amon  yn  esgyn  i'r  orsedd,  yr  hwn  oedd  mor  greulawn  a  thra- 
haus  fel  y  lladdwyd  ef  gan  ei  weision  ei  hun,  yn  mhen  y  ddwy 
flynedd  ar  ol  iddo  ddechreu  teyrnasu.  (2  Bren.  xxi.)  Yr  oedd 
hefyd  yn  eilunaddolwr  selog,  ac  }Tn  wrthwynebwr  i  gyfraith  y 
Duw  byw.  Erbyn  hyn,  y  mae  gair  Duw  wedi  myned  yn  brin 
yn  y  wlad,  oblegyd  pan  ddarganfyddoddyrarchoffeiriad  Hilciah, 
yn  nheyrnasiad  Josiah  fab  Amon,  lyfr  y  gyfraith  yn  nhý  yr 
Arglwydd,  fe  achosodd  gyffro  annhraethol,  a  bu  yn  foddion  i 
ddwyn  oddi  amgylch  ddiwygiad  pwysig.  (2  Bren.  xxii.  xxiii. 
2  Chron.  xxxiv.)  Yn  nghanol  y  difrod  ar  air  yr  Arglwydd,  yr 
hwn  a  gymmerasai  le  yn  nheyrnasiad  Manasseh  ac  Amon, 
gogwyddodd  Ysbryd  Duw  ryw  offeiriad  duwiol  i  guddio  copi  o 
lyfr  y  gyfraith  mewn  rhyw  ddirgelfa  yn  y  deml,  yr  hwn 
yn  awr  a  ddygwyd  i'r  goleu. 

Yn  yr  adeg  a  gymmerodd  lerhwng  Malachi  a  Ioan  Fedydd- 
iwr,  tua'r  flwyddyn  170  cyn  Crist,  yr  ydym  yn  cael  Antiochus 
Epiphanes,  brenin  Syria,  yn  amcanu  dinystrio  Ysgrytlryrau 
yr  Hen  Destament,  a  difodi  crefydd  y  Duw  byw  o  blith  yr 
Iuddewon.  Gorfododd  lawer  o'r  Iuddewon  i  gydffurfio  â 
defodau  eilunaddolgar.  Darfu  i'w  genadon  beri  i  aberthau  i 
eilunod  gael  eu  hoffrymu  yn  y  deml ;  "  Ac  a  arogldarthasant 
yn  nrysau  y  tai,  ac  yn  yr  heolydd  :  ac  a  rwygasant  lyfrau  y 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


133 


gyfraith,  y  rhai  a  gawsant  hwy,  ac  a'u  llosgasant  â  thân.  A 
pha  le  bynag  y  ceid  llyfr  y  cyfammod  gyda  neb,  neu  os  cytunai 
neb  â'r  gyfraith,  efe  a  leddid  wrth  orchymyn  y  brenin." 
(Apocrypha.  1  Maccabeaid,  i.  55 — 57.)  Ond  ni  allai  hwn,  er 
ei  holl  greulondeb,  ddinystrio  gair  y  by wyd  ;  yr  oedd  Brenin  y 
breninoedd  yn  gwylied  symmudiadau  Antiochus,  ac  yn  diogelu 
ei  air  er  mwyn  iachawdwnaeth  y  byd. 

Yn  nechreu  y  bedwaredd  ganrif  o'r  cyfnod  Cristionogol, 
cawn  Diocletian,  yr  ymerawdwr  Ehufeinig,  yn  gwneyd  cynnyg 
beiddiol  i  ddinystrio  Cristionogaeth,  trwy  ddifodi  yr  Ysgryth- 
yrau.  Yn  Chwefror,  A.D.  303,  cyhoeddwyd  y  gyfraìth  gan- 
lynol : — "  Y  mae  cynnulliadau  y  Cristionogion  i  addoli  Duw  i 
gael  eu  gwahardd,  yr  addoldai  Cristionogol  i  gael  eu  bwrw  i 
lawr,  a  phob  copi  o'r  Beibl  i  gael  ei  losgi ;  y  mae  y  Cristionog- 
ion  sydd  mewn  swyddi  o  anrhydedd  ac  urddas  i'w  colli,  oddi 
eithr  iddynt  wadu  eu  ífydd.  Mewn  ymchwiliadau  cyfreithiol, 
gellir  defrryddio  yr  artaith  (torture)  yn  erbyn  yr  holl  Gristion- 
ogion  o  bob  gradd ;  a  bydd  i  Gristionogion  o  sefyllfaoedd  îs, 
golli  eu  hawliau  fel  dinesyddion  a  gwŷr  rhyddion  ;  a  bydd 
caethion  Cristionogol,  tra  y  parhaont  yn  Gristionogion,  yn 
analluog  i  dderbyn  eu  rhyddid."* 

Achosodd  y  ddeddf  hon  erlid  ofnadwy,  a  dyoddefìadau 
annhraethol  i  blant  Duw  ;  a  dinystriwyd  llu  dirif  o  gopiau  o'r 
Ysgrythyrau  ;  ac  yn  wir,  pe  llwyddasai  Diocletian  i  ddinystrio 
yr  holl  ysgrifeniadau  cyssegredig,  mae'n  anhawdd  canfod  pa 
fodd  y  gallasai  Cristionogaeth  gadw  ei  hun  mewn  bodolaeth. 
Ond  yr  oedd  Diocletian  yn  annghofìo  fod  eisieu  caniatâd  a 
chydsyniad  y  Goruchaf,  cyn  y  gallasai  ddifodi  ei  air  ef; 
buasai  mor  hawdd  iddo  attal  yr  haul  rhag  gwasgaru  ei 
belydrau,  a  diddymu  amcanion  grasol  Duw  gyda  golwg  ar 
y  byd. 

Nid  ydyw  y  Beibl  wedi  derbyn  y  gefnogaeth  a  ddylasai  gan 
y  rhai  a  brofTesent  eu  bod  yn  gredinwyr  ynddo.  Mae  yr 
eglwys  Babaidd  wedi  ymddwyn  tuag  ato,  fel  pe  buasai  yn 
beryglus  i'r  werin  ymwneyd  âg  ef,  ac  wedi  ymdrechu  attal  ei 
ddylanwad  iachus  a  santaidd. 

Yn  ngwyneb  y  ffeithiau  hyn,  y  mae  bodolaeth  y  Beibl 
heddyw  yn  syndod  i  ni,  ac  yn  awgrymu  ei  Ddwyfoldeb,  a'i  fod 
o  werth  anmhrisiadwy  yn  ngolwg  Duw,  gan  ei  fod  wedi  ei 
gadw  a'i  ddiogelu  yn  mhob  ystorm.     Y  mae  llyfrau  santaidd 

*  Neander's  Church  Hist.y  Rose's  Transl.  vol.  i.  p.  150. 


134 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


yr  ÀifFtiaid  a'r  Caldeaid,  a  chenedloedd  henafol  ereill,  wedî 
myned  ar  goll,  er  na  cheisiwyd  erioed  eu  dyfetha  fel  y  gwnaed 
â  llyfrau  y  Beibl.  Y  mae  mwy  na  thair  mil  o  flynyddoedd  er 
pan  ysgrifenwyd  y  cyntaf  o  lyfrau  y  Beibl,  ac  yn  agos  i  ddwy 
fil  er  pan  ysgrifenwyd  y  diweddaf  o  honynt ;  ac  eto,  nid  oes  yr 
un  o  honynt,  os  oes  yn  wir  gymmaint  a  brawddeg  o  un  o 
honynt,  wedi  myned  ar  goll !  Ni  fuasài  Duw  yn  diogelu 
cadwraeth  y  fath  lyfr,  oni  buasai  mai  ei  air  ef  ydyw,  yr  hwn 
sydd  i  achub  a  santeiddio  y  byd. 
Yn  ngwyneb  yr  j^styriaethau  hyn,  yr  ydynr  yn  casglu — Na 

ELLIE,  CYERIF  YN  EODDHAOL  AM  FODOLAETH  A  DYLANWAD 
CREFYDD  Y  BEIBL  YN  Y  BYD,  OND  AR  DIR  EI  DWYFOLDEB. 

1.  Nis  gallwn  gyfrifam  y  ffaith  o'í  bodolaethy  ond  ar  yr  ystyr- 
iaeth  o'i  gwirionedd  hanesyddol. 

Ehaid  cyfrif  am  ei  bodolaeth  ryw  fodd ;  gallwn  olrhain  yn  ol 
ei  chofnodion  am  yn  agos  i  dair  mil  o  flynyddoedd;  y  mae 
yr  Iuddewon  wedi  arfer  cydnabod  yn  mhob  oes  mai  yr  Hen 
Destament  a  roddodd  fodolaeth  i'w  defodau  neillduol,  fel  y 
gwna  Cristionogion  gyda  golwg  ar  y  Testament  Newydd; 
a  pha  fodd  y  gallwn  gyfrif  am  ddefodau  y  ddeddf  ac 
ordinhadau  yr  efengyl,  am  gadwraeth  y  Sabbath  gan  yr 
Iuddewon,  a  dydd  yr  Arglwydd  gan  Gristionogion,  heb  gyd- 
nabod  gwirionedd  hanesyddol  y  Beibl  ? 

2.  Nis  galhun  gyfrif  am  y  Beibl  fel  dadguddiad  gogoneddus, 
ond  ardir  ei  Ddwyfoldeb. 

Pa  fodd  y  gallasai  dynion  ysgrifenu  yr  hyn  a  gofnodir  yn 
y  Beibl  am  Dduw  a  dyn,  y  byd  hwn  a'r  byd  a  ddaw,  yr 
hyn  sydd  yn  annhraethol  ragorach  na  dim  a  lefarwyd  neu  a 
ysgrifenwyd  erioed  gan  yr  athronyddion  doethaf,  os  na  dder- 
byniasant  gymhorth  a  chyfarwyddyd  uwch  a  rhagorach  nag 
a  dderbynia  dyn  wrth  ysgrifenu  ei  gynnyrchion  ei  hun  ? 

3.  Nis  gallum  gyfrif  am  ddylaniuad  a  llwyddiant  crefydd  y 
Beibl,  ond  ar  yr  ystyriaeth  ó*i  Dwyfoldeb. 

Yr  oedd  ei  llwyddiant  yn  ngwyneb  pob  rhwystr  yn  dangos 
fod  ei  hawdwr  yn  gryfach  na  daear  ac  uffern,  ac  nas  gellir 
diddymu  ei  amcanion  grasol  ef.* 

*  Gwel  Br.  Pye  (Smií/i's  First  Lines  ;  Hodge's  Outlines  of  Theology;  Br.  HM's 
Lectures,  vol.  i. ;  Paley's  Evidences ;  Horne's  Introduction,  vol.  i. ;  Boddridge's 
Lectures,  111—129  ;  Br.  Angus's  Bible  Hand-Book;  Butler's  Analogy,  Part  II.  chap. 
vii.  :  An  Essay  on  the  Inspiration  of  the  Holy  Scriptures,  by  John  Dick,  A.M.; 
Rawlinsoris  Historical  Evidence  of  the  Truth  of  the  Scripture  Records,  being  the 
Bamptun  Lccturefor  1859. 


PENNOD  V. 


Y   GWAHANOL   FFYRDD   TRWY   BA   RAI   YR  AMLYGAI   DUW  FA 
EWYLLYS   I'R  BYD. 


Y  CYNNWYSIAD. 

1.  Weithiau  trwy  seiniau  geiriol  a  hyglyw.  II.  Trwy  Angylion. 
III.  Trwy  Freuddwydion  a  Oweledigaethau.  IV.  Trwy  yr  Urim 
a*r  Thummim — Gwahanol  dybiau  am  yr  Urim  aW  Thummim. 
V.  Tmoy  ei  Fab.  VI.  Trwy  Ysbrydoli  ci  Weision — Nodiad  yn 
nghylch  Saul  ayr  Ddewines. 

Dywedir  wrthym  yn  Hebreaid,  pen.  i.  adn.  1,  2,  fod  Duw 
wedi  amlygu  ei  ewyllys  i'r  byd  ar  wahanol  adegau,  mewn 
amrywiol'ranau  a  gwahanol  ífyrdd  :  uDuw,  wedi  iddo  lefaru 
lawer  gwaith  a  llawer  modd,  gynt  wrth  y  tadau  trwy  y 
prophwydi,  yn  y  dyddiau  diweddaf  hyn,  a  lefarodd  wrthym  ni 
yn  ei  Fab  ;  yr  hwn  a  wnaeth  efe  yn  etifedd  pob  peth,  trwy  yr 
hwn  hefyd  y  gwnaeth  efe  y  bydoedd." 

Yn  awr,  sylwn  yn  fyr  ar  y  gwahanol  ífyrdd  trwy  ba  rai  y 
dysgai  Duw  ei  greaduriaid  rhesymol : — 

I.   Weithiau  gwnai  hyn  trwy  seiniau  llefarol  a 

CHLYWADWY. 

Nid  ydym  yn  gwybod  pa  fodd  y  cynnyrchid  y  seiniau,  ond 
nid  oes  dim  yn  anmhossibl  i'r  Creawdwr. 

1.  Fe  alwodd  Duw  ar  Adda,  ac  fe  lefarodd  wrtho. 

"  A'r  Arglwydd  Dduw  a  alwodd  ar  Adda,  ac  a  ddywedodd  wrtho,  Pa  le 
yr  wytti?"  (Gen.  iii.  9-19.) 

2.  Dywedir  <V  Arghuydd-  lefaru  wrth  Moses  oddiar  y 
drugareddfa. 

"  Ac  fel  yr  oedd  Moses  yn  myned  i  babell  y  cyfarfod  i  lefaru  wrth 
Dduw ;  yna  efe  a  glywai  laia  yn  llefaru  wrtho  oddiar  y  drugareddfa,  yr 
hon  oedd  ar  arch  y  dystiolaeth,  oddi  rhwng  y  ddau  gerub,  ac  efe  a  ddywed- 
odd  wrtbo."    (Num.  vii.  89.) 


136 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


0  herwydd  yr  atebion  a  roddai  Duw  oddiar  y  drugareddfa, 
gelwid  y  Cyssegr  santeiddiolaf  [Debir — Tai),  Yr  Oracl  ;  gwel 
1  Bren.  vi.  5,  16,  19—22,  xiii.  6.  2  Chron.  iv.  20.  "  Y 
Gafell,"  sef  hyfrydgell,  a  geir  am  dano  yn  y  Beibl  Cymraeg, 
a'r  "  oracle"  yn  y  Beibl  Seis'nig.  Tybia  Dr.  Henderson, 
Dr.  S.  Lee,  a  beirniaid  ereill,  mai  ei  ystyr  yw,  y  lle  oV  hwn  y 
llefarai  Duw  ei  oraclau,  neu  Ye,  Oraclfa,  gan  ei  fod  yn  deillio 
o'r  ferf  dabar  (-i3-r):=llefaru. 

3.  Fe  alwoád  Duw  ar  Samuel  mewn  llais. 

"  Yna  y  galwodd  yr  Arglwydd  ar  Samuel,  dywedodd  yntau,  "Wele  fi : 
A'r  Arglwydd  a  alwodd  eilwaith,  Samuel.  A  Samuel  a  gyfododd,  ac  a  aeth  at 
Eli,  ac  a  ddywedodd,  Wele  fì  :  canys  gelwaist  arnaf .  Yntau  a  ddywedodd, 
Na  elwais,  fy  mab  ;  dychwel  a  gorwedd.  A'r  Arglwydd  a  alwodd  Samuel 
di achef n ,  y  drydedd  waith,  ac  ef e  a  gyf  ododd ac  a  aeth  at  Eli,  ac  a  ddy wedodd, 
"Wele  fì  :  caDys  gelwaist  arnaf .  A  deallodd  Eli  mai  yr  Arglwydd  a  alwasai  ar  y 
bacbgen.  A  daeth  yr  Arglwydd,  ac  a  safodd,  ac  a  alwodd  megys  o'r  blaen, 
Samuel,  Samuel.  A  dywedodd  Samuel,  Llefara :  canys  y  mae  dy  was  yn 
clywed.  A  dywedodd  yr  Arglwydd  wrtb  Samuel,  Wele  fì  yn  gwneuthur 
pethyn  Israel,  yr  bwn,  pwy  bynag  a'i  clywo,  fe  a  ferwina  ei  ddwy  glust 
ef."    (1  Sam.  iii.  4,  6,  8,  10,  11.) 

4.  Anrhydeddodd  y  Tad  ei  Fab  hefyd  tnuy  lefaru  oV  nef. 

"  Ac  wrele  lef  o'r  nefoedd  yn  dywedyd,  Hwn  yw  fy  anwyl  Fab,  yn  yr 
hwn  y'm  boddlonwyd.  Ac  efe  eto  yn  llefaru,  wele,  cwmmwl  goleu  a'u 
cysgododd  hwynt ;  ac  wele,  lef  o'r  cwmmwl  yn  dy wedyd,  Hwn  yw  fy 
anwyl  Fab,  yn  yr  hwn  [y'm  boddlonwyd  ;  gwrandewch  arno  ef.  0  Dad, 
gogonedda  dy  enw.  Yna  y  daeth  llef  o'r  nef,  Mi  a'i  gogoneddais,  ac  a'i 
gogoneddaf  drachefn."    (Mat.  iiL  17,  xvii.  5.    Ioan  xii.  28.) 

II.  Weithiatj  trwy  gyfrwng  Cenadon  Neeol. 

Gynt  byddai  angylion  yn  ymddangos  i  ddynion.  Ymddangos- 
osent  ar  ffurf  ddynol ;  rai  prydiau  nid  oedd  dim  neillduol  i'w  gan- 
íbd  yn  eu  hymddangosiad ;  pe  amgen,  ni  allasai  dynion  eu  lletya 
yn  ddiarwybod.  (Heb.  xiii.  2.)  Pa  un  a  ydyw  angylion  yn 
feddiannol  ar  gyrph  sylweddol,  tebyg  i  ddefnydd  goleuni,  fel 
yr  oedd  Dr.  Doddridge  a  Dr.  Pye  Smith  yn  cael  eu  tueddu  i 
gredu,  neu  a  oedd  cynnyrchiad  eu  cyrph  neu  y  cyfryngau  trwy 
ba  rai  y  cymdeithasent  â  dynion  yn  hollol  wyrthiol,  nis 
gallwn  benderfynu ;  mae  rhywbeth  yn  ymddangos  yn  wyrth- 
iol  yn  eu  symmudiadau,  gan  y  sonir  am  danynt  yn  ym- 
ddangos  fel  dynion,  yn  bwyta,  yn  esgyn  i'r  nef  mewn  fflam 
dân,  &c. 

Ymddangosasant  i  Abraham  a  Lot  (Gen.  xviii.  2,  10,  xix.  1, 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLlAD. 


137 


13.)  Addawsant  fab  i  Abrahain,  a  rhagfynegasant  i  Lot 
ddinystr  Sodoin.  Cawn  Gabriel  yn  egluro  ewyllys  Duw  i 
Daniel  (Dan.  viii.  15—27,  ix.  22—27) :  i  Zacharias  (Luc  i. 
11—17);  a  Mair  (Luc  i.  30-3S.) 

III.  DYSGAI  DDYNION  nEFYD  TRWY  FrEUDDWYDION  A 
GWELEDIGAETIÍAU. 

Mae'n  arnlwg  oddiwrth  eiriau  Duw  ei  hun,  ei  fod  yn  amlygu 
ei  ewyllys  trwy  freuddwydion  a  gweledigaethau : — 

"  Ac  efe  a  ddywedodd,  Gwrandewch  yr  awr  hon  fy  ngeiriau.  Os  bydd 
prophwyd  yr  Arglwydd  yn  eich  mysg,  mewn  gweledigaeth  yr  yinhysbysaf 
iddo,  neu  mewn  breuddwyd  y  llefaraf  wrtbo."    (Num.  xii.  6.) 

1.  Breuddwydion  goruwchnaturiol. 

"  Yr  oedd  breuddwydion  goruwchnaturiol,"  ebe  Dr.  Henderson,  "o 
ddau  fath  ;  y  rhai  Rhybuddiol,  a'r  rhai  Arwyddluniol.  Mewn  breuddwyd- 
ìon  rJiyluddiol,  yr  oedd  gocheliadau  eglur  yn  cael  eu  trosglwyddo  yn  ddi- 
gyfrwng  i  ddealltwriaeth  y  rhai  oeddynt  yn  eu  cael,  ag  oeddynt  yn  dwyn 
gyda  hwynt  y  fath  amlygiadau  eglur  a  phennodol  o  Ddwyfol  darddiad, 
fel  ycymhellid  hwyntyn  y  fan,  heb  yr  un  amheuaeth,  i  gydfîurfioâ  hwynt. 
Breuddwydion  o'r  fath  yma  oedd  eiddo  Abimelech  (Gen.  xx.  3) ;  Laban 
(Gen.  xxxi.  24)  ;  a'r  Doethion  (Mat.  ii.  12.)  Yr  oedd  a  fynai  yr  amlyg- 
iadau  hyn  o  ewyllys  Duw  â  rhyw  bwyntiau  o  ddyledswydd  ag  oeddynl  i'w 
cyflawni  yn  ddiymaros,  ac  yr  oeddynt  o  ganlyniad  mewn  iaith  syml,  ben- 
dant,  a  dealladwy. 

Yr  oedd  breuddwydion  arwyddluniol,  o'r  ochr  arall,  yn  gysgodol  ac 
aneglur ;  yn  gynnwysedig  o  ddelweddau  wedi  eu  cymmeryd,  gan  mwyaf, 
o  blith  gwrthddrychau  naturiol,  ond  weithiau  hefyd  o  rai  ag  oeddynt  o 
gymmeriad  aruthr  ac  annaturiol.  Yr  oedd  arwyddluniau  yr  ysgubau  yn 
mreuddwyd  cyntaf  Joseph,  a'r  haul,  y  lloer,  a'r  sêr  yn  yr  ail,  yn  perthyn  i'r 
gwrthddrychau  naturiol ;  a'r  winwydden,  gyda'i  changhenau,  ei  blngur, 
u'i  blodau,  a'i  grawnwin,  y  cwpan  a'r  gwin,  yn  llaw  pentrulliad  Pharaoh. 
Ac  yr  oedd  delw  orfawr  Nebuchodonosor  yn  engraiöt  deg  o  ddosbarth 
arall."    (D'wine  Inspiration,  pp.  131,  132.    Edition  1847.) 

2.  Oweledigaethau  a  Breuddwydion. 

Yr  oedd  gweledìgaethau  a  breuddwydion  weithiau  yn  cym- 
meryd  lle  yr  un  pryd : 

"  Yn  y  flwyddyn  gyntaf  i  Belsassar,  brenin  Babilon,  y  gwelodd  Daniel 
freuddw^yd,  a  gweledigaethau  ei  ben  ar  ei  wely.  Yna  efe  a  ysgrifenodd  y 
breuddwyd,  ac  a  draethodd  swm  y  geiriau."    (Dan.  vii.  1.) 

Yr  oedd  y  rhai  a  ffefrid  â  gweìedigaethau  yn  gweled  ynddynt 


138 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


arddangosiadau  neu  ddelweddau  o  bethau  y  rhai  nas  gallasenf, 
byth  eu  darganfod  pe  hebddynt.  Yr  oeddynt  ar  y  pryd 
mewn  math  o  lesmair  neu  lewyg,  ac  weithiau  wedi  eu  gorch- 
fygu  gan  bwysfawredd  yr  hyn  a  ddadguddid  iddynt.  Can- 
fyddodd  Daniel  yn  ei  weledigaethau  arwyddluniau  chwyl- 
droadau  amser  a  gogoniant  Duw  (Dan.  vii.  1 — 14) ;  cafodd 
Paul  weledigaethau  o  ogoniant  paradwys  (2  Cor.  xii.  1 — 4) ; 
Ezeciel  o  ogoniant  Duw  ( Ezec.  i. )  ;  a  Zechariah  am 
wahanol  wrthddrychau  a  dygwyddiadau  yn  nhrefniadau  y 
Goruchaf.  Weithiau  byddai  angylion  Duw  yn  cael  eu  hanfon 
i  egluro  y  gweledigaethau  i'r  prophwydi,  fel  y  gwelwn  yn 
llyfrau  Daniel  a  Zechariah. 

Ymddengys  fod  gweledigaethau  a  breuddwydion  yn  gwahan- 
iaethu  yn  yr  hyn  a  ganlyn.  Yr  oedd  breuddwydion  o  anghen- 
rheidrwydd  yn  cymmeryd  lle  pan  y  byddai  dyn  yn  cysgu,  pan 
na  fyddai  y  synwyrau  mewn  gweithrediad  priodol;  tra  nad 
oedd  gweledigaethau  yn  attal  gweithrediad  priodol  y  galluoedd 
meddyliol,  ac  fe'u  rhoddid  i  ddynion  hyd  y  nod  pan  fyddent 
yn  effro.*  Barna  rhai,  gyda  Hengstenberg,t  fod  y  prophwydi 
yn  colli  eu  hymwybodaeth  pan  oeddynt  yn  derbyn  y  gweledig- 
aethau ;  ond  y  mae  ystyried  eu  bod  felly  bob  amser  yn 
annghysson  â'r  hanes  a  gawn  am  danynt,  oblegyd  fe  gafodd 
Daniel  weledigaeth  pan  oedd  yn  effro,  yr  hon  a'i  cyffrôdd 
(Dan.  x.  4 — 8),  a  chawn  ef  yn  ymholi  yn  nghylch  yr  hyn  a 
welsai.  (xii.  8.)  Yr  oedd  Esaiah  yn  ymwybodol  o'r  hyn  oedd 
yn  cymmeryd  lle  yn  y  weledigaeth.  (Esai.  vi.)  Yr  oedd 
Jeremiah  yn  canfod  gweledigaethau  tra  y  llefarai  Duw  wrtho. 
(Jer.  i.  11 — 16.)  Yr  oedd  Ioan  yn  ymwybodol  o'r  hyn  a  welai 
yn  Patmos,  ac  yn  gallu  gwahaniaethu  gwrthddrychau,  er  nas 
gallai  ei  hun  ddirnad  eu  harwyddocâd. 

IY.  Trwy  yb,  Urim  a'r  Thummim. 

Geiriau  Hebraeg  ydyw  y  rhai  hyn,  Urim  (cttin)  yn  golygu 
goleuni,  yma  yn  y  rhif  liosog ;  a  Thummìm  (o*Dn)  yn  golygu 
perffeithrwydd,  hwn  hefyd  yn  y  rhif  liosog ;  y  ddau  gyda'u 
gilydd,  fe  ddichon,  trwy  undeueb  (by  hendiadys J  yn  golygu 
goleuni  neu  ddadguddiad  perffaith.  Gan  fod  y  gair  Thummim 
yn  deilliaw  o'r  ferf  Hebieig  tamam  (non)  yr  hon  a  olyga 


*  Henderson's  Insp.  p.  135. 
t  Amerìcan  Biblical  Repository,  vol.  ii.  p.  141. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


139 


gorphen,  cyflaiuni,  gwneyd  diffyg  i  fyny,  dichon  fod  y  gair  yn 
cyfeirio  at  y  ffordd  hon  o  roddi  dadguddiad  i  ddynion  fel  rhyw 
beth  eithrìadol  ac  ychwanegol  at  y  drefn  arferol ;  ac  felly  gall 
Urim  a  Thummim  olygu  y  Goleani  Cyflawn,  neu  y  Goleuni 
Cyflenwadol,  yr  hwn  nad  oodd  i'w  gael  trwy  yr  un  ffordd  arall. 
Cyíìeitha  yDeg  aThrigain  y  goiriau  k"dadguddiad  a  gyyirionedd" 
(òt)\u(tls  Kal  á\7?0eia),  nou,  fo  ddichon,  trwyundeuob,  "dadguddiad 
gwirioneddol." 

Oyssylltid  yr  Urim  a'r  Thummim  â  dwyfroneg  yr  arch- 
offeiriad : — 

"  A  dod  ar  ddwyfroneg'  y  farnedigaeth,  yr  Urim  a'r  Thummim  ;  a 
byddant  ar  galon  Aaron  pan  elo  i  mewn  ger  bron  yr  Arglwydd  :  ac  Aaron 
a  ddwg  farnedigaeth  meibion  Israel  ar  ei  galon,  ger  bron  yr  Arglwydd 
yn  wastadol."  (Exod.  xxviii.  30.)  "  Ac  efe  a  osododd  y  ddwyfroneg 
arno,  ac  a  roddes  yr  Urim  a'r  Thummim  yn  y  ddwyfioneg."  (Lef. 
viii.  8.) 

Yr  oedd  yr  Arglwydd  ar  adegau  ac  achosion  neillduol  yn 
amlygu  ei  ewyllys  trwy  y  pethau  hyn.  Beth  oeddynt,  a  pha 
fodd  yr  oedd  Duw  yn  amlygu  ei  feddwl  trwyddynt,  sydd 
anhawdd  ei  benderfynu,  ac  ni  ellir  cael  sicrwydd  hollol 
bellach  yn  nghylch  y  pwnc.  Dodwn  o  flaen  y  darllenydd  y 
gwahanol  olygiadau  ag  sydd  wedi  cael  eu  coleddu  arno,  yn 
nghyda'r  hyn  sydd  yn  ymddangos  i'r  awdwr  debycaf  i  fod  yn 
gywir. 

1.  Ystyriai  Josephus  (Antiq.  B.  iii.  8,  9)  a  rhai  Iuddowon 
ereill  mai  y  meini  giuerthfawr  yn  nwyfroneg  yr  arclioffeiriad 
oeddynt,  a'u  bod  wedi  cael  yr  enw  hwn  oddiwrth  y  dysgleirdeb 
a  gynnyrchid  ganddynt,  yr  hwn  oedd  yn  oleu  o  flaen  budd- 
ygoliaeth  neu  pan  y  cymmeradwyid  yr  aberth,  a  thywyìl  pan 
oedd  unrhyw  berygl  yn  agoshau.  O'r  braidd  y  gall  y  golygiad 
hwn  fod  yn  hollol  gywir,  gan  y  crybwyllir  am  yr  Urim  a'r 
Thummim  fel  pethau  ar  wahan  i'r  ddwyfroneg,  ac  ychwanegol 
ati.  (Exod.  xxviii.  30.  Lef.  viii.  8.)  Mae  tybiaeth  arall, 
bron  yr  un  peth  a'r  un  uchod,  yr  hon  a  esyd  allan  yr  Urim  a'r 
Thummim  fel  yn  gynnwysedig  yn  rhoddiad  adamant  (diamond) 
unigol  yn  nghanol  y  ddwyfroneg,  yr  hwn  a  fyddai  yn  oleu 
pan  yr  arwyddai  heddwch,  ac  yn  goch  pan  yr  arwyddai  ryfél, 
ac  yn  ddarllwyd  pan  yn  rhagddangos  marwolaeth. 

Barn  y  rhan  fwyaf  o'r  Eabbiniaid  Iuddewig  o  barthed  iddynt 


140 


Y  BEIBL  A  I  PDEHONGLIAD. 


oedd,  fod  yr  Urim  a'r  Thuramira  yn  golygu  jfiachiad  goleuni 
allan  oV  llythyrenau  hyny  yn  unig  ar  y  meini  gwerthfawr  yn 
nwyfroneg  yr  archoffeiriad,  ag  fyddai  yn  anghenrheidiol  i 
ffurfio  geiriau  yr  atebiad. 

2.  Tybiaeth  arall  oedd,  rnai  dwy  ddelw  fechan  oeddynt,  neu  un 
oV  fath,  ar  ffurff  dyn,  trwy  ba  un  neu  ba  rai  y  byddai  Duw,  neu 
angel  wedi  ei  awdurdodi  ganddo,  yn  rhoddi  atebion  clywadwy  iW 
archoffeiriad  o  berthynas  €r  anhawsderau  yr  appeliai  at  Dduw 
am  ei  ddedfryd  yn  eu  cylch. 

Mae  Gesenius  yn  ei  Eiriadur  Hebraeg  yn  dysgu  tybiaeth 
gyffelyb  i  hon,  sef  mai  dwy  ddelw  fechan  oedd  yr  Urim  a'r 
Thummim  wedi  eu  dodi  rhwng  plygiadau  y  dclwyfroneg,  un  o 
ba  rai  a  arwyddai  tuirionedd,  a'r  llall  ddadguddiad  ;  ac  fod  yn 
ymddangos  fod  yr  Hebreaid  yn  hyn  wedi  efelychu  arferiad 
cyffelyb  yn  mhlith  yr  Aifftiaid,  yn  mhlith  pa  rai  yr  oedd  y 
barnwr  yn  arfer  â  gwisgo  delw  fechan  o  saphir,  yn  grogedig  wrth 
ei  wddf,  fel  arwyddlun  o  wirionedd.  Ond  y  mae  yn  anfri  ar  y 
Beibl  i  son  am  yr  Hebreaid  yn  efelychu  yr  Aifftiaid  yn  hyn, 
tra  y  gosoda  efe  hyn  allan  fel  gorchyrnyn  uniongyrchol  oddiwrth 
Dduw.  Dichon  fod  peth  fel  hyn  yn  mhlith  yr  Aifftiaid  mewn 
oesau  diweddarach  na  Moses  ;  ond  y  mae  yn  debygach  o  lawer 
i'r  Aitftiaid  efelychu  yr  Hebreaid  yn  hyn,  nag  iddynt  hwy 
fenthyca  arferion  Aifftaidd. 

3.  Barna  rhai  dysgedigion  mai  y  coelbren  santaidd  yn  mhlith 
yr  Hebreaid  oeddynt,  yn  gynnwysedig  o  dri  o  feini  gwerthfawr 
ar  un  o  ba  rai  yr  oedd  yn  gerfiedig  Ie  (;d)  ;  ar  y  llall  Nage  (h1?)  ; 
a'r  trydydd  heb  ddim  ysgrifen  arno.  Ystyria  Dr.  Jahn,  yr  hwn 
a  goledda  y  dyb  hon,  fod  gwrthlain  neu  ranau  tu  fewnol  y  ddwy- 
froneg  yn  ffurfio  math  o  gôd,  yn  yr  hon  y  cludid  y  meini  gwerth- 
fawr  hyn;  fod  yr  ymofyniad  â  Duw  drwyddynt  yn  gyfryw  agy 
byddai  yr  ateb  yn  wastad  yn  Ie  neu  Nage,  os  rhoddid  atebiad  o 
gwbl ;  ac  os  tynai  yr  archoffeiriad  y  maen  gwerthfawr  allan  ar  yr 
hwn  y  byddai  Ie,  byddai  yr  ateb  yn  gadarnhaol ;  os  tynai  allan 
y  maen  gyda  Nage  arno,  byddai  yr  ateb  yn  nacâol ;  os  y  Uall, 
ystyrid  nad  oedd  Duw  yn  myned  i  ganiatâu  atebiad.  (Gwel 
Jahrìs  BibUcal  Antiq.  §  369.  Michaüis's  Oomrnentaries  on  the 
Laws  of  Moses,  Article  304.) 

4.  Barnai  Dr.  Henderson  a  Pharkhurst  (awdwr  y  Geiriadur 
Hebraeg),  fod  atebiad  Duw  trwy  yr  Urim  a'r  Thummim  mewn 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


Hl 


gciriau  llefarol  a  clilywadwy.  Y  rhesymau  dros  y  dyb  hon  yw 
y  rhai  canlynol : — 

(1,)  Be'íir  Israel  am  beidio  ymgynghori  "â  genau  yr  Arglwydd,"  gyda 
golwg  ar  eu  hymddygiad  tuag  at  y  Gibeoniaid.    (Jos.  ix.  14.) 

(2,)  Fod  yr  atebiad  yn  cael  ei  osod  allan,  "  Yr  Arglwydd  a  ddywedodd" 
(1  Sam.  xxiii.  2,  11.) 

(3,)  Fod  amryw  o'r  atebion  o  gryn  feithder,  ac  yn  cynnwys  manylion,  y 
rhai  na  ellid  eu  nodi  allan  ond  trwy  lefai  iad  geiriol. 

Mae  mwy  o  rym  yn  y  rheswm  diweddaf  na'r  ddau  flaenaf, 
oblegyd  yr  ydym  yn  cael  amryw  fanylioìi  yn  rhai  o'r  atebion 
trwy  yr  Urim  a'r  Thummim. 

"  Ac  wedi  marw  Josua,  meibion  Israel  a  ymofynasant  â'r  Arglwydd, 
gan  ddywedyd,  Pwy  a  â  i  fyny  drosom  ni  yn  erbyn  y  Canaaneaid  yn 
flaenaf,  i  ymladd  â  hwynt?  A  dywcdodd  yr  Arglwydd,  Judah  a  â  i  fyny  ; 
wele,  rhoddais  y  wlad  yn  ei  law  ef."  (Barn.  i.  1,  2.)  "  Am  hyny  y 
gofynodd  Dafydd  i'r  Arglwydd,  gan  ddywedyd,  A  af  fi  a  tharo  y 
Philistiaid  hyn  ?  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd  wrth  Dafydd,  Dos,  a 
tharo  y  Philistiaid,  ac  achub  Ceilah."  (1  Sam.  xxiii.  2.)  Cymharer 
Num.  xxvii.  21. 

Nid  yw  y  rhesymau  hyn,  modd  bynag,  yn  ymddangos  yn 
argyhoeddiadol  i'r  awdwr ;  oblegyd 

(1,)  Y  mae  yr  ymadroddion,  "  Yr  Arglwydd  a  lefarodd," 
neu  "  Yr  Arglwj^dd  a  ddywedodd,"  &c,  yn  cael  eu  defnyddio 
yn  fynych  yn  iaith  y  Beibl,  am  waìth  Duw  yn  amìyyu  ei 
ewyüys,  heb  osod  allan  y  dull  neillduol.  (Gen.  i.  3.)  A 
dichon  mai  yn  yr  ystyr  yna  yr  ydys  i'w  cymmeryd  yn  2  Sam. 
xxiii.  2,  11. 

(2,)  Cawn  Hiram,  brenin  Tyrus,  yn  ateb,  yn  ol  yr  Hebraeg 
yn  lìefaru  (y  ferf  yw  amar — yr  hon  y  cyfeiria  Dr. 
Henderson  a  Pharkhurst  ati  fel  prawf  y  byddai  Duw  yn  ateb 
mewn  seiiäau  geiriol)  mewn  ysgrifen  (2  Chron.  ii.  11.  Hebraeg) ; 
os  gallai  Hiram  lefaru  mewn  ysgrifen,  paham  na  allai  Duw 
lefaru  trwy  arwydd  yr  Uriin  a'r  Thummim,  beth  bynag  oedd 
hwnw  ? 

(3,)  Sonir  am  ddodi  yr  Urim  a'r  Thummim  yny  ddwyfroneg, 
yr  hyn  a  awgryma  mai  rhyw  arwyddion  trwy  gyfrwng  y  rhai 
hyn  oedd  yr  atebiad.    (Exod.  xxviii.  30.) 

(4,)  Gellid  cael  y  manylion  hefyd,  y  cyfeiria  Dr.  Henderson 


142 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


atynt,  trwy  ychwanegu  rliifedi  y  gofyniadau,  ac  i'r  ateb  o  hyd 
fod  ond  Ie  neu  Nâge,  neu  rywbeth  cyfystyr  â  hyny,  dealledig 
gan  yr  archoffeiriad.  Er  engraifft,  cymmerwn  y  manylion  y 
cyfeiriwyd  atynt,  Barn.  i.  1,  2,  a  1  Sam.  xxiii.  2.  Buasai 
gofyniadau  o'r  natur  a  ganlyn  yn  dwyn  allan  y  wybodaeth  a 
geir  yn  yr  adnodau  yn  eu  ffurf  bresennol : — 

"  Pwy  a  â  i  fyny  yn  mlaenaf  i  yrnladd  drosom  yn  erbyn  y  Canaaneaid, 
aí  Judah  ?  " 

"  Iè'."    (Yr  ateb  cadarnhaol,  pan  yr  enwid  y  llwyth  ag  oedd  i  fyned.) 
"  A  fydd  efe  yn  llwyddiannus  yn  y  frwydr  ?"    (Barn.  i.  1,  2.) 
"  Bydd." 

"  A  af  fì  a  tharo  y  Philistiaid  hyn  ?" 
«  Ei." 

"  A  ydwyf  fì  i  aohub  Ceilah  P" 
"Wyt."    (1  Sam.  xxiii.  2.) 

"  A  ddaw  Saul  i  waered,  megys  y  clybu  dy  was  ?" 
"Daw." 

"  A  ddyry  Arglwyddi  Ceilah  fyfi  a'm  gwýr  yn  llaw  Saul  ?" 
"  Gwnant."    (1  Sam.  xxiii.  11, 12.) 

Ee  wnelai  y  gair  Saesonaeg  Yes,  a'r  gair  Hebraeg  Cên  (id),  yn 
lleyr  hollatebion  uchod ;  adichon  fodyrholl  ymofyniadau  âDuw 
trwy  yr  Urim  a'r  Thummim  wedi  eu  trefnu  y  fath,  fel  ag  yr  oedd 
yr  un  gair  neu  yr  un  amuydd  yn  rhoddi  yr  ateb  cadarnhaol,  ac  un 
arall  yr  ateb  o  natur  wahanol,  neu  nacâol.  Mae  yr  hanes  yn 
tueddu  yr  awdwr  i  gredu  mai  fel  yna  y  rhoddid  yr  atebion. 

Gyda  golwg  ar  y  manylion,  er  iddynt  gael  eu  rhoddi  mewn 
atebiad  i  ofyniadau  unigol,  gallai  yr  ysgrifenydd  daflu  y 
wybodaeth  a  dderbyniwyd  i  ffurf  adroddiad  hanesyddol ; 
cymharer  y  gwahanol  ddulliau  o  gofnodi  yr  un  hanesion,  yn  Act. 
x.  28,  ac  Act.  x.  9—20;  Marc  xvi.  9,  a  loan  xx.  14 — 17,  &c. 

Wrth  ystyried  arwyddocâd  y  geiriau  Urim  a  Thummim, 
a'r  hanes  ysgrythyrol  am  danynt,  ymddengys  y  rhaid  eu  bod 
yn  sylweddol  naill  ai  yr  hyn  a  noda  Josephus  a'i  frodyr,  neu  yr 
hyn  a  awgryma  Dr.  Jahn.  Mae  ystyr  y  gair  Urim,  a'r  ffaith 
fod  yr  Urim  a'r  Thummim  yn  cael  eu  dodi  yn  y  ddwyfroneg 
(Exod.  xxviii.  30  :  Lef.  viii.  8),  yn  tueddu  yr  awdwr  i  feddwl 
inai  rhyw  fath  o  feini  gwerthfawr  oeddynt,  y  rhai  a  ddysgleirient 
yn  oleu  pan  fyddai  Duiu  yn  foddlawn,  neu  pan  fyddai  yr  ateb  yn 
gadarnhaul ;  ond  a  fflachient  allan  oleuni  o  liw  arall,  pan  y  byddai 
eje  yn  anfoddlaum,  neu  yr  ateb  yn  nacaol ;  ac  a  fyddent  yn 
dywyll,  pan  y  gwrthodai  roddi  atebiad  o  gwbl. 

Pa  olygiad  bynag  a  fabwysiedir,  mae  y  ffaith  yn  aros,  fod  Duw 


Y  BEIBL  A'l  DDEüONGLIAD. 


143 


yn  ei  drugaredd,  wedi  gweled  yn  dda  i  roddi  goleuni  i'w  bobl 
trwy  yr  Urim  a'r  Thummim,  pan  y  byddent  mown  pyfyng- 
gynghor.  Yn  ol  Josephus,  darfyddodd  yr  Arglwydd  ag  ateb 
ei  bobl  yn  y  dull  hwn  tua'r  flwyddyn  112  cyn  Crist ;  ond  barna 
Dr.  Jahn  nad  ymgynghorwyd  â'r  Arglwydd  o  gwbl  trwy  yr 
Urim  a'r  Thummim,  ar  ol  dyddiau  Dafydd.  Cymharer  Ezra 
ii.  63.    Neh.  viii.  9. 

Gyda  golwg  ar  briodoldeb  defnyddiad  y  rhai  hyn,  gellír 
dwcyd  fod  gan  Dduw  hawl  i  roddi  ei  atebion  a'i  oleuni  yn  ei 
ffordd  ei  hun,  ac  ar  ei  delerau  ei  hun  ;  yr  oedd  llawer  o  bethau 
cyssylltiedig  â'i  wasanaeth  ag  nas  gallwn  ni  gyfrif  am  danynt, 
ond  yr  oeddynt  er  hyny  yn  gwasanaethu  i  brofì  ufydd-dod  dyn, 
ac  i  ddangos  pa  un  a  oedd  efe  yn  cydnabod  Duw  fel  Arglwydd 
crefydd  yn  y  pethau  Ueiaf  yn  ogystal  ag  yn  yr  hyn  a  ym- 
ddangosai  yn  ddyledswyddau  uwch,  a  gosodiadau  mwy  urdd- 
asol  a  phwysig. 

V.  Trwy  ei  Fab. 

Fe  amlygodd  Duw  ei  ewyllys  trwy  ei  Fab  o  dan  yr  Hen 
Destament.  Mae  yn  amlwg  fod  Mab  Duw  wedi  ymddangos  o 
dan  yr  Hen  .Destament,  o  dan  yr  enw  "  Angel  Jehofah." 
Gelwir  y  person  a  lefarodd  wrth  Agar  yn  "  Angel  Jehofah,"  ac 
yna  44  Jehofah "  a  u  Duw."  (Gen.  xvi.  7,  13.)  Yr  oedd  un 
o'r  tri  angel  a  ymddangosasant  i  Abraham  yn  uwch  na'r  ddau 
arall.  Y  mae  hyd  y  nod  yr  Iuddewon,  y  rhai  oeddynt  mor  selog 
dros  unoliaeth  Duw,  yn  cydnabod  fod  un  o  honynt  yn  berson 
Dwyfol,  o  herwydd, — 

1.  Y  parch  dirfawr  a  delid  iddo  gan  Abraham. 

2.  Ei  waith  yn  addaw  cyílawni  gwyrth,  trwy  adferu  nerth 
cyntefìg  Sarah. 

3.  Ei  fod  yn  cael  ei  alw  mewn  modd  pennodol  Jehoeah. 
(Gen.  xviii.  13,  17,  20,  22.) 

4.  A  bod  Abraham  yn  anfon  deisyfiad  a  gweddi  ato.  (Gen. 
xviii.  23—32.) 

Gelwir  yr  "  Angel  "  a  ymddangosodd  i  Jacob  yn  "  Dduw  " 
(Gen.  xxxi.  11,  13) ;  a  sonir  am  ymdrech  Jacob  â'r  "  Angel  " 
yn  Peniel  fel  ymdrech  â  Duw  (Gen.  xxxii.  24—30.  Hosea  xii. 
4,  5.)  Yr  ydym  yn  cael  Jacob  hefyd  wrth  farw  yn  son  am 
"  yr  Angel "  ag  oedd  wedi  ei  waredu  oddiwrth  bob  drwg.  ac 
yn  dadgan  ei  ddymuuiad  ar  iddo  fendithio  meibion  Joseph,  gan 
gyfeirio  ato  fel  un  cydradd  â  Duw;  rhaid  ei  fod  yn  ei  ystyriod 


144 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


fel  person  Dwyfol,  gan  ei  fod  yn  son  am  dano  yr  nn  modd  ag 
am  Dduw  Abraham,  fel  ffynnonell  bendithion,  ac  yn  cyfeirio 
ei  weddi  ato.    (Gen.  xlviii.  15,  16.) 

Yn  ngoleuni  y  Testament  Newydd,  yr  ydym  yn  canfod  mai 
Iesu  Grist  oedd  yr  hwn  a  lefarai  ar  Sinai,  yn  amser  rhoddiad  y 
gyfraith.  Dysga  Stephan  mai  yr  angel  oedd  gydag  Israel  yn 
yr  anialwch  oedd  yr  hwn  a  lefarodd  wrth  Moses  yn  mynydd 
Sinai,  ac  a  ymddangosasai  yn  y  berth,  fel  Duw  Abraham, 
Isaac,  a  Jacob.  (Act.  vii.  30—38.  Exod.  iii.  1 — 6.)  Dywed 
Paul,  wrth  osod  allan  ragoriaeth  Crist  ar  Moses,  "  Llef  yr  hwn 
y  pryd  hwnw  a  ysgydwodd  y  ddaear  "  (Heb.  xii.  26), — geiriau 
ig  ydynt  yn  ol  yr  esbonwyr  goreu  yn  gosod  allan  mai  yr  un 
person  yw  y  Gwaredwr  a  Jehofah,  Duw  Israel,  llef  yrhwn  a 
siglodd  Sinai,  ac  a  lanwodd  y  bobl  â  dychryn.  Cymharer 
hefyd  Heb.  i.  8 — 12,  â  Salm  cii.  24—28,  a  Ioan  xii.  41,  âg 
Esai.  vi.  9,  10.* 

Dichon  y  dywedir  fod  hyn  yn  dinystrio  yr  wrthgyferbynlaeth  a  dỳn 
yr  apostol  rhwng  y  gyfraith  a?r  efengyl,  yn  mha  un  y  gesyd  y  gyf- 
raith  allan  fel  wedi  ei  rhoddi  trwy  angylion,  a'r  efengyl  trwy  yr 
Arglwydd  Iesu,  Mab  Duw.  Mae  hyn  yn  anhawsdra  ar  yr  olwg  gyntaf, 
ond  f e  wna  yr  ystyriaethau  canlynol  ei  symmud  i  raddau  :  — 

1.  Gellid  dwyn  yr  un  wrthddadl  yn  erbyn  y  ffaith  fod  rhoddiad  y  ddwy 
oruchwyliaeth  yn  cael  ei  briodoli  i  Dduw. 

Pan  y  dywedir  mai  Duw  yw  pen  y  ddwy,  ac  mai  ei  leferydd  ef  yw  y 
ddwy,  mae  yna  gydraddoldeb  rhyrjgddynt,  mor  bell  ag  mae  y  flfaith  yna  yn 
myned.  (Heb.  i.  1.)  Nis  gellir  rhoddi  un  esboniad  ar  weinidogaeth 
angylion  ag  sydd  yn  cau  Duw  allan  o'r  gwaith  o  roddi  y  ddeddf.  (Exod. 
xx.  1,  19,  22.    Deut.  v.  4,  viii.  16.) 

2.  Dywed  Paul  mai  yr  Iesu  yr  hwn  sydd  yn  llefaru  yn  awr  o'r  nef  trwy 
yr  efengyl,  a  lefarodd  wrth  Israel  oddiar  Sinai. 

a  Llef  yr  hwn  y  pryd  hwnw  a  ysgydwodd  y  ddaear."  (Heb.  xii.  25,  26.) 
Rhwng  y  ddaear  a'r  nefoedd  y  mae  y  gwrtbgyferbyniad,  ebe  Dr.  0 wen,  ac 
nid  rhwng  y  personau  sydd  yn  llefaru,  oblegyd  yr  un  ydynt. 

3.  Nid  yw  yr  ysgrifenwyr  Santaidd  wrth  nodi  gwenidogaeth  angylion, 
yn  golygu  cau  allan  weinyddiaeth  Tywysog  yr  angylion,  y  Duw-Ddad- 
guddiwr  yn  holl  oesau  y  byd. 

Dichon  na  olygir  mwy  na  bod  yr  angylion  yn  bresennol  yn  anrhydeddu 
yr  amgylchiad  (Deut.  xxxii.  2.  Salm  lxviii.  17),  ac  yn  trosglwyddo  y 
ddeddf  oddiwrth  Dduw  i  Moses  (Act.  vii.  5,  7.  Gal.  iii.  19.)  Mae'n 
bossibl  fod  yr  Arglwydd  wTedi  defnyddio  eu  lleisiau  hwy  i  draddodi  y  gyf- 
raith  yn  nghlyw  y  bobl,  fel  yr  awgryma  rhai  esbonwyr.  Pa  fodd  y  deallir 
yr  wi  thgyferbyniaeth  ynte  ?  Credwn  fod  y  sylw  oanlj'nol  o  eiddo 
Doddridge  yn  gosod  allan  y  syniad  cywir  : — 


*  Gwel  Attodiad  III. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONCLIAD. 


145 


"  Yr  oedd  ei  ymddangosiad  yn  y  natur  ddynol,  i  bregotbu  yr  efongyl  á'i 
enau  ei  hun,  a'i  selio  â'i  waed  ei  hun,  yn  ymddaroityngíad  gyunmiint 
mwy  na'i  waith  yn  gwersyllu  yn  mlilith  llengoedd  o  angylion,  y  rhai  a 
ddefnyddiai  fel  ei  gyhoeddwyr  i  draothu  ei  ewyllys,  fel  y  mae  yn  dangos 
fod  yr  efengyl  yn  gorwedd  yn  llawer  agosach  at  ei  galon  na'r  gyfraith ;  ac 

0  ganlyniad  fod  y  perygl  o  ddiystyru  yr  efengyl  yn  fwy  ìiüg  o  ddirmygu 
y  gyfraith."    (Doddridge's  Lecttires,  clvii.  Sûhòl.  1.) 

4.  Pan  y  gwrthgyferbynir  dau  gyfryngwr  y  ddwy  oruchwyliaeth, 
Moses  a  Christa  wrthgyferbynir,  yn  hytraeh  na  Christ  a'rangyliou  :  gwel 
Deut.  xviii.  15.    Heb.  iii.  3,5,  6,  x.  28,  29,  xii.  25. 

O  herwydd  syniadau  uchel  yr  Ilebreaid  am  yr  angylion,  a'u  bat  n  uchel 
am  yr  hon  oruchwyliaeth  oblegyd  ei  bod  yn  cael  oi  hanrhydoddu  â 
gwasanaeth  y  fath  fodau  urddasol,  yr  oedd  yn  ofynol  i'r  apostol  ddangos 
fod  Crist  yn  rhagori  ar  yr  angylion,  a  bod  yr  oruchwyli;$eth  Gristionogol 
yn  rhagori  ar  yr  oruchwyliaeth  a  gawsai  y  fath  anrhydodd  gynt.  Cafodd 
hon  ei  sefydlu  trwy  ymgnawdoliad,  Uar'ur  petsonol,  iug,  a  gwaed  Em- 
manuel,  tra  na  roddasid  y  llall  ond  yn  swn  taranau  ci  gadernid  ef,  ac  jrá 
nghanol  dychrynfeydd  presennoldob  ei  Füwrhydi  Dwyfol.  Nid  thyfodd, 
gan  hyny,  i'r  apostol  dynu  yr  wrthgyferbyniaeth,  gan  fod  y  gwahaniaeth 
yn  cynnwys  ymgnawdoliad  Mab  Duw  a'i  farwolaeth  ar  y  groes! 

Yn  nghyflawnder  yr  aniser,  fe  ymddangosodd  Mab  Duw  yn 
y  natur  ddynol,  i  ddadguddio  ewyllys  Duw  i  ni,  a  rhoddi  ei 
einioes  yn  bridwerth  drosom.  Fel  "  Goleuni  y  byd  "  (Ioan 
viii.  12),  efe  a  ddaeth  i  egluro  y  Tad  i  ddynion  (loan  i.  18), 

1  dystiolaethu  i'r  gwirionedd  (Ioan  xviii.  37),  ac  i  wneyd  yn 
hysbys  ewyllys  yr  hwn  a'i  hanfonodd  (Ioan  iii.  34,  viii.  28,  xii. 
49,  50,  xvii.  8,  26) ;  ac  oblegyd  ei  gymmeriad  prophwydol, 
gelwir  ef  y  Gwirionedd  (Ioan  xiv.  6),  y  Goleuni,  a'r  Gair 
(Ioan  i.  1,4,  9),  y  Prophwyd  (Deut.  xviii.  15.  Act.  iii.  23. 
Luc  xiii.  33),  a'r  Tyst  fíÿddlawn  a  chywir  (Esai.  lv.  4.  Dad.  i. 
5,  iii.  14,  &c.) 

YI.  Trwy  ysbrydoli  ei  wheision. 

Hon  oedd  y  fíbrdd  fwyaf  arferol  a  ddewisai  Duw  i  dros- 
glwyddo  ei  ewyllys  i'r  byd.  Yr  oedd  ar  adegau  neillduol  yn 
cynhyrfu  ei  weision  â  dylanwadau  ei  Ysbryd,  ac  yn  dadguddio 
iddynt  bethau  y  rhai  ntis  gallasent  byth  eu  darganfod  trwy  eu 
deall  a'u  dirnadaeth  eu  hunain,  ac  yn  eu  tywys  trwy  arweiniad 
annghyfeiliorn  ei  Ysbryd  i  drosglwyddo  y  cyfryw  bethau  mewn 
modd  cywir  i  ddynion. 

Dywedai  Dafydd,  is  Ysbiyd  yr  Arglwydd  a  lefarodd  ynof  fì, 
a'i  ymadrodd  ef  oedd  ar  fy  nhafod."  (2  Sam.  xxiii.  2.) 

Yr  oedd  y  prophwydi  yn  "  chwilio  pa  bryd,  neu  pa  ryw 
amser,  yr  oedd  Ysbryd  Crist,  yr  hwn  oedd  ynddynt  yn  ei 
hysbysu,  pan  oedd  efe  yn  rhagdystiolaethu  dyoddefaint  Crist, 
ií 


146 


Y  BEIBL  a'I  DDEHONGLIAD. 


slt  gogoniant  ar  ol  hyny."  (1  Pedr  i.  11.)  "  Canys  nid  trwy 
ewyllys  dyn  y  daeth  gynt  brophwydoliaeth  ;  ond  dynion  sant- 
aidd  Duw  a  lefarasant  megys  y  cynhyrfwyd  hwy  gan  yr 
YsbrydGlân."    (2  Pedr  i.  21.) 

Anrhydeddwyd  yr  apostolion  hefyd  âg  Ysbryd  Duw 
mewn  modd  goruwchnaturiol,  yr  hwn  a'u  harweiniai  i 
bob  gwirionedd  (Ioan  xyi.  13);  a  ddygai  ar  gof  iddynt 
ddysgeidiaeth  Crist  (Ioan  xiy.  26);  ac  a  roddai  awdurdod 
Ddwyfol  i'w  hathrawiaeth.  (Ioan  xx.  23.  Act.  iy.  8,31.  1  Cor. 
ii.  4,  5,  13,  yii.  40.  Eph.  iii.  5.  1  Thes.  iv.  8.  1  Tim.  iv.  1. 
1  Pedr  i.  12.) 

NODIAD. — 

Dichon  y  dylid  sylwi  gair  ar  ymofyniad  a  all  ymgodi  yn  meddwl 
rhai  darllenwyr,  sef,  A  fyddai  Duw  weithiau  yn  amlygu  ei  ewyllys  i 
ddynion  trwy  gýfrwng  y  meirw  ?  Ai  Duw  a  anfonodd  Samuel  i  hysbysu 
Saul  am  ei  farwolaeth,  ai  ynte  twyll  o  eiddo  y  ddewines  ydoedd  y  cwbl  ? 
(1  Sam.  xxviii.) 

Dywed  Dr.  Henderson  ar  hyn  fel  y  canlyn  :— "  Y  mae  yn  ffaith 
hanesyddol  mor  syml  ag  nnrhyw  ffaith  a  gofnodir  yn  llyfr  Duw,  fod 
Samuel  wedi  ymddangos  mewn  modd  gwirioneddol,  ac  o  ganlyniad 
fod  ei  ymddangosiad  yn  effuith  cyfryngiad  Dwyfol."  (On  Inspiration, 
p.  143.) 

Yn  gyffelyb  y  dywed  Dr.  "Wardlaw : — "  Yr  wyf  "fi  yn  argyhoeddedig 
(eb  efe),na  achoswyd  ymddnngosiad  Samuel  mewn  un  modd  trwy  unrhyw 
gywreinrwydd  neu  swyngyfaredd  o  eiddo  y  ddewines,  ond  trwy  gyfryng- 
iad  uniongyrchol  gallu  Duw.  Ymddengys  i  mi  oddiwith  yr  hanes,  pan 
ofynodd  Saul  iddi,  4  Dwg  i  mi  Samuel  i  f  j  ny,'  na  chafodd  y  wraig  amser 
i  ddefnyddio  yr  un  o'i  swynion,  a'i  defodau  dewinol,  a'i  chyfareddion; 
f od  Samuel  wedi  ymddangos  yn  ddiatreg  cyn  y  gallasai  hi  fyned  yn  nghylch 
y  rhai  hyn ;  fod  ei  ymddangosiad  yn  annysgwyliadwy  ganddi  hi  ei  hun, 
gan  iddi  gael  ei  goddiweddyd  â  syndod  dirfawr,  a'i  Uenwi  â'r  fath  fraw  fel 
y  llefodd  allan  o  dan  rym  gwirioneddol  ac  anorchfygol  ycyffroad."  (Syst. 
Theol.  vol.  i.  pp.  339,  340.) 

Dyma  olygiad  Keil  a  Delitzsch  hefyd.  Y  mae  beirniaid  ereill,  modd 
bynag,  yn  mabwysiadu  golygiad  gwahamd. 

Mae  ymddangosiad  Samuel  mewn  ufydd-doò?i  orchymyn  Duw,  yn  cael 
ei  egluro  fel  amgylchiad  possibl  a  chredadwy,  trwy  ymddangosiad  M(^ses 
ac  Elias  ar  f ynydd  y  gweddnewidiad ;  ond  eu  bod  hwy  yn  ymddangos 
mewn  gogoniant,  a  Samuel  yn  ngwisg  arferol  y  prophwyd. 

Ar  y  cyfan,  ymddengys  mai  y  golygiad  uchod  yw  yr  hyn  ag  mae  Ueiaf 
o  anhawsderau  yn  perthyn  iddo.* 

*  Gwel  ar  gynnwysiad  y  bennod  hon,  Hendcrsoris  Dẅine  Inspiration,  Lecturesii. 
&  iii.  Doddridye'8  Lectures,  clvii.  Jennings's  Jewish  Antiquitics.  Geirìaduron 
Dr.  W.  Smith.  a  Dr.  líitto.    Jahn's  ^iblical  AnUüuitìcjL  &o 


PENNOD  VI. 

YSBEYDOLIAETII    Y  BEIBL. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Y  Bcibl  yn  haiolio  dcrbyniad  fcl  llyfr  Dwyfol-yshrydolcdig —  Ysbryd- 
oliacth  yn  gysson  â  gwahanol  arddulliau  ac  ymchwiliad  yr  Ysjrifcn- 
xoyr  Santaidd — Yr  hyn  a  olygir  wrth  Ysbrydoliacth  y  Beibl — 
Gwahanol  farnau  ar  hyn —  YmchwiliaA  i'w  gwirioncdd — BhesymaU 
dros  yr  hyn  a  clwir  "  Ysbrydoliacth  Eiriol" — Ymwybyddiacth  yr 
ysgrifcnioyr  eu  bod  o  dan  Ysbrydoliacth  Duw. 

Un  o  brif  nodweddau  y  Beibl  yw  ei  waith  yn  honi  ei  Ddw}rfol- 
deb  ei  hun.  Proffesa  fod  yn  air  Duw,  ac  yn  arweinyd  i 
anrTaeledig  i'r  byd.  Hawlia  wrandawiad  fel  yr  awdurdod 
uchaf  ar  bethau  crefyddol,  a  dysga  nad  oes  neb  yn  ddoeth 
i  iachawdwriaeth  ond  y  rhai  sydd  yn  gwrando  ar  ei  leferydd 
ef. 

Cawn  yr  apostolion  yn  cyhoeddi  ysbrydoliaeth  yr  Ilen 
Destament.  '^Canys  nid  trwy  ewyllys  dyn  y  daeth  gynt 
brophwydoliaeth ;  eithr  dynion  santaidd  Duw  a  lefarasant 
megys  y  cynhyrfwyd  hwy  gan  yr  Ysbryd  Glân."  (2  Pedr  i. 
21.)  Mae  Pedr  yma  yn  cyhoeddi  fod  yr  hyn  a  ysgrifenwyd 
o  dan  yr  Hen  Destament  am  y  Grwaredwr,  yn  ffrwyth  cynhyi  f- 
iad  goruwchnaturiol  yr  Ysbryd  Glân.  Nid  ydym  i  gymmeiyd 
tystiolaeth  Pedr  yma  fel  pe  byddai  yn  awgrymu  na  roddasì  1 
rhanau  ereill  }rr  Hen  Destament  trwy  ddylanwad  yr  un  Ysbryd ; 
at  y  rhanau  prophwydol  y  mae  yn  cyfeirio  yma,  ac  am  j  rhai 
hyny  y  mae  yn  traethu ;  pa  bryd  bynag  y  cyfeiria  at  ranau  ereill 
o'r  Beibl,  y  mae  yn  edrych  ar  y  cyfan  fel  ysgrifeniadau  cys- 
segredig  y  Duw  mawr. 

Y  mae  Paul  yn  dwyn  ei  dystiolaeth  i  Ddwyfoldeb  yr  holl 
Ysgrythyr  a^:  oedd  v  pryd  hwnw  mewn  bod,  sef  yr  Hen 


148 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Destament  i  gyd,  a  rhanau  o'r  Testament  Newydd,  mae  yn 
debyg,  y  rhai  oeddynt  yr  adeg  hono  wedi  cael  eu  hysgrifenu: — 
* 1  Yr  holl  Ysgrythyr  sydd  wedi  ei  rhoddi  gan  y sbry doliaeth 
Duw,  ac  sydd  fuddiol  i  athrawiaethu,  i  argyhoeddi,  i  geryddu, 
i  hyfforddi  mewn  cyfiawnder."  (2  Tim.  iii.  16.)  Defnyddia 
yr  apostol  ddau  ansoddair  i  osod  allan  nodweddau  yr  Ys- 
grythyr;  dywed  ei  bod  yn  Ddiuyfol-ysbrydoledig  {deóiweyaros) 
ac  ỳnfuâdiol ;  ac  am  ei  bod  wedi  ei  rhoddi  drwy  ysbrydoliaeth 
Duw,  y  mae  yn  fuddiol,  yn  wasanaethgar,  a  chyfaddas,  i  ddwyn 
oddi  amgylch  y  pethau  pwysig  a  briodolir  iddi. 

Y  mae  yr  Arglwydd  Iesu  a'i  apostolion  yn  cyfeirio  at  yr 
Hen  Destament  fel  gair  Duw,  a'r  Ysgrythyrau,  y  rhai  a 
feddent  awdurdod  Ddwyfol  (Mat.  xix.  4,  xxii.  29,  31.  Ioan  x. 
34,  35.  Ehuf.  iii.  2,  iv.  3.  1  Oor.  xv.  27) ;  ac  y  mae  yr  un 
awdurdod  Ddwyfol  yn  cael  ei  hawlio  i'r  hyn  a  ddysgai  yr 
apostolion  yn  eu  pregethau  a'u  hysgrifeniadau  (Gral.  i.  1],  12. 
1  Cor.  ii.  10—13,  xiy.  37.  1  Thes.  ii.  13,  iv.  8.  1  Ioan  iv.  6. 
1  Pedr  iii.  2,  15,  16.)  Yn  y  cyfeiriadau  olaf,  fe  welir  fod  Pedr 
yn  hawlio  yr  un  awdurdod  i  eiriau  yr  apostolion  ag  i  eiriau  y 
prophwydi,  a'r  un  sane  i  ysgrifeniadau  Paul  ag  i  Ysgrythyrau 
yr  Iien  Destament. 

Nid  yw  y  fîaith  nad  oedd  Marc  a  Luc  yn  apostolion  yn 
gwanychu  yr  ymresymiad  hwn,  nac  yn  dirymu  y  dystiolaeth 
fod  yr  holl  Ysgrythyr  wedi  ei  rhoddi  trwy  ysbrydoliaeth 
Duw.  Nid  oedd  doniau  goruwchnaturiol  yr  Ysbryd  yn  cael 
eu  cyfyngu  i'r  apostolion,  a  dichon  fod  Marc  a  Luc  wedi  cael 
eu  hanrhydeddu  â  hw^mt.  Yr  oeddynt  yn  gymdeithion  yr 
apostolion,  ac  yn  ddefnyddiol  yn  ngwaith  yr  Arglwydd  Iesu, 
ac  y  mae  hyny  yn  ei  wneyd  yn  debygol  eu  bod  yn  gyfranog 
o'r  doniau  gwyrthiol  a  gyfrenid  yn  helaeth  yn  yr  oes  apostol- 
aidd.  Cyfeiriwyd  yn  y  bennod  ar  "  Y  Canon,"  fod  rhai  yn  yr 
eglwys  foreuol  yn  priodoli  y  gwaith  o  arolygu  ysgrifeniadau 
Marc  a  Luc  i  Pedr  a  Phaul.  Dywedai  Irenaeus  a  Tertullian 
fod  Pedr  wedi  cymmeradwyo  efengyl  Marc,  a  Phaul  efen»yl 
Luc.  Nid  oes  dim  yn  annaturiol  yn  hyn,  gan  y  cawn  Pedr 
(2  Pedr  iii.  15,  16)  yn  cadarnhau  awduidod  ysgrifeniadau 
Paul,  a'r  apostolion  ereill.  (2  Pedr  iii.  2.)  Yr  oedd  yn 
naturiol  i'r  eglwysi  ar  ymddangosiad  cyntaf  ysgrifeniad.ui 
Marc  a  Luc  ymofyn  â'r  apostolion  yn  nghylch  eu  hawdurdod  ; 
ac  v  niae  yn  íf'aith  fod  ysgrifoniadau  Marc  a  Luc  wedi  cael  eu 


Y  BEIBL  AI  DDEtlONGLIAD. 


149 


derbyn  o'r  dechreuad  gan  y  Cristionogion  fel  cynnyrchion 
ysbrydoliaeth  Duw. 

Dylid,  fe  ddichon,  nodi  rhai  pethau  ag  nad  ydym  i'w  hystyr- 
ied  yn  anughysson  âg  ysbrydoliaeth  yr  Ysgrythyrau. 

Nid  ydyw  ysbrydoliaeth  y  Beibl  yn  annghysson  â  dofnyddi.id 
ysgrifeniadau  credadwy  y  rhai  oeddynt  ar  y  cyntaf  yn  an- 
nghyssegredig,  fel  y  gwelwn  yn  Num.  xxi.  14,  lle  y  cyf'eirir 
at  4<lyfr  rhyfeloedd  yr  Arglwydd,"  ac  yn  Jos.  x.  13,  lle  y 
sonir  am  "  lyfr  Jaser  ;  "  ac  yn  Ezra  i.  1—4,  lle  y  ceir  cyhoedd- 
iad  Cyrus  i'r  Iuddewon  gael  rhyddid  i  adeiladu  y  deml ;  ac  yu 
Ezra  iv.  11 — 16,  lle  y  ceir  llythyr  gwrthwynebwyr  yr  Jmìd- 
ewon  at  Artaxerxes.  Yr  oedi  Ysbryd  Duw  yn  cyfarwyddo  ei 
weision  i  gofnodi  pethau  o'r  natur  hyn,  gan  fod  hyny  yn  unol 
âg  amcan  rhoddiad  dadguddiad  Dwyíbl  i'r  byd,  yr  hwn  sydd 
mewn  rhan  yn  gronicl  hanesyddol  o  helyntion  pobl  Dduw  a 
chwyldroadau  Rhagluniaeth.  Dengys  manylion  fel  hyn  fod 
ífeithiau  hanesyddol  y  Beibl  i  ymddibynu  arnynt,  ac  nad  oes 
dim  ond  gwirionedd  yn  ei  gofnodion. 

Nid  ydyw  ei  ysbrydoliaeth  yn  annghysson  â  gwaith  yr 
ysgrifenwyr  yn  chwilio  yn  ddyfal  i  gywirdeb  y  ffeithiau  a 
chyssylltiadau  yr  amgylchiadau  a  gofnoclent,  fel  y  gwelwn 
oddiwrth  Luc  i.  3, — "  Minnau  a  welais  yn  dda,  wedi  i  mi 
ddilyn  pob  peth  yn  ddyfal  o'r  dechreuad,  ysgrifenu  mewn  trefn 
atat,  0  ardderchocaf  Theophilus."  Ond  ni  adawai  yr  Ysbryd 
Glàn,  er  hyny,  yr  ysgrifenydd  iddo  ei  hun,  ond  cyfarwyddai 
ef  beth  €w  gofnodi,  a  betJi  Vw  adajel  allan  (loan  xx.  30,  xxi.  25), 
a  pha  fodd  i  ysgrifenu  yr  hyn  oedd  i  fod  ar  gael  hyd  ddiwedd 
amser.  * 

Nid  ydyw  ysbrydoliaeth  ychwaith  yn  annghysson  à'u  gwaith 
yn  gosod  yr  un  meddyliau  allan  mewn  gwahanol  ffyrdd,  ac  yn 
ysgrifenu  mewn  gwahanol  arddulliau.  Mewn  llys  barn  í'o 
j'styrir  amrywiaeth  yn  nhystiolaeth  tystion,  os  ceir  ei  bod  yr 
un  o  ran  sylwedd,  yn  amgylchiad  ffafriol,  gan  fod  hyny  yn 
dangos  nad  oes  cynghrair  i  dwyllo  wedi  bod.  Gellir  dweyd 
yr  un  peth  am  y  gwahaniaeth  sydd  i'w  ganfod  rhwng  ysgrifen- 
wyr  y  Beibl,  ac  hyd  y  nod  yr  hyn  a  ymddengys,  ar  yr  olwg 
gyntaf,  yn  wrthdarawiad  ynddynt;  y  mae  y  cyfan  yn  ffafr 
gwirionedd  eu  tystiolaeth.  Y  mae  yn  brawf  o  ddoethineb  yu 
Nuw  ei  fod  wedi  rhoddi  yr  Ysgrythyrau  i  ni,  fel  y  gwmieth. 
Gallasai  roddi  ei  ewyllys  i'r  byd  heb  ysbrydoli  dynion  i'w 


150 


Y  BELBL  A'l  DDEI10XGLIAD. 


hysgrifenu,  fel  y  gwnaeth  wrth  roddi  y  ddeddf  ar  Sinai ;  gall- 
asai  roddi  yr  holl  Feibl  i  ni  yn  ddigyfrwng  fel  hyn,  a'r  oll  o 
hono  yn  yr  un  arddull  ;  neu  gallasai  roddi  dadguddiad 
goruwchnaturiol  i  bob  dyn  ar  ei  ben  ei  hun.  Ond  gwelodd 
ei  ddoethineb  anfeidrol  y  buasai  defnyddio  dynion  i  dros- 
glwyddo  ei  ewyllys  i  ddynion,  a  hyny  yn  arddull  dynipn,  yn 
fwy  o  fendith  i'r  byd  a  gogoniant  iV  enw  Dwyfol  ei  hun  ; 
ac  felly  y  gwnaeth — "  Dynion  santaidd  Duw  a  lefarasant  (pob 
un  yn  ol  ei  arddull  neillduol  ei  hun)  megys  ag  y  cynhyrfwyd 
hwynt  gan  yr  Ysbryd  Glân." 

Mae'r  darllenydd  bellach  yn  barod  i  ofyn, — Beth  a  olygir 

WRTH  YSBRYDOLIAETH  YR  YSGEYTHYRAU  ?     Gan  mai  yn  ol 

ein  barn  ar  y  pwnc  hwn  y  bydd  ein  parch  i'r  Beibl,  y  mae  o 
bwys  i  ni  goleddu  barn  gywir  am  dano.  Cawn  un  dosbarth 
(Maurice,  Morell,  ac  ereill)  yn  dysgu  nad  oedd  ysbrydoliaeth 
yr  ysgrifenwyr  santaidd  yn  ddim  amgen  na  goleuni  ac 
adnewyddiad  mewnol  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hyn  a  fwynheiri  ryw 
raddau  gan  bob  credadyn,  a'r  hyn  a  alluogai  blant  Duw  i 
amgyfTred  gwirioneddau  ysbrydol  mewn  modd  eglur  a  chywir. 
Yn  ol  y  dyb  hon,  purdeb  calon  neu  santeiddrwydd  yw  sail 
ysbrydoliaeth,  ac  mae  graddau  ysbrydoliaeth  yn  ymddibynu  ar 
raddau  santeiddrwydd  dyn;  a  phe  ceid  Cristion  yn  rhywle 
mwy  duwiolfrydig  na'r  apostolion,  byddai  ei  ysbrydoliaeth  o 
gymmaint  a  hyny  yn  uwch,  a'i  amgyffrediad  o  bethau  Duw  yn 
eglurach.  Pe  byddai  y  dyb  hon  yn  gywir,  gan  fod  yr  apostol- 
ion  fel  duwiolion  ereill  yn  cynnyddu  mewn  gras,  gellid 
dysgwyl  y  buasent  cyn  diwedd  eu  hoes  yn  cael  goleuni  cywir- 
ach  ar  bethau  ysbrydol,  ac  yn  dysgu  pethau  i  raddau  yn  wahanol 
i'r  hyn  a  bregethent  yn  nechreu  eu  gweinidogaeth ;  ond  nid 
ydym  yn  cael  eu  bod  mewn  blynyddau  diweddarach  yn  gwa- 
haniaethu  dim  yn  eu  hathrawiaeth,  ond  yn  hytrach  yn  ei  hail- 
gadarnhau  gyda  difrifoldeb  cyfTrous.  (Gal.  i.  8.  2  Ioan  10.) 
Ni  ellid  cyfrif  ychwaith  am  ysbrydoliaeth  Balaam  a  Chaiaphas 
pan  y  prophwydasant,  os  nad  oedd  ysbrydoliaeth  yn  wahanol  i 
burdeb  calon,  neu  arweiniad  arferol  Ysbryd  Duw  i'w  bobl. 
(Gwel  yr  erthygl  alluog  ar  "  Ysbrydoliaeth "  yn  "  Aids  to 
Faith.") 

Cawn  ddosbarth  arall  yn  cyfyngu  cyfarwyddyd  yr  Ysbryd 
Glân  i  ysgrifeniad  rhanau  prophwydol  y  Beibl,  ac  ereill  i'r 
rhanau  athrawiaethol ;  ereill  drachefn  i  wirioneddau  sylfaenol 
t^refydd ;  ac  ereill  i'r  rhanau  hyny  o  hono  ag  sydd  o  duedd 


Y  BEIBL  AI  DDEIIOÎsGLIAD. 


foesol  dda  ;  ond  nis  gall  y  syniadau  hyn  fod  yn  gy wir,  gan  fod 
y  Beibl  yn  honi  yr  un  ysbrydoliaoth  i'w  holl  gynnwysiad, 
ac  nad  ydj^w  dyn  yn  alluog  i  farnu  beth  yw  gwiiioneddau  han- 
fodol  crefydd,  a'r  rhai  sydd  o  duedd  dda,  fel  ag  i  ddewis  y  rhai 
hyny,  a  gwrthod  y  lleill.  Ei  ddyledswydd  resymol  ef  ydyw 
derbyn  y  cyfan  fel  Ueferydd  awdurdodol  Duw,  a  chyfarwyddyd 
anífaeledig  yr  Ysbryd  Glàn.* 

Wrth  ysbrydoliaeth  yr  Ysgrythyrau  y  golygwn — Dros- 

GLWYDDIAD  GORUWCHNATURIOL  GWIRIONEDD  ODDrWBTB  DDUW 
I  YSGRIFENWYR  Y  BEIBL,  A  CIIYMHORTII  A  CH  Yi'A  líWYDDYD 
GORUWCIINATURIOL  A  GWYRTHIOL  YR  YsBFLYD  ÖLAN  IDDYNT, 
I  DROSGLWYDDO  Y  GWIRIONEDD  HWNW  MEWN  MODD  ^.NFFAEL- 
EDIG  I  EREILL  :  FEL  AG  Y  MAE  YR  IIOLL  YSGRYTHYR  WEDI 
EI  RHODDI  TRWY    YSBRYDOLIAETH    DUW,    AC  YN   DYFOD  AT 

ddyn  GYDA  Dwyfol  awdurdod.  Wrth  ddarllen  y  Beibl,  yr 
ydym  yn  cael  fod  yr  ysgrifenwyr  santaidd  yn  dysgu  eu  bod 
hwy  yn  cael  eu  harwain  gan  yr  Ysbryd  Glàn  yn  y  ílith  fodd, 
fel  yr  oeddynt  yn  cael  eu  gwneyd  yn  anffaeledig  yn  yr  hyn  a 
ysgrifenent,  ac  yn  ysgrifenu  yr  hyn  oedd  yn  unol  âg  ewylh s 
Duw,  a  hyny  yn  unig  ;  fel  y  mae  yr  holl  Feibl,  o  ran  ei  ffurf 
a'i  sylwedd,  yr  hyn  ag  sydd  yn  ol  ei  feddwl  Dwyfol  ef. 

Nis  gellir  byth  egluro  modd  ysbrydoliaeth,  gan  ei  fod  yn 
oruwchnaturiol,  a  chan  nad  oes  y  fath  beth  yn  cymmeryd  Ue 
yn  mhlith  dynion  yn  awr ;  ond  y  mae  yn  weddus  i  ni  gasglu 
cymmaint  o  oleuni  ag  a  gawn  arno  oddiwrth  y  geiriau  a 
ddefnyddir  i'w  osod  allan. 

Dywed  Paul  fod  yr  holl  Ysgrythyr  yn  DdiuyfoI-ysbrydoìí'Iig 
(deòwewTos),  yr  hyn  a  olyga  ei  bod  oll  wedi  ei  rhoddi  i  ddyn 
trwy  ddylanwad  goruwchnaturiol  yr  Ysbryd.  (2  Tim.  iii.  16.) 
Geilw  efe  ysgrifeniadau  y  Beibl  rà  iepà  ypájj.jj.aTa=YT  Ysgryth  - 
yrau  Santaidd,  am  eu  bod  yn  gyssegrediy,  wedi  eu  rhoddi  gan 
Dduw,  er  dwyn  oddi  amgylch  ei  fwriadau  grasol  a  Dwyfol  ef  ei 
hun.    (2  Tim.  iii.  15.) 

Dysga  Pedr  nad  cynnyrch  athrylith,  na  ffrwyth  dealltwr- 
îaeth  a  myfyrdod  dyn  oedd  prophwydoliaeth  o  dan  yr  Hen 
Destament,  "  eithr  dynion  santaidd  Duw  a  lefarasant  megya  y 
cynhyrfwyd  hwy  gan  yr  Ysbryd  Glan"  {(pepò[xevoL  ùwò  iryei5/xaro$ 
àyíov—2  Pedr  L  21.) 

Y  ferf  Hebreig  a  ddefnyddir  i  osod  hyn  allan  yw  najm 

*  Rnapp's  Theology,  p.  G2;  Bible  Hand-Book,  pp.  72,  73.  Gùwamis  Theop- 
ncustia,  chap.  i.  §  8. 


152  Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

yr  hon  a  olyga  berwi  i  fymj,  berwi  alìan,  fel  fTynnon;  yna 
tywaììt  aìlan  eiriau,  fel  rhai  yn  siarad  g37da  gwresogrwydd 
meddyliol,  neu  o  dan  ysbrydoliaeth  Ddwyfol.  Yn  y  fîurfìau  godd- 
efol  (passẁe  forms)  defnyddir  hi  i  osod  allan  un  yn  llefaru  o  dan 
ddylanwad  Dwyfol,  un  yn  prophwydo,  un  yn  moliannu  Duw  o  dan 
ddyìanwad  Dwyfol.  Mewn  ystyr  ail  raddol,  daeth  i  olygu 
ynfydu,  bod  neu  ddyfod  yn  ynfyd,  oblegyd  fod  y  prophwydi, 
pan  o  dan  ddylanwad  ysbrydoliaeth,  yn  ymddangos  fel 
rhai  wedi  eu  cyífroi  yn  fawr,  a'u  cyrph  yn  cael  eu  dirdynu  fel 
eiddo  dynion  gwallgofus :  am  hyny  y  gelwir  un  o  feibion  y 
prophwydi  mewn  gwawd  yn  ddyn  ynfyd.    (2  Bren.  ix.  11.) 

Oddiwrth  y  nodiadau  blaenorol,  y  mae  y  pethau  canlynol  yn 
amlwg  : — 

1.  Fod  holl  air  Duw  wedi  ei  roddi  tmvy  Ddiüyfol-ysbrydoliaeth. 
Mae  yn  wir  fod  Paul  a  Phedr  yn  y  lleoedd  crybwylledig  (2 
Tim.  iii.  16;  2  Pedr  i.  21),  yn  cyfeirio  yn  benaf  at  yr  Hen 
Destament,  ond  y  mae  yr  hyn  a  briodolir  i'r  Hen  Destament, 
yn  cael  ei  hawlio  gan  y  Testament  Newydd,  a'i  briodoli  iddo 
yntau. 

2.  Gosodir  yr  holl  ysgrifeniuyr  allan  fel  o  dan  yr  un  arweiniad 
aV  un  ysbrydoliaeth  Ddioyfol.  Dywedir  fod  "  yr  holl  Ys- 
grythyr "  yn  Ddwyfol-ysbrydoledig ;  a  bod  "dynion  santaidd 
Duw  "  fel  dosbarth,  pawb  o  honynt,  y  naill  fel  y  llall,  yn  llef- 
aru  megys  ag  y  cynhyrfwyd  hwynt  gan  yr  Ysbryd  Glân.  Mae 
y  fíurfìau  goddefol  o'r  ferf  Hebraeg  (Niphal  a  Hithpael*),  ac 
o'r  rhangymmeriad  Groeg  (<pepôfjLei>oL  yr  hwn  a  ddefnyddia  Pedr, 
2  Pedr  i.  21),  yn  dysgu  mai  o  dan  ddylanwad  gwyrthiol  Ysbryd 

*  Un  o  ystyron  y  ferf  Hebreig  yn  ffurf  Hithpael,  yw  proffesu  bod  yn  rhyw  beth, 
gosod  ei  hun  allan  fel  rhyw  un,  ac  o  herwydd  hyny  ystyria  Dr.  R.  Payne  Smith 
(Prophecy,  A  Preparation  for  Christ,  pp.  54 — 57),  fod  y  ferf  yn  golygu  yn  Hithpael 
gweithredu  fel  prophwyd,  honi  bod  yn  brophwyd.  (Num.  xi.  25—27.  1  Sam.  x.  5, 
6, 10,  13.    1  Bren.  xviii.  22.    Jer.  xiv.  14,  xxiii.  13.) 

Dealla  efe  y  ferf  yn  1  Sam.  x.  5,  yn  gosod  allan  waith  meibion  y  prophwydi  yn 
moli  a  dawnsio,  ac  yn  1  Sam.  x.  6, 10,  13,  waith  Saul  yn  cyfranogi  yn  eu  hymar- 
feriadau  crefyddol.  Yn  2  Chron.  xx.  37,  ceir  Eliezer  yn  ymddwyn  fel  prophwyd 
trwy  gyhoeddi  drylliad  llongau  Jehosaphat ;  ond  ystyria  y  Dr.  fod  ffurf  y  ferf  yn 
awgrymu  na  wnaeth  Eliezer  fwy  na  chludo  cenadwri  brophwydol  i  Jehosaphat. 
Yn  Ezec.  xxxvii.  4,  9,  10, 12,  gorchymynir  i'r  prophwyd— nid  i  brophwydo,  ond  i 
ymddwyn  fel  prophwyd.  Gweledigaeth  ydoedd,  ac  ymddangosai  y  prophwyd  iddo 
ei  hun  fel  yn  ymddwyn  yn  y  cymmeriad  o  brophwyd  ynddi.  Oddi  eithr  yr 
engreifftiau  diweddaf,  y  mae  y  gwahaniaeth  rhwng  y  wir  ddawn  brophwydol  (yr 
hon  a  osodir  allan  trwy  Niphal),  a  gweithredu  fel  prophwyd  neu  broffesu  bod  yn 
brophwyd  (yr  hyn  a  osodir  allan  trwy  Hithpael),  eb  efe,  yn  hoüol  eglur. 

Gesenius,  modd  bynag,  a  ýstria  fod  y  ferf  yn  Hithpael  yn  cael  ei  defnyddio 
weithiau  yn  gyfy-styr  á'r  ffurf  yn  Niphal. 


Y  BEIBL  A  I  DDEIIONGLIAD. 


153 


Duw  yr  oedd  dynion  santaidd  Duw  yn  Uefaru,  ac  nid  o 
honynt  eu  hunain.  Weithiau  yr  ydyni  yn  cael  eu  bod  yn 
cael  eu  gorfodi  i  brophwydo  a  llefaru  dros  Dduw  gan  y  dylan- 
wad  Dwyfol,  hyd  y  nod  pan  y  carent  gael  bod  yn  ddystaw. 
(Jer.  xx.  9.)  Pa  fodd  bynag  yr  esboniwn  hyn,  y  mae  y  ííaith 
yn  aros  yr  un,  fod  y  Beibl  yn  hawlio  iddo  ei  hun  ysbrydoliaeth 
Ddwyfol  a  chyflawn,  a  bod  ei  ysgrifenwyr  o  dan  gyfarwyddyd 
ac  arolygiaeth  wyrthiol  yr  Ysbryd  Glân  pan  yn  ei  gyfansoddi. 

Sylwasorn  yn  barod  ar  rai  o'r  syniadau  a  goleddir  am  yr  hyn 
ydym  i'w  olygu  wrth  ysbrydoliaeth  yr  Ysgrythyrau,  y  rhai  a 
farnem  yn  gyfeiliornus :  a  rhoddasom  fath  o  ddarnodiad  o'r  hyn 
a  olygwn  ni  sydd  yn  cynnwys  dysgeidiueth  y  Beibl  ar  y  pwnc 
hwn.  Ond  y  mae  dwy  farn  yn  mhlith  y  rhai  a  ystyrir  yn 
Gristionogion  uniongred  ar  hyn  eto,  er  y  gall  y  ddwy  blaid  gyt- 
uno  â'r  darnodiad  blaenorol ;  un  ydyw— "  Fod  Duiu  luedì  cyn- 
nysgaethu  yr  ysgrifeniuyr  santaidd  âV  geiriau  «V  ymadroddion  a 
ddefnyddiasant,  yn  ogystal  ag  oür  sylwedd"  Y  llall  ydyw — 
"  Fod  yr  ysgrifenwyr  at  eu  rhyddid  i  ysgrifenu  ya  eu  hardd 'uil 
a'uffyrdd  eu  hunain,  ondeu  bod  er  hyny  o  dan  arweiniad  anffael- 
edig  yr  Ysbryd  Glân"  J^e  welir  fod  y  ddwy  dybiaeth  yn 
arwain,  o  ran  y  sylwedd,  bron  i'r  un  peth ;  pa  un  bynag  a 
roddai  neu  a  awgrymai  yr  Ysbryd  Glân  iddynt  y  geiriau  a'r 
ymadroddion  ai  peidio,  honir  fod  y  canlyniadyr  un  yn  ol  y  ddwy 
i'arn— Gaih  Dtjw  yw  y  Leibl.  Er  fod  y  ddwy  dyb  yn 
arwain  bron  i'r  un  peth,  mae  yr  ysgrifenydd,  modd  bynag, 
ar  ol  ystyriaeth  ddwys,  wedi  cael  ei  argyhoeddi,  fod  yr 
Ysgrythyrau  yn  honì  eu  bod  luedi  cael  eu  rhoddi  tnuy  ys- 
brydoliaeth  Duiu,  o  ran  y  geîriau  a'r  yînadroddion,  yn  ogystal  ag 
o  ran  y  cynniuysiad  ;  ac  fod  tuedd  yn  y  ddamcaniaeth  {tlieory) 
arall  i  iselhau  urddas  yr  Ysgrythyrau  santaidd. 

I.  Sylwn  ar  y  dyb  wrtii-eiriol  am  ysbrydoliaeth  yr 

YSGRYTHYRAU,  YN  NGHYDA'R  RHESYMAU  DROSTI,  AC  YNERBYN 
Y  LLALL. 

Swm  hon,  fel  y  nodwyd,  yw,  "  Fod  yr  ysgrifeniuyr  at  eu 
rhyddid  i  ysgriftnu  yn  eu  harddull  oCu  ffordd  eu  hunain,  ond  eu 
bod, — pa  un  bynag  a  fyddent  yn  ysgrifenu  yr  hyn  oedd  adyia- 
byddus  iddynt  oV  bìaeny  neu  ddefnyddio  ysgrifeniadau  annrjhys- 
segredig,  neu  gofnodi  yr  hyn  addadguddid  iddynt  yn  uniongyrchol 
oddiwrth  Dduw—o  dan  arweiniad  anffaeledig  yr  Ysbryd  G/i//." 

Ystyria  coleddwyr  y  dyb  hon,  yn  nililith  pa  rai  y  rhinr 


154 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOSGLIAD. 


Dr.  Doddridge,  Dr.  Fye  Srnith,  a  Dr.  Henderson,  fod  gwahanol 
raddau  o  ysbrydoliaeth  ;  megys  Gy mliélliad  Dwyfol  i  ysgrif- 
enu ;  Dyrchafiad  y  meddwl,  fel  ag  i  allu  derbyn  dadguddiad 
Dwyfol  ;  Arolygiaeth,  fel  ag  i  sicrhau  cynnyrchion  gwir- 
ioneddol  a  chywir  ;  Arweiniad,  i  bob  gwirionedd  ;  a  Dad- 
guddiad  uniongyrchol,  o  bethau  Dwyfol  a  chuddiedig.*  Yn 
ffafr  y  golygiad  hwn,  ac  yn  erbyn  ysbrydoliaeth  eiriol,  cawn 
Dr.  Pye  Sinith  a  Dr.  Henderson,  broa  yn  yr  un  geiriau, 
yn  dwyn  yn  mlaen  amryw  resymau ;  dodwn  hwy  ger  bron  y 
darllenydd,  gan  wneyd  ychydig  nodiadau  arnynt  wrth  fyned 
rhagom  : — 

1.  Dywedir  nad  yw  y  Beibl  yn  unman  yn  honi  fod  ei  holl 
eiriau  wedi  cael  eu  rhoddi  trwy  ysbrydoliaeth  Duw.  Esbonia  Dr. 
Henderson  yr  adnodau  canlynol  i  olygu  y  sylwedd  yn  hytrach 
na'r  geiriau : — 

"  Yr  holl  Ysgrythyr  sydd  wedi  ei  rlioddi  gan  ysbrydoliaeth  Duw,  ac 
syìd  fuddiol  i  athrawiaethu,  i  argyhoeddi,  i  geryddu,  i  hyfforddi  mewn 
cyfiawnder."  (2  Tiin.  iii.  16.)  "  Ý  rhai  yr  ydym  yn  eu  llefaru  hefyd, 
nid  â'r  geiriau  a  ddysgir  gan  ddoethineb  ddynol,  ond  a  ddysgir  gan  yr 
Ysbryd  Glân;  gan  gydfarnu  pethau  ysbrydol  â  phethau  ysbrydol.'' 
(1  Cor.  ii.  13.)  "  Eithr  pan  y'ch  rhoddant  chwi  i  fyny,  na  ofelwch  pa 
fodd  neu  pa  beth  a  lefaroch  :  canys  rhoddir  i  chwi  yn  yr  awr  hono  pa  beth 
a  lefaroch.  Canys  nid  chwychwi  yw  y  rhai  syddyn  llefaru,  ond  Ysbryd 
eich  Tad  yr  hwn  sydd  yn  llefaru  ynoch."    (Mat.  x.  19,  20.) 

Credwn  fod  Dr.  Henderson  yn  y  gosodiad  hwn  yn  cym- 
meryd  yn  ganiatâol  y  pwynt  mewn  dadl.  Nid  ydym  ychwaith 
mewn  un  modd  yn  barod  i  dderbyn  ei  esboniad  ef  ar  yr 
adnodau  dan  sylw,  fel  un  cywir  ;  oblegyd  y  mae  Crist  yn 
addaw  y  cyfarwyddai  yr  Ysbryd  yr  apostolion  "pa  fodd  "  yn 
ogystal  a  "pha  beth "  i  lefaru  (Mat.  x.  19);  ac  os  ydyw 
geiriau  yr  apostol  yn  1  Cor.  ii.  13,  yn  golygu  unrhyw  beth,  y 
maent  yn  cyfeirio  at  y  pethau  a  bregethai  yr  apostolion,  a'r 
dull  neu  y  rnodd  y  pregethent  hwynt.  Ac  am  2  Tim.  iii.  16,  y 
mae  Paul  yma  yn  dysgu  fod  yr  holl  Ysgrythyr  wedi  ei  rhoddi 
trwy  ysbrydoliaeth  Duw,  mor  bendant  ag  y  dysga  2  Pedr  i. 
21,  fod  y  prophwydi  o  dan  ddylanwad  Ysbryd  Duw  pan  y 
llefarent  dros  y  Goruchaf.      Priodola  Paul  ysbrydoliaeth 

*  Henderson's  Inspiration,  Lect.  vii.  Doddridge's  Worlcs,  Lect.  cxxxvii.  ICnapp's 
Theology,  p.  62.  Pye  Smith's  Scripture  Testimony,  vol.  i.  pp.  24,  25,  Cl  (sixth 
edition.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


155 


Ddwyfol  i'r  ysgrifeniadau  santaidd  y  rhai  sydd  yn  cynnwys 
y  ìneddyliau,  ac  nid  i'r  meddyliau  ar  wahan  i'r  ymadrodd- 
ion  ysgrifenedig.  Ehoddwyd  y  corph  a'r  wisg  gan  Ysbryd 
Duw. 

2.  Ilonir  nad  oedd  eisieu  iW  Ysbryd  Glân  rodài  y  geiriau  Vr 
ysgrifemuyr. 

Dywedir  fod  yr  ysgrifenwyr  yn  alluog  i  gofnodi  llawer  o 
bethau  eu  hunain,  ao  nad  yw  Duw  yn  gwastrafFu  ei  ddoniau 
gwyrthiol  lle  nad  oes  eu  heisieu.  Addefìr,  modd  bynag,  fod 
yr  YsbrydGlân  yn  rhoddi  y  geiriau  i'r  ysgrifenwyr,  pryd  nad 
allent  amgyffred  yr  hyn  a  ddadguddid  iddynt. 

Y  mae  amryw  wrthebion  i'r  gosodiad  hwn  yn  cynnyg  eu 
hunain  i'n  sylw  : — 

(1,)  Y  mae  yn  cymmeryd  yn  ganiatâol  y  pwynt  mewn  dadl. 
Pwy  sydd  gymhwys  i  ddweyd  beth  oedd  anghenrheidiol  yri  yr 
amgylchiad  ?  Gall  peth  fod  yn  anghenrheidiol  yn  ngolwg  Duw 
yr  hyn  nad  ydyw  yn  ymddangos  felly  i  ddyn. 

(2,)  Nid  ydyw  y  Beibl  yn  cydnabod  gwahaniaeth  graddau 
ysbrydoliaeth.  Ac  edrych  ar  bethau  o  safìe  ddynol,  y  mae  yn 
ddigon  naturiol  i  ni  gasglu  fod  eisieu  graddau  mwy  angerddol 
o  ddylanwadau  Ysbryd  Duw  i'r  ysgrifenwyr  santaidd  pan  y 
cofnodent  hanes  dechreuad  y  byd,  chwyldroadau  Ehagluniaeth 
yn  y  dyfodiant  pell,  golygfeydd  diwedd  y  byd,  a  rhyfeddodau  y 
byd  anweledig,  na  phan  y  cofnodent  helyntion  eu  hoes  eu 
hunain,  â  pha  rai  yr  oeddynt  yn  gyfarwydd  ;  ond  yn  y  Beibl  y 
mae  yr  un  ysbrydoliaeth  yn  cael  ei  hriodoli  Vr  holl  Ysgrythyr. 
Credwn  nad  yw  yn  weddus  i  ni  fyned  yn  ddoeth  uwchlaw  yr 
hyn  a  ysgrifenwyd  gyda  golwg  ar  y  pwnc  hwn,  a  gwahan- 
iaethu  lle  nad  yw  y  Beibl  yn  dweyd  fod  gwahaniaeth.  Os  eir  i 
wahaniaethu,  pwy  sydd  i  nodi  y  terfynau,  a'n  dysgu  pa  ranau 
a  ysgrifenwyd  gan  ddyn  yn  ol  ei  ddoethineb  ei  hun,  a  pha 
ranau  a  roddwyd  trwy  raddau  uwch  o  ysbrydoliaeth  ? 

(3,)  Cofnodai  yr  ysgrifenwyr  santaidd  )^r  hyn  a  wyddent,  yn 
ogystal  a'r  hyn  ni  wyddent,  trwy  gyfarwyddyd  uniongyrchol 
Y^sbryd  Duw. 

Os  na  wnaent  hyn,  nid  ydyw  yr  holl  Feibl  wedi  ei  roddi 
trwy  ysbrydoliaeth  Duw.  Os  oedd  yr  ysgrifenwyr  yn  cael 
arfer  eu  doethineb  eu  hunain  wrth  ysgrifenu,  gyda  golwg  ar 
drefnu  y  pethau  ag  oeddynt  o'r  blaen  yn  hysbys  iddynt, 


156  Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

ond  fod  yr  Ysbryd  Glàn  yn  arolygu  eu  gwaith,  fel  na  chan- 
iateid  iddynt  ysgrifenu  yn  gamsyniol  neu  yn  annghywir  ; 
mae'n  canlyn  nad  oedd  yr  hyn  oll  a  ysgrifenent  yn  Air  Duw. 
Gallai  fod  yn  gredadwy  ac  yn  bwysig  (y  mae  gwaith 
Josephus,  a  llyfrau  ereillyn  gredadwy,  er  nad  ydynt  yn  ysbr}rd- 
oledig),  ond  nis  gallai  fod  yn  Ddwyfoì-ysbrydoledig*  I  barchu 
y  Beibl  fel  llyfr  Duw,  rhaid  i  ni  gredu  ei  fod  oll  wedi  ei  roddi 
trwy  ysbrydoliaeth  Duw.  Nid  oedd  fod  yr  ysgrifenwyr  yn 
gwybod  o'r  blaen  am  yr  hyn  a  ysgrifenent  yn  rhwystr  i  hyn ; 
gallai  Duw  orchymyn  iddynt  gofnodi  yr  hyn  a  wyddent,  a'u 
cyfarwyddo  pa  fodd  i  wneyd.  Cawn  ei  fod  yn  gorchymyn  i 
Moses  gofnodi  hanes  ymosodiad  Amalec  ar  Israel  (Exod.  xvii. 
14),  a  hanes  teithiau  Israel  (Num.  xxxiii.  2),  er  fod  Moses  yn 
eu  gwybod  o'r  blaen.  Gwyddai  dysgyblion  Ioan  Fedyddiwr 
pa  fath  wyrthiau  a  gyílawnai  Crist ;  ond  ni  fuasai  eu  gwaith 
hwy  o  honynt  eu  hunain  yn  dweyd  hyny  wrth  Ioan  yn 
genadiuri  Crist  ato,  heb  i  Grist  roddi  gorcliymyn  iddynt  i  ddweyd. 
(Mat.  xi.  4,  5.)  Gallai  dyn  ddweyd  wrth  ei  was,  "  Ewch,  a 
dywedwch  wrth  fy  mrawd  fod  y  plant  wedi  dyfod  adref  o'r 
ysgol  heddyw,  a  bod  un  o  honynt  yn  glaf ;  "  byddai  hyn  yn 
genadwri  oddiwrth  y  meistr  i'w  was,  o  ran  y  sylwedd  a'r  fTurf, 
er  fod  y  gwas  yn  gwybod  ei  sylwedd  o'r  blaen. 

"  Nid  oedd  a  fynai  gwybodaeth  ílaenorol  ysgrifenwyr  yr 
Ysgrythyrau  â'r  gorchymynion  Dwyfol  a  roddid  ìddynt  i'w 
cofnodi.  Yr  oeddynt  hwy  yn  ysgrifenu,  nid  yn  ol  fel  yr 
oeddynt  yn  gwybod  o'r  blaen,  ond  fel  y  gorchymynid  iddynt 
gan  yr  Ysbryd.  Y  mae  ein  hyder  yn  yr  hyn  a  draethant,  nid 
o  herwydd  ein  hargyhoeddiad  o'u  gwybodaeth  fiaenorol  o'r 
pwnc,  a'u  gallu  i  osod  eu  meddwl  eu  hunain  allan,  ond  o 
herwydd  ein  hargyhoeddiad  eu  bod  yn  llefaru  megys  ag  y 

*  "  Superintendence  by  God  might  entitle  a  human  work  to  the  character  of 
infallibility  ;  but  it  could  not  entitle  such  work  to  be  called  the  work  of  God.  So 
far  as  the  Scriptures  were  merely  superintended  by  God,  they  are  a  human  work 
with  the  divine  sanction.  But  they  cannot  be  said  to  be  inspired  by  God,  nor  to 
be  the  book  of  God.  This  scheme  makes  the  Bible  neither  human  nor  divine,  but 
partly  human  and  partly  divine.  It  is  a  partnership  of  production,  in  which 
man's  share  of  the  work  is  as  independent  of  God,  as  God's  share  of  the  work  is 
independent  of  man  

According  to  this,  when  Dr.  Henderson  superintends  and  corrects  the  sermons 
of  his  students,  their  sermons  are  all  inspired  by  the  learned  Doctor.  If  human 
superintendence  is  not  inspiration,  neither  can  divine  superintendence  be  inspira- 
tion."-  Dr.  Carson's  Worhs,  vol.  iii.  pp.  2i)7,  298. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLTAD. 


rhoddodd  yr  Ysbryd  Glân  iddynt  ymadrodd."*  Y  ÍTordd 
fwyaf  ysgrythyrol  i'w  ystyried  fod  yr  holl  ysgrifenwyr  wedi 
ysgrifenu — wedi  trefnu  eu  defnyddiau,  dodi  i  inewn  a  gadael 
allau,  mabwjrsiadu  rhanau  o  ysgrifau  crcdadwy  armghj^ssegr- 
edig,  yn  gystal  a  dyfynu  o  ranau  cysscgredig  (Esai  ii.  2,  3 ; 
Michah  iv.  1,  2),  pob  un  yn  ei  arddull  briodol  ei  hun — yn 
hollol  fel  ag  y  cynhyrfwyd  ac  y  cyfarwyddwyd  hwynt  gan  yr 
Ysbryd  Glân. 

Meddylier  am  y  dyb  a  wrthwynebwn  yn  ei  chyssylltiad  â'r 
epistolau.  Pan  ysgrifenai  yr  apostolion  eu  llythyrau  at  yr 
eglwysi,  yr  oedd  pynciau  mawrion  crct'ydd  yn  hysbys  iddynt; 
felly  yr  oeddynt  yn  cofnodi  yr  hyn  a  wyddent  ;  ac  yn  ol  y 
dyb  dan  sylw,  3rroeddynt  yn  cael  eu  gadael  u  i  ymarferyd  eu 
galluoedd  meddyliol  eu  hunain  mewn  modd  rhydd  arhesymol," 
ond  fod  yr  Ysbryd  yn  eu  diogelu  rhag  iddynt  wneyd  camprym- 
meriadau.  Y  mao  hyn  yn  darostwng  yr  epistolau  yn  agos  iawn 
i  safle  cynnyrchion  dynól.  Nis  gallwn  lai  nag  edrych  ar  y  farn 
a  wrthwynebir  fel  yn  tueddu  i  iselhau  urddas  y  Beibl  fel  llyfr 
Dwyfol,  a  chredwn  ei  bod  yn  gyfeiliornus. 

3.  Dywedir  fod  y  dyb  o  ysbrydoliaeth  eiriol  yn  cael  ei  dirymu 
gan  y  ffnth  fod  gwahanol  ddarlteniadau  o'r  Ysgrythyrau  yn  yr 
ieitJi  oedd  gwreiddiol. 

Y  mae  yn  syndod  i'r  yrsgrifenydd  fod  y  fath  ddynion  a  Dr. 
Pye  Smith  a  Dr.  Iîenderson  yn  dyfod  â'r  wrthddadi  hon  yn 
mlaen.  Nid  yw  y  rhai  a  wrthwynebant  yn  honi  fod  pob 
copiwr  o'r  Ysgrythyrau  yn  mhlith  Iuddewon  a  Chenedloedd 
trwy  yr  oesau,  o  dan  ofal  gwarcheidwadol  ac  antfaeledig  yr 
Ysbryd  Glàn,  fel  na  wnelai  yr  un  o  honynt  byth  gamgyin- 
meryd  raewn  dim.  Byddai  yr  un  grym  yn  yr  wrthddadl  nad 
yw  CristionogaethoDduw,  am  fod  pregethwyr  wedi  camesbonio 
yr  Ysgrythyrau,  a  Christionogion  wedi  eu  camddeall,  ag  sydd 
yn  hon  yn  erbyn  ysbrydoliaeth  eiriol,  o  herwydd  fod  copiwyr 
wedi  gwneyd  camgymmeriadau. 

4.  Dywedir  hefyd  fod  y  farnam  ysbrydoliaeth  eiriol  yn  iselhau 
awdurdod  cyfieithiadau  ffyddlon. 

Nid  oes  dim  grym  yn  yr  wrthddadl  hon  ychwaith.  Tan  y 
mae  y  cyfìeithiad  yn  ffyddlon,  y  mae  Duw  yn  llefaru  trwyddo  ; 
oud  gwyr  pawb  mai  y  testyn  gwreiddiol,  mor  bell  ag  y  gellir 


*  Carson's  Worksy  vol.  iii.  p.  2S3. 


158 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


cael  un  cywir,  ydyw  yr  awdurdod  derfynol  sydd  i  benderfynu 
pob  pwnc  Beiblaidd. 

Awgryma  yr  wrthddadl  fod  ar  gyfieitbwyr  yr  Ysgrythyrau 
santaidd  yr  un  angen  am  gyfarwyddyd  ysbrydoliaeth 
Duw,  ag  oedd  ar  ysgrifenwyr  y  testyn  gwreiddiol,  os  oedd 
ysbrydoliaeth  eiriol  yn  anghenrheidiol  o  gwbl ;  ond  nid 
yw  hyny  yn  canlyn.  Yr  oedd  y  testyn  gwreiddiol  i 
gael  ei  ysgrifenu  ar  adegau  neillduol,  a  chan  bersonau  unigol; 
yr  oedd  yr  ysgrifenwyr  i  gofnodi  pethau  ysbrydol,  Dwyfol,  a 
newyddion,  ag  na  ddaeth  i  galon  dyn  i  ddychymmygu  am  eu 
cyffelyb;  ac  os  nad  oedd  Duw  yn  eu  cyfarwyddo  pa  fodd  i 
drefnu  eu  defnyddiau  a'u  gwisgo  yn  iaith  y  ddaear,  ni  allasai 
neb  arall  wneyd.  Ond  y  mae  gan  gyfìeithwyr  y  Beibl  ysgol- 
heigion  a  beirniaid  gwahanol  oesau  a  gwledydd,  i'w  cynnorth- 
wyo  yn  eu  gorchwyl  cyssegredig  o  wisgo  gwirioneddau  Duw  yn 
ieithoedd  dynion.  Yr  oedd  o'r  pwys  mwyaf  i  oesau  y  byd  i  ys- 
grifenwyr  y  testyn  gwreiddiol  ysgrifenu  fel  yr  awgrymai  Duw 
iddynt,  gyda  golwg  ar  iaith  a  chynnwysiad ;  tra  na  fyddai 
dylanwad  cyfìeithiad,  mewn  cymhariaeth,  ond  lleol  ac  o 
fyr-barhâd. 

5.  Honir  hefyd  fod  y  ffaith  fod  yr  un  pethau  yn  cael  eu  goscd 
allan  yn  y  Beibl  mewn  gwahanol  ffyrdd,  yn  angeuol  iW  dyb  fod  Ys- 
bryd  Duw  wedi  rhoddi  y  geiriau  aW  ymadroddion  €r  ysgrifenwyr. 

Noda  Dr.  Henderson  y  lleoedd  canlynol  fel  profion  o  hyn  : — 

Exod.  xx.       cymharer  â  Deut.  v. 

2  Sam.  vii.  4—17.     „       1  Chron.  xvii.  3—15. 

Mat.  xxvi.  26— 29.     „       Marc  xiv.  22— 25.  Luc  xx.  19,  20. 

Gyda  golwg  ar  y  rhai  hyn,  rhaid  cydnabod  y  ífaith  o'r  gwa- 
haniaeth  rhyngddynt;  ond  gellir  tybied  fod  yr  Ysbryd  Glân 
wedi  cyfarwyddo  yr  ysgrifenwyr  santaidd  i  amrywio  y  geiriad  i 
ateb  dybenion  pwysig.  Mae  y  sylwedd  yr  un,  er  fod  y  geiriad 
yn  amrywio.  Ystyrir  hyn,  fel  y  nodwyd,  yn  fTafriol  i  dystiolaeth 
mewn  llys  barn.  Mae  yn  fanteisiol  hefyd  yn  y  Beibl,  ac  yn 
achlysur  i  ddyn  ddangos  gwagedd  ei  galon,  a  llygredd  ei 
natur,  gan  ei  fod  yn  tramgwyddo  wrth  beth  o'r  fath,  yn  Ue 
derbyn  y  ddysgeidiaeth  Ddwyfol  gyda  symledd  a  didwylledd 
baban.  Ond  atolwg,  ai  nid  oes  gan  awdwr  hawl  i  amrywio  ei 
arddull,  a  newid  ei  ymadroddion,  pan  yn  ail  adrodd  yr  un 
pethau  ?  Tuham  y  gwaherddir  i  Awdwr  y  Beibl  yr  hyn  a 
ganiateir  i  bob  awdwr  arall  ? 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


Ond  y  mae  ffordd  arall  i  gyfrif  am  wahaniaeth  geiriad 
amryw  ranau  o'r  Beibl,  y  rhai  a  ystyrir  fel  gwahanol  hanesion 
am  yr  un  pethau.  Er  engraifft,  hanos  sefydliad  Swper  yr 
Arglwydd.  Dywed  Dr.  Pye  Smith,  "  Fod  y  gwahanol  ymad- 
roddion  a  briodolir  i'n  Harglwydd  yn  hanesion  Matthew,  Marc, 
Luc,  a  Phaul,  i  gael  eu  hegluro  â'r  ffaith  fod  ein  Earglwydd 
wedi  llefaru  y  geiriau  ar  wahanol  adogau,  yn  ystod  y  gwein- 
yddiad."* 

Cawn  y  nodiadau  canlynol  hefyd  yn  ngwaith  Dr.  Seiler, 
awdwr  o  fri,  yr  hwn  a  gymmeradwyir  yn  fawr  gan  Dr.  Pye 
Smith,  er  nad  ydyw  mor  uniongred  ag  y  dymunid  ar  rai 
pwyntiau  : — "  Mae  yn  dra  thebygol  fod  llawer  o  bregethau  yr 
lesu  wedi  cael  eu  traddodi  mewn  amryw  leoedd.  Bhaid  ei  fod 
wedi  cyhoeddi  a  llefaru  yr  un  pethau  mewn  gwahanol  ddinas- 
oedd  a  chymmydogaethau.  Gallai  Luc,  gan  hyny,  ysgrifenu  y 
bregeth  ar  y  mynydd  i  raddau  yn  wahanol  i  Matthew.  Gallai 
gwyrthiau  a  gweithredoedd  ereill  oV  un  aV  cyffelyb  natur, 
gael  eu  cyflawni  fwy  nag  unwaith.  Yr  oedd  yr  amgylchiadau 
dilynol,  gan  hyny,  yn  wahanol."f 

Y  mae  Dr.  Henderson,  modd  bynag,  yn  gwrthddweyd 
ei  hun,  ac  yn  gosod  ei  hun  yn  yr  un  anhawsdra,  ag  y  ceisia 
ddodi  ereill  ynddo.  Yn  nechreu  Darlith  viii.,  dywed,  "  Wrth 
ysgrifenu  y  pethau  a  lefarasid  ar  y  pryd  gan  lais  clywadwy 
Jehofah,  neu  gan  ei  angel-ddehonglydd,  &c,  rhoddid  y  geiriau 
yn  ogystal  a'r  sylwedd  i'r  ysgrifenwyr"  (tudal.  335).  Gan 
hyny,  fe  roddwyd  y  yeiriau  yn  ogystal  a'r  gorchymynion,  pan  y 
rhoddwyd  y  ddeddf  ar  Sinai ;  ac  eto,  y  mae  geiriad  y  ddedclf 
yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn  erbyn  ysbrydoliaeth  ymadrodd- 
ion  y  Beibl ! 

Wrth  ddweyd  fod  gwahaniaeth  arddull  yn  milwrio  yn  erbyn 
ysbrydoliaeth  eiriol,  awgryma  Dr.  Henderson  y  dylai  fod 
unrhywiaeth  yn  nylanwadau  yr  Ysbryd ;  ond  nid  ydym  yn 
cael  hyny.  Barna  yr  awdwr  hwn,  mai  at  y  pynciau  a  sylwedd 
ymresymiad  yr  apostolion  ar  y  pryd  y  cyfeirir  yn  Mat.  x.  19, 
20  ;  ond  os  felly,  yr  ydym  yn  cael  amrywiaeth  yn  hyn  hefyd, 
oblegyd  nid  yr  un  modd  yr  amddiffynai  yr  apostolion  eu  hun- 
ain  bob  amser  :  gwel  Act.  iv.  8 — 12,  v.  29—32,  xxiv.  1—21, 
xxvi.  1 — 23.  Ond  y  mae  bron  a  chaniatàu  y  gall  fod  yma 
ysbrydoliaeth  eiriol ;  ond  dengys  y  cyfeiriadau  uchod  fod  yma 

*  First  Lines  of  Christian  Thcol»gy,  p.  686. 
t  BMical  Ecrmcncutics,  pp.  603,  601. 


Y  EEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


wahaniaeth  arddull  er  hyny,  os  felly  yr  oedd.  Ac  os  oedd  yr 
Ysbryd  yn  rhoddi  ymadroddion  iddynt,  ystyria  Dr.  Henderson 
nad  allwn  gasglu  ei  fod  yn  gwneyd  hyny,  pan  ysgrifenai  yr 
apostolion  eu  Hysgrythyrau.  Mewn  difrif,  onid  yw  hyn  yn 
ymddangos  yn  chwithig  dros  ben,  os  felly  yr  oedd  ?  Yr  oedd 
Crist  wedi  addaw  yr  Ysbryd  Glàn  iddynt,  yr  hwn  oedd  i  fod 
gyda  hwynt  yn  dragywydd,  ac  i'w  tyiuys  i  bob  gwirionedd  (Ioan 
xiy.  16,  17,  xyi.  13);  gellid  dysgwyl,  gan  hyny,  ei  fod  gyda 
hwynt  fel  Arweinydd  anffaeleclig  yn  nghyflawniadau  eu 
swydd,  pa  un  bynag  a  fyddent  ai  pregethu  ai  ysgrifenu.  Yr 
oedd  yr  hyn  a  ysgriferjent  i  fod  ar  gael  am  holl  oesau  y  byd,  ac 
o'r  pwys  mwyaf  i'r  holl  genedloedd  ac  eglwys  y  Duw  byw,  tra 
nad  oedd  eu  gwaith  yn  amddiffyn  eu  hunain  a'u  crefydd  mewn 
llys  barn,  ond  o  bwys  am  dymhor,  a  hyny  o  fewn  terfynau 
neillduol ;  ai  tybed  fod  yr  ysbryd  yn  eu  gadael  iddynt  eu 
hunain  i  osod  eu  meddylddrychau  a'u  syniadau  allan  goreu  y 
gallent,  pan  oedd  fwyaf  o  angen  arnynt  am  dano  ?  "  Os  nad 
oedd  yr  addewid  hon  o  eiddo  ein  Gwaredwr  yn  cyfeirio  at 
gymhorth  wrth  ysgrifenu,  yn  ogystal  ag  wrth  lefaru,  nid  oedd 
yn  cyrhaedd  ond  at  hanner  eu  gwaith,  ac  yn  eu  gadael  iddynt 
eu  hunain,  gyda  golwg  ar  yr  hanner  arall ;  yr  hyn,  os  ystyrir 
achos  yr  holl  oesoedd  dyfodol,  yw  y  pwysicaf  o'r  ddau.  Os 
ydyw  yr  addewid  yn  cymmeryd  i  mewn  eu  hysgrifeniadau,  yna 
yr  oeddynt  o  dan  arweiniad  anffaeledig,  oblegyd  nid  ydys  i 
dybied  y  byddai  i'r  cymhorth  addawedig  er  budd  yr  holl  oesau 
dilynol,  eu  gaclael  yn  agored  i  gamsyniadau  yn  eu  hysgrifen- 
iadau.  Sylwedd  yr  addewid  ydoedd,  cymhorth  yn  eu  holl 
apostoliaeth  trwy  bresennoldeb  ei  Ysbryd."*  "  Yú  awr  (ebe 
Dr.  Knapp),  os  oedd  yr  apostolion  yn  cael  eu  cynnorthwyo  yn 
eu  pregethau,  y  rhai  nad  oeddynt  ond  lleferydd  eu  genau, 
ac  felly  ond  o  fantais  amserol  a  chyfyngedig ;  pa  faint  mwy 
anghenrheidiol  oedd  iddynt  gael  eu  cynnorthwj^o  yn  eu  dysg- 
eidiaeth  ysgrifenedig,  yr  hon  a  fwriedid  i  ddylanwadu  mewn 
modd  mwy  cyffredinol  a  pharhaus."f 

II.  Y   DYB    EOD   DüW  WEDI   CYNN YSGAET7JU  YSGRIFENWYR 

Y  Beibl  a'r  geiriau  a'r  ymadroddion,  yn  ogystal  ag  a 

CHYNNWYSIAD  EU  IIYSGRIEENIADAU. 

Gesyd  Dr.  Stock,  Deyonport,  yn  ei  Law-lyfr  o  Dduwinydd- 

*  Dr.  Calamy,  quoted  in  Wood's  Lectures  on  Inspiration,  p.  55. 
t  Enapp's  Theology,  p.  57. 


Y  BEIBL  A'l  L-DEIIONGLIAD. 


1C1 


iaeth  Ddadguddiedig,  y  rhesymau  dros  y  farn  hon  allan 
yn  y  drefn  ganlynol : 

"1.  Tystiolaeth,  Pedr— '  Ac  y  mae  gonym  air  sicraeh  y  prophwydi ; 
yr  hwn  da  y  gwnewch  fod  yn  dal  arno,  megys  ar  ganwyll  yn  llewyrchu 
mewn  lle  tywyll,  hyd  oni  wawrio  y  dydd,  ac  oni  chodo  y  soren  ddydd  yn 
eich  calonau  chwi :  gan  wybod  hyn  yn  gyntaf,  nad  oes  un  broph wydoliaeth 
o'r  Ysgrythyr  o  ddehongliad  prì'od.  Canys  nid  trwy  ewyllys  dyn  y  daeth 
gynt  brophwydoliaeth ;  eithr  dynion  santaidd  Duw  a  ]<'f?»ras:int  rnogys  y 
cynhyrfwyd  hwy  gan  yr  Ysbryd  Glàn.'    (2  Pedr  i.  19—21.) 

2.  Geiriau  Paul,  — '  Yr  holl  Ysgrythyr  sydd  wedi  ei  rhoddi  gan  ysbryd- 
oliaeth  Duw,  ac  sydd  fuddiol  i  athrawiaethu,  i  argyhoeddi,  i  geryddu,  i 
hyíîoiddi  mewn  cyfiawnder.'    (2  Tirn.  iii.  16.) 

Priodolir  ysbrydoliaeth  Duw  i'r  holl  Ysgrythyr,  yneiriau  a  brawddegau, 
fel  y  rhoddwyd  hwynt  ar  y  cyntaf. 

3.  Y  ffaith  nad  ydym  byth  yn  cyfarfod  â  dim  yn  y  Beibl  ajr  sydd  yn 
debyg  i  wahaniaeth  rhwng  ysbrydoliaeth  y  syniadau  a  drosglwyddid, 
a'r  geiriau  yn  mha  rai  y  gosodir  hwynt  allan. 

4.  Os  yw  y  Beibl  yn  lyfr  ysbrydoledig,  y  mae  yn  rhaid  fod  ei  ysbrydol- 
iaeth  yn  cymmeryd  i  mewn  ei  eiriau. 

5.  Fod  cywirdeb  ymadrodd  yn  anghonrhcidiol,  fel  y  byddai  i'r  dad- 
guddiad  Dwyfol  gael  ei  drosglwyddo  i  ereill  raewn  modd  gwirioneddol 
a  chywir.  Os  na  awgrymwyd  y  geiriau  gan  yr  Awdwr  Dwyfol,  nid 
oes  genym  sicrwydd  fod  y  gwirionedd  mewn  modd  cywir  yn  ein  medd- 
iant. 

6.  Fod  rhanau  helaeth  o'l*  Ysgrythyrau  yn  dywyll,  ac  annealladwy 
i'r  ysgrifenwyr  ar  adeg  eu  hysgrifeniad.  (1  Pedr  i.  10—12.  Dan. 
xii.  8—13.)  Gan  fod  y  meddyliau  uwchlaw  eu  hamgyffrediad,  yr  oedd 
yn  rhaid  iddynt  gael  geiriau  ac  yraadroddion  i'w  gosod  allan  yn  briodol." 

Mae  ystyrìaethau  o'r  natur  yma  yn  tueddu  yr  awdwr  i 
gredu  fod  Duw  wedi  cyfarwydclo  ysgrifenwyr  y  Beibl  yn 
newisiad  eu  híaitJi  à'u  hymadroddion ,  ac  yn  nhrefniad  eu 
defnyddiau,  pa  un  bynay  fyddent  ai  jpethau  adnabyddus  ai  anad- 
nabyddus  iddynt. 

Nid  oes  yr  un  ddamcaniaeth  arall  yn  ymddangos  iddo  ef 
yn  rhoddi  teyrngexi  briodol  i  Ddwyfoldeb  trwyadl  yr  holl  Feibl. 
Mae'n  wir  íbd  anhawsderau  jn  nglyn  â'r  farn  hon ;  ond  nid 
rhai  mor  wrthwynebol  i  urddas  a  thystiolaeth  y  Beibl  a'r 
anhawsderau  perthynol  i  dybiau  gwahanol.  Ac  yn  wir,  onid 
oes  anhawsderau  yn  gyssylltiedig  â  phob  peth  ?  Dj'wedai 
Pascal,*  fod  digon  o  anhawsderau  jil  y  Beibl  i  ddallu  yr  hwn 
na  fynai  weled,a  digon  o  bethau  eglur  a  chedyrn  i  addysgu 


L 


*  Pascal's  Thoughts,  chap.  xviii 


162 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


a  dwyn  i  ogoniant  tragywyddol  yr  hwn  sydd  ddigon  gostyng- 
edig  a  hunanyniwadol  i  ddysgu.  Mae  anhawsderau  dadguddiad 
yn  ogystal  a  themtasiynau  y  byd,  wedi  eu  bwriadu  i  brofì 

uniondeb  ein  calonau. 

Yn  ychwanegol  at  yr  ystyriaethau  blaenorol,  yr  oedd  y 
rhai  canlynol  yn  cael  dylanwad  cryf  ar  feddwl  yr  awdwr, 
er  ei  dueddu  i  fabwysiadu  y  farn  a  amddiffynir : — 

1.  Fod  ymresymìad  ac  athrawiaeth  Crist  aW  apostolion  yn 
fynych  yn  ymddibynu  ar  eiriad  yr  Ysgrythyr. 

Nid  yw  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  yn  gwneyd  gwa- 
haniaeth  rhwng  geiriau  a  meddyliau  yr  ysgrifeniadau  santaidd, 
ond  y  maent  yn  rhoddi  pwys  ar  eiriad  ymadrodd  mor  fynych 
ag  ar  ei  ystyr. 

Ioan  x.  34,  35.  "  Yr  Iesu  a  atebodd  iddynt,  Onid  yw  yn  ysgrifenedig 
yn  eich  cyfraith  chwi,  Mi  a  ddywedais,  Duwiau  ydych  ?  Os  galwodd  efe 
hwy  yn  dduwiau,  at  y  rhai  y  daeth  gair  Duw  (a'r  Ysgrythyr  nis  gellir  ei 
thori)." 

Mae  yr  ymresymiad  yma  yn  troi  ar  air  a  ddefnyddir — 
"  duwiau."  Os  gelwid  hwy  mewn  ffordd  ffugyrol  yn  dduwiau, 
pa  faint  mwy  priodol  oedd  i  Fab  Duw,  yr  hwn  oedd  yn  Dduw 
mewn  gwirionedd,  honi  Dwyfoldeb  iddo  ei  hun  ? 

Gal.  iü.  16.  "I  Abraham  y  gwnaethpwyd  yt  addewidion,  ac  i'w  had 
ef.  Nid  yw  yn  dywedyd,  Ac  i'w  hadau,  megys  am  lawer  ;  ond  megys  am 
un,  Ac  i'thhad  di,  yr  hwn  yw  Crist." 

Gwelir  fod  ymresymiad  yr  apostol  yn  troi  ar  y  ffurf  unigol 
o'r  gair  "  had." 

Heb.  i.  5,  8.  "  Canys  wrth  bwy  o'r  angylion  y  dywedodd  efe  un  amser, 
Fy  mab  ydwyt  ti ;  myfì  heddyw  a'th  genedlais  di  ?  A  thrachefn,  Myfì  a 
fyddaf  iddo  ef  yn  Dad,  ac  efe  a  fydd  i  mi  yn  Fab  ?  Ond  wrth  y  Mab,  Dy 
orseddfainc  di,  0  Dduw,  sydd  yn  oes  oesoedd :  teyrnwialen  uniondeb  yw 
teyrnwialen  dy  deyrnas  di." 

Y  mae  urddas  Crist,  a'i  uwchafìaeth  ar  angylion  yn  cael  ei 
brofì  trwy  yr  ymadroddion  a  ddefnyddir  am  dano  yn  y  Salmau; 
"  Fy  Mab  ydwyt  ti,"  a  "  Dy  orseddfainc  di,  0  Dduiu" 

Heb.  ii.  11,  13.  "  Canys  yr  hwn  sydd  yn  santeiddio,  a'r  rhai  a  sant- 
eiddir,  o'r  un  y  maent  oll.  Am  ba  achos  nid  yw  gywilyddus  ganddo  eu 
gaJ  w  hwy  yn  f rodyr.  A  thrachcfn,  Myfî  a  f yddaf  yn  ymddiried  ynddo.  A 
thrachefn,  Wcle  fi  a'r  plant  a  roddes  Duw  i  mi." 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


163 


Y  mae  ymresymiad  yr  apostol  yn  ymddibynu  ar  y  geiriau 
"  brodyr  "  a  u  phlant,"  y  rhai  a  ddefnyddir  yn  yr  Ilen 
Destament. 

Heb.  iii.  7.  13.  Yn  yr  adnodau  hyn,  rhoddir  pwys  ar  y  galr 
"heddyw." 

1  Cor.  xv.  45.    "  Y  dyn  cyntaf  Adda  a  wnacd  yn  enaid  byw." 

Cyfeirir  at  eiriad  neillduol  Gen.  ii.  7,  er  daugos  y  gwahan- 
iaeth  rhwng  yr  Adda  cyntaf,  yr  hwn  oodd  yn  dertyjn  bywyd, 
a'r  Adda  diweddaf,  yr  hwn  sydd  yn  ei  roddi. 

Rhuf'.  x.  13.  "  Canys  pwy  bynag  a  alwo  ar  enw  yr  Arglwydd, 
cadwedig  fydd." 

Dyfyna  Paul  y  geiriau  hyn  o  Joel  i  brofi  hawl  y  Cenedloedd 
i  freintiau  yr  iachawdwriaeth.  Ymddibyna  ei  ymresymiad  ar 
y  geiriad  "  pwy  bynag." 

Nis  gallwn  dybied  y  buasai  yr  apostolion,  o  dan  arweiniad 
yr  Ysbryd  Glân,  yn  adeiladu  eu  hathrawiaethau  ar  eiriau  ac 
y madroddion*  yr  Ysgrythyr,  pe  buasent  wedi  cael  eu  gadael  at 
ddewisiad  dynîon. 

*  Mae  atlirawiaethau  y  Beibl  yn  ymddibynu  i  raddau  helaetli  ar  ei  iaith  a'i 
gystrawiad.  Dysga  ni,  er  engraifft,  yn  ol  rheolau  mwyaf  caeth  a  sefydlog  yr 
iaith  Roeg,  nad  oes  rhinwedd  haeddiannol  mewn  ffydd,  ond  rhinwedd  neu  effeith- 
ioldeb  offerynol,  fel  yr  agwedd  hono  ar  y  meddwl,  a'r  teimlad  hwnw  yn  yr  enaid, 
trwy  gyfrwng  yr  hyn  y  mae  dyn  yn  gwerthfawrogi  yr  efengyl,  ac  yn  derbyn  y 
cymmod  trwy  Grist.  Am  hyny  dywedir  fod  dyn  yn  cael  ei  gyfìawnhau  trwy 
gyfrwng  ffydd,  âià  tt)s  irícrTeios  (Rhuf.  iii.),  a  bod  y  saint  yn  dangos  eu  hym- 
lyniad  wrth  Dduw  trwy  gyfrwng  neu  offerynoliaeth  ffydd,  irío'TeL  (Heb.  xi.); 
ond  ni  ddywedir  yn  y  Beibl  fod  dyn  yn  cael  ei  gyfìawnhau,  neu  y  saint  yn  cael 
eu  bendithio,  o  herwydd  eu  ffydd  neu  er  mwyn  eu  ffydd,  ôià  tt\v  ttío'tli',  fel  pe 
buasai  unrhyw  haeddiant  yn  perthyn  i'n  cyflawniadau  ni.  Buasai  iaith  felly  yn 
rhoddi  lle  i  ddyn  ymffrostio.  Defnyddir  y  ddau  gystrawiad  gyda  golwg  ar 
Grist,  gan  maî  trwyddo  ef  fel  cyfrwng,  ac  er  ei  fwyn  fel  ffynnonell  pob  haeddiant, 
yr  ydym  ni  yn  cael  ein  bendithio. 

Wrth  i  ni  droi,  er  engraifft,  o'r  Testament  Newydd  i  Epistolau  Clement  o 
Rhufain  at  y  Corinthiaid  (y  person  y  cyfeirir  ato,  fel  y  tybir.  yn  Phü.  iv.  3).yr 
ydym  yn  cael  pethau  yn  wahanol.  Mae  efe  wrth  son  am  ffydd  yn  defnyddio 
yn  fynych  5tà  irío~TLV,  er  mwyn  ffydd,  fel  pe  buasai  ffydd  yn  ffynnonell  yr 
haeddiant  er  mwyn  yr  hyn  yr  oedd  Duw  yn  bendithio,  ac  nid  y  gras  offerynol 
trwy  gyfrwng  yr  hwn  yr  oedd  yr  enaid  yn  derbyn  ffafrau  y  nef.  Gwel  Llythyr 
Cyntaf  Clement  at  y  Corinthiaid,  §§  x.,  xi.,  xii.  Yr  oedd  hyn,  mae'n  ddiam- 
heuol,  yn  groes  i  ysbryd  y  Beibl.  Os  nad  oedd  Clement  yn  golygu  hyn.  yna 
nid  oes  ymddiried  i  w  roddi  yn  ei  iaith  a'i  rammadeg  ;  os  oedd.  yna  nid  oes 
ymddiried  i'w  roddi  yn  ei  dduwinyddiaeth.     Pe  buasai  yr  apostolion,  y  rhai 


164 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


2.  Y  dull  yn  mha  un  y  dyfynir  o'r  Hen  Destament. 

(1,)  Weithiau  mae  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  yn 
cyfyngu  ystyr  iaith  wreiddiol  yr  Hen  Destament.  Yn  Hebre- 
aid  i.  6,  cawn  "  angylion  "  yn  lle  "  duwiau,"  Salm  xcvii.  7  ; 
mae  y  gair  angylion  o  ystyr  gyfyngach  nag  Elohim,  yr  hwn  a 
ddefnyddir  yn  y  Salm. 

(2,)  Ymdrîangosant  weithiau  yn  dilyn  yr  Hebraeg,  a  phryd 
arall  y  LXX,  gyda  golwg  ar  yr  un  lle.  Wrth  ddyfynu 
Esaiah  liii.  4,  y  mae  Matthew  (viii.  17),  wrth  ddilyn  yr 
Hebraeg  yn  dweyd,  "  Efe  a  gymuierodd  ein  gwendid  ni,  ac 
a  ddug  ein  clefydau ;  "  tra  mae  Pedr,  gan  gjTfeirio  mae'n 
debyg  at  yr  un  geiriau,  yn  ymddangos  yn  dilyn  y  LXX, 
"  Yr  hwn  ei  hun  a  ddug  ein  pechodau  ni  yn  ei  gorph  ar 

ypren;    trwy  gleisiau  yr  hwn  yr  iachâwyd  chwi." 

(1  Pedr  ii.  24.)  Y  mae  yr  Hebraeg  yn  goddef  y  ddwy 
ystyr,  "  Efe  a  gymherth  ein  gwendid  ni,  ac  a  ddug  ein 
doluriau  ;  "  ac  yn  y  Beibl  y  mae  gofìdiau  corph  a  meddwl  yn 
cael  eu  priodoli,  yn  y  naill  fîordd  neu  y  llall,  i  ganlyniadau 
pechod. 

Ehaid  fod  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd,  wrth  ddyfynu 
a  chymhwyso  Ysgrythyrau  yr  Hen  Destament  fel  y  gwnaent, 
yn  gwneyd  hyny  trwy  awdurdod  a  chyfarwyddyd  Ysbryd 
Duw,  a  rhaid  fod  ysbrydoliaeth  yn  cymmeryd  i  mewn  y 
geiriau.  Ni  feiddiasent  gymmeryd  y  fath  ryddid  gyda  geiriau 
ac  ymadroddion  yr  Ysgrythyr,  heb  awdurdod  ac  arweiniad 
Dwyfol. 

3.  Y  mae  y  cyflawnder  anfeidrol  ac  anhysbyddadwy  o  ystyron 
ag  sydd  yn  ngeiriau  yr  Ysgrythyr>  yn  ein  rhwymo  i  fabwysiaclu 
y  dyb  eu  bod  wedi  cael  eu  rhoddi  trwy  ysbrydoìiaeth  Duw. 

Nid  yw  ysgrifeniadau  y  Tadau  Apostolaidd,  y  rhai  oeddynt 
yn  byw  yn  yr  un  oes  a'r  apostolion,  pan  yn  trafod  yr  un 
pynciau  ag  a  geir  yn  yr  epistolau,  yn  haeddu  eu  cyfTelybu 
am  eiliad  i'r  oraclau  Dwyfol.  Y  mae  cyflawnder  annher- 
fynol  o  ystyron  yn  ngeiriau  a  brawddegau  y  Beibl,  y  rhai  nad 


oeddynt  yn  byw  jm  yr  un  oes  a  Chlement,  yn  cael  eu  gadael  fel  yntau  i  ofalu 
am  eu  hiaith  goreu  y  gallent,  oni  allasent  hwythau  wneyd  CMmgymmenad  gytla 
threigliadau  geiriau,  y  rhai  a  fuasent  yn  ddigon  i  ddymchwelyd  athrawiaeth 
ogoneddus  rhad  ras  ?  Ond  ni  wnaethant  hwy  hyny  gymmaint  ag  unwaith. 


Y  BEIliL  A'l  DDEHONGLIAD. 


165 


all  beirniaid  ac  esbonwyr  oesau  y  ddaear  ei  ddih}Tsbyddu. 
Goddefant  eu  cyfìeithu  i  ieithoedd  ereill  heb  golli  eu  gallu 
bywiol,  na  chael  eu  hymddifadu  o'u  gwerth  anmhrisiadwy- 
Bhaid  gan  hyny  fod  yr  Ysbryd  Glàn  yn  cyfarwyddo  yr  ysgrif- 
enwyr  yn  eu  dowisiad  o  eiriau  ac  ymadroddion  priodol,  er  gosod 
allan  fawrion  bethau  Duw. 

4.  Ymddengya  fod  yr  amcan  mawr  er  mwyn  pa  un  y  rhoddwyd 
y  Beibl,  yn  galw  am  hyu. 

Oraclau  y  bywyd  tragywyddol,  ac  arweinydd  anílaoledig  yr 
eglwy3  ydyw  ;  a  dadguddiad  awdurdodol,  cyílawn,  a  pher- 
fl'aith,  o  ewyllys  y  Jehofah  hyd  ddiwedd  y  byd.  Y  mae 
tynged  dynoliaeth,  ac  anrhydedd  y  Duwdod,  wedi  eu  eyssylltu 
yn  anwahanadwy  âg  ef ;  rhaid  fod  gwaith  o'r  fath  bwys 
aruthrol  wedi  cael  ei  ysgrifenu  o  dan  arweiniad  annghyfeiliorn 
Ysbryd  Duw,  gyda  golwg  ar  ei  fîurf  allanol  a'i  gynnwysiad 
mewnol.  Y  mae  yn  drais  ar  ein  teimladau  a'n  hargyhoedd- 
iadau  anwylaf  i  feddwl  fod  yr  ysgrifenwyr  at  eu  rhyddid  i 
ddewis,  yn  ol  eu  gallu  naturiol  eu  hunain,  eu  hymadrocldion 
mewn  gwaith  o'r  fath  bwys  anfeidrol.  Gwell  genym  gredu 
fod  y  Beibl  wedi  ei  roddi  oll  trwy  ysbrydoliaeth  Duw,  y  fîurf 
a'r  sylwedd,  ac  ymffrostio  ynddo  fel  llusern  Duw  yn  y  byd 
tywyll  hwn.* 

Os  na  roddwyd  ymadroddion  y  Beibl  trwy  ysbrydoliaeth 
Duw,  y  mae  yn  anhawdd  cyfrif  am  waith  Crist  a'i  apostolion 
yn  sylfaenu  eu  hymresymiad  a'u  dysgeidiaeth  ar  eiriau  a 
chystrawen  yr  Ysgrythyrau  ; — am  Üy  gwahaniaeth  hanfodol 
sydd  rhyngddynt  a  phob  ysgrifeniadau  ereill,  a'r  cyflawnder 
didrai  o  ystyr  sydd  yn  perthyn  iddynt ;  ac  am  y  pwys  a 
roddir  ar  efrydiaeth  drwyadl  a  pharhaus  o  honynt.  Os  yw  y 
dyb  wrtheiriol  yn  gywir,  y  mae  llafur  dyfnddysg  beirniaid 
( exegetes )  i  geisio  dwyn  allan  ystyr  g^ywir  ac  arbenigol  geiriau 
yr  Ysgrythyr,  i  raddau  yn  ddibwys  ;  gan  nad  ydynt.  yn  ol  y 

*  "  How  can  we  know  that  the  words  express  the  thoughts  of  the  author 
if  they  are  not  the  words  of  the  author  ?  Had  the  inspired  writers  been  left  to 
themselves,  as  to  the  choice  of  words  in  any  part  of  their  writings,  they  niight 
have  made  a  bad  choice,  and  inadequately  or  erroneously  represented  fcfae  niind  of 
the  Spirit.  The  best  writer  that  ever  moved  a  quill  may  often  fail  in  expressing 
his  own  sentiments.  Instances  might  be  given  in  which  the  most  learned 
writers  mis-state  their  own  meaning,  and  sometimes  convey  no  meaning  at  all, 
Shall  the  fishermen  of  Galilee,  then,  be  supposed  equal  to  express  themselvcs  with 
nnerring  correctness,  if  left  to  their  own  phraseology  ? "— Dr.  Carson's  Work$, 
vol.  iii.  p.  174. 


166 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ddamcaniaeth  hon,  ond  detholion  yr  ysgrifenwyr  eu  hunain, 
ac  nid  traethiadau  bywiol  a  santeiddiol  Ysbryd  y  Goruchaf. 
Ond  os  rhoddwyd  y  geiriau  yn  ogystal  a'r  sylwedd,  fel  y 
credwn  yn  ddiamheuol,  y  mae  ymchwiliad  i'w  hystyr  o'r  pwys 
mwyaf,  a'r  efrydiaeth  o  honynt  yn  sicr  o  fod  yn  ffynnonell 
addysg,  cysur,  ac  adeiladaeth  i  blant  yr  Arglwydd  holl 
ddyddiau  y  ddaear. 

Fel  y  sylwyd  eisioes,  nid  oes  a  fyno  gwahanol  ddarlleniadau 
a  chyfieithiadau  à'r  pwnc.  Nid  yw  gwahaniaeth  arddull  yn 
effeithio  arno.  Y  mae  amrywiaeth  yn  holl  weithredoedd 
Duw.  Gallai  yr  Ysbryd  Glân  gyfarwyddo  yr  ysgrifenwyr  i 
fabwysiadu  ymadroddion  priodol,  heb  iddynt  golli  eu  dull- 
wedd  neillduol  eu  hunain.  Gallai  beri  i  un  ysgrifenydd  roddi 
mynegiad  cyfiawn  o'r  hyn  a  gofnoda,  a  gorchymyn  i'r  llall 
ysgrifenu  ond  crynhodeb  byr  o'r  un  peth.  Ceir  y  cyfunedd 
mwyaf  prydferth  yn  y  Beibl,  yn  gymhlethedig  â'r  amrywiaeth 
mwyaf  arddunol;  a  lleferydd  yr  un  Ysbryd  trwy  leisiau  ac 
ymadroddion  llu  o  wahanol  ysgrifenwyr. 

Y  mae  gan  ysgrifenwyr  y  Beibl  eu  dull  neillduol  eu  hunain, 
nid  yn  unig  gyda  golwg  ar  eiriau  a  brawddegau,  ond  hefyd 
gyda  golwg  ar  eu  ffordd  o  drafod  pethau  mawrion  Duw.  Y 
mae  gan  Paul  ei  resymau  a'i  egluriadau  ei  hun,  yn  ogystal 
a'i  arddull  ei  hun ;  ac  mae  yr  wrthddadl  yn  erbyn  ysbrydol- 
iaeth  ieithwedd  Paul,  am  ei  bod  yn  wahanol  i  eiddo  yr  apostol- 
ion  ereill,  yr  un  mor  gref  yn  erbyn  efengyl  Paul,  ac  o  ran  ei 
thuedd  yn  gwadu  Dwyfoldeb  y  Beibl,  oddi  eithr  fod  unffurfìaeth 
berffaith  ynddo  yn  mhob  peth. 

Nid  oes  dir  diogel  i  ni  sefyll  arno,  hyd  nes  y  deuwn  i  fab- 
wysiadu  iaith  yr  apostol  gyda  meddwl  agored,  ac  argyhoeddiad 
trwyadl :    "  Yn  holl  Ysgrythyb,  sydd  wedi  ei  bhoddi 

GAN  YSBRYDOLIAETH  DlJW." 
NoDIAD.— 

Dichon  fod  un  ymofyniad  eto  yn  ymgynnyg  i  feddwl  y  darllenydd,  sef, 
Pa  fodd  y  gwyddai  ysgrifenwyr  y  Beibl  pan  oeddynt  o  dan  ysbrydoliaeth, 
fod  yr  ysbrydoliaeth  o  Dduw  ? 

Rhaid  fod,  y  rhan  fynychaf,  rhyw  amgyffrediad  uniongyrchol  ac 
argyhoeddiad  anorchfygol  yn  eu  meddyliau  mai  Ysbryd  Duw  oedd  yn 
eu  oynhyrfu.  Pan  oedd  tywysogion  Juda  yn  son  am  ladd  Jeremiah  fel 
gnu  brophwyd,  gan  ei  fod  yn  ymwybodol  o'i  Ddwyfol  alwad,  efe  a 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD.  Iü7 

lefarodd  wrthynt  fel  hyn :—"  Gwybyddwch  yn  sicrf  os  chwi  a'm  lladd, 
eich  bod  yn  dwyn  gwaed  gwirion  arnoch  eich  hunain,  ac  ar  y  ddinas 
hon,  ac  ar  ei  thrigolion ;  canys  mcwn  gwirionedd  yr  Arglwydd  a'm 
hanfonodd  atoch  i  lefaru,  lle  y  clywech  yr  holl  eiriau  hyn."  (Jer« 
xxvi.  15.)  Pan  y  gorchymynwyd  i  Abraham  aberthu  ei  fab,  yr  oedd 
argyhoeddiad  anorchfygol  yn  ei  feddwl  mai  Duw  a  lefarasai  wrtho. 
Felly  gyda  golwg  ar  yr  holl  brophwydi  a'r  apostolion. 

Pan  y  petrusent  yn  nghylch  tfynnonell  y  weledigaeth,  caent  arwydd 
sicr  i  osod  eu  meddwl  yn  dawel.  "  Fel  yr  oedd  Pedr  yn  meddwl  arn 
y  weledigaeth,  dywedodd  yr  Ysbryd  wrtho,  Wele  dri  wŷr  yn  dy  geinio 
di."  (Act.  x.  19.)  Pan  oedd  Jeremiah  yn  meddwl  am  air  yr  Arg- 
lwydd  ato,  cafodd  arwydd  sicr  mae  ei  air  ef  ydoedd  :  —  Yna  y  gwybum 
(eb  efe)  maigair  yr  Arglwydd  oedd  hwn."  (Jer.  xxx  ii.G— 8.)  Gwelhefyd 
hanes  Gideon. 

Nid  ydym  i  gasglu  oddiwrth  eiriau  Paul,  1  Cor.  vii.  40,  fod  amheu- 
aeth  yn  ei  feddwl  pa  un  a  oedd  efe  yn  ysbrydoledig  ai  peidio  ar  y  pryd : 
"  Eithr  dedwyddach  yw  hi,  cs  erys  hi  felly,  yn  fy  marn  i ;  ac  yr 
wyf  finau  yn  tybied  fod  Ysbryd  Duw  genyf."  Dengys  yr  apostol 
yma  ei  fod  yn  dysgwyl  i'r  Corinthiaid  dderbyn  ei  gynghor,  gan  ei  fod 
yn  ei  roddi,  nid  fel  ffrwyth  ei  farn  bersonol,  ond  fel  yr  hyn  a  draethai 

0  dan  gyfarwyddyd  a  dylanwad  Ysbryd  Duw.    lihydd  yr  adnod  hon 

1  ni,  ebe  Deon  Alford,  wir  ystyr  y  dywediad  yn  adn.  25,  "  ond  barn  yr 
ydwyf  yn  ei  roddi"  sef  nid  ei  fod  yn  llefaru  heb  ysbrydoliaeth,  ond 
yn  yr  ymwybodolrwydd  ei  fod  yn  ysbrydoledig  ei  fod  yn  rhoddi  y 
cyfarwyddyd  yr  hwn  a  ddylai  benderfynu  y  pwynt.  Nid  yw  y  geiriau, — 
'*Yr  ydwyf  finau  yn  tybied  fod— genyf," — yn  cynnwys  amheuaeth ,  ond 
i'w  deall  yn  gyfystyr  ag  "  y  mae  genyf  finaw"  Cymharer  Luc  viii.  18, 
â  Mat.  xiii.  12.  Gwel  Pen.  vii.  v,  Rhan  I.  Nis  gallai  yr  apostol  Paul 
amheu  ei  ysbrydoliaeth  ei  hun,  fel  y  gwelwn  oddiwrth  ei  iaith  mewn 
lìeoedd  ereill  (1  Cor.  xiv.  37.    2  Cor.  xiii.  3.    1  Thess.  iv.  8.)* 


*  Gwel  yn  mhellaeh  y  gwshanol  weithiau  y  cyfeiriwyd  atynt  ar  waelod  y  ddalen, 
a  The  Inspiration  of  Holy  Scripture,  by  W.  Lee,  D.D.;  Dr.  Whitby's  General  Pre- 
face  to  his  Commentary  on  the  New  Testament ;  Sion-  <ù  Flatt's  Biblical  Theology  ; 
Inspiration  ofthe  Holy  Scriptures,  by  J.  Bannerman,  D.D.,  &c. 


PEIÖIOD  VII. 


YSBEYDOLIAETH  Y   BEIBL.— GWRTHDDADLEUON  AC 
ANHAWSDEEAU. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Ymadroddion  a  ystyrir  yn  Anweddaidd — Cyfarwyddiadau  a  ystyrir 
yn  ddibiuys,  megys  yn  nghylch  cochl  Paul,  &c. — Gorchymynion  o 
duedd  anfoesol,  megys  i  offrymu  Isaac,  i  ddinystrio  y  Canaaneaid,  a 
chosbi  eilunaddoliaeth  â  marwolaeth — Anfoesoldeb  yn  cael  ei  gym- 
meradwyo,  yn  yr  hyn  a  ddywedir  am  y  bydiüragedd  Hebreig,  yr 
Israeliaid  yn  benthyca  oddiar  yr  Aifftiaid,  a  Rahab  y  butain — 
Iaith  ddialgar  y  Salmau — Iaith  Paul  yn  1  Cor.  vii.  25. —  Ysbryd- 
oliaeth  dynion  annuiüiol — Ysgrifenwyr  y  Beibl  yn  ffaeledig  mewn 
pethau  ereill. 

Ye,  anhawsderau  y  bwriadwn  sylwi  arnynt  yn  y  bennod 
hon,  ydyw  y  rbai  a  ddygir  yn  mlaen  weithiau  fel  gwrth- 
ddadleuon  yn  erbyn  Dwyfoldeb  y  Beibl,  yn  hytrach  nag 
anhawsderau  gyda  golwg  ar  ei  Ddehongliad  ;  daw  y  rhai  hyny 
o  dan  sylw  yn  Ehan  II.  Mae  a  fyno  yr  anhawsderau  hyn 
hefyd  â  Dehongliad  y  Beibl ;  gan  hyny  tra  yn  amddiífyn  ei 
Ddwyfoldeb,  byddwn  yn  ymdrechu  taflu  goleuni  ar  rai  rhanau 
dyrys  o  hono,  ac  egluro  rhai  pethau  anhawdd. 

Tybir  fod  amryw  bethau  yn  y  Beibl  ag  sydd  yn  annghysson 
â'r  grediniaeth  yn  ei  Ddwyfoldeb;  ac  ystyrir  na  ddylasent 
fod  i'w  cael  mewn  llyfr  a  broífesa  fod  wedi  cael  ei  roddi  trwy 
ysbrydoliaeth  Duw.    Nodwn  rai  o  honynt. 

I.  BODOLAETH  YMADRODDION  A  YSTYRIR  YN  ANWEDDAIDD. 

I'r  darllenydd  ystyriol,  modd  bynag,  y  mae  bodolaeth  y  cyf- 
ryw  ymadroddion  yn  awgrymu  ei  Ddwyfoldeb,  oblegyd  pe 
buasai  wedi  ei  ysgrifenu  yn  ol  chwaeth  dyn,  mae'n  debyg  y 
buasai  y  rhai  hyn  wedi  eu  gadael  allan. 

Fe  gyfeirir  yn  fwyaf  uniongyrchol,  mae'n  debygol,  at 
ymadroddion  a  ddygwyddant  yn  llyfrau  Moses ;  ond  pa  ranau 
bynag  o'r  Ysgrythyr  a  olygir,  cofier, 


Y  BEIBL  A'l  DDEÜONGLIAD. 


1G9 


1 .  Fod  sefyllfa  foreuol  yr  Israoliaid  yn  gyfry w  ag  oedd  yn 
gofyn  am  y  cyfarwyddiadau  a  osodir  i  lawr  yn  mhum'  llyfr 
Moses.  Tosturiodd  Duw  wrthynt,  ac  ymostyngodd  i'w 
dysgu  fel  y  dysga  tad  ei  blant,  ac  y  cyfarwydda  meddyg 
y  cleiflon,  ac  yr  hyfforddia  brenin  ei  ddeiliaid,  er  sicr- 
hau  eu  llwyddiant  a'u  cysur  dyfodol.  Yr  oedd  amryw 
bethau  ag  y  beiir  arnynt  o  bwys  annhraethol  i  ìechyd  a 
llwyddiant  y  genedl,  ac  yn  y  goleu  hwn  y  maent  yn  dangos 
gofal  Tad  y  Trugareddau  am  danynt. 

2.  Gyda  golwg  ar  ranau  ereill  o'r  Ysgrythyr,  ymddengys 
yr  ystyriai  Ysbryd  Duw  fod  íî'yddlondeb  hanesyddol  yn  galw 
am  eu  cofnodiad,  gan  nad  faint  a  wawdia  dirmygwyr  arnynt. 

II.  BODOLAETII  CYEARWÎ  DDIADAU  A  YSTYRIR  YN  DDIBWYS. 

Ystyrir  fod  cyfarwyddiadau  yn  y  Beibl  am  bethau  bychain, 
y  rhai  ydynt  yn  annheilwng  o  urddas  ysbrydoliaeth  Duw; 
ac  yn  eu  plith  sonir  am  y  cyfarwyddyd  i  Timotheus  i  beidio 
yfed  dwfr,  ac  i  ddwyn  cochl  Paul  o  Troas,  yn  enwedig  y 
memrwn. 

Un  ydyw  1  Tim.  v.  23  :  "  Nac  ŷf  ddwfr  yn  hwy,  eithr  arfer 
ychydig  win,  er  mwyn  dy  gylla  a'th  fynych  wendid." 

Yr  oedd  Timotheus  yn  llafurio  yn  y  weinidogaeth,  ac  felly 
yn  ymwneyd  â'r  gwaith  pwysicaf  ar  y  ddaear ;  yr  oedd  o 
bwys  mawr  iddo,  gan  hyny,  i  beidio  esgeuluso  ei  iechyd, 
rhag  rhwystro  ei  waith.  Mae  y  cyfarwyddyd  hefyd  yn  dyst- 
iolaeth  i  gymmeriad  sobr  a  diargyhoedd  Timotheus.  Er  ei  fod 
yn  byw  yn  y  Dwyrain,  lle  yr  oedd  cyflawnder  o  win,  nid 
oedd  yn  arfer  ei  yfed  ;  a  phan  y  mae  yr  apostol  yn  ei  annog  i'w 
arfer,  fe  sylwir  mai  ychydig  y  mae  yn  gymmeradwyo,  a  hyny 
.  fel  meddyginiaeth.  Mae  y  geiriau  hyn,  ynte,  yn  dra  gwerth- 
fawr  a  dyddorol,  er  dangos  (1,)  y  pwys  y  mae  yr  Ysbryd  Glàn 
yn  ei  roddi  ar  lafur  gweinidogion  yr  efengyl,  gan  y  dylent 
ofalu  am  eu  hiechyd,  rhag  attal  eu  gwaith  :  (2,)  y  dylem 
werthfawrogi  y  fendith  werthíawr  o  iechyd ;  (3,)  fod  gan 
Timotheus  gymmeriad  dysglaer  a  diargyhoedd;  (4,)  a  beth  yw 
cyfarwyddyd  yr  apostol  Paul  gyda  golwg  ar  yr  amgylchiadau, 

0  dan  ba  rai  y  cymmeradwya  i  bregethwyr  yfed  gwin,  ac 

1  ba  raddau.  Diau  nad  oedd  pethau  o'r  fath  yma  yn  annheil- 
wng  o  ysbrydoliaeth  Duw. 

Un  arall  ydjTw  2  Tim.  iy.  13  :  "  Y  cochl  a  adewais  i  yn  Troas 


170 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


gyda  Carpus,   pan  ddelych,  dwg  gyda  thi,  a'r  llyfrau,  yn 
enwedig  y  memrwn." 

Os  ei  gochl  a  olygir,  yr  oedd  o  bwys  i'r  byd  ac  eglwys 
Dduw  iddo  ei  chael  yn  brydlon,  gan  fod  ei  iechyd  a'i  gysur, 
ac  felly  ei  ddefnyddioldeb,  yn  ymddibynu  ar  hyny ;  neu  os  yn 
ol  rhai  darlleniadau,  mai  math  o  gôd-lyfrau  ( a  case  of  booJcs ) 
yr  ydym  i'w  ddeall,  yr  ydym  yn  canfod  fod  pwys  mawr  yn 
y  cais.  Pwy  a  wyr  beth  oedd  yn  y  gôd,  a  pha  lyfrau  a  olygir, 
a  beth  oedd  ar  y  memrwn  ?  Dichon  eu  bod  yn  cynnwys  copi 
o'i  epistolau  ;  neu  dichon  mai  Ysgrythyrau  yr  Hen  Destament 
oeddynt ;  neu  dichon  mai  copi  o  amddiffyniad  iddo  ei  hun 
a  ddarparasai  o'r  blaen,  neu  rhyw  brawf-ysgrifau  [documents) 
pwysig  erbyn  dydd  ei  brawf,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  agoshau, 
oedd  y  pethau  yr  oedd  mor  bryderus  am  eu  cael.  Pwy  all 
amheu  y  priodoldeb  o  anfon  gorchymyn  yn  nghylch  pethau  fel 
hyn? 

Ond  y  mae  yr  wrthddadl  hon,  a'r  un  flaenorol,  yn  hawlio 
yr  hyn  nad  yw  y  Beibl  yn  ei  ganiatâu,  sef  awdurdod 
dyn  i  eistedd  mewn  barn  arno.  Mae  gan  ddyn  hawl  i  farnu  y 
profìon  o'i  Ddwyfoldeb,  ond  nid  o  briodoldeb,  neu  anmhriodol- 
deb  ei  gynnwysiad,  neu  pa  ranau  sydd  yn  deilwng  o  gael 
lle  ynddo,  a  pha  ranau  sydd  yn  annheilwng  o'i  dudalenau  ;  os 
ceir  ei  fod  yn  llyfr  Duw,  rhaid  ei  dderbyn  fel  y  mae,  a  gadael  y 
cyfrifuldeb  am  ei  gynnwysiad  i  Dduw  ei  hun. 

III.  GrOECHYMYNION  AG  Y  BYDDAI  EU  CYFLAWNIAD  YN 
TTJEDDU  I  ANFOESOLI  DYNION. 

Yn  mhlith  y  rhai  hyn  gellir  nodi  y  rhai  canlynol : — 

1.  Y  gorchymyn  i  aberthu  Isaac. 

Gyda  golwg  ar  y  gorchymyn  hwn,  mae  yr  ystyriaethau 
canlynol  o  bwys  : — 

(1,)  Mae  gan  Eoddwr  bywyd  hawl  i'w  gymmeryd  ymaith. 

(2,)  Tra  byddai  offrymu  bôd  dynol  heb  orchymyn  Duw 
yn  Uofruddiaeth,  byddai  gwneyd  hyny  yn  ol  ei  orchymyn 
pennodol  yn  weithred  o  ufydd-dod. 

(3,)  Dywedir  yn  bendant  mai  amcan  Duw  oedd  profi 
Abraham  ;  pan  wnaed  hyny,  fe  dynwyd  y  gorchymyn  yn  ol,  ac 
fe  arbedwyd  Isaac. 

2.  Y  gorchymyn  i  ddiwreiddio  y  Canaaneaid. 

Ystyria  rhai  fod  y  gorchymyn  i  yru  y  cenedloedd  o  Ganaan, 
yn  annheilwng  o  Dduw  y  Beibl;  gan  ei  fod  yn  ymddangos 


Y  BEIBL  A'l  DDETJONGLIAD. 


171 


yn  greulon,  ac  yn  tueddu  i  farbareiddio  yr  Israeliaid.  Ond  y 
mae  amryw  ystyriaethau  ag  sydd  yn  cymineryd  ymaith  rym  yr 
wrthddadl  hon  : — 

(1,)  Ymddengys  yn  debygol  fod  y  Canaaneaid  wedi  cael  y 
cynn3rg  a'r  cyfleusdra  i  ochelyd  dinystr. 

Gallasent  wneyd  hyn  trwy  ffoi  ymaith,  neu  ddyfod  i  hedd- 
wch  âg  Israel  trwy  ymwrthod  âg  eilunaddoliaeth  ac  ymfudo. 
Cymharer  Deut.  xx.  10 — 18,  â  Josua  xiii.  6,  13,  xv.  63,  xvi. 
10,  xvii.  12,  13. 

Y  mae  gwahaniaeth  barn  yn  mhlith  esbonwyr  am  Deut.  xx. 
10  ("Pan  neshaech  at  ddinas  i  ryfela  yn  ei  herbyn,  cyhoedda 
iddi  heddwch ") ;  pa  un  oedd  hyn  i  gael  ei  gyimyg  i  drefi 
Canaan,  yn  ^ystal  ag  i  ddinasoedd  ereill.  (xx.  15.)  Barna 
Dr.  Graves  fod  hyn  yn  cymmeryd  i  mewn  ddinasoedd  Canaan ; 
a  dwg  yn  mlaen  engreifftiau  i  ddangos  fod  yr  Iuddewon  yn  eu 
deall  yn  y  goleu  yna. 

"Yn  hen  esboniadau  yr  Iuddewon,  dywedir  fod  Josua,  cyn  iddo 
ymosod  ar  yr  un  o'r  saith  genedl,  yn  anfon  wrth  ddadgan  rhyfel  yn  eu 
herbyn,  gyhoeddiad  arall  yn  cynnwys  tri  o  bethau,  yr  hyn  a  ddyfynir  o 
Rabbi  Samuel  Ben  Nachman,  yr  hwn  a  ddywed,  '  Anfonodd  Josua  dri  o 
lythyrau  i  wlad  y  Canaaneaid,  cyn  i'r  Israeliaid  ei  goresgyn,  neu  yn 
hytrach  fe  gynnygiodd  dri  o  bethau: — Boed  i'r  rhai  a  ewyllysiant  ffoi, 
ffoi ;  boed  i'r  rhai  sydd  yn  dewis  heddwch,  wneuthur  cyfammod ;  boed  i'r 
rhai  sydd  yn  dewis  rhyfel,  ymarfogi.  Mewn  canlyniad  i  hyn,  darfu  i'r 
Girgesiaid,  gan  eu  bod  yn  credu  gallu  Duw,  fíbi  ymaith,  gan  gilio  i 
Affrica ;  darf u  i'r  Gibeoniaid  fyned  i  gyfammod,  a  thrwy  hyny,  arosasant 
yn  breswylwyr  tir  Israel ;  darfu  i'r  un  ar  ddeg  ar  hugain  brenin  fyned  i 
ryfel,  a  syrthio.'  Mae  yr  hyn  a  ddywedir  yma  am  y  ffoedigaeth  i  Affiica. 
yn  cytuno  yn  hynod  â'r  hanes  yn  y  Talmud,  yn  ol  yr  hwn  y  darfu  i'r 
Affricaniaid  appelio  at  Alexander  Fawr,  a  hawlio  y  rhan  hou  o  dir  Israel, 
fel  tiriogaeth  eu  tadau,  o  herwydd  y  rheswm  hwn  ;  a  chytuna  befyd  â'r 
hen  ysgiifìyfr  hwnw  yn  Mauritania  Tingitana,  yn  meddiant  Procopius, 
yn  yr  hwn  y  dywedir  fod  yr  hen  breswylwyr  wedi  ffoi  yno  oddiwrth 
Josua  mab  Nun.  Ond  dichon  nad  oedd  yr  ymfuaiad  hwn  o  eiddo  y 
Girgesiaid  yn  gyffredinol,  gan  fod  eu  uenw  yn  dygwydd  yn  nghyfres  y 
cenedloedd  a  ymladdasant  yn  erbyn  Israel."  * 

Ymddengys  fod  y  fath  ymadroddion  a  "  gyru  ymaith  o  flaen 
meibion  Israel"  (Jos.  xiii.  6),  "gyru  allan  o'ch  blaen  chwi " 

*  Oravesonthe  Pentateiwh,  Part  iii.  Lect.  i.  Gwel  hefyd  Dr.  Jahrìs  History 
of  the  Heb.  Commonwealth,  §  10  :  a  Raidinsorìs  Historical  Illustrations  o/  the  Old 
Testament,  p.  86. 


172 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


(Lef.  xviii.  24),  "  gyrwch  ymaitli  holl  drigolion  y  tir  "o'ch 
blaen  "  (Num.  xxxiii.  52.  Deut.  ix.  4,  xi.  23),  yn  dysgu  fod 
yn  bossibl  i'r  cenedloedd  ffoi,  os  ewyllysient,  yn  bytracb  nag 
ymladd  yn  erbyn  Israel,  i  ba  rai  yr  oedd  Meddiannydd  a 
Pbercbenog  gwreiddiol  y  tir  wedi  rboddi  y  wlad.  Crybwyll- 
wyd  eisioes  am  draddodiad  yn  mblitb  preswylwyr  Gogledd 
Affrica,  yr  bwn  a  ddywedai  eu  bod  yn  ffoaduriaid  o  Ganaan  yn 
amser  gorcbfygiad  y  wlad  gan  Josua  ;  a  dy  wed  Eeland  yn  ei 
waitb  ar  Palestina  fod  amryw  lwytbau  o'r  Oanaaneaid,  yn  yr 
adegau  boreuaf  o  banes  yr  Iuddewon,  wedi  ymneillduo  i'r 
Gogledd  o  flaen  meibion  Israel ;  ac  mai  olynwyr  y  rbai  byn 
oedd  y  Pbceniciaid. 

(2,)  Yr  oedd  eu  pecbodau  yn  baeddu  cosbedigaetb. 

"  Gwylia  arnat  rhag  ymf  aglu  o  honot  ar  eu  hol  hwynt,  wedi  eu 
dinystiio  hwynt  o'th  flaen  di :  a  rhag  ymorol  am  eu  duwiau  hwynt, 
gan  ddywedyd,  Pa  fodd  y  gwasanaethodd  y  Cenedloedd  hyn  eu  duwiau  ? 
myfi  a  wnaf  felly  hefyd.  Na  wna  di  felly  i'r  Arglwydd  dy  Dduw  :  canys 
pob  Ûieidd-dra  yr  hwn  oedd  gâs  gan  yr  Arglwydd,  a  wnaetbant  hwy  i'w 
duwiau  :  canys  eu  meibion  hefyd  a'u  merched  a  losgasant  yn  tân  i'w 
duwiau."    (Deut.  xii.  30,  31.) 

(3,)  Yr  oeddynt  yn  anniwygiadwy.  ^i  wnaetb  dycbryn- 
feydd  y  diluw,  na  dinystr  Sodom  a  Gomorrab,  nac  esiampl  y 
patriarcbiaid,  na'r  gwyrtbiau  a  gyflawnasid  yn  yr  Aifft,  na 
dinystr  Pbaraob  a'i  fyddin  yn  y  Môr  Cocb,  na  cbroesiad 
gwyrtbiol  yr  Iorddonen,  na  cbwymp  Jericbo,  eu  dwyn  i 
ymostwng  i  Dduw  y  nefoedd. 

(4,)  Y  mae  dygwyddiadau  cyfîeíyb  yn  cymmeryd  lle  yn 
ngweitbrediadau  Bbagluniaetb.  Goddefìr  i  genedloedd  gael  eu 
dinystrio,  a'u  gwledydd  gael  eu  meddiannu  gan  eu  gelynion 
buddygoliaetbus.  Mae'r  newyn,  a'r  pla,  a'r  ddaeargryn,  yn 
dinystrio  dinasoedd  a  gwledydd. 

(5,)  Dywedir  weitbiau,  os  oedd  y  Canaaneaid  eu  bunain  yn 
baeddu  eu  dinystrio,  nad  oedd  eu  babanod  felly ;  fod  y  rbai 
byny  betb  bynag  yn  ddieuog  a  diniwaid,  a  gofynir  ar  ba  dir  y 
gellir  cyfìawnbau  eu  dinystr  bwy  ?  Ar  un  olwg,  yr  oedd  eu 
dinystrio  bwy  yn  drugaredd.  Pe  cawsent  eu  barbed  ar  ol  eu 
rbieni  euog,  buasent  yn  cael  eu  gadael  yn  ddiyrngeledd,  ac  yn 
marw  o  newyn  yn  mben  ycbydig  iawn  o  amser.     Cofîer  befyd 


Y  BEIBL  A  I  DDEIIONGLIAD. 


173 


fod  inarwolaefh  iddynt  hwy  yn  ddiangfa  i  wlad  o  dragywyddol 
a  pherffaith  ddedwyddwch. 

(6,)  Nicl  oedd  yr  ísraeliaid  amgen  na  gweinyddwyr  cyfiawn- 
der  Dwyfol  rnewii  ufydd-dod  i  orchymyn  Dwyfol. 

"Yr  oedd  mor  bossibl  iddynt  wdthredu  yn  hyn  hob  gymhellion  an 
mhriodol'  ag  ydyw  i  farnwr,  oddiar  gariad  at  gyfiawnder,  a  sel  dros 
ddaioni  y  wladWriaeth,  orchymyn  dienyddiad  drwgweitliredwr,  yr  hwri 
y  tostuiia  wrtho  fel  dyn.  Os  ystyrir  fod  yr  Iaraeliaid  yn  cael  eu  cynhyrfu 
gan  ddigter  personol,  neu  syched  am  waed,  yr  oedd  y  bai  i'w  bi  iodoli  yn 
hollol  iddynt  eu  hunain.  Nid  y  gorchymyn  Dwyfol  oedd  yr  achos  o'u 
malais  a'u  creulondeb,  ond  yn  unig  yr  achlysur  iddynt  ddangos  y  tuedd- 
iadau  drwg  ag  ocdd  o'r  blaen  yn  llechu  yn  eu  mynwesau."  * 

(7,)  Y  mae  gorchymyn  i  gyílawni  gweithred  allanol  yn 
berfTaith  wahanol  i  orchymyn  i  goleddu  egiuyddor  anfoesol. 

"  Pe  gorchymynasid  coleddu  egwyddorion  a  gweithredu  oddiar  ysbryd 
bradwrus,  anniolchgar,  a  chreulon ;  ni  fuasai  y  gorchymyn  yn  cyfnewid 
natur  yr  amgylchiad,  neu  y  weithred,  yn  un  o'r  engreifrtiau  hyn.  Ond  y 
mae  yn  hollol  wahanol  mewn  gorchymynion  ag  nad  ydynt  yn  gofyn  mwy 
na  chyfiawni  y  weithred  allanol ;  megys  cymmeryd  ymaith  fywyd  neu 
feddiannau  un.  Ac  er  o  anghenrheidrwydd  y  gwnelai  amryw  (a  course 
ofj  o  weithredoedd  allanol  gyda'u  gilydd,  y  rhai  heb  orchymyn  a  fyddent 
yn  anfoesol,  arferiad  anfoesol ;  eto,  ni  fyddai  gan  ychydig  o  oichymynion 
rhoddedig  ar  wahanol  adegau  y  fath  duedd  naturiol."  (Butler's  Analogy, 
Part.  ii.  Chap.  iii.) 

(8,)  Yr  oedd  gan  Dduw  hawl  i  roddi  eu  tir  i  Israel.  "  Yn 
awr,  gan  hyny,  os  gan  wrando  y  gwrandewch  ar  fy  llais,  a 
chadw  fy  nghyfammod;  chwi  a  fyddwch  yn  drysor  priodol 
i  mi  o  flaen  yr  holl  bobloedd :  canys  eiddo  fì  yr  holl  ddaear." 
(Exod.  xix.  5.) 

3.  Fod  y  gorchymyn  i  gosbi  eüunaddoUaeth  â  marwolaeth  yn 
ffafrio  erlidigaeth  grefyddol. 

Yr  oedd  cosbi  eilunaddoliaeth  â  marwolaeth  yn  Israel  o  dan 
y  ddeddf,  yn  berffaith  wahanol  i  erlid  dynion  am  ddilyn  y 
grefydd  a  ddewisant  yn  y  dyddiau  hyn,  oblegyd, 

(1,)  Yr  oedd  llywodraeth  Israel  yr  hyn  a  elwir  Dwyf- 
lywodraeth  ( 'Theocracy ) '.  Yr  oedd  Duw  iddynt  hwy  yn 
Frenin  daearol  yn  ogystal  a  Gwrthddrych  addoliad  a  Deddf- 
roddwr  crefy ddol ;  nid  oedd  barnwyr  a  breninoedd  Israel  amgen 


*  Dich's  Essays  OA  snspiration,  p  274, 


174  Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

na  rhaglawiaid  o  dano  ef ;  yr  oedd  eilunaddoliaeth  gan  hyny 
yn  deyrnfradwriaeth  yn  ei  erbyn  ef,  ac  yn  gosbadwy  â  marw- 
olaeth. 

(2,)  Dylid  hefyd  ystyried  cymmeriad  yr  oruchwyliaeth,  a 
sefyllfa  cymdeithas  o  dani.  Nodweddid  yr  hen  oruchwyliaeth 
gan  gyfiawnder  tuag  at  ddrwg-weithredwyr.  Yr  oedd  eisieu 
dysgu  cymdeithas  trwy  gysgodau  ac  arwyddion  gweledig  o 
foddlonrwydd  ac  anfoddlonrwydd  Duw.  Yn  awr,  y  mae  yr 
oruchwyliaeth  yn  fwy  ysbrydol,  y  mae  dyn  wedi  myned 
rhagddo  mewn  gwybodaeth  am  wirioneddau  crefyddol,  ac  y 
mae  yn  awr  i  gael  ei  lywodraethu  yn  benaf  gan  gymhellion  a 
godant  o  ffydd  yn  yr  hyn  sydd  anweledig,  ac  o  grediniaeth  yn 
modolaeth  y  sefyllfa  ddyfodol. 

IY.  Anfoesoldeb  ac  ysbryd  dial  fel  pe  byddent  yn 

CAEL  EU  CYMMERADWYO. 

Nodir  dwy  neu  dair  o  engreifftiau,  y  rhai  a  dybir  sydd  yn 
cymmeradwyo  anfoesoldeb : — 

1.  Ymddygiad  y  bydwragedd  Hebreig. 

Exod.  i.  15—21.  "  A  brenin  yr  Aifft  a  lefarodd  wrth  fydwragedd  yr 
Hebrè'esau ;  o  ba  rai  enw  un  oedd  Siprah,  ac  enw  yr  ail  Puah :  ac  efe  a 
ddywedodd,  Pan  fyddoch  fydwragedd  i'r  Hebrëesau,  a  gweled  o  honoch 
hwynt  yn  esgor ;  os  mab  fydd,  lleddwch  ef ;  ond  os  merch,  bydded  fy  w. 
Er  hyny  y  bydwragedd  a  ofnasant  Dduw,  ac  ni  wnaethant  yn  ol  yr  hyn 
a  ddywedasai  brenin  yr  Aifft  wrthynt ;  eithr  cadwasant  y  bechgyn  yn 
fyw.  Am  hyny  brenin  yr  Aiíft  a  alwodd  am  y  bydwragedd,  ac  a  ddy wed- 
odd  withynt,  Paham  y  gwnaethoch  y  peth  hyn,  ac  y  cadwasoch  y  bechgyn 
yn  fyw?  A'r  bydwragedd  a  ddywedasant  wrth  Pharaoh,  Am  nad  yw  yr 
Hebrè'esau  fel  yr  Aiff'tiesau ;  oblegyd  y  maent  hwy  yn  fywiog,  ac  yn 
esgor  cyn  dyfod  bydwraig  atynt.  Am  hyny  y  bu  Duw  dda  wrth 
y  bydwragedd :  a'r  bobl  a  amlhaodd,  ac  a  aeth  yn  gryf  iawn.  Ac 
o  hetwydd  i'r  bydwragedd  ofni  Duw,  yntau  a  wnaeth  dai  iddync 
hwythau." 

Ni  ddywedir  fod  Duw  wedi  gobrwyo  y  gwragedd  o  herwydd 
eu  hanwiredd,  ond  yn  hytrach  o  herwydd  eu  bod  yn  ofni  Duw 
(adn.  17,  21),  ac  yn  dewis  yn  hytrach  ufyddhau  i  ddeddf  y 
nefoedd  trwy  arbed  y  plant,  nag  i  orchymyn  Pharaoh  trwy 
eu  dinystrio.  Diau  hefyd  fod  yr  hyn  a  ddywedent  yn  wir- 
ionedd  mewn  llawer  amgylchiad  (adn.  19.)  Er  eu  holl 
dditiygion  ac  anmherffeithrwydd,  darfu  i  Dduw  eu  bendithio, 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


175 


o  herwydd  eu  bod  yn  ei  ofni  ef,  ac  o  herwydd  eu  caredigrwydd 
i'w  bobl  ef. 

2.  Gwaith  yr  Ilebreaid  yn  benthyca  oddiar  yr  Aifftiaid,  pryd 
na  fwriadent  dalu  yn  ol. 

Exod.  xi.  2,  3.  "  Dy wed  yn  awr  llo  y  clywo  y  bobl ;  a  benthyced  pob 
gŵrgan  ei  gymmydog,  a  phob  gwraig  gan  ei  chymtnydoges,  ddodrefo 
arian,  a  dodrefn  aur.  A'r  Arglwydd  a  roddodd  i'r  bobl  ífafr  yn  ngolwg 
yr  Aiíftiaid  :  ac  yr  oedd  Moses  yn  ŵr  rnawr  iawn  yn  ngwlad  yr  Aiíft,  yn 
ngolwg  gweision  Pharaoh,  ac  yn  ngolwg  y  bobl." 

Exod.  xii.  35,  36.  *•  A  meibion  Israel  a  wnaethant  yn  ol  gair  Moses  ; 
ac  a  fenthycasant  gan  yr  Aifftiaid  dlysau  arian,  a  thlysau  aur,  a 
gwisgoedd.  A'r  Arglwydd  a  roddasai  i'r  bobl  hawddgarwch  yn  ngolwg 
yr  Aiíftiaid,  fel  yr  echwynasant  ìddynt  :  a  hwy  a  ysbeiliasant  yr 
Aifftiaid." 

Gwna  yr  ystyriaethau  canlynol  synimud  yr  anhawsderau 
cyssylltiedig  â'r  ymadroddion  hyn  : — 

(l,)  Golyga  y  gair  "benthyca"  yn  y  lleoedd  uchod  gofyn, 
haiulio,  neu  geisio  fel  ffafr. 

Dygwydda  y  ferf  shaal  (^nw),  yr  hon  a  gyfìeithir  "  benthyca" 
ac  "echwyna"  (canys  yr  un  ydyw  mewn  gwahanol  ff'urfìau) 
yn  yr  adnodau  crybwylledig,  yn  y  lleoedd  canlynol ;  yn  mha  rai 
y  golyga  gofyn  mewn  ffordd  o  hawlio  unrhyw  beth,  neu  ei 
ddeisyfu: — "  A  Samuel  a  fynegodd  holl  eiriau  yr  Arglwydd 
wrth  y  bobl,  y  rhai  oedd  yn  ceisio  (shaal)  brenin  ganddo."  (1 
Sam.  viii.  10.)  *'  Yr  hwn  a  ddymunasoch  (shaal)"  (1  Sam. 
xii.  13.)  4<  A'r  haul  a  darawodd  ar  ben  Jonah,  fel  y  llewyg- 
odd,  ac  y  deisyfodd  (shaal)  farw  o'i  einioes."  (Jonah  iv.  8.) 
*  *  Dymunwch  (shaal)  heddwch  Jerusalem."  (Salm  cxxii.  6.) 
' '  Gofyn  (shaal)  i  mi,  a  rhoddaf  y  cenedloedd  yn  etifeddiaeth  i 
ti."  (Salm  ii.  8.)  Ye  welir  nad  yw  y  gair  o  anghenrheid- 
rwydd  yn  golygu  benthyca,  ond  gofyn  unrhyw  beth  gyda 
gwyneb  agored,  naill  ai  trwy  ei  hawlio,  neu  ei  ddeisyfu 
fel  ffafr.  Berf  arall  (ganab)  a  ddefnyddir  am  ladrata  drwy 
dwyllo  a  dweyd  anwiredd.  (Exod.  xx.  15,  xxii.  6,  12,  2  Sam. 
xxi.  12.    Jer.  xxiii.  30.) 

Mae'n  debyg  fod  Israel  wedi  myned  at  yr  Aifftiaid  i  ofyn 
rhyw  gydnabyddiaeth  ganddynt  am  eu  llafur  hirfaith  iddynt  yn 
yr  Aifft ;  yr  oedd  yr  enwogrwydd  a  ennillasai  Moses  trwy 
y  gwyrthiau  yn  tueddu  i'w  dwyn  i  ffafrio  plant  Israel,  fel  yr 
awgryma  Exod.  xi.  3  ;  ac  yr  oedd  Duw  hefyd  yn  gogwyddo  eu 
calonau  yn  yr  un  cyfeiriad. 


176  Y  BEIBL  A'l  DDEHOjSGLIAD. 

(2,)  Ni  fuasai  yr  Arglwydd  yn  dysgu  ei  bobl  i  dwyllo  yr 
Aifftiaid. 

Pe  buasent  yn  bentbyca  oddiar  yr  Aifftiaid,  ac  yn  addaw 
talu  yn  ol  tra  heb  olygu  gwneyd  hyny,  buasent  yn  pechu 
yn  erbyn  yr  Arglwydd  ;  ni  fuasai  efe  yn  cymmeradwyo  y  fath 
beth  mewn  un  modd.  Ni  allasai  cariad  Duw  at  wirionedd 
adael  iddo  ddysgu  yr  Israeliaid  i  dwyllo  yr  Aifftiaid  yn 
fwriadol ;  buasai  hyny  yn  dinystrio  eu  diniweidrwydd  moesol, 
ac  yn  cynnyrchu  annghrediniaeth  ynddynt  yn  Nuw  ei  hun, 
gan  beri  iddynt  ofni,  os  oedd  efe  yn  eu  dysgu  hwy  i  dwyllo 
yr  Aifffciaid,  fod  yn  bossibl  iddo  ef  ei  hun  dwyllo  Israel ! 

Mae  tystiolaeth  yr  holl  Eeibl  i  burdeb  a  santeiddrwydd  Duw, 
yn  gwahardd  i  ni  dybied  am  eiliad  ei  fod  yn  dysgu  annghyf- 
iawnder  a  thwyll  i  ddyn. 

(3,)  Nid  yw  yn  debygol  fod  yr  AiíTtiaid  yn  dysgwyl  cael  yr 
hyn  a  roddent  yn  ol.  Dywedir  fod  Duw  wedi  rhoddi  hawdd- 
garwch  i'r  bobl  yn  ngolwg  yr  Aifftiaid,  hyny  yw,  gwneyd 
yr  Aifftiaid  yn  ffafriol  iddynt;  mae'n  debyg  eu  bod  yn  teimlo 
cyfìawnder  appeliad  yr  Israeliaid  am  aur  ac  arian,  ac  yn  eu 
rhoddi,  heb  byth  ddysgwyl  eu  cael  yn  ol.  Yr  oedd  yr  Israel- 
iaid  wedi  llesoli  yr  holl  boblogaeth  trwy  eu  gwasanaeth 
caled  yn  ystod  y  caethiwed ;  yr  oedd  Jehofah,  gan  hyny, 
yn  trefhu  i'r  holl  boblogaeth  eu  cynnorthwyo  hwythau  ar 
adeg  eu  hymadawiad,  fel  gweithred  o  gyfìawnder  tuag  at  y 
gorthrymedig. 

Mae'n  debygol  na  allasai  yr  Aifftiaid  ddysgwyl  dychweliad 
Israel  yn  ol,  ar  ol  y  fath  farnau  dychrynllyd  a  phläau  yr 
Aifft,  y  rhai  a  gymmerasent  le  er  eu  mwyn  hwy.  Ni  ddad- 
blygodd  Duw  ei  holl  gynllun  ar  y  dechreu ;  gofynodd  Moses 
am  ollyngdod  y  bobl  fel  y  gwasanaethent  Dduw  yn  yr 
anialwch  (Exod.  vii.  16);  nid  oedd  hyn  ond  peth  byclian 
mewn  ufydd-dod  i  Lywydd  y  bydoedd,  ac  ni  cldylasai  Pharaoh 
wrthod.  Ond  yr  oedd  Duw  wedi  rhagweled  y  gwrthodiad, 
a  hawliodd  ychwaneg  oddiar  ei  law ;  "  Taith  tridiau  yr  awn  i'r 
anialwch,  a  ni  a  aberthwn  i'r  Arglwydd  ein  Duw,  wegys  y 
dywedo  efe  wrthym  ni."  (Exod.  viii.  27.)  Yr  oedd  yr  ycliwan- 
egiad,  "  megys  y  dywedo  efe  wrthym,"  yn  awgrymu  fod  gan 
Dduw  amcanion  pellach  mewn  golwg  na'u  cael  i'r  anialwch 
daith  tridiau ;  pe  buasai  Pharaoh  wedi  caniatâu  cais  Moses  yn  y 
peth  lleiaf,  fe  fuasai  yn  cael  nerth  i  wneyd  ewyllys  Duw  yn  y 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


177 


peth  mwyaf,  sef  yn  rhyddhad  cyílawn  yr  holl  gencdl ;  gan  ei 
fod  yn  ymladd  yn  erbyn  Duw,  a'r  nefoedd  yn  ei  gogbi  y  naill 
ddydd  ar  ol  y  llall,  mae  yn  dra  annhobygol  fod  neb  yn  yr 
AifTt  yn  coleddu  y  dysgwyliad  lleiaf  y  buasai  Israel  yn 
dychwelyd.  Mae'n  wir  y  dywedir  fod  y  gair  yn  yr  AiíTt  "  fod 
y  bobi  yn  fíbi "  (Exod.  xiv.  5);  ond  nid  oedd  hyny  amgen 
nag  awgrymiad  disymmwth  o  eiddo  Satan  er  ail-gynhyrfu 
creulondeb  yr  Aifftiaid,  yn  hytrach  nag  arddangosiad  fod 
un  dysgwyliad  rhesymol  yn  eu  plith  am  ddychweliad  Israél 
ar  ol  y  pläau  ofnadwy  y  rhai  oeddynt  wedi  cymmeryd  lle. 
Gwel  Keil  a  Delitzsch  ar  Exodus. 

4.  Gwaith  Eahah  yn  twyllo  trigolion  Jericho. 

Josua  ii.  2—6.  "  A  mynegwyd  i  frenin  Jericho,  gan  ddywedyd,  Wele, 
gwýr  a  ddaethant  yma  heno  o  feibion  Israel,  i  chwilio  y  wlarì.  A  brenin 
Jericho  a  anfonodd  at  Rahab,  gan  ddywedyd,  Dwg  allan  y  gwýr  a  ddaeth 
atat,  y  rhai  a  ddaeth  i'th  dŷ  di :  canys  i  chwilio  yr  holl  wlad  y  daethant. 
Ond  y  wraig  a  gymmerasai  y  ddau  ŵr,  ac  a'u  cuddiasai  hwynt,  ac  a 
ddywedodd  fel  hyn:  Gwýr  a  ddaeth  ataf  íì,  ond  ni  wyddwn  i  o  ba  le 
y  daethent  hwy.  A  phan  gauwyd  y  porth  yn  y  tywyllwch,  y  gwýr  a  aeth 
allan;  ond  ni  wyddwn  i  ba  le  yr  aeth  y  gwŷr :  canlynwch  yn  fuan 
ar  eu  hol  hwynt ;  canys  chwi  a'u  goddiweddwch  hwynt.  Ond  hi  a 
barasai  iddynt  esgyn  i  nen  y  tỳ,  ac  a'u  cuddiasai  hwynt  mewn  bolldeidiau 
Uin,  y  rhai  oedd  ganddi  wedi  eu  hysgafnu  ar  nen  y  tý." 

Gyda  golwg  ar  hyn,  sylwer, 

(1,)  Fod  cofnodiad  hyn  yn  profl  gwirionedd  yr  hanes. 
Pe  buasai  gan  ysgrifenwyr  y  Beibl  rywbeth  heblaw  gwirionedd 
mewn  golwg,  ni  fuasent  yn  cofnodi  hyn,  yr  hyn  ar  yr 
olwg  gyntaf  sydd  yn  ymddangos  yn  anmhriodol. 

(2,)  Nid  yw  y  Beibl  yn  canmol  ei  gwaith  yn  dywedyd  anwir- 
edd.  Ceiwydd  yw  celwydd  yn  mhob  amgylchiad;  ni  ŵyr 
y  Beibl  am  y  fath  athrawiaeth  a  "  bod  yr  amcanyn  cyfiawnhau 
y  moddion." 

(3,)  Fe  gredodd  Hahab  mai  Duw  Israel  oedd  y  gwir  Ddusv — 
credodd  fod  Duw  wedi  agor  y  Môr  Coch  o  flaen  ei  bobl,  ac  wedi 
rhoddi  breninoedd  yr  Amoriaid  yn  eu  llaw  ;  a  chredodd  hefyd 
y  gwnelai  Duw  gyflawni  ei  addewidion  a  rhoddi  Canaan 
iddynt;  a  gweithredodd  ar  y  grediniaeth  hon,  a  chynlluniodd 
i  sicrhau  ei  diogelwch  ei  hun  a'i  theulu  yn  y  dyfodol.  (Jos.  ii. 
8 — 14.)  Fel  hyn,  o  herwydd  eiffydd,  er  ei  diffygion  a'i  thwyll, 
hi  a  arbedwyd  ac  a  fendithiwyd.    (íleb.  xi.  32.) 

M 


178 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


5.  laith  ddialgar  amryw  oV  Salmau. 

Mae  ieithwedd  ddialeddol  auiryw  o'r  Salman  wedi  cael  ei 
deimlo  yn  anhawsdra  pwysig  gan  lawer.  Os  oedd  y  Salmydd 
yn  llefaru  o  dan  ysbrydoliaeth  Duw,  ystyrir  fod  yn  anhawdd 
cyfrif  am  yr  ymadroddion  bygythiol  a'r  dymuniadau  dialgar 
sydd  yn  y  Salmau.  Dichon  y  bydd  yr  awgrymiadau  canlynol 
yn  gymborth  i  symmud  yr  anhawsdra  i  raddau : — 

(1,)  Dylid  cofio  natur  yr  oruchwyliaeth  o  dan  bauny  traeth- 
wTyd  hwynt. 

Nodweddid  hi  yn  fynych,  fel  y  sylwyd  eisioes,  gan  lymder 
cyfìawnder,  yn  hytrach  na  chan  dynerwch  trugaredd. 

(2,)  Mae  y  dymuniadau  dan  sylw  wedi  cael  eu  gosod  allan 
mewn  iaith  farddonol,  yr  hon  a  nodweddir  gan  angerddol- 
rwydd  teimlad  a  bywiogrwydd  desgrifìad. 

Mynych  y  ceir  gormodiaith  mewn  cyfansoddiad  o'r  fath : 
cymharer  Esai.  xiii.  10 — 13 ;  xxxiv.  9,  10 ;  Ezec.  xxxv.  7. 
Gwel  Pennod  X.  Eheol  II,  4.    Ehan  II. 

(3,)  Mae  amryw  o'r  dymuniadau  i'w  deall  fel  rhagfyneg- 
iadau  am  ddisgyniad  barn  Duw  ar  ddynion,  oddieithr  iddynt 
edifarhau. 

Gwel  Salm  xxviii.  4,  5,  lxxíx.  6,  7  :  felly  hefyd  Deut.  xxvii. 
15—26.  Jer.  x.  25.  Cymharer  Ioan  iii.  36.  Ehuf  i.  18. 
2  Thess.  i.  7—9.    1  Cor.  xvi.  22.    1  Tim.  iv.  14. 

Mewn  iaith  brophwydol,  mae  rhagfynegiadau  yn  cael  eu 
gosod  allan  yn  fynych  fel  gorchymynion  neu  ddymuniadau  : 
megys  Esai  vi.  10.    Jer.  i.  10,  xxv.  15—17,  xxvii.  2,  3. 

Weithiau  byddai  y  cyfieithiad  yn  fwy  cywir  pe  troid  y  berfau 
i'r  amser  dyfodol,  modd  mynegol,  fel  y  maent  yn  yr  Hebraeg ; 
megys  Salm  xxxv.  4 — 8,  xl.  14 — 16. 

(4,)  Mae  yn  debygol  mai  barnedigaethau  tymhorol  yw  y 
melldithion  trymaf  a  ddeisyfìr. 

0  dan  y  ddeddf  nid  oedd  y  sefyllfa  ddyfodol  wedi  cael  ei 
dadgudclio  mor  eglur  ag  y  mae  o  dan  yr  efengyl,  ac  ychydig  o 
gymhellion  yn  tarddu  oddiar  ystyriaeth  o  gyflwr  dyn  yn  y 
byd  arall  a  ddefnyddid  er  dylanwaclu  arno  ;  ac  yn  absennoldeb 
dadguddiad  cyflawn  am  y  gwahaniaeth  rhwng  y  cyfìawn  a'r 
drygionus  yn  y  byd  a  ddaw,  yr  oedd  yn  ofynol  i  gyfìawnder 
Duw  gael  ei  ddangos  yn  achlysurol  trwy  i'w  Eagluniaeth 
gosbi  neu  wobrwyo  dynion  yn  y  byd  hwn.  Dymunai  y 
Salmydd  i  Dduw  weithio  allan  egwyddorion  ei  lywodraeth 
focsol,  trwy  amddiffyn  y  cyíìawn  a  chosbi  y  drygionus,  ao 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


179 


felly  i  ddangos  ei  fod  yn  caru  rhinwedd  a  santeiddrwydd,  ac 
yn  cashau  pechod  a  llygredd. 

Yn  Salmau  lii.  5,  lxix.  28,  dinystr  y  bywj^d  naturiol  yw  yr 
hyn  a  ddeisyfir.  Dyna  oedd  ííbrdd  Duw  i  gosbi  dynion 
gynt,  pan  y  douai  allan  yn  angerdd  ei  ddig  yn  eu  herb}Tn, 
fel  y  dengys  hanes  ei  ymddygiad  tuag  at  y  cynddiluwiaid, 
trigolion  Sodom  a  Gomorrah,  yr  AiíTtiaid,  Israeliaid  gwrth- 
ryfelgar,  &c.  Yn  awr,  mae  yr  oruchwyliaeth  wedi  newîd; 
mae  genym  ni  ddadguddiad  helaethach  am  Dduw  a'i  drefh,  ac 
am  ddyn  a'i  dynged ;  a  byddai  yn  becliod  mewn  Oristionogion 
i  weddio  am  ddinystr  eu  gelynion,  gan  y  byddai  hyny  yn 
cynnwys  dymuoiad  fod  i'r  amser  cymmeradwy  gael  ei 
fyrhau  iddynt,  ac  i  gyfryngau  yr  iachawdwriaeth  gael  eu 
cymmeryd  oddiwrthynt ! 

(5,)  Amcan  mawr  y  Salmydd  yn  y  cyfan  oedd  dyrchafu 
gogoniant  Duw,  ac  amddifîyn  urddas  ei  ddeddf  santaidd. 

Nid  oes  lle  i  feddwl  fod  un  teimlad  o  ddial  personol  yn 
ei  lywodraethu  o  gwbl.  Yr  oedd  Dafydd  yn  swyddog  o 
dan  Dduw,  ac  yr  oedd  yn  gyfreithlon  iddo  weddio  am  ddym- 
chweliad  gelynion  y  Ddwyf-ly wodraeth ;  a  gallai  efe  ac 
ereill  o'r  un  meddwl  weddio  am  hyn  heb  goleddu  yr  un  malais 
personol  o  gwbl.  Yr  amcan  mewn  golwg  ydoedd  cael  dynion  i 
gydnabod  awdurdod  Duw  ac  edifarhau.  Salm  lix.  13,  lxxxiii. 
16-18. 

(6,)  Mae  lle  i  gredu  mai  iaith  y  gelyn  yw  yr  hyn  a  briodolir 
yn  fynych  i'r  Salmydd. 

Er  engraifft,  ceir  dymuniadau  bygythiol  yn  Sajm  cix.,  y 
rhai  sydd  yn  peri  i  ni  frawychu  wrth  eu  darllen ;  ond  os  rhenir 
y  Salm  i  dair  rhan,  fel  yr  awgryma  ysgrifenydd  galluog  yn 
yr  Exposäor  am  Ehagfyr,  1875,  bydd  yr  anhawsdra  yn  diflanu. 
Cawn  y  rhan  gyntaf,  adnodau  1 — 5,  yn  cynnwys  cwyn 
Dafydd:  yr  ail  ran,  adnodau  6 — 19,  yn  adroddiad  o  ddymun- 
iadau  ei  elynion  yn  ei  erbyn  yn  ol  ei  gŵyn  yn  adnod  2,  ond 
ein  bod  i  ddeall  fod  yr  ychwanegiad  o'r  ymadrodd  "  gan 
ddywedyd"  i  fod  yn  nechreu  y  chweched  adnod ;  a'r  drydedd 
ran,  adnodau  20 — 31,  yn  cynnwys  iaith  y  Salmydd  ei  hunan. 

Mae  Uawer  adran  o'r  Salmau  yn  dywyll  oddieithr  i  ni  ddeall 
fod  rhyw  ymadrodd  cyffelyb  i  "  gan  ddywedyd"  neu  "  medd- 
ant"  i'w  ychwanegu  atynt.  Gwel  Salm  ü,  2,  xxii.  7,  xxvii.  S, 
xli.  8,  &c.  Yn  Salm  cxviii.  13,  mae  y  geiriau  "  0  fy  ngelyn" 
yn  ddealladwy,  er  gwneyd  yr  ystyr  yn  eglur. 


180 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


(7,)  Nid  yw  cofnodiad  y  Salmau  dialeddol  yn  y  Beibl  yn 
cynnwys  cymmeradwyaeth  Ddwyfol  i'r  oll  a  gynnwysant. 

Yn  nechreuad  y  Bennod  ddiweddaf,  dywedasom  nad  oedd 
defnyddio  ysgrifeniadau  credadwy  y  rhai  oeddynt  ar  y  cyntaf 
yn  annghyssegredig,  yn  annghysson  ag  ysbrydoliaeth  y  Beibl. 
Cofnodion  gwladol  llywodraeth  Persia,  mae  yn  debygol,  oedd 
Llyfr  Esther  ar  y  cyntaf,  y  rhai  a  gorpholwyd  yn  y  Beibl 
er  egluro  troadau  Bhagluniaeth  yn  ngwaredigaethau  yr  Iudd- 
ewon.  Cofnodir  areithiau  cyfeillion  Job,  er  fod  rhai  syniadau 
ynddynt  yn  cael  eu  collfarnu  (Job  xlii.  7,  8);  ond  yr  oedd 
yn  gysson  ag  amcan  y  Beibl  i'w  cofnodi.  Cofnodir  colliadau 
Noah,  Abraham,  a  Dafydd;  nid  yw  y  ffaith  eu  bod  wedi  cael 
eu  cofnodi  yn  y  Beibl,  yn  C3Tnnwys  fod  y  Beibl  yn  eu  hesgus- 
odi.  Maent  ynddo  yn  hytrach  er  rhybudd  i  ni.  Felly  gyda'r 
Salmau.  Cyfansoddwyd  hwynt  gan  wahanol  bersonau,  ar 
aclegau  ac  o  dan  amgylchiadau  tra  gwahanol.  Wrth  gyfan- 
soddi  rhai  o  honynt,  mae  y  Salniydd  yn  dadgan  ei  ofid  blin  pan 
yn  cael  ei  erlid  o  fan  i  fan  ;  bryd  arall,  traetha  eî  ddiolchgarwch 
ì  Dduw  am  iddoei  amgylchuâ  chaniadau  ymwared.  Ysgrifen- 
odd  rai  o  honynt  pan  oedd  mewn  rhyfel  â'i  elynion  ;  rhai  ereill 
pan  oedd  mewn  cyfyngder  enaid  o  herwydd  iddo  bechu  yn 
erbyn  Duw ;  ac  ereill,  pan  oedd  yn  llawenychu  yn  nghym- 
deithas  felus  y  Goruchaf.  Yn  awr,  wyla  o  herwydd  fod  achos 
Duw  yn  destyn  gwawd  i'w  elynion  ;  drachefn,  ymorfoledda  yn 
y  rhagolwg  ar  ymostyngiad  yr  holl  ddaear  i  awdurdod 
Creawdwr  y  byd.  Mae  y  gwahanol  Salmau  yn  cynnwys  tyst- 
iolaeth  gywir  o'r  hyn  a  gymmerodd  le  yn  meddwl  y  Salmydd 
yn  y  gwahanol  amgylchiadau  crybwylledig,  ac  yn  arddangos- 
iad  o'r  hyn  ydyw  y  natur  ddynol  wedi  ei  santeiddio  ond  yn 
rhanol.  Dichon  i  deimladau  cyffelyb  i'r  rhai  y  cwynir  o'u 
herwydd,  ymgyfodi  yn  achlysurol  yn  meddyliau  plant  yr  Arg- 
lwydd  o  dan  yr  efengyl,  pan  yn  cael  eu  cablu,  eu  herlid, 
a'u  niweidio  gan  eu  gelynion  creulon  a  gwaedlyd,  nes  peri 
iddynt  weithiau  ofni  na  allai  y  rhai  a  goleddent  y  fath 
deimladau  feddu  cariad  gwirioneddol  at  Dduw ;  ond  wrth 
droi  i'r  Salmau  hyn,  eu  bod  yn  cael  eu  cadw  rhag  anobeithio, 
gan  eu  bod  yn  gweled  fod  plant  Duw  yn  mhlith  yr  Israeliaid 
yn  syrthio  i  deimladau  cyffelyb,  y  rhai  er  hyny  a  lechent 
yn  nghysgod  yr  Ilollalluog.  Gallant  yma  gymharu  eu  prof- 
iadau  eu  hunain  â  phroíìadau  pobl  Dduw  gynt.  Gallant 
dy  wallt  ou  goíìdiau  eu  hunain  yn  eu  cyffesion  hwy,  ac  offrymu 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


181 


eu  diolchgarwch  eu  hunain  yn  eu  mawl-ganiadau  hwy. 
Dysgant  oddiwrthynt  hoí'yd,  or  mor  ddwfn  oodd  diolch  awdwyr 
y  Salmau,  ac  er  mor  ddwys  oedd  eu  teimladau  crefyddol, 
eto  nad  oedd  eu  calonau  wedi  cael  eu  llwyr-buro,  nac  efFeithiau 
pechod  wedi  cael  eu  llwyr-symmud  ymaith  o'u  nhatur.  Ac  er 
na  all,  fe  ddichon,  fynod  i  ysbryd  pob  syriiad  ynddynt,  eto 
fe  deimla  pob  Cnstion  fod  myfyrio  y  Salinau  yn  tueddu  i  farw- 
eiddio  ei  lygredd,  i  ddwyseiddio  ei  brofìad  cref'yddol,  i  sant- 
eiddio  ei  serchiadau,  i  enyn  ei  zêl  gydag  achos  Duw  a  dyíhhau 
ei  barch  i'w  air,  ac  felly  i'w  ddwyn  i  gymdcithasu  mwy  gyda'r 
Arglwydd,  ac  i  ddyfod  yn  fwy  tebyg  iddo. 

Un  o  amcanion  yr  Ysbryd  Glân  wrth  gorphori  y  Salmau  hyn 
yn  y  Canon,  ydoedd,  dangos  y  gall  dyn  fod  yn  ysbrydoledig 
pan  nad  ydyw  wedi  ei  beríTeithio ;  ac  er  rhoddi  desgrifiad 
cywir  i  holl  oesau  y  ddaear  o  wahanol  deimladau  ac  agweddau 
profiad  dyn  duwiol  yn  holl  amgylchiadau  bywyd.  Nid  yw  hyn 
yn  cynnwys  cymmeradwyaeth  Ysbryd  yr  Arglwydd  i'r  un 
anmherffeithrwydd  mewn  dyn,  tra  y  mae  yn  profi  perífeith- 
rwydd  y  Beibl,  a'i  addasrwydd  fel  llyfr  i'r  holl  fyd  ac  i  bob  oes. 
(Gwel  Ehaglithiau  Tholucli  a  Barnes  i'r  Salmau,  Dr.  Jahrìs 
Introd.  to  the  Old  Testament,  Dr.  Hessey's  Moral  Difficulties  ofthe 
Bible,  &c.) 

V.  Cydnabyddiaeth  yr  Apostol  Patjl. 

]  Cor.  vii.  25.  "  Eithr  am  wyryfon,  nid  oes  genyf  orchymyn  yr  Arg- 
lwydd:  ond  barn  yr  ydwyf  yn  ei  roi,  fel  un  a  gafodd  drugaredd  gan 
yr  Arglwydd  i  fod  yn  ffyddlawn." 

Am  fod  Paul  yn  dweyd,  "  Nid  oes  genyf  orchymyn  yr 
Arglwydd,  ond  barn  yr  wyf  yn  ei  roddi,"  barnodd  rhai  fod 
Paul  yn  awgrymu  yma  nad  oedd  o  dan  ysbrydoliaeth  Duw  pan 
yn  ysgrifenu  ar  y  pwnc  dan  sylw.  Ond  nid  oes  grym  yn  yr 
wrthddadl  hon,  o  herwydd  ei  bod  yn  cymineryd  yn  ganiatâol 
mai  wrth  orchymyn  yr  Arglwydd  y  golygir  cyfarwyddyd  yr 
Ysbryd  Glàn  i'r  apostol  i  ysgrifenu ;  tra  mae  y  cyssylltiadau 
yn  gofyn  i  ni  ei  ddeall  am  gyfarwyddyd  o  eiddo  yr  Arglwydd 
Iesu  yn  ystod  eì  yrfa  ddaearol. 

1.  Yr  achos  cyntaf  a  drafodir  ydyw  cyfraith  j~>rÌodas.  Gyda 
golwg  ar  hyn  dywed  yr  apostol  nad  oedd  arnynt  eisieu  ei  gyfar- 
wyddyd  ysbrydoledig  ef,  am  fod  ganddynt  yn  barod  orchyniyn 
pendant  yr  Arglwydd  Iesu  ar  y  pwnc.  11  Ac  i'r  rhai  a  briod- 
"wyd  yr  ydwyf  yn  gorchyniyn,  nid  myfi  chwaith.  ond  yr 


182 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Arglwydd,  Nad  ymadawo  gwraig  oddiwrth  ei  gŵr."  (1  Cor. 
vii.  10.)    Gwel  Mat.  v.  32,  xix.  6,  9.    Marc  x.  11,  12. 

Cawn  Paul  ar  achlysuron  ereill  yn  cyfeirio  at  yr  hyn  a 
ddysgasai  Crist  yn  bersonol  ar  y  pwynt  fyddai  o  dan  ei  ystyr- 
iaeth.    (Act.  xx.  35.    1  Cor.  ix.  14.    Mat.  x.  10.    Luc  x.  7.) 

2.  Yr  oedd  y  pwyntiau  ereill  yn  nghylch  Cristionogion  ag 
oeddynt  wedi  priodi  eilunaddolwyr ,  ac  yn  nghylch  gwyryfon, 

Gyda  golwg  ar  wyryfon,  dy  wed  Paul  nad  oedd  yr  Arglwydd 
Iesu  wedi  gadael  yr  un  cyfarwyddyd  neillduol,  ac  am  hyny 
y  mae  efe  yn  myned  rhagddo  i  roddi  ei  farn  ei  hun  ar  y  pwnc, 
o  dan  gyfarwyddyd  yr  Ysbryd  Glàn.  Sylwer, 

(I,)  Ei  fod  yn  penderfynu  y  pwnc  hwn  trwy  yr  un  awdurdod 
ag  yr  oedd  jn  penderfynu  pethau  ereill.  ' '  Fel  hy n  yr  wyf  yn 
ordeinio  yn  yr  eglwysi  oll."    (1  Cor.  vii.  17.) 

(2,)  Y  mae  yn  dweyd  yn  bennodol  fod  Ysbryd  Duw  ganddo : 
(1  Cor.  vii.  40),  ac  yr  oedd  Crist  wedi  dweyd  y  byddai  yr 
Ysbryd  yn  arwain  yr  apostolion  ibob  gwirionedd.  (Ioan  xvi.  13.) 

(3,)  Yn  hytrach  na  pheidio  hòni  Dwyfol-ysbrydoliaeth  iddo 
ei  hun  yn  y  bennod,  y  mae  Paul  mewn  gwirionedd  yn  gosod  ei 
benderfyniad  ysbrydoledig  ei  hun  yn  gydradd  â  gorchymya 
Crist,  gan  mai  yn  ol  cyfarwyddyd  Ysbryd  Duw  yr  oedd  yn 
ysgrifenu.* 

VI.  YSBEYDOLIAETH  DYNION  ÁNNWIOL,  MEGYS  BALAAM. 

Yr  oedd  hyn  yn  cymmeryd  lle  yn  achlysurol ;  gallai  yr 
Arglwydd  ysbrydoli  ei  elynion  weithiau  i  ddwyn  oddi  amgylch 
amcanion  neillduol,  fel  y  defnyddia  offerynoliaeth  dynion  drwg  i 
ddwyn  oddi  amgylch  fwriadau  ei  Eagluniaeth.  Pan  bechai 
Israel,  defnyddiai  y  cenedloedd  cymmydogaethol  i'w  ceryddu. 
Yr  oedd  gwaith  Duw  yn  ysbrydoli  Balaam  yn  fwy  o  gerydd  i 
Balac  na  phe  buasai  yn  anfon  prophwyd  o  fysg  meibion  Israel 
i'w  rybuddio.  (Num.  xxii.— xxiv.)  "Dynion  santaidd" 
oedd  y  prophwydi,  fel  rheol ;  dichon  fod  rhesymau  dros 
yr  eithriadau  ag  nas  gwyddom  ni  ddim  am  danynt.  Cawn 
grybwylliad  am  engreiíftiau  cyffelyb  i'r  un  uchod  yn  Mat.  vii. 
22.    Ioan  xi.  51. 

NODIAD. 

Dichon  i  ryw  un  ofyn,  Pa  fodd  y  gellir  cyfrif  am  anffaeledigrwydd 
ytgrifenwyr  y  Beibl,  pau  y  cawn  hwynt  yn  agored  i  gamgymmeriadau 
mewn  pethau  ereill  ì 

*  Dr.  Wm.  Lee  on  the  Inspiration  o/Holy  Scriptures,  pp.  296—301.  Henderson's 
In8p.,  Lcct.  vi. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


183 


Mae  yr  anliawsdra  gyda  hyn  yn  diflanu  pan  yr  ystyriom  nad  ydy  w  y 
Beibl  yn  rhoddi  ar  ddeall  i  ni  fod  y  prophwydi  a'r  apogtolion  o  dan 
gynhyrfiad  Ysbryd  Duw  yn  barhaus ;  o'r  ochr  arall  awgryma  nad 
oeddynt.  Cawn  fod  Moses  yn  methu  a  rhoddi  ateb  i'r  bobl  gyda  golwg 
ar  rai  pethau,  hyd  nes  y  cafodd  ddadguddiad  neillduol  oddiwrth  yr 
Arglwydd  yn  eu  cylch.  (Lef.  xxiv.  11  13.  Num.  xv.  34,  35.)  Yr  oedd 
Dafydd  yn  brophwyd,  ond  nid  oedd  yn  wasfcad  yn  gallu  rhagweled  y 
dyfodol.  (1  Sam.  xxx.  8.)  Ar  adcgau  neillduol  yn  unig  yr  oedd  llaw 
yr  Arglwydd  yn  dyfod  ar  Ezeciel,  ac  yn  ei  alluogi  i  brophwydo.  (Ezec. 
viii.  1,  xx.  1,  2,  xxiv.  1.)  Cawn  Jeremiah  yn  dys^wyl  am  ddeg  niwmod 
am  air  yr  Arglwydd  cyn  iddo  ei  gael.  (Jer.  xlii.  4—7.)  Dywed  Crist  y 
byddai  yr  Ysbryd  Glân  yn  enau  a  doethineb  i'r  dysgyblion  pan  yr  am- 
ddiffynent  eu  crefydd  o  flaen  yr  awdurdodau  gwladol,  yr  hyn  a  awgryma 
nad  oeddynt  yn  wastadol  o  dan  arweiniad  yr  un  Ysbryd  anffaeledig. 
(Mat.  x.  19,  20.  Marc  xiii.  11.)  Mae  yr  addewid  am  yr  Ysbryd  Glân 
yn  ei  ddoniau  goruwchnaturiol  fel  arweinydd  yr  apostolion,  yn  cael  ei 
chyfyngu  iddynt  pan  yn  ymwneyd  â  gwirionedd  yr  efengyl.  (Ioan  xiv. 
26,  xvi.  13.)  Wrth  ymwneyd  â  gorchwylion  cyffredin,  nid  oedd  y 
prophwydi  a'r  apostolion  yn  wahanol  i  ddynion  duwiol  ereill ;  nid  oedd 
Amos  wrth  fugeilio  defaid,  na  Phaul  wrth  wneuthur  pebyll,  yn  wahanol 
i'w  brodyr  yn  yr  un  galwedigaethau ;  gallasent  wneyd  camsyniad  mewn 
pethau  cyffredin,  a  syrthio  i  bechod,  fel  ereill  o  blant  Duw  ;  fe  droseddodd 
Moses  trwy  ei  f yrbwylldra,  Daf ydd  trwy  ei  gnawdolrwydd,  a  J onah 
trwy  ei  ragfarn ;  ond  pan  y  trosglwyddent  feddwl  Duw  i'r  byd,  yr 
oeddynt  yn  rhodio  yr  uchelderau,  a  sicrheir  ni  yn  bendant  eu  bod  yn 
cael  eu  cadw  uwchlaw  camgymmeriad,  a  bod  Ysbryd  Duw  yn  eu  tywys  i 
bob  gwirionedd.    (Esai.  lxiv.  26.    Ioan  xvi.  13.    2  Pedr.  i.  21.) 

Mae'n  debyg  hefyd  nad  oedd  yr  Ysbryd  yn  ei  ddoniau  gwyrthiol  yn  cael 
ei  roddi  i'r  apostolion  ar  bob  adeg  ;  diau  na  fuasai  Paul  yn  gadael 
Trophimus  yn  glaf  yn  Miletum  (2  Tim.  iv.  20),  ac  yn  defnyddio  yr  iaith 
a  wna  yn  nghylch  Epaphroditus  (Philip.  ii.  27),  pe  buasai  yn  gallu 
iachâu  dynion  yn  ol  ei  ewyllys.  Yr  oedd  Duw  yn  gweithredu  yn  ben- 
arglwyddiaethol  ac  yn  ol  ei  ddoethineb  ei  hun  yn  hyn,  fel  yn  nihob  peth 
arall. 

Nid  ysbrydoliaeth  ddidor  y  dynion  yw  athrawiaeth  y  Beibl  ari  y>bryd- 
oliaeth,  ond  ysbrydoliaeth  gyflawn  a  thrylwyr  y  gair  (2  Tim.  iii.  16)  ;  ac 
ni  all  ymddygiad  yr  ysgrifenwyr  ar  adegau  ereill  effeithio  dim  ar  anffael- 
edigrwydd  y  gyfrol  santaidd.* 


*  Gwel  yn  mhellach  H>rnes  Tntroduction,  vol.  I;  Dr.  Hesseýs  Boyh  Lcctures, 
am  1871—3  ;  a  Phennod  viii.  Ehan  II.  o'r  gwaith  h^n. 


PE3TIÎ0D  VIII. 

APOCEYPEA     YE     H  E  N  DESTAMENT. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Hanes  yr  Apocrypha —  Y  Llyfrau  aH  cyfansoddant,  a'u  Cynnwysiacl — 
Profion  na  roddwyd  hwynt  trwy  Ysbrydoliaeth  Duw—Eu  Defnydd- 
ioldeb. 

Yn  wyf  wedi  barnu  yn  ddoeth  i  ysgrifenu  pennod  fer  ar  yr 
Apocrypha,  gan  ei  fod  i'w  gael  yn  fynych  mewn  hen  Feiblau 
Cymreig,  a  rhai,  fe  ddichon,  yn  methu  a  phenderfynu  yn 
iawn  beth  i'w  wneyd  âg  ef,  a  pha  farn  i  ffurfio  am  dano. 
Cyfeirir  ato  yma,  nid  er  ceisio  profì  ei  fod  i'w  dderbyn  fel 
cyfran  o'r  Ysgrythyrau  cyssegredig,  ond  er  dangos  paham  yr 
ydym  i  wrthod  yr  anrhydedd  hono  iddo,  ac  i  awgrymu  yn  mha 
beth  y  mae  ei  ddefnyddioldeb  yn  gynnwysedig. 

I.  El  HAKES. 

Yn  y  cyfnod  rhwng  Malachi  a  dechreuad  hanesiaeth  y 
Testament  Newydd,  yr  ydym  yn  cael  fod  amryw  lyfrau  wedi 
cael  eu  hysgrifenu  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  rhai  o  honynt  yn 
athrawaidd,  ereill  yn  hanesyddol,  ac  ereill  yn  ddychymmygol, 
i'r  dyben  i  gyfranu  addysg  grefyddol.  Y  maent  oll  o  duedd 
grefyddol,  ac  yn  nullwedd  dynion  tra  chyfarwydd  â'r  Ys- 
grythyrau  santaidd.  Galwai  y  Tadau  y  llyfrau  hyn  yn 
Apochypha,  pa  air  a  ddeillia  naill  ai  o'r  geiriau  apo  tes  hruptes, 
am  fod  y  llyfrau  dan  sylw  wedi  cael  eu  synimud  o'r  crypt,  j 
gist,  yr  arch,  neu  y  gelfa,  Ue  y  cedwid  y  llyfrau  santaidd, 
awdurdod  pa  rai  na  amheuwyd  erioed ;  neu  o'r  ferf  apohrupto, 
yr  hon  a  olyga  cuddio  neu  ddirgelu,  am  eu  bod  yn  cael  eu 
cuddio  rhag  y  mwyafrif  o  ddarllenwyr,  gan  na  chydnabyddid 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


185 


eu  hawdurdod  gan  yr  oglwys  gyffredinol,  ac  am  eu  bod 
yn  llyfrau  na  wyddis  ond  ychydig  am  eu  hawdwyr  a'u 
hysgrifeniad. 

Mae  yn  anhawdd  pendorfynu  yr  adeg  yn  mha  un  yr  ysgríf- 
enwyd  hwynt ;  y  farn  gyfíredin  yw  fod  y  rhan  fwyaf  o  houynt 
wedi  cael  eu  hysgrifenu  yn  yr  ail  a'r  drydedd  ganrif  cyn 
Crist  ;  ond  ymddengys  hefyd  fod  rhai  o  honynt  wedi  eu 
hysgrifenu  ar  ol  ei  ymddangosiad. 

II.  CllYNHODEB  O'l  GYNNW YSIAD. 


1.  Y  Llyfrau  cCi  cyfansoddant.  Pennodau, 

I.  1  Esdras    9 

II.  2  Esdras    1G 

III.  Tobit   14 

IV.  Judith    16 

Y.  Gweddill  Pennodau  Llyfr  Esther,  heb  fod  yn  yr 

Hebraeg  na'r  Caldeaeg    7 

VI.  Doethineb  Solomon    19 

VII.  Doethineb  Iesu    Mab  Sirach,  neu  Eccles- 

iasticus    51 

VIII.  Baruch    6 

IX.  Cân  y  Tri  Llanc    1 

X.  Ystori  Susanna    1 

XI.  Ystori  Dinystr  Bel  a'r  Dáraig    1 

XII.  Gweddi  Manasseh,  Brenin  Juda    1 

XIII.  1  Maccabeaid                                            . .  16 

XIV.  2  Maccabeaid    15 


2.  Dosraniad  byr  ó'u  cynnioysiad. 

(1,)  ESDBAS  I. 

Pen.  I.  Hanes  y  Pasg  mawr  a  gynnaliodd  Josiah  (2  Chron.  xxxv. 
a  xxxvi.),  yn  nghyda  pharhad  o  hanes  yr  Iuddewon  hyd  gaethiwed 
Babilon. 

Pen.  II.  Hanes  dychweliad  y  bobl  trwy  ganiatád  Cyrus  (adn.  1 — 15), 
yr  nn  o  ran  sylwedd  ag  Ezra  i.,  a  hanes  gwaharddiad  adeiladiad  y  deml 
gan  Artaxerxes  (adn.  16—30). 

Pen.  III.  —  V.  6.  Hanes  tii  o  wýr  ieuainc  y  rhai  a  wylient  gorph  y 
brenin,  yn  ymryson  areithio  am  y  goreu  o  flaen  y  brenin  Darius  a'i 
dywysogion,  un  wedi  dewis  ei  destyn,  "  Trechaf  yw  gwin y  Uall, 
<4Trechaf   yw  brenin ; "   a'r  trydydd,  "  Trechaf  yw  gwragedd ;  ond 


186 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOXGLIAD. 


uwchlaw  pob  peth,  gwirionedd  a  orchfyga."  Y  trydydd  oedd  Zorobabel, 
yr  hwn  a  ystyrid  y  goreu,  ac  addawodd  y  brenin  ei  wobrwyo  trwy  ganiatâu 
iddo  yr  hyn  a  geisiai ;  y  mae  yn  cael  rhyddid  gan  y  brenin  i'r  Iuddewon 
ddychwelyd  i'w  gwlad  i  ail  adeiladu  Jerusalem  a'r  deml. 

Pen.  V. — IX.  Hanes  tebyg  i  hanes  Ezra  a  Nehemiah  am  ddych- 
weliad  yr  Iuddewon  gyda  Zorobabel  ac  Ezra,  a  helyntion  ail  adeiladiad  y 
deml. 

(2,)  ESDRAS  II. 

Mae  y  llyfr  hwn  yn  rhy  faith  i  ni  sylwi  arno  yn  fanwl,  y  naill  bennod 
ar  ol  y  llall ;  ond  rhydd  y  bras-linelliad  canlynol  rhyw  feddylddrych  am 
ei  gynnwysiad.  Proffesa  y  llyfr  hwn  fod  yn  waith  Ezra ;  dywed  fod 
Duw  wedi  ei  anfon  at  y  genedl  Iuddewig,  a  chawn  ef  yn  Uefaru  wrthynt 
yn  enw  Duw  y  nefoedd.  Y  mae  yn  cael  ei  ffafrio  â  gwahanol  weledig- 
aethau,  a'r  angel  Uriel  yn  eu  hegluro  iddo.  Efelycha  yr  ysgrifenydd 
ieithwedd  y  Beibl ;  ond  y  niae  ymgais  i  foddhau  cywreinrwydd  dyn  am 
bethau  dibwys  i'w  ganfod  ynddo  fel  ag  sydd  yn  mhob  ysgrifau  íîug- 
ysbrydoledig,  yr  hyn  sydd  yn  peri  i  ni  deimlo  nad  lleferydd  Duw  sydd 
yma.  Y  mae  y  rhyfyg  cableddus  hefyd  o  honi  llefaru  yn  enw  Duw,  a 
thrwy  hyny  geisio  twyllo  dynion,  yn  peri  i  ni  arswydo,  a  theimlo  yn 
annedwydd  wrth  ei  ddarllen. 

Er  yr  hòna  fod  yn  waith  Ezra,  credwn  ein  bod  yn  canfod 
cyfeiriadau  ynddo  at  y  Testament  Newydd,  yr  hyn  a  awgryma 
mai  ar  ol  dyddiau  yr  apostolion  yr  ysgrifenwyd  ef. 

Cymharer  pen.  ii.  42  —  48  â  Dad.  vii.  9 — 17  ;  iv.  4. 

viii.  3  â  Mat.  xx.  16. 
ix.  1 — 3  â    ,,    xxiv.  3 — 7. 
xiii.  29— 37  â   ,,    xxiv.  7;   Dad.  xvi.  14; 

,,     xvii.  14. 
xvi.  41—44  â  1  Cor.  vii.  29—31. 

Tybia  rhai,  modd  bynag,  fod  llygriadau  diweddarach  wedi 
cael  eu  llusgo  i  mewn  i'r  Uyfr  gwreiddiol. 

(3,)  Tobit. 

Dywed  Tobit  am  dano  ei  hun  ei  fod  yn  perthyn  i  lwyth  Naphtali,  ac  yn 
ddyn  duwiol  a  chyrnhwynasgar ;  dywed  iddo  gael  ei  gaethgludo  i 
Ninefeh,  a  chael  ei  wneyd  yn  oruchwyliwr  i  Enemessar  y  brenin.  Sonia 
am  ei  rinweddau  yn  claddu  yr  Iuddewon  a  lofruddid,  ac  y  bwrid  eu 
cyrph  i  ochr  y  ífordd ;  ac  i  hyn  ddigio  Senacherib  mab  Enemessar,  nes 
ceisio  ei  ladd  ef.  Ar  ol  llofruddiad  Senacherib,  y  mae  yn  cael  rhyddid  i 
ddychwelyd  i  Ninefeh,  lle  y  mae  yn  ymarfer  yr  un  rhinweddau  ftg  o'r 
blaen.    Ar  ol  claddu  un  Iuddow  ag  oedd  wedi  ei  dagu  a'i  fwrw  i'r  heol, 


11  J» 

99  99 

99  99 

»9  19 


Y  BEIBL  A'l  DDEIKXNGLIAD. 


187 


efe  a  gysgodd  wrth  fur  â'i  lygaid  yn  agored ;  yno  y  mae  adar  y  tò  yn 
"bwrwtail  twym"  i'w  lygaid,  yr  hyn  a  achosodd  y  fath  ddolur  fel  na 
allai  y  meddygon  ei  iachâu.  Yn  ngwyneb  hyn  y  mao  ei  ^rraig  yn  myned 
i  nyddu,  er  cael  cynnaliaeth.  Y  mae  efe  yn  dweyd  ei  gŵyn  wrth  Dduw  ; 
a'r  angel  Raphael  yn  cael  ei  anfon  i  iachâu  ei  lygaid.  Addysg  a  phriodas 
Tobias  mab  Tobit.  Yr  angel  Raphael  yn  mynod  yn  gydymaith  i  TobÌHH, 
gan  ddweyd  mai  Azarias  mab  Ananias,  cyfaill  Tobit  ydoedd.  Priodas 
Tobias,  a'r  angel  yn  ei  ddysgu  i  fwrw  ymaith  y  cythraul  oedd  mewn 
serch  â'i  wraig,  yr  liwn  a  alltudiwyd  i  eithafoedd  yr  Aifft,  ac  a  rwymwyd 
yno  gan  yr  angel .  Yr  angel  yn  dadguddio  ei  hun.  Tobit  yn  diolch  i 
Dduw,  yn  hyífbrddi  ei  fab,  ac  yn  marw. 

Mae  y  rhan  fwyaf  o'r  llyfr  hwn  yn  debycach  i  ffugchwedl  er 
difyrwch  yr  Iuddewon,  nag  i  hanesiaeth  wirioneddol,  heb  son 
am  oraclau  Dwyfol  yr  Ysbryd  Glân. 

(4,)  Jtjdith. 

Sylwedd  yr  hanesyn  y  llyfr  hwn  yw  a  ganlyn.  Pan  yr  ymosododd  Nebu- 
chodonosor  ar  Ecbatane,  galwodd  ar  yr  Iuddewon  i  ddyfod  i'w  gynnorth- 
wyo  i  ddwyn  y  rhyfel  yn  mlaen;  hwythau  yn  gwrthodcydsynio  ;  yntau  ar 
hyny  yn  digio  yn  aruthr,  ac  ar  ol  gorchfygu  Ecbatane,  yn  anfon  byddin  i 
gosbi  yr  Iuddewon,  gan  osod  Olophernes  yn  benaeth  arni.  Y 
mae  y  fyddin  o'r  diwedd  yn  cyrhaedd  gwlad  Israel,  ac  yn  gwarchae  ar 
Bethulia.  Trwy  fod  y  dwf r  yn  darfod  yn  Bethulia,  mae  yr  Israeliaid  yn 
cael  eu  darostwng  i  gyfyngder  mawr,  ac  yn  son  am  roddi  y  ddinas  i  fyny  i 
Olophernes;  ond  y  mae  gwraig  weddw  rinweddol  o'r  enw  Judith,  yn 
eu  hannog  i  beidio  ymollwng,  ond  ymd'Uried  yn  Nuw,  gan  addaw  gwneyd 
rhywbeth  er  eu  gwaredu.  Cawn  hi  yn  gweddio  ar  Dduw  am  iddo  fod 
gyda  hi,  ac  yn  myned  at  yr  Assyriaid,  gan  gynnyg  arwain  Olophernes,  fel 
ag  i  gael  buddygoliaeth  rwydd  ar  Israel.  Dygir  hi  ger  bron  penaeth  y 
llu,  yr  hwn  a'i  derbynia  yn  barchus.    Y  mae  Olophernes  yn  ei  hoffi,  ac 

0  lawenydd  yn  ei  chyfeillach  yn  yfed  gwin  nes  meddwi ;  a  Judith  ar 

01  gweddio,  yn  tori  ymaith  ei  ben  ef.  Anrhydedd,  cân,  ofirwm,  a  marwol- 
aeth  Judith. 

Mae  y  llyfr  hwn  wedi  ei  ysgrifenu  mewn  modd  darllenadwy, 
a  chyda  llawer  o  fedr ;  ond  ymddengys  mai  math  o  ffug- 
chwedl  hanesyddol  ydyw,  a  ysgrifenodd  rhyw  Iuddew  gwlad- 
garol,  ac  nid  gwir  hanes.  Fe  welir  ei  fod  yn  gwrthddweyd 
hanesiaeth  gredadwy.  Gesyd  allan  Nebuchodonosor  fel  brenin 
Assyria,  yn  teyrnasu  yn  Ninefeh,  tra  mai  brenin  Babilon  oedd 
ef,  a  Ninefeh  wedi  cael  ei  dinystrio  gan  ei  dad.  Yn  ol  y  llyfr 
hwn  yr  oedd  yr  Iuddewon  wedi  dychwelyd  o  gaethiwed  yn 
aiüáer  Nebuchodonosor  (v.  19),  ond  yn  ol  y  Beibl,  Nebuchod- 


188 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOXGLIAD. 


onosor  a'u  cludodd  i  gaethiwed.  Nid  oes  ychwaith  son  yn  unlle 
arall  am  Bethulia. 

(5,)  Gweddill  Pennodau  Llyer  Esther. 

Proffesa  y  rhai  hyn  fod  yn  harhad  o  lyfr  Esther,  gan  ddechreu  lle  y  ter- 
fyna  y  llyfr  hwnw.  Y  rnaent  wedi  eu  rhifnodi  i  gyfateb  hyny,  gan 
ddechreu  fel  hyn  : — Pen.  x.  4  ;  yna  pen.  xi. — xvi.  Cynnwysa  y  pennodau 
hyn  hanes  hreuddwyd  Mordecai,  a'i  ddehongliad;  gwaith  Mordecai  yn 
dadguddio  bradwriaeth  yn  erbyn  y  brenin,  a'i  wobrwyad ;  copi  o  lythyr  y 
brenin  Artaxerxes  i  ddinystrio  yr  Iuddewon,  a  gweddi  Mordecai  drostynt; 
gweddi  Esther  ;  Esther  yn  ymddangos  o  flaen  y  brenin,  ac  yn  llewygu  ani 
ei  fod  yn  edrych  yn  llidiog  arni ;  y  brenin  ar  ol  hyny  yn  dyfod  yn  ffafriol 
iddi ;  llythyr  Artaxerxes  yn  adrodd  beiau  Haman,  ac  yn  diddymu  y  gor- 
chymyn  i  ddinystrio  yr  Iuddewon. 

Nid  ydyw  y  llyfr  hwn  i  ymddibynu  arno  fel  hanes  gwirion- 
eddol,  am  ei  fod  i  raddau  yn  gwrthddweyd  yr  hanes  ysgryth- 
yrol ;  ond  i'w  ystyried  fel  cynnyrch  dychymmyg  ffrwythlon 
rhyw  Iuddew  gwladgarol,  mwy  awyddus  am  anrhydedd  ei 
genedl  nag  am  gy wirdeb  diwyrni  gwirionedd. 

(6,)  DOETHINEB  SOLOMON. 

Efelychiad  ydy w  y  llyfr  hwn  o  Ddiarhebion  Solomon,  gan  mwyaf,  wedi 
ei  ysgrifenu,  mae'n  debygol,  gan  Iuddew  Aifftaidd,  tua  chan'  mlynedd  cyn 
Crist.  Cynghora  yr  awdwr  ei  ddarllenwyr  i  chwilio  am  ddoethineb,  a 
gochelyd  pob  peth  croes  iddi ;  dysga  fod  eisieu  ei  hoffi,  a  gwerthfawrogi 
addysg,  a  gweddio  ar  Dduw  mewn  trefn  i'w  chael ;  dengys  ei  gwerth  a'i 
phwysigrwydd  i  bob  dosbarth ;  a  phrofa  trwy  engreifftiau  ysgrythyrol 
y  dedwyddwch  sydd  yn  canlyn  ei  pherchenogiad,  a  chanlyniadau  dinystr- 
iol  ynfydrwydd  ac  eilunaddoliaeth. 

Y  mae  llawer  o  wersi  buddiol  yn  y  llyfr,  gan  eu  bod  gan 
mwyaf  wedi  eu  cymmeryd  o'r  Ysgrythyrau;  ond  gallai 
unrhyw  ddyn  talentog  ei  gyfansoddi,  heb  unrhyw  gymhorth 
goruwchnaturiol.  Mae  ei  brif  werth  yn  gynnwysedig  yn  y 
goleuni  a  deifl  ar  syniadau  crefyddol  ac  athroniaeth  yr  Iudd- 
ewon  yn  y  cyfnod  yr  ysgrifenwyd  ef. 

(7,)  ECCLESIASTICUS. 

Gelwir  Doethineb  Iesu,  Mab  Sirach,  Ecclesiasticus,  neu  lyfr  i'w  ddar- 
llen  yn  yr  eglwys  neuW  gynnulleidfa,  am  y  darllenid  ef  yn  yr  eglwysi 
Cristionogol  boreuol  er  hyfforddiant  y  bobl,  er  nad  fel  llyir  o  Ddwyfol 
awdurdod  i  gadainhau  pynciau  athrawiaethol.    Mae  y  llyfr  yn  dra  thebyg 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


189 


o  ran  ei  gynnwysiad  a'i  ffurf  i  Lyfry  Diarhobion,  er  nad  yw  y  nerth  a'r 
eneiniad  sydd  yn  hwnw  i'w  toimlo  wrth  ei  ddarllen.  "  Dechreua  y  llyfi 
gyda  desgriíiad  o  ddechreuad  a  gwerth  doetliinob,  a'r  ffordd  trwy  yr  hon  y 
gellir  ei  chael  (pen.  i.  ii.)  Yn  y  bedwaredd  bennod  ar  hugain  y  rnae 
doethineb  yn  cael  ei  phersonoli,  megys  ag  yn  yr  wythfed  bennod  o'r  Diar- 
hebion,  a  dadgana  ei  molawd  ei  hun.  Cynnwysa  y  pennodau  diweddaf 
adolygiad  ar  y  dynion  enwocaf,  perthynol  i'r  genedl  Hebreaidd,  yn  ol  trefn 
yr  Ysgrythyrau  (pen.  xliv. — 1.)  Yn  y  rhanau  canol  dygwydda  amrywiol 
fathau  o  ddiarhebion  cyffredinol  a  noilMuol,  yn  nghylch  llawer  o  ddyled- 
swyddau  yn  mha  rai  y  mae  yr  awdwr  yn  cymhell,  calonogi,  rhybuddio, 
a  desgrifio."* 

Mae  yn  debyg  iddo  gael  ei  ysgrifenu  tua  180  mlynedd 
cyn  Crist,  ac  y  mae  yn  werthfawr  fel  cyfansoddiad  ag  sydd  yn 
taflu  goleuni  ar  hanesiaeth  Iuddewig  yn  y  cyíhod  uchod. 

(8,)  Bartjch. 

Dysga  y  llyfr  hwn  fod  Baruch,  yn  y  bummed  flwyddyn  ar  ol  dinystr 
Jerusalem  gan  y  Caldeaid,  wedi  ysgrifenu  llyfr  yn  Babilon,  a'i  ddarllen  yn 
nghlyw  yr  Iuddewon  oedd  yn  Babilon,  ar  y  rhai  y  cafodd  ddylanwad 
mawr ;  y  maent  hwythau  mewn  canlyniad  yn  gwneyd  casgliad  yn  eu  plith 
a'i  anfon  i  gynnorthwyo  yr  Iuddewon  yn  Jerusalem,  gan  ddeisyfu  arnynt 
brynu  aberthau  â  hwynt,  a'u  hoffrymu  i'r  Arglwydd  yn  Jerusalem,  a 
gweddio  dros  Nebuchodonosor  a  hwythau.  Cawn  ynddo  gyffes  a  gweddi 
yr  Iuddewon  yn  Babilon  ;  annerchiad  i'r  Iuddewon,  ac  annogaeth  i  Jeru- 
salem  ymgysuro.  Anfonwyd  y  llyfr  o  Babilon  i  Iuddewon  Jerusalem  i'w 
ddarllen  yn  nhý  yr  Arglwydd  ar  eu  huchel-ŵyliau.  Proffesa  hefyd  roddi 
copi  o  lythyr  y  prophwyd  Jeremiah  at  y  caethion  yn  Babilon. 

Nid  ydyw  y  llyfr  i  ymddibynu  arno,  gan  mai  ffug  ydyw, 
wedi  ei  ysgrifenu  gan  ryw  Iudclew  awyddus  i  ddadlenu  dirgel- 
ion,  a  boddhau  cywreinrwydd  ei  gyd-genedl. 

(9,)  Gan  y  tri  llanc. 

Math  o  folawd  i  Dduw,  a  chyffes  o  bechod,  a  gweddi  gan  y  tri  llanc  a 
fwriasid  i'r  ffwrn  dân,  yw  y  rhan  flaenaf  o'r  ysgrif  hon,  pa  un  sydd  i 
ddilyn  Dan.  iii.  23 ;  yna  ceir  hanes  y  waredigaeth  a  dinystr  y  rhai  oedd 
yn  porthi  y  ffwrn  dím ;  ac  wedi  hyny  cân  o  f oliant  i  Dduw  gan  y  tri  am 
iddo  eu  gwaredu  rhag  angerdd  y  tân. 

Ffug  ydyw  y  cyfansoddiad  hwn,  mae'n  ddiau,  ond  wedi  ei 
ysgrifenu  yn  nullwedd  a  brawddegau  yr  Ysgrythyr,  ac  o 
duedd  grefyddol. 


*  Horm's  Introd.,  vol.  ii.,  p.  1025 


190 


Y  BEIBL  A'l  DDEEO-í"GLIAD. 


(10,)  YSTOBI  SüSÄNNA. 

Susanna  oedd  wraig  i  Joacim,  Iuddew  cyfrifol  yn  Babilon.  Byddai  ei 
wraig  yn  arfer  â  myned  i  rodio  i'r  ardd  gerllaw  y  tŷ  ganol  dydd,  ac  weith- 
iau  yn  ymdrochi  ynddi.  Ymgynnullai  llawer  o  Iuddewon  i  dŷ  Joacim,  ac 
yn  eu  plith  ddau  farnwr  neu  henuriaid,  y  rhai  a  benderfynent  achosion  y 
bobl  yn  ei  dý  ef.  Syrthiodd  y  ddau  mewn  trachwant  at  Susanna, 
a  cheisiasant  ei  hudo  yn  ddirgel  yn  yr  ardd  un  canol  dydd  ;  gan  iddj 
wrthsefyll  eu  hudoliaeth,  cyhuddodd  y  ddau  hyn  hi  o  odineb  gyda  rhyw 
ddyn  ieuanc.  Condenmiwyd  hi  i  farwolaeth.  Pan  arweinid  hi  i'w  dien- 
yddio,  cyífrowyd  ysbryd  Daniel  o  dosturi  tuag  ati,  a  hawliai  ail  brawf 
arni.    Holodd  Daniel  y  cyhuddwyr  ar  benau  eu  hunain ;  dywedai  un  mai 

0  dan  fastigen  (o~xwos  —  the  mastich  tree),  y  daliesid  hi  yn  godinebu  ;  ond 
y  llall,  mai  o  dan  brinwydden.  Dangosodd  hyn  nad  oedd  sail  i' w  cyhudd- 
iad,  a  chondemniwyd  hwy  i  farwolaeth,  a  rhyddhawyd  Susanna.  Dyna 
sylwedd  "  Ystori  Susanna." 

Dychymmyg  yw  y  'stori,  er  annog  yr  Iuddewon  i  burdeb 
ymarweddiad  yn  mhlith  y  Cenedloedd,  ac  i  ddangos  fod  dryg- 
ioni  yn  dwyn  ei  gosb  a'i  drueni  gydag  ef  yn  y  diwedd. 

(11,)  YSTORI  DINYSTB,  BEL  A'r  DdEAIG. 

Hanes  disail  yw  hwn,  wedi  ei  gyfansnddi  er  gwenieithio  i  falchder  yr 
Iuddew,  a  gwawdio  duwiau  y  cenedloedd.  Dywed  fod  Cyrus  yn  eilun- 
aidolwr,  ac  yn  cymhell  Daniel  i  addoli  y  duw  Babilonaidd  Bel,  a'r  sarph 
oedd  yn  ei  deml ;  a  Daniel  ar  hyny  yn  dangos  twyll  yr  offeiriaid,  ac  yn 
cael  cenad  i  ddinystrio  y  sarph.  Y  bobl  wed'yn  yn  gorfodi  y  brenin  i 
roddi  Daniel  i  fyny  iddynt  hwy  ;  hwythau  yn  ei  f wrw  i  ffau  y  llewod ; 
angel  yn  cymmeryd  Habbacuc  y  prophwyd  o  Judea  wrth  wallt  ei  ben 

1  borthi  Daniel  yn  y  ffau  â'r  ciniaw  a  fwriadasai  i'w  fedelwyr  ei  hun  ;  ar  y 
seithfed  dydd,  ceir  fod  y  brenin  yn  gwareduDaniel  o'r  ffau,  ac  yn  dinystrioei 
elynion. 

Dywedasom  mai  hanes  disail  yw  hwn,  oblegyd, 

1.  Nid  oedd  Cyrus  yn  eilunaddolwr.    (Ezra  i.  3.) 

2.  Nid  oes  sail  i'r  fath  chwedlau  ag  sydd  yn  yr  hanes. 

3.  Y  mae  yn  gwrthddweyd  llyfr  Daniel. 

(12,)  Gweddi  Manasseh. 

Proffesa  hon  fod  yn  "  Weddi  Manasseh,  brenin  Juda,  pan  oeddid  yn  ei 
dda]  ef  yn  garcharor  yn  Babilon."  Y  mae  yn  weddi  ragorol,  yn  cynnwys 
nyniadau  gweddus,  a  dymuniadau  priodol  i'r  amgylchiad;  ond  nid  oes  sail 
i  gedu  mai  gwir  weddi  Manasseh  ydyw. 


Y  BEIBL  a']  DDEHONGLIAD. 


191 


(13,)  Maccabeaid  I. 

Cymhwysir  yrenw  Maccabeaid  yn  gyffredin  at  deulu  acolyn- 
wyr  yr  offeiriad  Iuddewig  Mattathias,  y  rhai  y  naill  ar  ol  y 
Uall  a  ymdreehasant  sefydlu  ac  amddiffyn  annibyniaeth  yr 
Iuddewon.  Mae  yr  enw  Asmonceaid  yn  fwy  cyffredin  yn  ilên- 
yddiaeth  yr  Iuddewon,  oddiwrth  Aearnohaioa,  taid  Mattathias. 
Blodeuodd  Mattathias  tua'r  flwyddyn  175  cyn  Crist,  a  chyr- 
haedda  hanes  y  llyfr  hwn  hyd  y  flwyddyn  135  cyn  Crist. 
Y  cyntaf  a  alwyd  yn  Faccabead  oedd  Judas  mab  Mattathias. 
Bernid  yn  gyffredin  fod  y  gair  wedi  cael  ei  ffurfio  o  lythyrenau 
cyntaf  y  geiriau  yn  y  frawddeg  Hebreig,  Mi  Camociia  Baelim 
Ieiiofah,  pwy  sydd  debyg  i  ti  yn  mhlith  y  duwiau,  0  Jehofah, 
yr  hon,  meddir,  oedd  yn  arwyddair  ar  y  banerau  Iuddewig  yn 
y  rhyfeloedd  yn  erbyn  y  gelynion.  Ond  ystyria  Dr.  Samuel 
Dayidson,  mai  y  gair  Hebraeg  mahhabah  (nnpo,=a  hammer — 
morthwyl),  yw  gwreiddyn  yr  enw,  yr  hwn  a  ddefnyddid  er 
gosod  allan  wroldeb  anwrthwynebol  Judas,  pa  un  a  ddrylliai  y 
gelynion  o'i  flaen. 

Y  mae  y  llyfr  hwn  yn  cynnwys  hanes  yr  Iuddewon  o 
deyrnasiad  Antiochus  Epiphanes,  hyd  farwolaeth  yr  oífeiriad 
Simon,  o'r  flwyddyn  C.C.  175  hyd  135  C.C.  Ehydd  y  llinnellau 
canlynol  rhyw  feddylddrych  am  natur  ei  gynnwysiad  :  — 

Wedi  marwolaeth  Alexander  Fawr,  cafodd  ei  freniniaeth  ei  rhanu 
rhwng  ei  dywysogion ;  o'r  rhai  hyny  yr  hanodd  Antiochus  Epiphanes, 
yr  oedd  hwn  yn  elyn  creulon  i'r  Iuddewon;  yniosododd  ar  Jerusalem  a 
gorchfygodd  hi ;  ysbeiliodd  a  halogodd  y  deml ;  ac  ymdrechodd  sef ydlu 
eilunaddoliaeth  yn  ngwlad  Israel,  gan  gosbi  â  marwolaeth  yr  Iuddewon 
na  chydsynient  â'i  ewyllys.  Yn  ngwyneb  hyn,  y  mae  Mattathias, 
offeiriad  duwiol,  yn  cwyno  a  galaru  o  herwydd  aflwydd  Jerusalem  a 
thrueni  y  bobl ;  a'i  feibion  hefyd  yn  cyfranogi  o'i  alar  a'i  eiddigedd 
santaidd.  Y  mae  Mattathias  yn  gwrthod  bradychu  ei  grefydd  yn  ol  cais 
swyddog  y  brenin  eilunaddolgar,  ac  yn  lladd  y  swyddog  ;  efe  a'i  feibion 
yn  ffoi  i'r  mynyddoedd,  gan  alw  ar  bawb  ag  oedd  yn  parchu  cyfraith  Duw 
i'w  canlyn.  Lliaws  yn  dyfod  ato.  Efe  a'i  ganlynwyr  yn  dinystrio 
allorau  yr  eilunod ;  a  chyn  marw  yn  annog  ei  feibion  i  geisio  gwaredu  y 
wlad  o  Ìaw  y  gelyn,  ac  yn  appwytio  Judas  í  fod  yn  gadben  arnynt.  Ar  ol 
hyn,  cawn  Judas  yn  nerth  Duw  yn  gorchfygu  y  gelynion  ddwy  waith ; 
byddinoedd  cryfion  ereill  yn  myned  yn  ei  erbyn,  a  hwythau  hefyd  yn 
cael  eu  gorchfygu  a'u  hysbeilio.  a'r  deml  yn  cael  ei  phuro  a'i  hadgyweirio. 
Yna  ceir  hanes  helyntion  yr  Iuddewon  wrth  ymdrechu  sefydlu  ac  am- 
ddiffyn  eu  hannibyniaeth ;  Judas  yn  cael  ei  ladd,  a'i  frawd  Jonathnn  yn 
dyfod  yn  ei  le  ef  ;  ei  hanes,  ei  garchariad,  a'i  lofruddiad  ;  Simon  ei  frawd 
yn  dyfod  yn  ei  le  yntau. 


192 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Gweinyddiaeth  ragorol  Simon  ;  yn  ei  henaint  y  mae  yn  rhoi  ei  feibion, 
Judas  a  Ioan,  i  ymladd  yn  erbyn  gelynion  Israel.  Simon  yn  cael 
ei  ladd  trwy  frad,  a  Ioan  ei  fab  yn  dyfod  yn  archoffeiriad  a  llywydd  yn 
lle  ei  dad. 

Tybir  fod  y  llyfr  hwn  wedi  cael  ei  ysgrifenu  gan  Ioan,  mab 
Simon,  yr  hwn  a  elwir  Ioan  Hyrcanus,  neu  o  dan  ei  gyfar- 
wyddyd.  Y  mae  yn  waith  hanesyddol  credadwy  a  thra 
gwerthfawr,  mor  deilwng  o  ymddiried  a  gwaith  Josephus. 

(14,)  Maccabeaid  II. 

Mae  y  llyfr  hwn  yn  cynnwys  dan  lythyr  oddiwrth  Iuddewon  Judea  at 
yr  Iuddewon  yn  yr  Aifft,  yn  gosod  allan  hanes  cyssegriad  y  deml ;  yna 
ceir  talfyriad  o  hanes  y  Maccabeaid  gan  un  Jason  o  Cyrene ;  a  hanes  cais  i 
ysbeilio  y  deml,  &c. 

Mae  y  llyfr  hwn  yn  son  am  betbau  anhygoel,  megys  adferiad  y  tân 
santaidd,  gweledigaethau  o  ryfelwyr  yn  yr  awyr,  amddiíîynwr  nefol  ar 
farch  gydag  arfogaeth  o  aur  yn  ymddangos  yn  arweinydd  i'r  Iuddewon, 
&c,  yr  hyn  sydd  yn  dangos  ofergoeledd  yr  awdwr.  Y  mae  gwallau 
amseryddol  a  hanesyddol  hefyd  ynddo.  Nid  ydyw  ei  werth  ond  ychydig, 
mewn  cymhariaeth  i'r  llyfr  cyntaf ;  ac  nid  yw  ei  gynnwysiad  ond  mewn 
rhan  yn  deilwng  o  grediniaeth. 

III.  Y  PHESYMATJ  DROS  WETHOD  YR  ÀPOCBYPHA,  FEL  LLYEE, 
YSBRYDOLEDIG. 

1.  Nid  yw  ei  lyfrau  }rn  cael  eu  cynnwys  mewn  unrhyw  restr 
f  catalogue J  o  lyfrau  ysbrydoledig,  a  wnaed  yn  ystod  y  pedair 
canrif  gyntaf  ar  ol  Crist. 

2.  Nid  ydyw  yr  Iuddew  Philo  o  Alexandria,  cydoeswr  â'r 
apostolion  (yr  hwn  a  ysgrifenodd  er  ceisio  cyssoni  yr  Ysgryth- 
yrau  âg  athroniaeth  y  Groegiaid),  byth  yn  dyfynu  o  honynt, 
ac  y  mae  Josephus  yn  bendant  yn  eu  cau  allan  o'r  Canon 
Iuddewig.  Ar  ol  dwyn  ei  dystiolaeth  i  Ysgrythyrau  yr  Hen 
Destament,  fel  y  dangoswyd  yn  y  bennod  ar  "  Y  Canon," 
tudal.  47,  dywed  fel  hyn  : — 

t(  0  amser  Artaxerxes,  byd  yr  adeg  brescnnol,  y  mae  yr  holl  ddygwydd- 
iadau  wedi  cael  eu  hysgrifenu  i  lawr  ;  ond  nid  yw  yr  (hanesion)  hyn  yn 
cael  eu  hystyried  yn  hawlio  y  fath  grediniaeth  a'r  rhai  blaenorol,  am  nad 
oedd  olyniaeth  reolaidd  o  brophwydi.  Y  mae  fí'eithiau  yn  dangos  y  fath 
hyder  sydd  genym  yn  ein  ílysgrythyrau  priodol ;  oblegyd  er  fod  tymhor 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


1£3 


mor  hir  wedi  mynod  heibio,  ni  feiddiodd  neb  ychwanegu  dirn  atynt, 
na  tbynu  diin  oddi  wrthynt.  Y  mae  wedi  ei  blanu  yn  rnhob  Iuddew,  o'i 
febyd,  i'w  hystyried  hwy  (yr  YHgrythyrau)  fel  deddfau  Duw,  glynu 
wrthynt,  ac  (os  bydd  yn  anghcnrheidiol),  i  farw  yn  ewyllysgar  dros- 
tynt."  * 

3.  Ni  dderbyniodd  yr  Iuddowon  eriood  hwynt  fel  rhan  o'r 
Ysgrythyrau  santaidd,  ac  ni  ddyfynwyd  hwynt  o  gwbl  gan  eia 
Harglwydd  na'i  apostolion ;  "  yr  hyn  (ebe  Dr.  Angus),  sydd 
yn  fíaith  f'wy  hynod,  gan  fod  Paul  yn  dýfynu  boirdd  paganaidd 
deirgwaith." 

4.  Fe  derfynodd  Malachi  ei  ragfynegiadau,  trwy  gymmer- 
adwyo  i'w  gydwladwyr  gyfraith  Moses,  ac  awgrymu  nad  oedd 
yr  un  cenad  awdurdodedig  oddiwrth  Dduw  i'w  ddysgwyl 
drachefn,  hyd  oni  ddeuai  yr  ail  Elias. 

5.  Y  mae  amryw  o'r  ysgrifenwyr  yn  gwrthod  hawlio  ysbrydol- 
iaeth.  Crefant  amynedd  y  darllenydd,  gan  erfyn  arno  esgusodi 
eu  diíîygion,  gan  eu  bod  wedi  gwneyd  eu  gwaith  oreu  y 
gallent : — 

1  Macc.  iv.  46.  "Ac  a  osodasant  y  ceryg  ar  fynydd  y  tŷ  mewn  lle 
cyfaldas,  hyd  oni  ddelai  prophwyd  i  fynegi  beth  a  wneid  â  hwynt." 

1  Macc.  ix.  27-  "  A  chystudd  mawr  a  ddygwyddodd  yn  Israel,  y  fath  ni 
bu,  er pan  ni  welwyd  prophwyd  yn  eu  plith  hwy."    (xiv.  41.) 

2  Macc.  ii.  27,  28.  "  Y  pethau  hyn  a  fynegodd  Jason  Cyreneus  mewn 
pum'  llyfr,  ni  a  geisiwn  eu  talfyru  mewn  un  llyfr.  Gan  adael  bod 
yn  fanwl  am  bob  peth  i'r  awdwr,  ni  a  geisiwn  grynhoi  y  cwbl  ar  fyr 
eiriau. 

2  Macc.  xv.  38.  "  Ac  os  da  y  gwnaethum,  ac  megys  y  gweddai  i'r 
'stori,  hyny  yw'r  peth  a  ewyllysiais;  ond  os  yn  llesg  ac  annoeth,  hyny  yw 
yr  hyn  a  allwn  ei  ddwyn  i  ben." 

6.  Y  mae  y  llyfr  yn  gwrthddweyd  oi  hun,  ac  yn  groes  î'r 
Beibl. 

(I,)  Mae  'Stori  Bel  a'r  ddraig  yn  groes  i  lyfr  Daniel,  yn 
nghylch  yr  achos  o  dafliad  Daniel  i'r  fîau,  ac  ystod  ei  arosiad 
ynddi. 

(2,)  Y  mae  yn  cefnogi  a  dysgu  drygau  ac  ofergoelodd : 
megy s  gwedd'io  dros  y  meirw  (2  Maccab.  xii.  43—45);  eiriolaeth 
I    angylion  (Tobit  xii.  15);  cyfiawnhad  trwy  iceithredoedd  (Tobit 
xii.  8,  9  :  2  Esdras  vüi.  33);  celwydd  (Tobit  v.  12);  hunan- 


*  Joscphus  Against  Apioìi,  B.  I.  §  8. 


194 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


laddiad  (2  Maccab.  xiv.  42);  Uofruddiaeth  (Judith  ix.) ; 
defodau  dewìnol  (Tobit  v.  16,  17);  a  thrawsfudiad  eneidiol 
(Doethineb  Solomon  viii.  19,  20.) 

Nid  ydyw  y  fath  lyfr,  gan  hyny,  i'w  gystadlu  â'r  Ysgrytb- 
yrau  santaidd ;  ac  ni  ddylid  mewn  un  modd  ei  dderbyn  fel 
gair  Duw,  ond  fel  gair  dyn,  gyda  llawer  iawn  o  wallau  a 
chyfeiliornadau  pwysig  ynddo. 

IV.   Yn  MHA  BETH  Y  MAE  EI  WERTH  YX  GYNNWYSEDIG. 

Y  mae  y  ltyfrau  yn  werthfawr,  mor  bell  ag  y  maent  yn  taflu 
goleuni  ar  hanes  yr  Iuddewon  yn  y  cjTfnod  rhwng  Malachi  a 
Ioan  Fedyddiwr,  ac  ar  eu  syniadau  ar  wahanol  bynciau. 
Maent  hefyd  o  werth  mewn  ystyr  ieithyddol,  er  egluro  ieith- 
wedd  y  Testament  Newydd.  Yn  y  nodiadau  blaenorol,  yr 
ydym  wedi  sylwi  ar  ansawdd  y  cyfansoddiadau,  a  pha  rai  a 
ellir  eu  hystyried  fel  yn  cynnwys  hanesion  credadwy.  Yr 
unig  lyfr  o  wir  werth  hanesyddol,  fel  yr  ymddengys  i'r  awdwr, 
yw  llyfr  cyntaf  y  Maccabeaid.  Yr  oedd  pethau  da  yn 
y  lleill,  er  rhoddi  addysg  mewn  moesau  a  chrefydd,  ond  yr 
oeddynt  yn  hollol  amddifad  o  awdurdod ;  ac  y  mae  y  dôn 
gableddus  yn  rhai  o  honynt  o  lefaru  yn  enw  a  thros  Dduw,  a'r 
ynfydrwydd  disail  a  ddysgir  mewn  gwahanol  fanau  ynddynt, 
yn  tueddu  i  wenwyno  a  chamarwain  y  meddwl ;  ac  felly, 
yr  ydym  yn  ei  ystyried  yn  amgylchiad  ffafriol  nad  oes  ond 
ychydig  o  ddarllen  arno.  Apocrypha  (llyfr  cuddiedig)  a  ddylai 
fod. 

Yn  erthygl  VI.  o  Gredo  Eglwys  Loegr,  dywedir  fel  y  canlyn 
am  lyfrau  yr  Apocrypha  : — "  A'r  Llyfrau  ereill  (fel  y  dywed 
Hierom)  y  mae  yr  eglwys  yn  eu  darllen  er  esiampl  buchedd, 
ac  addysg  moesau;  eto  nid  yw  yn  eu  gosod  i  sicrhau  un 
athrawiaeth."  Yn  unol  â  hyn,  y  mae  yn  y  Llyfr  Grweddi 
Cyffredin  132  o  wersi  wedi  eu  cymmeryd  o'r  Apocrypha,  i'w 
darllen  yn  ngwasanaeth  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  ystod  y 
nwyddyn.  Y  mae  symmudiad  ar  droed  i  newid  y  ffurf- 
wasanaeth,  ac  i  leihau  y  rhif  hwn. 

Yn  Nghynghorfa  Trent,  A.D.  1546,  darfu  i'r  Pabyddion 
dderbyn  yr  Apocrypha  i  blith  y  llyfrau  canonaidd,  gyda'r 
eithfiad  o  ddau  lyí'r  Esdras,  a  gweddi  Manasseh.  (Dr.  Crarnp'ò 
Ttxt  Boo/c  oj  ropery,  pp.  78—99. 


Y  BEIBL  A  I  DDEIIONGLIAD. 


19.5 


NCDIAD. — 

Cyn  Cynghor  Trcnt,  ni  edrychai  y  Pabyddion  ar  lyfrau  yr  Apoorypha 
fel  rbai  canonaidd,  ond  dcfnyddicnt  hwy  yn  debyg  fcl  y  gwna  Eglwyi 
Loegr  yn  awr,  er  adeilndaeth.  Dywedai  Gregory  I.,  Esgob  lihufain  o'r 
flwyddyn  A.D.  590  i  604,  nad  oedd  llyfrau  y  Maccabcaid  yn  ganonaidd,  er 
eu  bod  yn  eu  darllen  er  adeiladaeth  yr  eglwys.  Yn  gyfftdyb  y  traetha 
John  o  Damascus,  yn  y  flwyddyn  A.D.  730.  Gesyd  Bede,  A..D.  730,  hwy 
ar  yr  un  tir  ag  ysgrifau  Josepbus.  Cydncbydd  Cardinal  Xirnones,  yn 
A.D.  1502,  a  Cardinal  Bellarmine  yn  A.D.  1600,  nad  ystyiid  llyfrau  yr 
Apocrypha  yn  ysbrydoledig  gan  yr  eglwys  gynteh'g.  Yn  Nghynghorfa 
Trent,  darfu  i'r  Pabyddion  ddarostwng  gair  Duw  i  saflo  y  cynnyrchion 
ffaeledig  a  dirmygus  hyn,  a  chyhocddi  eu  bod  hwy  o  hyny  allan  i  gael 
yr  un  parch  ag  ysgrifeniadau  Moses,  y  prophwydi,  a'r  apostolion  !  Dyma 
engraifi't  arall  o  gyssondcb  diwyrni  ac  anffaeledigrwydd  digyfeiliorn  yr 
Eglwys  Babaidd !  * 


*  Gwel  yn  mhellach  ar  gynnwysiad  y  bennod  hon,  Dr.  Angus's  Bible  Hand-BooJc : 
Horne's  Introduction,  vol.  ii.;  Ritto's  Cyclopaidia ;  Doddridge's  Worhs^  Lect.  153  ; 
Dr.  Pye  Smith's  First  Lines  of  Christian  Theology,  B.  v.  ch.  iii. ;  Dr.  W.  Smith's 
Dictionary  of  the  Biblc. 


PENNOD  IX 

BRASLUN  HANESYDDOL  O'R  PRIF  GYFIEITHIADAU  O'R  BEIBL. 


Y  CYNNWTSIAD. 

Cyfieithiad  y  Deg  a  Thrigain — Y  CyfieitMadau  Lladinaidd — Y 
Cyfieithiad  Syriaeg — Cyfieithiad  Lather — Y  Gioahanol  Gyfieithiadau 
Seisnig—Y  Cyfieithiadau  Cymreig — Yr  Oraclau  Bywiol — Cyfieith- 
iadau  i  Leithoedd  Diweddar  LJwrop,  Asia,  Affrica,  ac  America. 

Nl  chawn  ond  crybwyll  yn  fyr  am  y  prif  gyfìeithiadau 
o'r  Beibl,  yn  hytrach  na  rhoddi  cyfrif  am  bob  cyfìeithiad 
adnabyddus. 

I.  Y  Septuagint,  neu  Gyfieithiad  y  Deg  a  Thrigain. 

"  Derbyniodd  y  cyfìeithiad  Groeg  o'r  Hen  Destament,  yr 
hwn  a  elwir  y  Septuagint,  ei  enw,  naill  ai  oddiwrth  yr  hanes  a 
roddir  am  72  o  bersonau  a  roddasid  ar  waith  i'w  ddwyn  oddi 
amgylch  ;  neu  oblegyd  ei  fod  wedi  cael  ei  gymmeradwyo  gan  y 
Sanhedrim  Iuddewig,  yr  hon  oedd  yn  gyfansoddedig  o  70  neu 
yn  hytrach  72  o  bersonau.  Hwn  ydyw  y  cyfìeithiad  hynaf 
a  phwysicaf  o'r  holl  gyfìeithiadau  o'r  Beibl,  ac  efe  yw  sail  llawer 
o  gyfieithiadau  ereill. 

"  Y  mae  ei  hanes  wedi  cael  ei  guddio  mewn  tywyllwch.  0 
herwydd  hyny  y  mae  amryw  dybiaethau  wedi  cael  eu  crybwyll 
gyda  golwg  ar  y  modd  y  cynnyrchwyd  ef. 

"  Yr  hanes  hynaf  ydyw,  ei  íbd  wedi  cael  ei  wneyd  yn  unol  â 
chais  a  chynghor  Demetrius  Phalereus,  arolygydd  llyfrgell 
fawr  Alexandria,  o  dan  Ptôlemy  Philadelphus.  Yr  oedd  casgl- 
iad  cyffredinol  o  gyfreithiau  wedi  cael  ei  wneyd  er  mwyn 
y  llyfrgell  genedlaethol  yna ;  a  phan  y  canfyddwyd  fod  y 
cyfreithiau  Iuddewig  yn  absennol,  yr  oedd  yn  naturiol  i'r 
Uyfrgellydd  ddymuno  eu  cael  hwythau  hefyd.  Gan  hyny  ym- 
drechodd  eu  cael.  Anfonodd  y  brenin  Andreas  ac  Aristeas, 
dau  o  wýr  ei  lys,  at  Eleazar  yr  hwn  oedd  y  pryd  hyny  yn 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


197 


archoffeiriad  yn  Jerusalem,  gyda  dymuniad  fod  i  gopi  o'i 
Ysgrytbyrau  Hebraeg  gael  ei  ganiatâu  iddo,  a  chydag  ef 
ddeuddeg  a  tbrigain  o  bersonau  cyfarwydd  yn  yr  Ilebraeg  a'r 
Groeg  i'w  esbonio.  Yn  unol  â'r  dymuniad  hwn  o  eiddo  brenin 
yr  Aifft,  anfonwyd  72  o  ddynion  dys^edig,  gyda  chopi  o'r 
gyfraith  i'r  Aiíft,  a  chauwyd  hwynt  i  fyny  mown  ynys,  yr  hon 
mae'n  debygol  oedd  Pharos,  llo  ar  ol  ymddyddan  â'u  gilydd  yn 
nghylch  yr  ystyr  a'r  geiriad,  hwy  a  draethasant  (dictated)  y 
cyfieithiad  i  Demetrius.  Dyna  sylwedd  hanes  a  ysgrifenwyd 
gan  Aristeas  i'w  frawd  Philocrates,  mewn  llythyr  Groeg  ag 
S}rdd  eto  ar  gael."    (llorne's  Introd.  vol.  ii.  p.  4  7.) 

Ymddengysnas  gall  yrhanesuchod  fod  yn  wirionedd,  yn  neíll- 
duol  o  ran  y  manylion.  Os  fel  y  dywedir  uchod  y  gwnaed  y 
cyfieithiad,  fe  ddylasai  fod  drwyddo  o  deilyngdod  cyíTelyb ;  ond 
nid  ydyw.  Mae  ei  deilyngdod  yn  amrywio  yn  fawr.  Ystyrirmai 
cyfieithiad  Pum'  Llyfr  Moses  yw  y  goreu  ymddo,  a'r  Diarheb- 
ion  yn  ail.  Mae  iaith  llyfr  Job  yn  goeth,  ond  nid  ydyw 
yn  fynych  yn  gosod  allan  ystyr  yr  Hebraeg,  tra  mae  rhai 
rhanau  anhawdd  wedi  eu  gadael  heb  eu  cyfieithu.  Anmher- 
ffaith  iawn  yr  ystyrir  y  cyfieithiad  o'r  Salmau.  Y  goreu 
o'r  prophwydi  yw  Jeremiah,  a'r  gwaelaf  yw  Esaiah.  Yr  oedd 
y  cyfieithiad  o  lyfr  Daniel  mor  wallus,  fel  y  mabwysiadwyd 
cyfieithiad  Theodotion  yn  ei  le  gan  yr  eglwys  gyrntefig. 

Tybia  ereill  mai  angen  crefyddol  y  genedl  Iuddewig  a 
roddodd  fodolaeth  i'r  cyfìeithiad.  Gan  fod  yr  iaith  Eoeg  wedi 
ennill  tir  ar  ol  buddygoliaethau  Alexander  Fawr,  a'r  Hebraeg 
wedi  peidio  a  bod  yn  iaith  lafaredig  fel  cynt,  yr  oedd  o  bwys  i'r 
Iuddewon  gael  eu  Hysgrythyrau  yn  yr  iaith  a  ddeallent  oreu 
ac  a  arferent  yn  feunyddiol ;  a  chreda  rhai  beirniaid  mai  hyn  a 
barodd  i'r  cyfìeithiad  gael  ei  wneyd.  Dichon  ei  fod  wedi  cael 
ei  wneyd  ar  wahanol  adegau,  Pum'  Llyfr  Moses  yn  flaenaf, 
a'r  rhanau  ereill  ychydig  yn  ddiweddarach. 

Nis  gellir  cael  sicrwydd  yn  awr  am  yr  adeg  pan  wnaed  y 
cyfìeithiad  hwn,  na  pha  le  y  gwnaed  ef ;  y  tebygolrwydd  ywei 
fod  wedi  cael  ei  wneyd  yn  Alexandria,  yn  yr  Aiíft,  yn  y  dryd- 
edd  ganrif  cyn  Crist.  Bernir  fod  rhai  o'r  ymadroddion  a 
ddefnyddia,  ac  o'r  syniadau  a  gyflea,  yn  brawf  eglur  mai  yn  vr 
Aifft  y  gwnaed  ef.  Defnyddia  eiriau  o  darddiad  Aiíftaidd,  megys 
oipht'  am  ephah  (Barn.  vi.  19.  Buth  ii.  17),  a  lìemphan,  yr  enw 
Aifftaidd  am  y  blaned  Sadwrn.  (Amos  v.  26.)  Cyfìeitha  y 
gair  Thummim  (perffeithrwydd)  â'r  gair  Alêtheia  (gwirionedd), 


198 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


er  cyfleu  y  syniad  fyn  ol  rhai  beirniaid)  mai  yr  un  peth  oedd  yr 
Urim  a'r  Thummim  yn  mhlith  yr  Hebreaid  a'r  Saphir  cerf- 
iedig,  yr  hwn  a  wisgai  y  prif  ofíeiriad  Aifftiaidd  am  ei  wddf,  ac 
a  elwid  Alêtheia  (giuirionedd). 

Ennillodd  y  cyfieithiad  hwn  yn  fuan  anrhydedd  fawr  ac 
awdurdod  yn  mhlith  yr  luddewon  a  siaradent  yr  iaith  Eoeg. 
Credai  Philo  ei  fod  wedi  cael  ei  gynnyrchu  trwy  ysbrydoliaeth ; 
defnyddia  Josephus  ef  yn  amlach  na'r  Hebraeg.  Ymddengys 
fod  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  yn  dyfynu  yn  fynych  o 
hono.  Nid  oedd  gan  lawer  o'r  Tadau  Cristionogol  yr  un 
cyfrwng  arall  i  ddyfod  yn  adnabyddus  â'r  Hen  Destament,  gan 
nad  oedd  ond  Origen  a  Jerome  yn  unig  o'r  Tadau,  yn  alluog  i 
ddarllen  Hebraeg. 

Mae  y  cyfìeithiad  hwn  yn  ddyddorol,  er  dangos  i  ni  y  modd  y 
deallai  yr  Iuddewon  y  testyn  Hebraeg  yn  y  dyddiau  hyny ; 
ond  yr  oeddynt  yn  cymmeryd  gormod  o  ryddid  wrth  gyfìeithu, 
megys  diosg  meddyliau  y  Beibl  o'r  iaith  ffugyrol  yn  mha  un 
y  gwisgasai  yr  Ysbryd  Glân  hwynt ;  er  engraifft,  Esaiah  i.  25  : — 
"  A  dychwelaf  fy  llaw  arnat,  a  phuraf  di  yn  hollol ;  a  mi  a 
ddinystriaf  y  rhai  gwrthryfelgar,  a  chymmeraf  ymaith  oddi 
wrthyt  y  troseddwyr." 

Gwnaed  cyfieithiadau  ereill  o'r  Hen  Destament  i'r  Groeg, 
o  ba  rai  nid  oes  ond  rhanau  ar  gael ;  megys  eiddo  Aquila, 
Theodotion,  Symmachus,  a  dau  neu  dri  ereill  gan  bersonau 
anadnabyddus. 

Brodor  o  Sinopo,  yn  Pontus,  ar  lan  y  Môr  Du,  oedd  Aquila,  a  bernir  ei 
fod  wedi  cyfìeithu  yr  Hen  Destament  i'r  iaith  Roeg  tua'r  flwyddyn  A.D. 
30.  Cyfíeithodd  ef,  fel  y  tybir,  er  cynnorthwyo  yr  Iuddewon  yn  eu 
dadleuon  yn  erbyn  y  Cristionogion,  pa  rai  a  ddefnyddient  y  LXX,  yn  erbyn 
yr  Iuddewon.  Yn  Esaiah  vii.  14,  yn  lle  defnyddio  y  gair  "morwyn" 
(parthenos)  fel  y  LXX,  defnyddia  "  dynes  ieuanc"  (neanis).  Mae  Aquila 
yn  dilyn  yr  Hebraeg  mor  gaeth,  fel  y  mae  ei  gyfieithiad  yn  fynych 
nid  yn  unig  yn  annaturiol,  ond  yn  annealladwy. 

Tybir  fod  Theodotion  yn  frodor  o  Epbesus,  ac  yn  un  o'r  Hereticiaid 
Ebionitaidd,  y  rhai  a  garent,  mae'n  debyg,  gael  cyfieithiad  o'r  eiddynt 
eu  hunain  o'r  Hen  Destament.  Gwnaed  y  cyfieithiad  hwn  rhwng  y  blyn- 
yddoedd  A.D.  150  a  180.  Ystyrir  cyfieithiad  Theodotion,  modd  bynag,  yn 
fath  o  ddiwygiad  o'r  LXX,  yn  hytrach  na  chyfieithiad  newydd  trwyadl ;  a 
mabwysiadwyd  ei  eiddo  ef  o  lyfr  Daniel  yn  lle  eiddo  y  LXX.  Cyhuddir 
cf,  yn  ogystal  ag  Aquila,  o  gamgyfieithu  neu  wyro  rhai  ymadroddion  a 
gyfeiriant  at  y  Messiah. 

Bernir  mai  brodor  o  Samaria  oedd  Symmachus,  a'i  fod  yn  perthyn  i 


Y  EEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


199 


rai  o'r  pleidiau  Gnosticaidd.  Tybir  ei  fod  wedi  gwneyd  y  cyfieithiad 
dan  sylw  tua'r  ílwyddyn  A.I).  200,  neu  yn  gynnar  yn  y  drydcdd  ganríf. 
Dywedir  fod  y  cyfieithiad  hwn  ar  y  cyfan  yn  fwy  e^lur  a  deallus,  ac 
yn  gywirach  o  ran  ieithwedd,  nag  eiddo  Aquila  a  Thuodotiou. 

II.  Y  CYFIEITHIADAU  LLADINAmi). 

Yn  mhlith  y  cyfieithiadau  hynaf  sylfaenedig  ar  y  LXX, 
yr  oedd  un  a  elwir  yr  Italic.  Yn  nyddiau  Aẅstin  (yr  hwn  a 
fu  farw  A.D.  430),  yr  oedd  amryw  gyfieithiadau  Lladinaidd  o'r 
Beibl,  o  ba  rai  yr  Italic  a  ystyrid  y  goreu.  Y  mae  Jeroine 
hefyd  yn  dwyn  tystiolaeth  i'w  ragoroldeb.  Gwnaed  ef, 
fel  y  gellir  casglu  oddiwrth  ranau  o  hono  ag  sydd  eto  ar  gael, 
o'r  Ysgriflyfr  Alexandriaidd,  ac  ystyria  Eichhorn  < i  íbd  yn 
perthyn  i'r  ganrif  gyntaf.    (Bible  Hand-Booh,  p.  32). 

Dywed  Dr.  Dayidson,  modd  bynag,  nad  oes  sail  i  gredu 
fod  amryw  gyfìeithiadau  Lladinaidd  o'r  Beibl  mewn  cylchred- 
iad  yn  amser  Awstin,  ond  fod  ysgrif-gopiau  o'r  un  cyfieithiad 
yn  gwahaniaethu  cryn  lawer,  ac  mai  yn  erbyn  yr  amrywiaeth 
hwn  yn  yr  ysgrif-gopüau  y  llefarai  Awstin  mor  gryf.  Lled- 
aenid  y  cyfìeithiad  mewn  rhanau,  y  rhai  a  gyfnewidiai  pob  un, 
ebe  Dr.  Davidson,  yn  ol  ei  fympwy  ei  hun. 

Y  Yulgate,  A.D.  382—405. 

Er  diwygio  y  testyn  ag  oedd  wedi  cael  ei  lygru  i'r  fath 
raddau,  ymgymmerodd  Jerome  â'r  gwaith  o'i  arolygu  a'i  weil- 
hau  mewn  modd  beirniadol,  tua'r  flwyddyn  382.  I'r  dyben 
hwn,  defnyddiodd  waith  chwe'  cholofnog  (hexapla*)  Origen,  a 
diwygiodd  yn  ofalus  yr  Hen  Destament  oll,  er  nad  oes  ond 
rhanau  o'i  waith  diwygiadol  ar  gael.  "  Fel  yr  oedd  Jeromeyn 
agoshau  at  ddarfod  â'r  llafur  hwn,  yr  oedd  y  LXX,  er  ei  fod  cyn 
hyn  am  amser  hir  wedi  cael  ei  dderbyn  yn  fíafriol  gan  yr  Iudd- 
ewon,  yn  dechreu  cael  ei  ddibrisio  ganddynt,  o  herwydd,  mae'n 
debygol,  fod  Cristionogion  yn  arfer  appelio  ato.  Er  cyfarfod  â'r 
teimlad  hwn  ymgymmerodd  Jerome  â'r  gwaith  o  barotoi 
cyfieithiad  o'r  Hen  Destament  i'r  Lladin,  yn  uniongyrchol 
o'r  Hebraeg.  Treuliodd  y  rhan  fwyaf  o  ugain  mlynedd 
gyda'r  gwaith  hwn,  a  gorpbenwyd  ef  yn  y  fiwyddyn  405.'' 


*  Gwaith  oedd  hwn  yr  ymgymmerodd  Origen  â'i  gyflawni,  er  diwygio  y  LXX. 
Yr  oedd  yn  gynnwysedig  o  chwech  o  golofnau,  f el  y  canlyn  :  — 


Hebraeg, 

Hebraeg, 

Cvfieith- 

mcwn 

mcicn 

Cyfieithiad 

Cyfìeithiad 

Y  LXX. 

"iad 

llythyrenau 

llythyrenau 

Aquila. 

Symmachus 

Theodo- 

Hebreig. 

Groeg. 

tion. 

200 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Yn  amser  Gregori  Pawr,  tua'r  flwyddyn  604,  anrhydeddwyd 
cyfìeithiad  Jerome  o'r  Beibl  â'r  enw  Yulgate  (o'r  Lladin 
ẃ^ra^5=cyffredin),  am  eì  fod  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  gyff- 
redinol  yn  nghyfundeb  eglwys  Ehufain. 

Darfu  i  bersonan  anwybodus  ac  anllythyrenog  ymyraeth  à'r 
cyfieithiad  rhagorol  hwn  yn  foreu,  a'i  lygru  trwy  ei  gyfnewid 
ac  ychwanegu  ato  ;  fel  y  teimlai  llawer  fod  eisieu  ei  ddiwygio 
a'i  buro  oddiwrth  y  brychau  hyn.  Yn  A.D.  802,  darfu  i 
Charelmagne,  ymerawdwr  Ffrainc,  ddymuno  ar  yr  enwog 
Alcuin  o  Efrog  ei  gywiro ;  a  thua'r  flwyddyn  1089,  cawn 
Lanfranc,  archesgob  Caergaint,  yn  ymaflyd  yn  yr  un  gwaith ; 
a'r  Cardinal  Nicolaus  yn  y  ddeuddegíed  ganrif.  Mae  yr 
argrafìiad  presennol  o'r  Yulgate,  yr  hwn  a  gyhoeddir  o  dan 
awdurdod  y  Pab,  yn  cynnwys  gwallau  pwysig,  y  rhai  y  dylid 
eu  hadgyweirio  er  mwyn  gwirionedd  Duw. 

III.  Y  Peshito,  inteu  y  Cyfieithiad  Syriaeg. 

Grelwir  y  cyfìeithiad  Syriaeg  yn  Peshito,  yr  hyn  a  olyga 
llythyrenol,  o  herwydd  ei  fod  yn  gyfìeithiad  llythyrenol  o'r 
testyn  gwreiddiol.  Gryda  golwg  ar  yr  amser  y  gwnaed  ef,  nid 
yw  traddodiadau  y  Syriaid  eu  hunain  yn  cj^tuno.  Dywed 
rhai  fod  rhanau  o'r  Hen  Destament  wedi  cael  eu  cyfìeithu  yn 
amser  Solomon  a  Hiram ;  priodola  ereill  y  gwaith  i  Asa  yr 
offeiriad,  pan  yr  anfonwyd  ef  o  Assyria  i  Samaria  (2  Bren. 
xyü.  28) ;  a  barna  ereill  drachefn  fod  y  cyfìeithiad  wedi  cael 
ei  wneyd  yn  amser  yr  apostol  Thaddeus  a'r  brenin  Abgarus, 
pryd  y  tybir  i'r  Testament  Newydd  hefyd  gael  ei  gyôeithu. 
Ystyrir  mai  y  peth  tebycaf  i  wirionedd  yw,  ei  fod  wedi  cael 
ei  wneyd  tua  chanol  yr  ail  ganrif,  yn  Edessa.  Ymae  Ephrem, 
yr  hwn  a  fu  farw  A.D.  378,  yn  son  am  dano  fel  cyfìeithiad 
adnabyddus  ac  mewn  cylchrediad  cyffredinol  yn  ei  amser  ef  yn 
mhlith  y  Syriaid,  gan  ei  alw  "  ein  cyfieithiad  ni" 

Cynnwysa  y  Peshito  holl  lyfrau  canonaidd  yr  Hen  Desta- 
ment,  a  dim  ond  y  rhai  hyny,  gan  ei  fod  yn  cau  allan  lyfrau 
yr  Apocrypha.  Y  mae  yn  cynnwys  hefyd  holl  lyfrau  canon- 
aidd  y  Testament  Newydd,  gyda'r  eithriad  o  ail  Epistol  Pedr> 
ail  a  thrydydd  Epistol  loan,  Epistol  Jttdas,  a'r  Dadguddiad ; 
hyny  yw  holl  Ysgrythyrau  Cydnabyddedig  (ypaŷcd  òfio\oyoùjii€vaL) 
Eusebius,  yn  nghydag  un  o'r  rhai  y  dywedid  yn  eu  herbyn 
(yr  antilegomenai))  sef  Epistol  Iago.     Gellir  ystyried  hyn 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAT). 


201 


yn  brawf  o  hynafìaeth  mawr  y  cyfieithiad,  gan  ei  forl  wedi 
cael  ei  wneyd  cyn  i  Ganon  y  Testament  Nowydd  gael  ei 
benderfynu. 

Gwnaed  cyfieithiad  Syriaog  arall  yn  y  chweched  ganrîf  a 
elwir  y  Cyficühiad  Philoxenaidd,  gan  ei  fod  wedi  cael  ei 
wneuthnr  gan  Philoxenus,  esgob  Iliorapolis  yn  Syria,  neu  o 
dan  ei  arolygiaeth  ef. 

IV.  Cyfieithiadatj  Geiima^aidd  Lutíier. 

i 

"  Yn  mhlith  y  cyficithiadau  Germanaidd,  y  mao  eiddo  Luther  bob 
amser  yn  sefyll  yn  dra  uchel.  Hwn  yw  y  cyfìoithiad  hynaf  a  mwyaf 
enwog  o'r  holl  gyfieithiadau  Protostanaidd,  a  sail  llawer  o  rai  ereill. 
Dechreuwyd  ef  yn  1517,  a  chyhooddwyd  cf  yn  rhanau,  o'r  ílwyddyn 
hono  hyd  1534,  pryd  y  gorphenwyd  yr  holl  waith,  yr  hwn  a  gynnwysai  yr 
Hen  Destament  a'r  Newydd,  a'r  Apocrypha.  Ymddangosodd  ar^raffiad 
newydd  a  chyflawn  o  hono  yn  1534.  Cyhoeddwyd  yr  ail  argraffiad  yn 
1541,  1542.  Addurnid  y  ddau  argraflìad  âg  amryw  ddarluniau,  ond 
níd  oedd  yr  un  o  honynt  wedi  cael  ei  ddosranu  i  adnodau."  Homt 's 
Introd.  vol.  ii.  p.  247. 

V.  Y  Cyfieithiadau  Seis'nig. 

Gan  fod  Dr.  Angus  wedi  crynhoi  hanes  y  rhai  hyn  i  gylch 
bychan,  dodwn  ef  yma  fel  y  mae  yn  Llaw-lyfr  y  Beibl,  gydag 
ychydig  o  ychwanegiadau  : — 

Cyfieithiad  Wickliff.—-Y  cyfieithiad  cyflawn  cyntaf  o'r  Beibl  i'r  iaith 
Seis'nig  a  wnaed  gan  Wickliff,  tua'r  flwyddyn  1380.  Nid  oedd  i'w  gael 
ond  mewn  ysgrifen  am  lawer  o  flynyddau,  ond  y  mae  oll  yn  awr  wedi 
cael  ei  argraífu.  Edrychid  ar  y  gwaith  gyda  drwgdybiaeth :  a  dygwyd 
ysgrif  yn  mlaen  i  Dỳ  yr  Arglwyddi  i'w  ddifetha  :  ond  gwrthodwyd  hyn 
trwy  ddylanwad  John  O'Gaunt.  Modd  bynag,  yn  1408,  mewn  cymmanfa 
a  gynnaliwyd  yn  Rhydycbain,  penderfynwyd  nad  oedd  neb  i  gyfieithu 
unrhyw  ran  o'r  Ysgrythyr  i'r  Saesonaeg,  fel  llyfr  neu  draethawd,  ac  nad 
oedd  unrhyw  lyfr  o'r  fath  i  gael  ei  ddarllen.  Arweiniodd  y  penderfyniad 
hwn  i  erlidigaeth  chwerw  ;  mae  sail  i  gredu  er  hyny  f od  llawer  o  ysgrif- 
gopiau  o'r  Ysgrythyr  ar  yr  adeg  hono  yn  cael  cylchrediad  helaeth  trwy 
Loegr. 

Cyfieithiad  Tyndal.  —  Yr  argraffhd  printiedig  cyntaf  o'r  Beibl  yn 
Saesonaeg  a  gyhoeddwyd  gan  Tyndal,  y  Testament  Newydd,yny  flwyddyn 
1526,  a  rhanau  o'r  Hen  Destament  yn  1532.  Aethai  Tyndal  i  Hamburg,  ae 
oddi  yno  i  Cologne,  er  mwyn  cael  heddwch  i  weithio  allan  ei  fwriad  o 
gyfieithu  gair  Duw.     Cymmerodd  Tonstall,  esgob  Llundain,  a  Syt 


202 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Tliomas  Moore,  lawer  o  boen  i  brynu  yr  boll  gopiau,  a  llosgi  yr  argraffìad, 
er  attaî  ei  gylehrediad;  ond  y  canlyniad  oedd  galluogi  y  cyfìeithydd  i 
gyhoeddi  argraffiad  helaethach  a  pherffeithiach. 

Beibl  Coverdale. — Daliwyd  a  charcharwyd  Tyndal  yn  Antwerp  yn  153!, 
ac  ar  ol  caethiwed  hir,  dodwyd  ef  i  farwolaeth  yn  1536,  yn  Villevorde,  yn 
agos  i  Brussels,  o  dan  y  cyhuddiad  o  heresi.  Wedi  marwolaeth  Tyndal, 
darfu  i  Miles  Coverdale,  yr  hwn  ar  ol  hyny  a  ddyrchafwyd  gan  Edward 
VI.  i  esgobaeth  Exeter,  arolygu  yr  holl  Feibl,  a'i  gyflwyno  i  Harri  VIII., 
A.D.  1535;  acyn  1537,  ail  gyhoeddodd  John  Rogers,  yr  hwn  a  gynnorthwy- 
asai  Tyndal,  a'r  hwn  oedd  y  pryd  hwnw  yn  aros  yn  Antwerp,  argraffiad 
wedi  ei  gymmeryd  o  Feibl  Tyndal  a  Coverdale,  gyda  rhai  cyfnewidiadau, 
ac  o  dan  yr  enw  mabwysiedig  Thoraas  Matthews. 

Beibl  Cranmer. — Ymddangosodd  yr  hyn  a  elwir  y  Beibl  Mawr,  yn  1539. 
Beibl  Coverdale  ydoedd  wedi  ei  ddiwygio  ganddo  ef  a  Cranmer,  a'i  argrafiu 
ar  dudalen  unplyg  mawr  ffolioj,  ac  o  herwydd  ei  faintioli  a  elwid  y  Beibl 
Mawr.  Ysgrifenodd  Cranmer  ragymadrodd  i  argraffiad  1540,  ac  am  hyny 
gelwir  ef  Beibl  Cranmer. 

Beibl  Genefa. — Yn  ystod  teyrnasiad  Mari,  yn  1557—1560,  cyhoeddwyd 
Beibl  Genefa.  Cyhoeddodd  Coverdale,  John  Knox,  Christopher  Goodman, 
a  ffoaduriaid  ereill  y  rhai  a  ddaethent  i  Genefa  am  noddfa,  yr  holl  Feibl, 
gyda  chrynhodeb  o'r  cynnwysiad,  nodiadau  minddalenol,  mapiau,  ac  esbon- 
iadau  byrion.  Oddiwrth  y  lle  y  cyhoeddwyd  ef,  gelwir  ef  yn  gyffredin 
Beibl  Genefa. 

Beibl  yr  Esgobion.  —  Derbyniodd  yr  archesgob  Parker  awdurdod  oddi- 
wrth  y  frenines  Elizabeth,  i  arolygu  y  cyfieithiadau  ag  oeddynt  y  pryd 
hwnw  ar  gael :  a  thrwy  gynnorthwy  amryw  o  esgobion,  ac  ereill,  cyhoedd- 
odd  yn  1568,  yr  hyn  a  elwir  Beibl  yr  Esgobion. 

Beibl  y  Pabyddion. — Gwneir  i  fyny  y  Beibl  Seis'nig  a  ddefnyddir  gan  y 
Pabyddion  yn  y  deyrnas  hon,  o'r  Testament  Newydd,  yr  hwn  a  gyhoecld- 
wyd  yn  Rheims,  Ffrainc,  yn  1582,  ac  o'r  Hen  Destament,  yr  hwn  a 
gyhoeddwyd  yn  Douay,  Ffrainc,  yn  1609,  1610.  Mae  gwahaniaeth 
mawr  rhyngddo  a'r  cyfìeithiad  awdurdodedig,  a  chamgyfieithiadau  o 
bwys  mewn  rhai  lleoedd  ;  er  engraiíft :  — 

Gen.  iii.  16.  "  Hi  a  ysiga  dy  ben  di,  a  thithau  a  orweddi  mewn 
dysgwyliad  am  ei  sawdi  hithau." 

Diar.  xviii.  22.  "  Mae  yr  hwn  sydd  wedi  cael  gwraig  dda,  wedi  cael 
peth  daionus,  ac  efe  a  g  iiff  bleser  oddiwrth  yr  Arglwydd.  Mae  yr  hwn 
sydd  yn  bwrw  ymaith  wraig  dda,  yn  bwrw  ymaith  beth  daionus  ;  ond  y 
mae  yr  hwn  sydd  yn  cadw  godinebwraig,  yn  ynfyd  a  drygionus." 

Mat.  iii.  2.  "  Gwnewch  beuyd;  oblegyd  y  mae  teyrnas  nefoedd  yn 
ymyl." 

Luc  xv.  10.  "  Felly  meddaf  i  chwi  y  bydd  llawenydd  o  flaen  angylion 
Duw  am  un  pecLadur  a  wnelo  benyd." 

Heb.  xi.  21.  "  Trwy  íiydd  Jacob  wrth  farw  a  fendithiodd  bob  un  0 
feibion  Joseph,  ac  a  addolodd  ban  ei  ífon." 


Y  BEIBL  DDEITONGLTAD. 


O'r  Vulgate  y  gwnaed  y  cyfieithiad  hwn,  ao  nid  o'r  tostyn  gwreiddiol  yn 
y  Groeg  a'r  Hebraeg. 

Fe  ganfyddir  fod  y  cyfieithiad  ucíiod  yn  gwyro  gair  Duw  i  bloidio 
Pabyddiaeth.  Yn  Gen.  iii.  16,  dodir  "  hi  "  yn  lle  **  efe"  or  dyrchafu  Mair 
yn  fwy  na'r  Iesu  ;  yn  Mat.  iii.  2,  a  Luc  xv.  10,  oeir  "  gwneyd  penyd"  am 
"  edifarhan"  er  cefnogi  penydiau  yr  Eglwys  Babaidd ;  yn  Ileb.  xi.  21, 
dywedir  fod  Jacob  wodi  "  addoli  pen  ei  ffon"  er  cyfiawnhau  addoliad 
delwau.  Mae  y  cyíioithwyr  wedi  rhoddi  y  gair  "  da"  i  mewn  yn  Diar. 
xviii.  22,  mewn  cyssylltiad  â  gwraig,  yn  nghydag  ychwanegu  eu  hesboniad 
eu  hunain,  er  gwneyd  i  fyny  yr  hyn  a  ystyrient  yn  ddiffygiol  yn  lloferydd 
yr  Ysbryd,  a  rhoddi  eu  barn  eu  hunain  ar  y  pwnc.  Pwy  ond  llyyrrwyr  y 
gwirionedd  a  feiddient  gymmeryd  y  fath  hyfdra  ! 

!F '  Cyfieithiad  Awdurdodfdig . — Yn  1603,  penderfynodd  y  brenin  Iago, 
fod  i'r  cyfieithiad  Seis'nig  o'r  Beibl  gael  ei  aroly^u  o  newydd,  ae  appwynt- 
iodd  54  o  ddynion  dysgedig  a  duwiol  at  y  gorchwyl.  NH  ymafiodd  ond 
47  yn  y  gwaith,  ac  mewn  pedair  blynedd  yr  oedd  wedi  ei  orphen.  Y 
testyn  a  barotowyd  fel  hyn,  ac  a  argrafíwyd  yn  1611,  yw  yr  hyn  a  elwir  y 
Cyfieithiad  Awdurdodedig.    (Bible  Uand-Book,  pp.  62,  63.) 

Yr  oodd  y  pethau  canlynol  yn  mhlith  C  yfarwyddiadau  y  Brenin 
Iago  i'r  Cyfieithwyii  : — 

1.  "  Fod  Beibl  yr  Esgobion  i  gael  ei  ddilyn  a  pheidio  ei  gyfnewid  mor 
boll  ag  y  caniatâ  y  iaith  w7reiddiol. 

2.  Fod  enwau  y  prophwydi  a'r  ysgrifonwyr  santaidd,  yn  nghydag  enwau 
ereill  yn  y  testyn,  i  gael  eu  gadael  mor  agos  ag  y  gellir  fel  y  defnyddir 
hwynt  yn  gyffredin. 

3.  Fod  yr  hen  eîriau  eglwysig  i  gael  eu  cadw,  megys  y  gair  eglwys  ì 
boidio  cael  ei  gyfieithu  cynnulleidfa*  &c. 

4.  Pan  y  bydd  unrhyw  air  yn  meddu  gwahanol  ystyron,  fod  yr  ystyi 
hono  i  gael  ei  mabwysiadu  yr  hon  a  ddefnyddid  fynychaf  gan  y  Tadau 
enwocaf,  os  bydd  yn  gweddu  i'r  lle,  ac  yn  ol  cyssondeb  y  ffydd. 

5.  Nad  oes  nodiadau  minddalenol  i  gael  eu  hychwanogu,  ond  yn  unig  er 
eglurhad  y  geiriau  Hebraeg  a  Groeg,  y  rhai  nas  gellir  gosod  allan  eu 
hystyr  yn  fyrr  a  phriodol  yn  y  testyn."  f 

Diiuygiad  y  Cyfieithiad  Awdurdodedig . — Pan  yr  ydym  yrn  dwyn  allan  y 
gwaith  hwn,  y  mae  Pwyllgor  yn  eistedd  i  arolygu  a  diwygio  y  cyfioithiad 
Awdurdodedig  Seis'nig.  Gan  fod  hon  yn  ffaith  bwysig  a  dyddorol,  ni  a 
ddodwn  yma  hanes  y  symmudiad  hwn,  wedi  ei  ddyfynu  o'r  Manchester 
Examiner,  am  Mehefin  laf,  1870. 

*  Yn  Meiblau  Tyndal,  Coverdale,  Cranmer,  a  Genefa,  cyfieithir  y  gair  eglv'ys  yn 
gynnulleidfa,  ond  yn  Meibl  yr  Esgobion,  church  a  geir.  Gwel  engreifftiau  yn 
Conant's  Hist  tudal.  462,  463. 

t  Conanfs  History  of  the  Engìish  Bible,  pp.  432,  433. 


204 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


THE  HEVISION  OF  THE  SCÍtlPTURES. 

At  tlie  flrst  meeting  of  the  committee  appointed  by  the  Convocation  of 
Canterbury,  May  6th,  1870,  the  following  resolutions  and  rules  were 
agreed  to,  as  the  f  undamental  principles  on  which  the  revision  is  to  be 
conducted :  — 

I.  That  the  Committee  appointed  by  the  Convocation  of  Canterbury  at  its  last 
session  separate  itself  into  two  companies,  the  one  for  the  revision  of  the  authorised 
version  of  the  Old  Testament,  the  other  for  the  revision  of  the  authorised  version 
of  the  New  Testament. 

II.  That  the  company  f  or  the  revision  of  the  authorised  version  of  the  Old  Testa- 
ment  consist  of  the  Bishops  of  St.  Davids,  Llandaff,  Ely,  Lincoln,  and  Bath  and 
Wells,  and  the  following  members  from  the  Lower  House  ;  Archdeacon  Eose, 
Canon  Selwyn,  Dr.  Jebb,  and  Dr.  Kay. 

III.  That  the  company  for  the  revision  of  the  authorised  version  of  the  New 
Testament  consist  of  the  Bishups  of  Winchester,  Gloucester  and  Bristol,  and 
Salisbury,  and  of  the  f ollowing  members  from  the  Lower  House  :  — The  Prolocutor, 
the  Deans  of  Canterbury  and  Westminster,  and  Canon  Blakesley. 

IV.  That  the  fìrst  portion  of  the  work  to  be  undertaken  by  the  Old  Testament 
Company  be  the  revision  of  the  authorised  version  of  the  Pentateuch. 

V.  That  the  first  portion  of  the  work  to  be  undertaken  by  the  New  Testament 
Company  be  the  revision  of  the  authorised  version  of  the  Synoptical  Gospels. 

VI.  That  the  following  scholars  and  divines  be  invited  to  join  the  Old  Testa- 
ment  Company  : — Dr.  W.  L.  Alexander,  Professor  Chinnery,  Canon  Cook,  Pro- 
fessor  A.  B.  Davidson,  Dr.  B.  Davies,  Professor  Fairbairn,  the  Rev.  F.  Field,  Dr. 
Ginsburg,  Dr.  Gotch,  Archdeacon  Harrison,  Professor  Leathes,  Professor  M'Gill, 
Canon  Payne  Smith,  Professor  J.  H.  Perowne,  Professor  Plumptre,  Canon  Pusey 
Dr.  Wright  (British  Museum),  W.  A.  Wright  (Cambridge). 

VII.  That  the  following  scholars  and  divines  be  invited  to  join  the  New  Testa- 
ment  Company : — Dr.  Angus,  the  Archbishop  of  Dublin,  Dr.  Eadie,  the  Rev.  F. 
j.  A.  Hort,  the  E-ev.  W.  G.  Humphry,  Canon  Kennedy,  Archdeacon  Lee,  Dr. 
Lightfoot,  Professor  Milligan,  Professor  Moulton,  Dr.  J.  H.  Newman,  Professor 
Newth,  Dr.  A.  Roberts,  the  Rev.  G.  Vance  Smith,  Dr.  Scott  (Balliol  College),  the 
Rev.  F.  Scrivener,  Dr.  Vaughan,  and  Canon  Westcott. 

VIII.  That  the  general  principles  to  be  followed  by  both  companies  be  as 
follow  : — 

1.  To  introduce  as  few  alterations  as  possible  into  the  text  of  the  authorised  version  consistently 
with  faithfulness. 

2.  To  limit,  as  far  as  possibîe,  the  expression  of  such  alterations  to  the  lanjuajçe  of  the  authorised 
and  earlier  En^lis!)  versions. 

3.  Each  company  to  go  twice  over  the  portion  to  be  revised,  once  previsionally,  the  second  time 
finaüy,  and  on  principles  of  rotlng  as  hereinafter  is  provided. 

4.  That  the  text  to  be  adopted  he  that  for  which  the  evidence  is  decidedly  preponderatinjç,  and 
that  when  the  text  so  adopted  differs  frora  that  Irom  which  the  authorised  versiuu  was  made,  the 
âlteration  be  indicated  in  the  marjçin. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


205 


5.  To  make  or  retain  no  chanpe  in  the  text  on  the  socond  final  revision  öy  each  company,  exce  pt 
cwo-thirds  of  those  present  approve  of  the  Bame,  but  on  the  first  reviaiou  to  decide  by  siinnle 
majorities. 

6.  lu  every  caseof  proposed  alteration  that  may  have  tçiven  rise  to  discussion,  to  defer  the  votiniç 
thereupon  till  the  next  meetiri);,  whensoever  the  same  shall  be  rcquired  by  one  third  of  thoue  preeeut 
at  the  meetinjf,  such  intended  vote  to  be  announced  ín  the  notice  for  the  next  meeting. 

7.  To  revise  the  headiniçs  of  chapters,  pages,  parajçraphs,  italics,  and  punctuation. 

8.  To  refer,  on  the  part  of  each  compâny,  when  considered  desirable,  to  divincs,  scliolar*.  an 
literary  men,  whether  at  home  or  abroad,  for  tbeir  opinions. 

IX.  That  the  work  of  each  company  be  communicated  to  the  other  as  it  is  com- 
pleted,  in  order  that  there  may  be  as  little  deviation  from  uniformity  in  languuge 
us  possible. 

X.  That  the  special  or  by-rules  for  each  company  be  as  follow  :  — 

1.  To  make  all  corrections  in  writinsç  previous  to  the  meetiniç. 

2.  To  place  all  the  corrections  due  to  textual  considerations  on  the  left  hand  mar^in,  and  all  other 
corrections  on  the  rijçiit  hand  margin. 

3.  To  transmit  to  the  ctiairman,  in  case  of  beinjç  unable  to  attend,  the  corrections  proposed  in  the 
portion  agreed  upon  for  cousideration. 

May  25, 1870.  »S.  WlNTON,  Chairman. 

The  New  Testament  Company  will  meet  at  12  o'clock,  on  June  22ndand 
23rd,  at  the  Jerusalem  Chamber  Cloisters,  Westriiinster. 


Mae  y  dysgedigion  nchod  yn  cynnwys  Annibynwyr  (Dr.  "W.  L. 
Alexander,  Dr.  Ginsburg,  Proffeswr  Newth)  ;  Wesleyad  (ProffeewT 
Moulton)  ;  Undodwr  (Y  Parch.  G.  Yance  Smith) ;  Pabydd  (Dr.  J.  II. 
Newman) ;  Bedyddwyr  (Dr.  Angus,  Dr.  Gotch,  a  Dr.  B.  D:tvies)  ;  a 
Phresbyteriaid  ac  Eglwyswyr.  Gwrthododd  Dr.  Newman  ac  un  neu  ddau 
arall  a  gweithredu.  Ni  olygir  gwneyd  cyfìeithiad  newydd,  ond  diwygio 
yr  hen,  a  hyny  mor  gynnil  ag  y  bydd  sefyllfa  bresennol  dysgeidiaeth 
gyssegredig  yn  caniatâu.  Gellir  gwneyd  gwelliannau  pwysig  ynddo  (a'r 
un  modd  yn  y  Beibl  Cymraeg)  trwy  ail-gyíieithu  rhai  brawddegau,  a 
rhoddi  grym  y  gwahanol  amserau  (megys  yr  aorist^yr  imperfect,  a'r perject^ 
yr  hyn  a  gollir  yn  y  cyfieithiad  awdurdodedig  presennol),  neb  newid  ei 
nodweddau  cytîredinol  fel  cyfìeithiad. 

Mae  yr  Undeb  Beiblaidd  Americanaidd  hefyd  yn  nglyn  â'r  un 
gwaith.  Ffurfiwyd  yr  Undeb  hwn  yn  Ebrill,  1837,  o  dan  yr  enw, 
"  Y  Gymdeithas  Feiblaidd  Americanaidd  a  Thramor"  gyda  Dr.  S.  H. 
Cone  yn  llywydd  arni.  Newidiwyd  yr  enw  ynayn  1850,  a  galwyd  y  Gym- 
deithas,  "  Yr  Undeb  Beiblaidd  Americanaidd."  Achlysui'  ei  sefydliad 
ydoedd  yr  annghydwelediad  rhwngy  Bedyddwyr  a'r  Cymdeithasau  Beiblaidd 
yn  y  wlad  hon  ac  America  yn  nghylch  cytìeithiadau  Cenadon  y  Bedydd- 
wyr  yn  India;  a  Bedyddwwr  sydd  yn  ei  gyfansoddi  o'r  dechreu,  er  eu  bod 
yn  gwahodd  dysgedigion  o  bob  enwad  a  gwlad  i'w  cynnoi  thwyo  yn  yr  an- 
turiaeth.  Amcan  pioffesedig  yr  Undeb  ydyw,  yn  ol  y  cyfarwyddiadau  i'r 
cyfìeithwyr,— "  Rhoddi  ystyr  gywir  y  testyn  ysbrydoledig,  fel  y  cyfleai 
y  testyn  hwnw  ef  i'r  rhai  a  ddeallent  yr  Ysgrythyrau  gwreiddiol  yn  yr 
amser  yr  ysgrifenwyd  hwynt,  mewn  geiriau  a  brawddegau  cyfatebol,  mor 
bell  ag  y  gellir  eu  cael,  yn  iaith  frodorol  y  rhai  y  bwriedir  y  cyfìeithiad 


206 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


iddynt,  a  hyny  mor  eglur  a  phendant  ag  y  byddo  yn  bossibl."  Lle  y  mae 
cyfieithiad  mewn  arferiad,  mae  hwnw  i  gael  ei  ddefnyddio  fel  sylfaen 
cyfieithiad  diwygiedig;  a  phob  ymyraeth  afreidiol  â'i  ieithwedd  sefydlog  i 
gael  ei  ochelyd.  Y  Testyn  Derbyniedig  o'r  Testament  Groeg,  wedi  ei  ail 
olygu  a'i  ddiwygio,  ydyw  sail  pob  cyfieithiad  newydd  o'r  Testament 
Newydd.  Cyhoeddodd  yr  Undeb  o  bryd  i  bryd  amryw  o  lyfrau  yr 
Hen  Destament  a'r  Newydd,  yn  cynnwys  Rhaglithiau,  y  Testyn  Gwreidd- 
icl,  a  Chyfìeithiad  Diwygiedig,  gyda  Nodiadau  Beirniadol  ac  Eglurhaol  fel 
rhesymau  dros  y  cyfnewidiadau  a  wneir.  Mae  argraffiad  diwygiedig  rhad  o'r 
Testament  Newydd  wedi  cael  ei  gyho^ddi  yn  yr  iaith  Saesonaeg,  yr  hwn  a 
ellir  ei  gael  trwy  unrhyw  lyfrwerthwr.  Y  mae  yn  welliant  pwysig  ar 
yr  hen  gyfieithiad  mewn  llawer  o  engreifftiau;  ond  y  mae  swyn  ac 
ystwythder  annghymharol  y  cyfieithiad  awdurdodedig  yn  cael  eu  colli 
ynddo  i  raddau  helaeth.  Bydd  yn  gaffaeliad  gwerthfawr  i'r  efrydydd  ac  i 
athrawon  yr  Ysgolion  Sabbathol,  gan  ei  fod  yn  cynnwys  ffi  wyth  dysgeid- 
iaeth  Feiblaidd  addfetaf  y  ganrif  bresennol. 

VI.  Y  Beibl  C ymb-aeö. 

Rhaid  fod  gair  Duw  gan  y  Cymry,  yn  flaenorol  i'r  un  çyfieithiad 
ag  y  gwyddom  ni  am  dano  yn  awr.  Casglwn  hyn  oddiwrth  gymmeriad 
crefyddol  y  bobl.  Dodwn  yma  fraslun  byr  o  hanes  y  cyneithiadau 
diweddar,  gan  fod  yn  debygol  fod  hen  Feibl  Cymraeg  y  Cymry  wedi  cael 
ei  ddinystrio  gan  eu  gelynion,  cyn  i'r  un  ysgrifell  gofnodi  ei  ragoriaethau ; 
oddi  eithr,  yn  wir,  i'w  hanes  hefyd  fyned  ar  goll. 

Dywed  Dr.  Richard  Davies,  yn  ei  lythyr  rhagarweiniol  i  Destament 
Williani  Salisbury,  ei  fod  ef  wedi  gweled,  pan  yn  fachgenyn,  yn  nhỳ 
ewythr  iddo,  gyfieithiad  Cymraeg  o  Bum'  Llyfr  Moses,  yr  hyn  oedd 
oddeutu  y  flwyddyn  1527,  a  rhaid  ei  fod  wedi  cael  ei  wneuthur,  ac  yn  cael 
ei  ddefnyddio  cyn  yr  adeg  hòno. 

Cyfieithwyd  rhanau  o'r  Beibl  i'r  iaith  Gymraeg  yn  ystod  teyrnasiad 
Edward  VI.,  A.D.  1547—1553. 

Yn  1551,  cyhoeddodd  William  Salisbury  lyfryn  a  elwid  "  Rhanau  o'r 
Ysgrytbyr,  appwyntiedig  i'w  ddarllen  mewn  eglwysi  yn  amser  y  cymmun, 
a  gwasanaeth  cyhoeddus,  &c,  gan  W.  S."  Yr  oedd  hwn  yn  cynnwys  yr 
Efengylau  a'r  Epistolau. 

Yn  1563,  cyhoeddwyd  deddf  seneddol,  yn  gorchymyn  fod  yr  Hen  Desta- 
ment  a'r  Newydd,  yn  nghyda'r  Llyfr  Gweddi  Cyffredin,i  gael  eu  cyfieitlm  ì't 
Iaith  Gymraeg,  a  bod  esgobion  Llanelwy,  Bangor,  Tŷ  Ddewi,  Llandaf,  a 
Henffordd,  i  ofalu  am  y  gwaitb.  Yr  oedd  y  cyfieithiad  i  fod  yn  barod  erbyn 
Mawrth  laf,  1566,  a  dirwy  o  40p.  i'w  thalu  ganbob  un  o'r  esgobion  uchod, 
os  na  f yddai  y  gwaith  wedi  ei  wneyd. 

Yn  1567,  ymddangosodd  cyfieithiad  Cymraeg  o'r  Testament  Newydd  gan 
William  Salisbuiy.  Ymddengys  fod  rhanau  o  hono  wedi  cael  eu  cyfìeithu 
gan  ereill;  sef  y  Dadguddiad,  gan  T.  H..  C.  M.  (Thomas  Huet, 
Cantor  Menyw,  sef  Tŷ  Ddewi,  fel  y  bernir)  ;  ail  Epistol  Paul  at  Timoth- 
eus,  yr  Epistol  at  yr  Hebreaid,  Epistol  Iago,  ac  Epistolau  Pedr,  gan  D.  R. 
D.  M.  (byny  yw,  Dr.  ltichaid  Davies,  Mencvensis,  neu  esgob  Tỳ  Ddewi) ; 


Y  BEIBL  a'i  DDETIONGLIAD. 


207 


ond  y  gweddill  gan  W.  S.,  sef  William  Salisbury,  Cae  Du,  Llansannan,  sír 
Ddinbych. 

Er  y  ddeddf  seneddol,  bu  y  Cymry  yn  hir  cyn  cael  Beibl  cyílawn.  Nid 
ymddangosodd  yr  Hen  Destament  hyd  1588.  Cyíieithwyd  ef  gan  Dr. 
William  Morgan,  vicar  Llanrhaiadr  yn  Mochnant,  yr  hwn  a  wnaed  yn 
esgob  Llandaf  yn  1595,  ac  esgob  Llanelwy  yn  1001,  ac  a  fu  fai  w  yno 
yn  1604.  Arolygodd  hefyd  y  cyfîeithiad  blaenorol  o'r  Testament  Newydd 
Yn  ystod  teyrnasiad  lago  I.,  arolygwyd  a  diwygiwyd  y  cyfieithiad 
Cymraeg  yn  mhellach  gan  Dr.  Richard  Parry,  yr  hwn  a  ganlynodd  y  Dr. 
Morgan  fel  esgob  Llanelwy.  Argraffwyd  y  cyfieithiad  diwygiedig  hwn 
yn  Llundain  yn  1620,  ac  efe  yw  sail  yr  holl  argraffiadau  diweddaracù 
o'r  Beibl  Cymraeg. 

Yr  Oraclau  Bywiol. — Ni  fyddai  yr  adran  hon  yn  gyflawn  pe  na  chry- 
bwyllem  am  gyfieithiad  gwerthfawr  y  diwcddar  Barch.  John  Williams, 
Drefnewydd,  o'r  Testament  Newydd.  Gorphenwyd  y  cyfieithiad,  ac 
argraffwyd  ef  yn  1842.  Rhagflaenir  ef  gan  "  Nodiadau  Rhaglithiol  " 
gwerthfawr  ar  y  gwahanol  ysgriflyfrau  ac  ansawdd  y  testyn  gwreiddiol, 
gan  y  Cyfieithydd  ;  a  chan  Raglithiau  pwrpasol  i  lyfrau  y  Testament 
Newydd,  gan  Alexander  Campbell ;  a  dilynir  ef  gan  Attodiad,  yn  cynnwys 
math  0  Eiriadur  Beirniadol  a  Duwinyddol  ar  wahanol  eiriau  ac  ymadrodd- 
ion,  yn  nghyda  Nodiadau  Beirniadol,  gan  Alexander  Campbell  a'r 
Cyíieithydd  dysgedig. 

Mae  y  Rhaglithiau  a'r  Attodiad  yn  dra  gwerthfawr,  yn  neillduol  felly  y 
Rhaglithiau.  Credwn  pe  buasai  y  Cyfieithydd  wedi  cyfansoddi  yr 
Attodiad  ei  hun,  na  fuasai  y  daillenydd  ar  ei  golled.  Nidyw  A.  Campbell 
yn  feirniad  diogel  i'w  ddilyn ;  yr  oedd  yn  ymddiried  gorinod  yn  ei 
gof  wrth  gyfansoddi,  ac  felly  nid  ydyw  yn  wastad  yn  gywir  (accwatej. 
Ceir  un  engraiflt  o'r  anniofalwch  hwn  yn  A.  Campbell  wedi  llusgo  i  mewn 
i'r  Oraclau  Bywiol,  tudal.  474,  lle  y  dywedir  fod  "  genêthê  anôthen" 
yn  dygwydd  yn  1  Pedr  i.  23,  tra  mai  "  anagennaô  "  a  geir  yno. 

Tra  y  credwn  fod  cyfieithiad  Mr.  Williams  0  lawer  o  adnodau  yn  rhagori 
ar  y  cyfieithiad  awdurdodedig,  megys  Ioan  i.  9.  Act.  iii.  19.  Rhuf.  v. 
18,  vi.  17,  viii.  33,  34.  1  Thess.  v.  23.  Ephes.  v.  26  :  a  lleoedd  ereill ;  eto, 
ymddengys  cyfìeithiad  ambell  i  adnod  yn  fwy  0  arall-eiriad  nag  o  gyfieith- 
iad,  megys  Mat.  iii.  10,  xvi.  28  :  a  rhoddir  cyfeiriad  amheus  i  ystyr  rhaj 
ereill,  megys  Act.  ix.  11  ;  Rhuf.  v.  12;  a  Heb.  ix.  16,  17. 

Buasai  yn  dda  hefyd  mewn  gwaith  a  broflesa  fod  yn  gyfieithiad  diwyg- 
iedig  yn  yr  oes  hon,  pe  buasaì  grym  y  gwahanol  amserau,  yn  neillduol  yr 
amser  anorphenol  (imperfect),  yn  cael  ei  ddwyn  allan  yn  fwy  cyflawn 
ac  eglur. 

Ery  pethau  hyn  oll,  ystyriwn  fod  yr  Oraclau  Bywiol  yn  un  o'r  trysorau 
gwerthfawrocaf  a  all  y  darllenydd  Cymreig  ei  ddodi  yn  ei  lyfrgell ;  y  mae 
yn  adlewyrchu  dysgeidiaeth  ddofn  a  galluoedd  beirniaclol  dysglaer  y 
cyfieithydd ;  y  mae  y  goleuni  newydd  a  deifl  yn  fynych  ar  lawer  0  ranau  0 
air  y  bywyd  yn  anmhrisiadwy  :  a  thra  byddo  blas  ar  efrydu  gair  Duw  yn 
yr  iaith  Gymraeg,  bydd  cofîadwriaeth  ^Yilliams  y  Rhos  yn  fendigedig,  a'r 
Oraclau  Bywìol  yn  gof-golofn  anllygiedig  i'w  duysgeidiaeth  a'i  dduwiol- 
deb. 


208 


Y  BEIBL  A'l  DDEH02ÍGLIAD. 


VII.  Cyeieithiadau  Diweddar. 

Yn  ol  JDr.  Eadie's  Ecclesiastical  Cyclopcedia,  yr  oedd  y  Beibl  wedi 
cael  ei  gyfieithu,  yn  gyflawn  neu  yn  rhanol,  i  131  o  ieithoedd  diweddar 
Ewrop,  Asia,  Affrica,  ac  Ainerica,  erbyn  y  flwyddyn  1861.  Erbyn  y 
flwyddyn  1877,  yr  oedd  wedi  cael  ei  gyfìeithu,  yn  gyflawn  neu  yn  rhanol,  i 
210  o  ieithoedd  y  byd.  Yr  oedd  36  o'r  ieithoedd  hyn  heb  feddu  ffurfìau 
llythyrenol  nes  i'r  Cenadon  greu  rhai  iddynt.  Mae  yr  ieithoedd  hyn  yn 
cael  eu  llefaru  gan  bedair  rhan  o  bump  o'r  holl  deulu  dynol,  fel  y  mae  yn 
eglur  fod  yr  amser  yn  agos,  pan  y  caiff  pob  llwyth  o  ddynion  o  dan  y  nef 
ddarllen  "  yn  eu  hiaith  eu  hunain,  yn  yr  hon  y  ganed  hwynt,  fawrion 
weithredoedd  Duw."  Tua  diwedd  y  ganrif  ddiweddaf,  bernir  nad  oedd 
pum'  miliwno  gop'iau  o'r  Beibl,  yn  gyflawn  nac  yn  rhanol,  ynyr  holl  fyd ; 
ac  nad  oedd  y  rhai  hyny  o  fewn  cyrhaedd  mwy  na  banner  can'  miliwn 
o  ddynion,  i  allu  eu  darllen  a'u  myfyrio.  Yr  oedd  llawer  o  ardaloedd  y 
pryd  hyny  yn  Lloegr  ac  Ysgotland,  yn  mha  rai  nas  gellid  gweled  copi 
o'r  Beibl  yn  un  lle  ond  yn  eglwys  y  plwyf.  Yn  y  flwyddyn  1804,  ffurf- 
iwyd  y  Gymdeithas  Feiblaidd  Frytanaidd  a  Thramor.  Darfu  i'r  Gym- 
deithas  hon,  yn  nghyda  Chymdeithasau  ereill  cyffelyb  iddi  yn  Ewrop 
ac  America,  erbyn  y  flwyddyn  1877,  argraffu  uwchlaw  can  miliwn  o 
gopi'au  o'r  Beibl,  yn  gyflawn  neu  yn  rhanol;  ac  arllwysant  allan  fìliynau 
o  gop'iau  yn  adnewyddol  bob  blwyddyn.  "  Gogoniant  yn  y  goruchaf  i 
Dduw,  ac  ar  y  ddaear  tangnefedd,  i  ddynion  ewyllys  da !"  Luc  ii.  14. 
( 'The  Annual  Report  of  the  Baptist  Missionary  Society,  1877,  pp.  9,  10: 
The  Annual  Beport  of  the  British  §  Foreign  Bible  Society,  1SJ7J* 


*  Gwelar  gynnwysiady  bennodhon:  Horne's  Introduction,  vól.  n\;  Dr.  Angus's 
Bihle  Hand-Booh ;  Kitto's  Cyclopcedia ;  Dr.  W.  SmiWs  Dictionary  of  the  Bible; 
Eadie's  Ecclesiastical  Cyclopcedia  ;  Conant's  History  of  the  English  Biblc ;  Ander. 
son's  Annals  ofthe  English  Bible ;  Geiriadur  Duwinyddol  y  Parch.  John  Jones 
(MathetesJ  ;  Y  Gwyddoniadur  Cymreig :  a  Geiriadur  Ysgrythyrol  Charles. 


UirGHES  &  SON.WItKXHAM. 


PENNOD  X. 


NODWEDDATJ  GWAHANIAETHOL  AC  ARBENIGOL  Y  BEIBL. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Y  Beibl,  y  Llyfr  hynaf  a  mwyaf  ei  amrywiaeth — Yr  unig  Lyfr 
Dwyfol —  Y  Llyfr  puraf—  Y  Llyfr  â'r  amcan  pwysicaf  ac  ardderch- 
ocaf  ganddo — Yr  unig  Ddadguddiad  cywir,  eglur,  ac  awdurdodol  o 
Dduw  aH  bethau —  Yr  unig  Lyfr  ag  sydd  yn  galw  syhu  parhaus  ato  ei 
hun —  Yr  Awdurdod  uchaf  a  therfynol  mewn  crefydd,  aW  unig  Lyfr 
perffaith  ac  anniwygiadwy. 

Yn  y  pennodau  bìaenorol,  yr  ydym  wedi  nodi  amryw  bethau 
cyssylltiedig  â  chynnwysiad,  Dwyfoldeb,  a  chymmeriad  y 
Beibl ;  yn  y  bennod  hon  gwnawn  rai  nodiadau  ychwanegol  ac 
adolygiadol  ar  y  gyfrol  santaidd,  gan  geisio  nodi  allan  ar 
fyr  eiriau  ei  nhodweddau  arbenigol. 

I.  Y  Beibl  yw  y  Llyfr  hynaf  a  mwyaf  ei  amryw- 

IAETH  YN  Y  BYD. 

Yr  oedd  Moses  yn  ysgrifenu  tua  chwe'  chant  a  hanner  o 
flynyddoedd  o  flaen  dyddiau  Homer,  y  bardd  Groegaidd;  a 
thua  naw  can'  mlynedd  cyn  Confucius,  yr  athronydd  Chin- 
iaidd. 

Yr  hanesydd  hynaf  yn  mhlith  y  Groegiaid  oedd  Ilerodotus, 
yr  hwn  a  flodeuodd  tua  phedwar  can'  mlynedd  cyn  Crist,  a 
thros  fìl  o  flynyddoedd  ar  ol  dyddiau  Moses. 

Cafodd  Ehufain  ei  sylfaenu  tua'r  flwyddyn  753  cyn  Crist ; 
ond  nid  oes  gan  Livy,  ac  ereill  o'r  haneswyr  Lladinaidd,  ond 
traddodiadau  disail  a  dychymmygion  gwylltion  am  hanes 
ei  dechreuad. 

Mor  wahanol  i  hyn  yw  hanesiaeth  y  Beibl.  Cawn  yma  hanes 
dechreuad  y  byd,  a  chreadigaeth  a  chynnydd  y  teulu  dynol  ar 
y  ddaear;  a  chawn  oleuni  ynddo  ar  eu  holl  helyntion  a'u 
trallodion,  yn  y  dadguddiad  mai  pechod  yw  rîynnonell  pob 
trueni. 

o 


210 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Mae  y  Beibl  o  ran  ei  deithi  llênyddol  y  llyfr  rhyfeddaf 
ac  ardderchocaf  ar  y  ddaear.  Cawn  yr  hanesiaeth  fwyaf  eglur  a 
syml  ynddo ;  y  farddoniaeth  fwyaf  hedegog  ac  ysbrydoledig  ; 
yr  arucheledd  mwyaf  diledryw  ac  enaid-cynhyrfìol ;  y  moliant 
uchaf  a  mwyaf  nefolaidd;  y  gweddiau  mwyaf  gafaelgar  a 
ffyddiog ;  y  cyffesiadau  mwyaf  dwys  a  thoddedig,  i'r  rhai  y  gall 
yr  enaid  edifeiriol  ymdywallt  yn  naturiol;  yr  athrawiaethau 
godidocaf  am  ddyfnion  bethau  Duw  ac  anchwiliadwy  olud 
gras.  Cynnwysa  ddammegion,  diarhebion,  addewidion,  dyled- 
suiyddau,  a  chyfarwyddiadau  ag  sydd  yn  agor  y  deall,  coethi  y 
chwaeth,  goleuo  y  meddwl,  puro  y  galon,  gwroli  y  gobaith,  a 
nerthu  y  ffydd,  nes  peri  i  ddyn  gynnyddu  ar  gynnydd  Duw, 
ac  adlewyrchu  rhinweddau  yr  Hwn  yw  fìynnonell  pob  pher- 
ffeithrwydd. 

II.  Y  Beibl  yw  yr  tjnig  Lyfe,  Dwyfol. 

Hwn  yn  unig  a  gafodd  ei  roddi  trwy  ysbrydoliaeth  Duw, 
a  hwn  yn  unig  sydd  yn  meddu  awduidod  ag  mae  cydwybod  yn 
gydnabod. 

Mae  llawer  o  lyfrau  dynol  yn  fuddiol  a  gwasanaethgar 
iawn.  Ceir  rhai  o  honynt  yn  darlunio  gwahanol  wledydd,  ereill 
yn  cofnodi  gweithrediadau  Ehagluniaetb,  ereill  yn  egluro 
deddfau  anian,  y  meddwl,  a  iechyd;  ond  y  Beibl  yw  yr  unig 
lyfr  Dwyfol,  ac  oblegyd  hyny,  yr  unig  lyfr  a  wna'r  tro  i  ddyn 
fel  deddf-lyfr  crefydd,  gan  nad  ydyw  cydwybod  dyn  yn 
cydnabod  yr  un  awdurdod  ond  eiddo  Duw. 

III.  Y  Beibl  yw  y  Llyfe,  puraf  yn  y  byd. 

"  Santeiddrwydd "  yw  arwyddair  hwn.  Y  mae  yn  con- 
demnio  pechod  yn  mhawb,  yn  mhob  fíurf  ac  agwedd  arno, 
yn  y  bwriad  yn  ogystal  ag  yn  y  cyflawniad,  ac  o  dan  bob 
amgylchiad. 

Gwelsom  yn  Pennod  III. ,  tudal.  70,  fod  y  doethion  pagan- 
aidd  yn  cyfiawnhau  y  pechodau  mwyaf  ysgeler  o  dan  amgylch- 
iadau  neillduol ;  dysgai  Hume,  yr  anfìyddiwr,  nad  oedd  bywyd 
yn  cael  ei  fwynhau  yn  y  modd  mwyaf  manteisiol  heb  droseddu 
y  seithíed  gorchymyn ;  a  cheisiai  Eobert  Dale  Owen  argy- 
hoeddi  y  byd  íbd  i  feibion  a  merched  fyw  gyda'u  gilydd  mewn 
puteindra  heb  briodi,  gyda  rhyddid  i  ymadael  â'u  gilydd 
ar  ddiwrnod  o  rybydd,  yn  well  na  thrwy  briodi  yn  ol  gosodiad 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


211 


Duw  î*  Ond  nid  yw  y  Beibl  yn  rhoddi  y  gefhogaeth  leiaf  i  bechod 
o  un  math  ;  y  mae  yn  gwahardd  pob  pechod  yn  y  modd  mwyaf 
llwyr  a  phenderfynol :  y  mae  yn  gosod  allan  gymmeriad  y 
Jehofah,  yr  hwn  sydd  lanach  ei  lygaid  fel  nas  gall  ediych 
ar  ddrwg,  yn  safon  perffeithrwydd ;  "  Byddwch  eantaidd; 
canys  santaidd  ydwyf  fì."    (1  Pedr  i.  1G.) 

IV.  GAN  Y  BEIBL  Y  MAE  YR  AMCA-y  PWY8ICAF  AC 
ARDDERCHOCAF    O    BOB  LLYFB. 

Llyfr  Duw  i  ddysgu  crefydd  i'r  byd  ydyw,  ac  oid  i  ddysgu 
gwybodaethau  israddol,  nac  i  foddhau  cywreinrwydd  neb. 

Mae  yn  wir  ei  fod  yn  dysgu  llawer  o  bethau  ereill  pwysig  a 
dyddorol.  Dysga  ni  yr  hanesiaeth  henaf  a  rhyfeddaf  yn  y 
byd ;  teiíl  oleuni  ar  ddaearyddiaeth  cyfandiroedd  a  gwledydd, 
ac  ar  arferion  gwahanol  oesau  a  chenedloedd ;  ond  ei  brif 
amcan  yw  dysgu  crefydd  i'r  byd.  Nid  yw  yn  cofnodi  hanes- 
iaeth  ond  mor  bell  ag  mae  yn  egluro  gweithrediadau  Duw 
yn  amgylchiadau  dynion.  Cofuoda  farnedigaethau  Duw,  er 
dangos  ei  atgasrwydd  at  bechod ;  dadguddia  ei  ymweliacraü 
grasol  â'i  bobl,  er  dangos  fod  yn  hoff  ganddo  drugaredd ; 
desgrifìa  hanes  codiad  a  chadwraeth  y  genedl  Israelaidd,  er 
dangos  cyflawniad  yr  addewid  am  y  Gwaredwr;  a  gesyd 
allan  hanes  y  Messiah  mor  bell  ag  sydd  yn  anghenrheidiol, 
er  dangos  ei  wir  gymmeriad  fel  y  Duw-ddyn,  y  Prophwyd,  yr 
Offeiriad,  y  Brenin,  a'r  Ceidwad  gogoneddus.  Dysga  ni 
ani  athrawiaethau  gras  a  bwriadau  y  Duwdod,  i'r  graddau 
ag  mae'n  anghenrheidiol  eu  gwybod  er  cael  iachawdwriaeth  ; 
cyfoda  y  llèn  oddiar  ryfeddodau  y  byd  arall,  mor  bell  ag  sydd  yn 
ofynol  er  ein  dysgu  am  eu  bodolaeth  a'u  difrifoldeb  ;  ond 
nid  yw  ei  ddyben  yn  gofyn  iddo  ddysgu  pethau  ereill.  na 
boddhau  cywreinrwydd  dyn — hyd  y  nod  am  y  pethnu  a 
ddadguddia.  Ac  wrth  sylwi  arno,  yr  ydym  yn  cael  nad  ydyw 
yn  ymostwng  i  foddhau  ein  cywreinrwydd.  Mor  ychydia;  a 
wyddom  am  angeu,  ac  am  y  sefyllfa  ddyíodol  î  Mor  ychydig  a 
wyddom  am  hanes  ieuenctyd  Crist,  am  agwedd  ei  wynebpryd, 
a  ffurf  ei  gorph  !  Ni  chofnodir  dim  am  deimlad  Laaarus  wrth 
farw,  ac  ar  ei  fynediad  i'r  byd  arall !  Ni  allai  Paul  ddweyd 
dim  am  ryfeddodau  y  drydedd  nef !  Pe  buasai  y  Beibl  o  ddyn, 
cawsem  yr  holl  bethau  hyn  gyda  manylwch.    Mae  llyfrau 

*  Discussion  on  the  Authenticity  of  the  Bible,  bdicem  OHgcn  Uachelcr  and 
Bobert  Dale  O  wen,  pp.  220-  223. 


212 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Apocryphaidd  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd,  yn  proffesu 
cyfarfod  â'r  ysfa  aflonydd  sydd  yn  meddwl  dyn  am  gael 
treiddio  i  ddirgelion  pethau,  a  thrwy  hyny  yn  dangos  ar 
unwaith  eu  dynol  darddiad;  tra  mai  anrhydedd  Duw  yw 
celu  peth,  gan  adael  dirgelion  hyd  adeg  ein  preswyliad  yn 
nhragywyddoldeb  heb  eu  hesbonio.  Mae  cynnildeb  dadgudd- 
iadau  y  Beibl,  yn  ogystal  a'u  nhatur,  yn  dangos  eu  bod  wedi 
eu  rhoddi  trwy  ysbrydoliaeth  Duw. 

V.  Y  Beibl  yw  yb  unig  Lyfr  ag  sydd  yn  rhoddi  dad- 

GUDDIAD  CYWIR,  EGLUR,  AC  AWDUBDODOL  0  DDUW,  EI 
GYMMEBIAD,  A'l  WEITHBEDIADAU. 

Heb  y  Beibl,  nid  oes  gan  ddyn  ond  rheswm  ansicr,  a 
dychynimyg  dilywodraeth  i'w  arwain  yn  ei  ymchwiliadau 
am  Dduw,  ei  gỳmmeriad,  a'i  weithrediadau  mewn  creadigaeth 
a  Bhagluniaeth,  yn  awr  ac  yn  y  dyfodol.  Mewn  rhai  engreifft- 
iau,  gall  fod  dyn  yn  ymresymu  yn  gywir  am  Dduw  a'i  waith ; 
ond  yn  absennoldeb  y  Beibl,  nis  gall  byth  gael  sicrwydd  o 
hyny.  Yn  y  mwyafrif  o  engreifftiau,  y  mae  plant  dynion 
yn  mhob  oes  wedi  cyfeiliorni  yn  ddybryd  gyda'r  pwnc  pwysig 
hwn ;  y  mae  cynnifer  o  syniadau  wedi  cael  eu  coleddu  am 
Dduw,  ag  sydd  o  ymchwilwyr  wedi  bod  i'w  natur  a'i  gymmer- 
iad.  "Y  byd  trwy  ddoethineb  nid  adnabu  mo  Dduw."  (1 
Cor.  i.  21.)  Pe  buasai  y  byd  heb  gael  ei  freintio  â  dadguddiad 
goruwchnaturiol  am  Dduw,  buasem  ninau  hyd  heddyw  yn  yr 
un  tywyllwch  ac  ansicrwydd  am  dano,  fel  y  dengys  hanes 
y  paguniaid  hyd  y  dydd  hwn. 

Ond  y  mae  Duw  wedi  rhoddi  dadguddiad  helaethach, 
eglurach,  a  sicrach  o  hono  ei  hun  na'r  hyn  a  geir  mewn  natur; 
y  mae  wedi  rhoddi  i  ni  ei  air  santaidd  i'n  dysgu  am  dano  ei 
hun  a'i  ewyllys ;  a'r  Beibl  yw  yr  unig  ddadguddiad  cywir, 
eglur,  ac  awdurdodol  ar  y  pwnc.  Nid  yw  dysgeidiaeth 
athronwyr  Groeg  a  Ehufain  ond  casgliadau  anmherffaith 
rheswm  tywyll  a  llygredig ;  nid  yw  syniadau  ffug-barchus 
deistiaid  ond  rhyw  arddangosiad  hannerog  ac  unochrog  o'r  Duw 
byw  a'i  gymmeriad;  ac  nid  yw  y  dadguddiad  o'i  allu  a'i 
berffeithderau  yn  y  cread  yn  cael  ei  amgyffred  gan  ddyn 
ar  ol  y  cwymp,  gan  fod  ei  olygon  wedi  cael  eu  dallu  gan 
bechod ;  yn  y  Beibl  yn  unig  y  ceir  golwg  gy wir  ar  Dduw, 
a  dadguddiad  cyflawn  ac  eglur  o  hono.  Gesyd  hwn  ef  allan  fel 
Ysbryd  pur  a  santaidd;  Creawdwr  a  Llywydd  y  bydoedd; 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


213 


y  Duw  cyfìawn  a  da,  yr  hwn  sydd  yn  cosbi  pechod,  ond 
yn  cyfiawnhau  y  neb  sydd  o  fFydd  lesu ;  yr  hwn  sydd  yn  hir- 
ymarhous  tuag  at  ei  elynion ;  a'r  hwn  yn  y  diwedd  a  farna 
y  byd  mewn  cyíìawnder,  trwy  y  Gŵr  a  ordeiniodd  efe. 

VI.  Y  Beibl  yw  yr  unig  Lyfii  ag  sydd  yn  galw  sylw 

MYNYCII  ATO  EI  IIUN. 

Mae  llyfrau  ereill  wedi  eu  cyfansoddi  er  dysgu  dynion 
am  wahanol  ganghenau  gwybodaeth ;  cyfeiriant  sylw  y  dar- 
llenydd  yn  barhaus  at  y  pwnc  ag  y  maent  yn  proffesu  ei  egluro. 
Ond  y  mae  y  Boibl  yn  fyiiych  yn  galw  sylw  ato  ei  hun,  at 
Ddwyfoldeb  ei  gyfansoddiad,  at  gyíbeth  ei  ymadroddion,  at 
felusder  a  gwerth  ei  wirioneddau,  ac  at  ei  fFyddlondeb  diwyrni 
a'i  barhad  gwastadol.     Dywed  fod  ei  gynnwysiad  yn  wir- 
ionedd  ;   yn  werthfawrocach  na'r  aur,  ac  yn  felusach  na'r 
mêl;  yn  foddion  adnewyddiad  dyn,  ac  yn  parhau  yn  dra- 
gywydd.      Gesyd  ei  wersi   Dwyfol  allan   fel    pethau  na 
ddychymmygodd  calon  dyn  am  eu  bath  erioed,  ac  nad  yw 
doethineb  y  byd  ond  fTolineb  yn  eu  hymyl.    Dysga  eu  bod 
yn  foddion  santeiddiad  dyn,  a  geilw  ar  y  darllenydd  i  fyfyrio 
arnynt  beunydd,  a'u  trysori  yn  ei  gof  a'i  galon,  er  mwyn  iddo 
gynnyddu  ar  gynnydd  Duw:  gwel  Deut.  xxii.  1,  2.  Salm 
cxix.     Diar.  viii.  6—11.     Mat.  vii.  21—27.     Ehuf.  vii.  12. 
Col.  iii.  16.    1  Tim.  iv.  15,  16.    2  Tim.  iii.  15—17.    Heb.  iv. 

12.    1  Pedr  i.  25,  ii.  2.    2  Pedr  i.  19. 

Nid  oes  un  llyfr  arall  yn  teilyngu  y  sylw  parhaus  y  mae'r 
Beibl  yn  ei  hawlio.  Y  mae  dyddordeb  llyfrau  ereill  yn  diflanu 
wrth  eu  harfer  yn  fynych ;  ond  y  mae  yr  addysg  a  gyfrana  y 
Beibl,  a'r  adeiladaeth  a'r  cysur  a  weinydda,  yn  anhysbydd- 
adwy.  Pa  fwyaf  a  ddarllenir  ac  a  fyfyrir  arno,  mwyaf  oll  o 
ogoniant  ei  wirioneddau  a  ddaw  i'r  golwg,  a  mwyaf  oll  o'i 
gysur  a  fwyrnheir.  Y  mae  fel  fTynnon  ddihysbydd  yn  arllwys 
ei  ffrydiau  grisialaidd  ddydd  a  nos,  er  lloni  ac  adfywio  pererin- 
ion  Seion.  Mae  ei  gynnwysiad  mor  newydd  ac  adfywiol  i'r 
enaid  crediniol  a  phe  buasai  yr  inc  â'r  hwn  yr  ysirrifenwyd  ef 
gyntaf  eto  heb  sychu.  Hwn  yw  yr  arweinydd  diogelaf  i  ddyn 
mewn  hawddfyd  a  llwyddiant,  a'r  cydymaith  mwyaf  ffyddlon 
a  dyddanol  mewn  adfyd  a  chyfyngder.  Ac  ni  flinir  ar  ei 
addysg  gan  bobl  Dduw ;  dyma  eu  càn  yn  nhŷ  eu  pererindod, 
a'u  hyfrydwch  penaf  ar  eu  taith  i'r  wlad  well. 


214 


Y  BEIBL  A'l  PDEHONGLIAD. 


Mae  cyfoeth  dihysbydd  ei  ymadroddion,  a  gogoniant  han- 
fodol  ei  gynnwysiad,  yn  cyfrif  am  ei  waith  yn  galw  sylw 
parhaus  ato  ei  hun. 

VII.  Y  Beibl  yw  yb,  awdubdod  tjchaf  a  thebfynol 

MEWN  CBEFYDD. 

Nid  oes  appelio  i  fod  oddiwrth  ddedfryd  hwn.  Mae  y 
prophwydi  yn  cyfeirio  at  ei  leferydd  fel  yr  awdurdod  uchaf ; 
"  At  y  gyfraith,  ac  at  y  dystiolaeth."  (Esai.  viii.  20.)  Yr  un 
modd  y  mae  Crist  a'i  apostolion ;  "  Chwiliwch  yr  Ysgryth- 
yrau  "  (Ioan  v.  39);  "  A'r  Ysgrythyr  nis  gellir  ei  thori " 
(Ioan  x.  35);  Pa  beth  a  ddywed  yr  Ysgrythyr  ?  "  (Ehuf.  iv. 
3);  "Mi  a  draddodais  i  chwi  ar  y  cyntaf  yr  hyn  hefyd  a 
dderbyniais,  farw  o  Grist  dros  ein  pechodau  ni,  yn  ol  yr 
Ysgrythyrau."  (1  Cor.  xv.  3,  4.)  Gwel  hefyd  Act.  xiii. 
33—35,  47,  xv.  15—17,  xvii.  11,  xviii.  28.  Bhuf.  iii.  10. 
Heb.  i.  ii. 

Nid  oes  dim  yn  meddu  awdurdod  deddf  yn  eglwys  Dduw, 
ond  y  Beibl ;  a  hwn  sydd  i  roddi  terfyn  ar  bob  dadl  grefyddol 
yn  mhlith  dynion.  Gresyn  na  ystyrid  hyn  yn  ddifrifol.  Yn 
ol  fel  y  mae  pethau  yn  awr,  y  mae  eisieu  troi  crefyddwyr  at  y 
Beibl,  yn  ogystal  a  throi  y  byd  at  Dduw. 

Y  Beibl  yw  unig  ddeddflyfr  Seion,  a'r  awdurdod  uchaf  a 
therfynol  mewn  pethau  crefyddol. 

VIII.  Y  Beibl  yw  yb  unig  Lyfb  pebffaith  ac  anni- 

WYGIADWY. 

Nid  oes  ychwanegu  ato,  na  diwygio  arno  i  fod.  Y  mae  wedi 
ei  orphen  a'i  berfTeithio,  a  sêl  Duw  wedi  ei  rhoddi  arno,  a  gwae 
y  neb  a  gyfnewidio  ddim  arno  yn  dragywydd.  Yn  wir,  nid 
oes  eisieu  ei  gyfnewid,  gan  ei  fod  yn  deilwng  o  Dduw,  ac  yn 
ateb  i  anghenion  dyn.  Nid  yw  ei  ddysgeidiaeth  na'i  gyfar- 
wyddiadau  byth  yn  myned  yn  anamserol  a  diwerth,  ond  y  mae 
eu  cyfaddasrwydd  yn  dyfod  yn  fwy  i'r  golwg  yn  mhob  oes,  a 
gwir  gynnydd  dynoliaeth  i'w  fesur  yn  ol  y  graddau  y  daw  i 
fyny  â  dysgeidiaeth  Ddwyfol  y  Beibl. 

Mae  llyfrau  a  chyfundraethau  dynol  yn  myned  heibio,  a 
rhai  perffeithiach  yn  cymmeryd  eu  lle;  ond  "  Gair  yr  Arg- 
lwydd  sydd  yn  aros  yn  dragywydd."     Fe  ddiûana  y  gau 


Y  BEIBL  A'l  DDEÜONGLIAD. 


215 


grefyddau  o'r  byd,  ac  fe  gilia  Cristionogaeth  lygredig  o'r 
golwg  ;  ond  fe  ddaw  y  Beibl  i  fri  yn  rnhob  gwlad,  ac  ni  ull  yr 
un  ddefod  nac  athrawiaeth  groes  iddo  fodoli.  Ni  dderbynir 
dim  ond  yr  hyn  a  ddysgir  ganddo  ef.  Y  pryd  hyny  fe  íÿdd  y 
Beibl  a  syniadau  dynion  yn  cydgordio,  a  dysgeidiaeth  bur  y  gair 
Dwyfol  yn  cael  ei  gweithio  allan  yn  mywyd  santaidd  preswyl- 
wyr  y  ddaear.  Yna  fe  glywir  llef  tyrfa  fawr  yn  dywedyd, 
"Aleluia  :  oblegyd  teyrnasodd  yr  Arglwydd  Dduw  Ilollalluog." 
(Dad.  xix.  6.) 

Bydded  i'r  gyfrol  fendigedig  hon  fod  yn  hyfrydwch  i  ni  dros 
ein  holl  fywyd,  ac  i'r  iachawdwriaeth  a  amlyga  fod  yn  etifedd- 
iaeth  i  ni  byth ! 


PENNOD  XI. 


Y  FANTAIS  O  GAEL  EWYLLYS  DUW  YN  YSGEIFENEDIG. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Y  gelfyddyd  o  Ysgrifenu,  aH  hynafiaeth —  Ysgrifeniad  Ewyllys  Duw 
yn  bwysig  er  ei  chadwraeth  yn  y  byd—Er  ei  diogelu  rhag  cael  ei 
llygru — Er  i  ddyn  allu  barnu  drosto  ei  hun — Ac  er  adeüadaeth  a 
chynnydd  y  Cristion. 

Y  mae  y  gelfyddyd  o  ysgrifenu  yn  un  o'r  bendithion  gwerth- 
fawrocaf  a  fedd  y  teulu  dynol.  Trwy  hon  a'i  llawforwyn,  y 
gelfyddyd  o  argraffu,  y  mae  preswylwyr  un  wlad  yn  gallu 
cymdeithasu  â  phreswylwyr  gwledydd  ereill ;  meddiannau  ac 
etifeddiaethau  yn  cael  eu  sicrhau  i'w  gwir  berchenogion ;  a 
dysgeidiaeth,  darganfyddiadau,  a  doethineb  un  oes,  yn  cael  eu 
trosglwyddo  i  oesoedd  dilynol. 

Ni  sonir  am  ddarganfyddiad  y  gelfyddyd  o  ysgrifenu, 
mwy  nag  am  ddechreuad  iaith.  Dichon  fod  Duw  wedi  dysgu 
dyn  ar  y  cyntaf  i  drosi  ei  feddwl  trwy  ysgrifenu,  megys  ag  y 
rhoddasai  allu  i  ddyn  i  drosglwyddo  ei  feddwl  trwy  eiriau 
Uafaredig  ;  ac  er  cadarnhad  o  hyn,  dywedir  nad  oes  hanes  am 
neb  wedi  dyfeisio  llythyrenau  oddi  eithr  ei  fod  yn  gyntaf  wedi 
gweled  rhai,  neu  glywed  am  danynt ;  a  bod  pob  cenedl  a  allai 
ysgrifenu  yn  proffesu  ei  bod  wedi  derbyn  y  wybodaeth  am  y 
gelfyddyd  oddiwrth  rhyw  dduw  neu  gilydd. 

Bernir  yn  gyffredin  mai  Duw,  trwy  ysgrifenu  y  Deg  Gorch- 
ymyn  ar  Sinai,  a  ddysgodd  ddynion  gyntaf  am  y  gelfyddyd  o 
ysgrifenu;  mae'n  ymddangos,  modd  bynag,  nad  yw  hyn  yn 
gywir,  o  herwydd  y  pethau  canlynol : — 

(1,)  Os  mai  y  pryd  hwnw  y  dadguddiwyd  y  wybodaeth  hon 
i'r  byd,  mae'n  debyg  y  cofnodasid  hyny  gyda'r  pethau  ereill  a 
gofnodir  am  roddiad  y  ddeddf. 


Y  leibl  a'i  ddehongliad. 


217 


(2,)  Mae'n  ymddangos  yn  anhygoel  fod  celfyddyd  mor 
werthfawr  ac  anghenrheidiol  wedi  cael  ei  chuddio  oddiwrth  y 
byd  am  ddwy  fil  a  hanner  o  flynyddoedd. 

(3,)  Sonir  am  ddechreuad  gweithio  mewn  haiarn  ac  efydd, 
a  dechreuad  chwareu  ar  y  delyn  a'r  organ,  tra  na  wneir  am 
ddechreuad  ysgrifenu ;  yr  hyn  a  awgryma  fod  dynion  yn  gallu 
gwneyd  cofnodion  o'r  deohreuad. 

(4,)  Ceir  manylion  oesau  boreuol  y  byd  yn  llyfr  Genesis, 
megys  hanes  ac  achau  y  patriarchiaid,  maintioli  yr  arch,  &c; 
mae'n  bossibl  fod  Moses  wedi  gwneyd  defnydd  o  gofnodion 
ysgrifenedig  am  y  pethau  hyn,  a'u  corphori  yn  ei  ysgrif  ei 
hun. 

(5,)  Dichon  fod  "Uyfr  cenedlaethau  Adda  "  yn  Gen.  v.  1, 
yn  cyfeirio  at  gofrestr  ysgrifenedig  o  honynt,  yn  debyg  i 
Mat.  i.  1. 

(6,)  Mae'n  debyg  fod  Job  yn  blodeuo  cyn  rhoddiad  y  ddeddf 
ar  Sinai ;  sonir  yn  hwnw  fwy  nag  unwaith  am  y  gelfyddyd  o 
ysgrifenu.    (Job  xix.  23,  24,  xxi.  35.) 

(7,)  Gorchymynwyd  i  Moses  ysgrifenu  hanes  gorchfygiad 
Amalec  cyn  rhoddiad  y  gyfraith  ar  Sinai.    (Exod.  xvii.  14.) 

(8,)  Yn  mhlith  y  dinasoedd  a  gymmerodd  Israel  oddiar  y 
Canaaneaid,  yr  oedd  un  o'r  enw  Debir,  enw  gwreiddiol  yr  hon 
oedd  Ciriath-sannath,  sef  Dinas  Llythyrenau,  neu  Ciriath- 
sepher,  sef  Dinas  Llyfrau.  (Jos.  xv.  49.  Barn.  i.  11.) 
Diau  na  ddarfu  i'r  Canaaneaid  dderbyn  eu  gwybodaeth  am 
lythyrenau  a  llyfrau  oddiwrth  yr  Hebreaid,  y  rhai  a  ystyr- 
ient  fel  gelynion  eu  cenedl.  a  thrawsfeddiannwyr  eu  gwlad. 

Ymddengys,  gan  hyny,  fod  y  gelfyddyd  o  ysgrifenu  yn 
adnabyddus  i  ddynion  cyn  rhoddiad  y  ddeddf  ar  Sinai.* 

Defnyddiodd  y  Duw  mawr  y  gelfyddyd  hon  fel  moddion 
trosglwyddiad  ei  ewyllys  i'r  byd,  a'i  chadwraeth  yn  y  byd  ; 
ystyriwn  ei  fod  o'r  pwys  mwyaf,  ac  yn  fraint  ddirfawr,  i  ni 
gael  ewyllys  y  Goruchaf  yn  ysgrifenedig  yn  iaith  plant  dynion  ; 
a  gwnawn  rai  nodiadau  er  dangos  doethineb  Duw  yn  rhoddi  ei 
air  i  ni  mewn  ysgrifen,  a'r  pwysigrwydd  i  ni  ei  gael  yn  } 
ffurf  yna. 

*  Gwel  Dr.  Ritto's  Cyclop.,  a  Dr.  W.  Smith's  Dict.  of  the  Bible,  ArU 
"  Writing." 


218 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


I.  Heb  y  gair  ysgrifenedig,  mae  yn  debygol  y  collasid 

EWYLLYS  DtTW  O'lt  BYD. 

Mae  dwy  neu  dair  o  ystyriaethau  yn  dangos  hyn 

1 .  Llygredd  y  natur  ddynol, 

Nid  yw  dyn  llygredig  yn  chwennycli  cadw  y  wybodaeth  ani 
Dduw  yn  ei  gof.  (Ehuf.  i.  28.  Job  xxi.  24.)  Collodd 
hiliogaeth  Noah  y  wybodaeth  am  ysbrydolrwydd,  unoliaeth,  a 
pherfFeithderau  y  Goruchaf,  a  syrthiasant  i  eilunaddoliaeth. 

2.  Yr  anmhossibilrwydd  oH  chadw  drwy  draddodiad. 
Gallesid  trosglwyddo  ychydig  o  wirioneddau  syml  o  un  oes  i'r 

llall  trwy  draddodiad ;  ond  ni  allesid  trosglwyddo  deddfau 
a  chyfarwyddiadau  yr  hen  gyfammod  yn  eu  cyfanrwydd, 
y  prophwydoliaethau  yn  eu  helaethder  a'u  manylwch,  y 
Salmau  yn  swynder  eu  moliant  a  thaerineb  eu  gweddiau, 
a'r  Testament  Newydd  yn  nghyfoeth  grasol  ei  athrawiaethau, 
ei  gyfarwyddiadau,  a'i  addewidion.  Buasai  y  fath  gyflawnder 
o  bethau  Dwyfol  yn  sicr  o  lethu  dyn  wrth  feddwl  am  eu 
cofìo  a'u  hymarfer. 

Byddai  anmhossibilrwydd  naturiol  i  gadwyfath  ddadguddiad 
yn  y  byd,  heblaw  fod  llygredd  calon  dyn  yn  dangos  nad 
oes  awydd  arno  i  gadw  ewyllys  Duw  rhag  myned  ar  goll. 

Mae  hanes  y  byd  yn  dangos  fod  dynion  yn  argyhoeddedig 
nad  ellir  cadw  ffeithiau  hanesyddol  rhag  ebargofìant,  ond  trwy 
eu  hysgrifenu.  Yn  unol  â'r  syniad  hwn,  yr  ydym  yn  cael 
Herodotus  yn  dweyd  yn  y  frawddeg  gyntaf  o'i  hanesiaeth, 
ei  fod  y n  ei  gyhoeddi  ' '  rhag  i  weithredoedd  dynion  gael  eu 
hannghofio  yn  nghwrs  amser;"  ac  felly  hefyd  yr  ydym  yn  cael 
haneswyr  yn  mhlith  pob  cenedl  yn  cofnodi  gorchestion  eu 
henwogion,  a  chyfnewidiadau  eu  gwlad. 

3.  Lle  nad  oedd  gair.  Duw  wedi  ei  gyfieìthu  i  iaith  y  òoò/, 
yr  oedd  Cristionogaeth  yn  diflanu  ar  gyfodiad  erlidigaeth. 

Meddylier  am  y  Nestoriaid  yn  China,  a'r  Jesuitiaid  yn 
Japan.  Yr  ydym  yn  cael  fod  y  Nestoriaid  yn  llafurio  yn  foreu 
yn  China,  ac  yn  dra  llwyddiannus.  Yr  oedd  ganddynt  yn  yr 
wythfed  ganrif  ddeg  a  thrigain  o  Genadon  yn  China,  ac 
addoldai  yn  y  rhan  fwyaf  o'r  prif  ddinasoedd.*  Cawn  hefyd  i'r 
Jesuitiaid  lwyddo  i  ennill  rhifedi  dirfawr  o'r  Japaniaid  i 
broffesu  Cristionogaeth,  yn  yr  ail  ganrif  ar  bymtheg.f  Ond 

*  The  Nestorians,  by  Asahel  Grant,  M.D. ,  pp.  327—  333.  Moshcim's  Eccles.  Hist, 
cent.  xi.  Part.  i.  chap.  i.  §  1. 

t  Mosheim  s  Eccles.  Hist.  cent.  xvii.  seci .  i.  §  15. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


219 


nid  oeddynt  yn  gwasgaru  yr  Ysgrythyrau  yn  iaith  y  bobl ;  ac 
o  ganlyniad,  yr  oedd  Cristionogaeth  yn  diílanu  pan  y  lleddid  ei 
chofleidwyr. 

Mor  wahanol  oedd  pethau  yn  Madagascar.  Yno  yr  oedd 
Cristionogaeth  yn  llwyddo  er  gwaethaf  yr  holl  erlidigaeth  ; 
er  i'r  holl  Genadon  gael  eu  haníbn  o'r  wlad,  ac  i  filoedd 
o'r  Cristionogion  gael  eu  hyspeilio,  eu  herlid,  a'u  lladd  yn 
y  modd  creulonaf,  eto  yr  oedd  canlynwyr  yr  Oen  yn  amlhau. 
Yr  achos  o'r  gwahaniaeth  rhwng  Madagascar  a  Japan,  ydyw, 
fod  y  Beibl  luedi  ei  gyfieithu  i  iaith  pobl  Madagascar ',  ac  yn  cael  ei 
ledaenu  yn  eu  plith.  Ar  doriad  yr  erlidigaeth  allan  yn  Mada- 
gascar  yn  1835,  ymgynnullai  y  Cristionogion  at  eu  gilydd 
i'r  coedwigoedd,  a  phenau  y  mynyddoedd,  neu  i  dai  unigol 
ganol  nos,  i  ddarllen  a  myfyrio  y  Beibl,  i  gadarnhau  ííÿdd 
eu  gilydd,  a  gweddio  dros  eu  gilydd.  Yr  oedd  ganddynt  tua 
70  o  Feiblau,  a  lliaws  o  gopîau  o  Destamentau  a  Salmau ; 
a  mawr  fel  y  gofidient  ychydig  flynyddau  ar  ol  hyn,  gan  fod 
eu  Beiblau  yn  treulio  yinaith  wrth  eu  mynych-ddarllen.* 
Myfyrient  y  rhai  hyn  ddydd  a  nos,  a  thrwy  hyny  goleuid 
eu  deall  yn  mhethau  Duw,  a  phorthid  y  fìâam  nefol  o  gariad  at 
Grist  yn  eu  mynwes,  fel  yr  daethant  yn  gryfion  mewn  gras  ; 
nid  oedd  erlidigaeth  yn  effeithio  dim  ond  i  ddangos  nerth  eu 
ffydd,  a  dwyn  ereill  i  gofleidio  Cristionogaeth.  Pan  aeth  y  nos 
dymhestlog  heibio,  ac  i'r  Cristionogion  yn  1861  edrych  dros  eu 
nhifer,  canfyddent  eu  bod  yn  rhifo  dros  ddwy  fll  o  aelodau,  a 
thua  phum'  mil  o  wrandawyr. 

"  Gair  y  bywyd"  oedd  y  Beibl  wedi  bod  yn  erlidigaeth 
Madagascar,  yr  hwn  a  gynnaliai  fywyd  y  Cristionogion, 
ac  a  gynnyrchai  fywyd  ysbrydol  yn  ereill,  fel  yr  oedd  y  llwydd 
yn  fwy  na'r  dinystr,  er  holl  gynddaredd  uffern. 

Yn  wir,  yr  ydym  yn  cael  fod  y  gair  yn  mhob  oes  a  gwlad,  yn 
foddion  adfywiad  crefyddol. 

Pan  y  darganfyddwyd  copi  o'r  gyfraith  yn  amser  Josiah,  fe 
achosodd  y  darlleniad  o  hono  adfywiad  grymus  yn  Judah 
a  Jerusalem.  (2  Bren.  xxiii.)  Ni  buasai  y  Diwygiad  Protes- 
tanaidd  ond  o  fyr  barhad,  oni  buasai  i  Luther  gyfìeithu  yr 
Ysgrythyrau  i'r  Germanaeg,  i  fytholi  yr  argraffìadau  a  adawsai 
ei  bregethau  ar  feddyliau  dynion,  ac  i  wneyd  adferiad  yr 
Eglwys  Babaidd  i'w  rhwysg  a'i  thraha  blaenorol  yn  anmhossibl 
yn  dragywydd. 

*  Ecclesia,  Artìcle,  "  Modem  MUsions,"  by  Dr.  Mullens,  pp.  564 — 57S. 


220 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


II.  Heb  y  gair  ysgrifenedig,  byddai  yn  anmhossibl 

CADW  EWYLLÎS  DUW  YN  DDILWGR  YN  Y  BYD. 

Pe  buasai  modd  cadw  ewyllys  Duw  yn  y  byd  heb  fyned 
ar  goll,  buasai  yn  sicr  o  gael  ei  chymmysgu  â  thraddodiadau  a 
chyfeiliornadau,  fel  y  buasai  yn  anmhossibl  gwahaniaethu 
y  gau  oddiwrth  y  gwir.  Cawn  arddangosiad  o  hyn  yn  y  Beibl 
ei  hun.  Pan  ddywedodd  yr  Iesu  wrth  Pedr  am  Ioan,  "  08 
mynaf  iddo  aros  hyd  oni  ddelwyf,  beth  yw  hyny  i  ti  ?"  dyna'r 
gair  allan  yn  y  fan,  na  fyddai  loan  farw  !  (Ioan  xxi.  22, 
23.)  Pan  y  dywedodd  yr  lesu  am  dano  ei  hun,  gan  gyfeirio  at 
ei  gorph,  "  Dinystriwch  y  deml  hon,  ac  mewn  tridiau  y  cyfodaf 
hi "  (Ioan  ii.  19),  dirdynwyd  ei  eiriau  gan  ei  elynion,  er 
cael  esgus  i'w  gondemnio  ;  "  Ni  a'i  clywsom  ef  yn  dywedyd, 
Mi  a  ddinystriaf  y  deml  hon  o  waith  dwylaw,  ac  mewn  tridiau 
yr  adeiladaf  arall  heb  fod  o  waith  llaw."    (Marc  xiv.  58.) 

Hyd  y  nod  er  cael  y  gair  yn  ysgrifenedig,  y  mae  gwir 
grefydd  wedi  dyoddef  oddiwrth  ymyraeth  dynion.  Yr  oedd 
y  Phariseaid  yn  llygru  y  ddeddf,  a'i  gwneyd  yn  ddirym  trwy 
eu  traddodiadau  eu  hunain.  Y  mae  y  Pabyddion  wedi  colli 
golwg  ar  athrawiaethau  mawrion  gras,  megys  unig  gyfryngdod 
Crist,  a  chyfiawnhad  trwy  fîydd  ;  y  maent  wedi  darostwng 
awdurdod  oruchel  ac  annghyfranogol  y  Beibl  i  raddfa  traddod- 
iad  dynol,  a  chyfodi  yr  Apocrypha  ac  ordemiadau  dynion  i'r  un 
awdurdod  a  lleferydd  yr  Anfeidrol.  Os  gwnaed  hyn  yn 
ngwyneb  gwrthdystiad  y  Beibl  yn  erbyn  pob  llygriad  dynoL 
beth  allwn  dybied  fuasai  cyflwr  ewyllys  Duw,  pe  buasai  wedi 
ei  hymddiried  i  gadwraeth  dynion  heb  gael  ei  hysgrifenu? 
Erbyn  hyn,  buasai  y  goleuni  nefol  wedi  ei  ddiffodd  gan 
niwl  tywyllwch  llygredd  a  thraddodiadau  dynol,  a  buasai 
dyn  yn  ysglyfaeth  i  ofnau,  amheuon,  a  dychrynfeydd,  heb  fodd 
i'w  symmud  ymaith ! 

III.  Y  MAE  CAEL  GAIR  DüW  MEWN  YSGRIFEN  YN  BWYSIG, 
ER  I  DDYN  ALLTJ  YMARFER  EI  HAWLFRAINT  GYNHENID  I 
FARNU  DROSTO  EI  HUN. 

öyda  golwg  ar  bethau  crefyddol,  y  mae  pob  dyn  yn  gyd- 
radd ;  nid  y w  un  dosbarth  yn  meddu  uwchafìaeth  ar  y  llall  fel 
ceidwaid  ewyllys  Duw,  a  dysgawdwyr  awdurdodedig  o  honi 
i  ereill.  Mae  dyn  i  farnu  drosto  ei  hun  beth  y  mae  Duw 
yn  ddweyd  wrtho,  a  jpha  fodd  y  mae  yn  ei  gyfarwyddo  i'w 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


221 


anrhydeddu  ef ;  ac  er  mwyn  hyn,  y  mae  y  Goruchaf  wedi 
rhoddi  y  Beibl  i  ni,  ac  wedi  trofnu  íbd  pob  dyn  i'w  feddiannu, 
fel  y  gallo  farnu  drosto  ei  hun  beth  y  mae  Duw  yn  ddysgwyl 
oddiar  ei  law.  Byddai  yn  anmhossibl  i  ddyn  ymarfer  ei 
hawlfraint  i  farnu  drosto  ei  hun,  a  phrofl  pob  peth  wrth  y  safoit 
Ddwyfol,  heb  i  air  Duw  gael  ei  roddi  i  ni  mewn  ffurf  ysgrifen- 
edig. 

IV.  Y  MAE  CAEL  Y  GAIR  YN  YSGRIFENEDIG  YN  BWYSIG  ER 
ADEILADAETII  A  CHYNNYDD  Y  CrISTION. 

Yn  ol  hwn  y  mae  i  rodio,  o  hwn  y  mae  i  dynu  ei  gysuron,  a 
thrwy  hwn  y  mae  i  gael  ei  addfedu  i'r  nef;  y  mae  o  bwys 
annhraethol  iddo,  gan  hyny,  gael  hwn  yn  wastad  yn  ei  ymyl, 
fel  y  gallo  ymg3rnghori  âg  ef  ar  bob  achlysur,  myfÿrio  arno  yn 
barhaus,  a  chael  ei  draws-newid  gan  ei  ddysgeidiaeth.  Y 
mae  i'w  drysori  yn  ei  galon  er  gwrthweithio  ei  lygredd,  a 
phuro  ífynnonell  ei  fywyd,  fel  yr  adferer  ef  ar  ddelw  Duw. 
Mor  wahanol  y  buasai  ei  gynnydd  mewn  gras,  a'i  gysur 
crefyddol,  pe  buasai  ei  holl  addysg  grefyddol  yn  deilliaw  trwy 
redfa  lygredig  traddodiad,  a  thrwy  weinidogaeth  anmherífaith 
ac  achlysurol  ei  gyd-ddyn  ! 

Mawrygwn  ddoethineb  a  daioni  Duw  yn  rhoddi  i  ni  ei 
ewyllys  Ddwyfol  yn  ysgrifenedig  yn  iaith  dyn,  a  cymmerwn  ei 
air  santaidd  yn  llusern  i'n  traed,  ac  yn  llewyrch  i'n  llwybrau. 


EHAN  II. 


DBHONGLIAD   Y  BEIBL. 


SWYDD  A  THERFYNAU  EHESWM  YN  NEHONGLIAD  Y  BEIBL 


Rheswm  ifarnu  Natur  a  Digonolrwydd  y  Profion  oH  Ddwyfoldeb^ 
Cywirdeb  y  Testyn — Ei  Nodweddau  Llenyddol—Ä  i  ddefnyddio  fel 
Safon  Athrawiaeth  a  Buchedd. 

Gan  fod  camsyniad  ar  y  pwnc  hwn  wedi  arwain  i  ganlyniadau 
alaethus,  y  mae  o'r  pwys  mwyaf  i  ni  feddu  syniadau  priodol  a 
chywir  am  dano ;  oblegyd  yn  ol  ein  barn  ar  hyn  y  bydd  ein 
hymddygiad  at  y  gyfrol  santaidd,  a'n  parch  iddi. 

Mae'n  amlwg  fod  rheswm  i  farnu  rhai  pethau  cyssylltiedig 
â'r  Beibl ;  mae'n  eglur  hefyd  fod  rhes  ,?m  i  ddystewi  yn 
ngwyneb  pethau  ereill,  a  dyn  i'w  derbyn  ar  sail  Dwyfoldeb 
y  Beibl.  Gelwir  ar  ddyn  i  ymarfer  ei  reswm  gyda'r  pethau 
canlynol :  — 

I.  Mae  I  FARNU  natub,  a  digonolrwydd  y  pbofion  0 
Ddwyfoldeb  y  Beibl. 

Appeliad  at  reswm  a  chydwybod  dyn  oedd  y  gwyrthiau  er 
dangos  Dwyfoldeb  crefydd   y  Beibl,  am  hyny  gelwir  hwy 


PENNOD  I. 


Y  CYNNWYSIAD. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


223 


orwyddion.  Y  mae  dyn  i  farnu  a  oeddynt  yn  rhai  gwirioneddol^ 
ac  nid  fTug-ryfeddodau  penhoethiaid  a  thwyllwyr.  Yr  oedd 
Crist  yn  cyhoeddi  ei  wyrthiau  fel  gwir  ryfeddodau  a  gwir 
brofion  o'i  Ddwyfol  anfoniad,  ac  yn  annog  yirichwiliad  i'w 
nhatur  a'u  hawliau  fel  y  cyfryw  :  "  Onid  wyf  íi  yn  gwnou- 
thur  gweithredoedd  fy  Nhad,  na  chredwch  i  mi."  (Ioan 
x.  37.) 

Mae  dyn  i  farnu  y  prawf  oddiwrth  brophwydoUatth  ;  pa  un  a 
oes  saili  gredu  fod  y  rhagfynegiad  wedi  cael  ei  wnoyd  cyn  i'r 
dygwyddiad  a  ystyrir  yn  gyflawniad  iddo  gymmeryd  lle,  a 
pha  un  a  oedd  y  rhagfynegiad  yn  cynnwys  manylion  ag  na 
allasai  dyn  trwy  ei  reswm  a'i  ddeall  ei  hun  eu  rhagdraethu  ; 
ac  a  oedd  y  cyflawniad  yn  cydgordio  â'r  rhagfynegiad  i'r  fath 
raddau  ag  i  ddangos  mewn  modd  diamheuol  fod  y  naill  yn 
cyfateb  i'r  llall. 

Mae  i  farnu  dylanwad  crefydd  y  Beibl  ar  y  byd,  er  gweled  a 
ydyw  yn  rhagori  ar  grefyddau  ereill,  ac  a  oes  prawf  yn  hyn  ei 
bod  o  Dduw,  ac  yn  gallu  troi  dyn  o  bechod  i  gyfiawnder,  ac 
yn  gryfach  na  phob  gallu  gwrthwynebol  o  eiddo  daear  ac 
uffern. 

Mae  dyn  i  farnu  profion  Dwyfoldeb  y  Beibl ;  ac  os  gwna 
gyíiawnder  â'r  profìon  ac  â'i  ddeall  a'i  gydwybod  ei  hun,  fe  ddaw 
i  deimlo  ac  i  gydnabod  mai  gair  y  bendigedig  Dduw  ydyw  y 
gyfrol  santaidd. 

II.  MAE  I  EARNU  CYWIRDEB  TESTYN  Y  BEIBL. 

Wedi  i'r  prophwydi  a'r  apostolion  ysgrifenu  eu  cynnych- 
ion  ysbrydoledig,  yr  oeddynt  yn  eu  gadael  i  ofal  ereill,  er 
addysg  a  hyfForddiant  i  oesau  y  ddaear.  Wrth  eu  mynych 
arfer  yr  oeddynt  yn  treulio  yn  eu  dwylaw,  fel  yr  oedd  yn 
ofynol  eu  hadysgrifenu.  Yr  oedd  angen  achos  Duw  a'r 
gymdeithas  ddynol  yn  galw  hefyd  am  i  gopiau  o'u  hysgrif- 
eniadau  gael  eu  hamlhau.  Yr  oedd  yn  naturiol  i  gam- 
gymmerìadau  gymmeryd  lle  weithiau  wrth  ail  ysgrifenu  y 
rhai  hyn,  er  holl  ofal  yr  ysgrifenwyr.  Ail  ysgrifened  y  dar- 
llenydd  lythyr,  neu  copied  bennod  o'r  llyfr  hwn,  a  cha  weled 
mai  peth  hawdd  iawn,  er  pob  gofal,  yw  gadael  gair  allan,  neu 
ddodi  gair  i  mewn  lle  ni  ddylai  fod.     Yn  nghwrs  oesau  hefyd, 


224 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


diclion  i  ambell  adysgrifenydd  pleidiol  a  rhagfarnllyd,  newid 
yn  fwriadol  ambell  air,  neu  gyfnewid  ambell  frawddeg,  er 
ffafrio  ei  olygiadau  neillduol  ei  hun. 

Trwy  y  gwahanol  ffyrdd  hyn,  daeth  cyfnewidiadau  i  mewn 
i  ysgriüyfrau  ( 'manuscripts J  y  Beibl.  Er  nad  ydynt  yn 
effeithio  ar  un  athrawiaeth  efengylaidd,  eto  y  mae  yn  ffaith 
fod  amryw  o  gyfnewidiadau  a  rhai  llygriadau  wedi  llusgo  i 
mewn  i'r  testyn.  Mae  dyn  i  chwilio  am  y  testyn  cywiraf.  Y 
mae  i  osod  dysgeidiaeth  ac  ymchwiliad  yr  oes  dan  dreth  er 
cael  allan  y  testyn  puraf  dichonadwy. 

III.  MAE  I  CHWILIO  BETH  YW  NODWEDDATJ  LLENYDDOL  YR. 
YSGBYTHYRATJ. 

Mae  i  edrych  beth  yiu  arddull  gwahanol  ysgrifeniuyr.  Mae 
i  chwilio  allan  beth  yw  nodweddau  neillduol  cyfansoddiadau 
Esaiah,  Ezeciel,  Jeremiah,  Luc,  Ioan,  Paul,  Pedr,  &c,  ac 
yn  mha  bethau  y  maent  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  eu 
gilydd. 

Mae  i  sylwi  beth  yiu  nodweddau  gwahanol  ranau  y  Beiblt 
Mae  i  edrych  pa  un  a  ydyw  yr  iaith  yn  llythyrenol  ai  yn 
ffugyrol;  pa  un  a  ydyw  yn  ddesgrifìadol  ai  yn  brophwydol- 
iaethol ;'  pa  un  a  ydyw  yn  dysgu  dyledswyddau  ag  sydd  yn 
awr  mewn  grym  ai  rhai  ag  oedd  felly  o  dan  y  ddeddf  yn  unig  ; 
pa  un  ai  wrth  elynion  Duw  ai  wrth  ei  blant  ef  y  mae  yn 
llefaru ;  pa  un  ai  Iuddewon  ai  Cenedloedd  a  olyga,  &c.  Mae 
dyn  i  ddefnyddio  ei  reswm  a'i  alluoedd  i  gael  y  pethau  hyn 
allan. 

Mae  i  chwilio  allan  ystyron  geiriau  y  Beibl,  ac  i  ymdrechu 
deall  y  deddfau  neu  y  rheolau  priodol  i'w  ddehongli  a\  am- 
gyffred.  Nid  ydyw  dyn  i  briodoli  i'w  eiriau  a'i  ymadroddion 
unrhyw  ystyr  a  ddygwydd  ei  ddychymmyg  awgrymu  iddo ; 
ond  yr  ystyr  ag  mae  natur,  cyfansoddiad,  a  chynnwysiad 
arbenigol  y  Beibl  ei  hun  yn  hawlio  iddynt. 

Yn  wir,  y  mae  natur  cyfansoddiad  y  Beibl,  a'i  amrywiaeth 
a'i  gyfoeth  diderfyn,  yn  dangos  fod  eisieu  y  gofal  a'r  ym- 
roddiad  mwyaf  trwyadl  er  ei  ddeall  yn  iawn  a'i  fyfyrio  yn 
Uwyddiannus. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


225 


IY.  MAE  I  DDEFNYDDIO  Y  BEIBL  FEL  SAFON  I  BUOFI 
ATHRAWIAETHAU  AC  ORDINH^DAU  CREFYDDOL  WRTni. 

Ar  yr  ystyriaeth  o  Ddwyfol  awdurdod  y  Beibl,  y  mae 
amryw  bethau  yu  cymmeradwyo  eu  hunain  i  ddeali  a  chyd- 
wybod  dyn  fel  gwirebau  ( <ixioms J  o  barthed  iddo ;  megys, 
(1,)  os  ydyw  yn  dyfod  oll  oddiwrth  yr  un  Duw,  rhaid  ei  fod 
oll  yn  liollol  gysson  ag  ef  hun,  ac  nas  gall  wrthddweyd  ei  hun  : 
(2,)  fod  yr  hyn  a  ddysga  fel  dyledsiuyddau  yn  eglur  a  deálladwy 
iW  cyffredin  o  hlant  dynion ;  (3,)  fod  rhwymau  ar  ddyn  i  ymos- 
twng  iddo  fel  deddf  ei  Oreawdiur ;  (4,)  gan  mai  deddflyfr 
crefydd  ydyw,  y  dylai  dyn  hrofi  yr  hyn  a  glyw  fel  dysgeidiaeth 
grefyddol  wrth  ei  ddysgeidiaeth  ef. 

Gorchymynir  i  ddyn  ddefnyddio  ei  reswm  yn  nglyn  â'r 
Ysgrythyrau  er  profi  yr  hyn  a  ddysgir  iddo.  "  Profwch 
bob  peth."  "  Chwiliwch  yr  Ysgrythyrau."  "  Bernwch 
chwi  yr  hyn  wyf  fi  yn  ei  ddywedyd."  Yr  oedd  y  Bereaid 
yn  chwilio  yr  Ysgrythyrau  er  gweled  a  oedd  pregeth  Paul 
yn  iawn ;  yr  oedd  Paul  ac  Apolos  yn  profl  trwy  yr  Ysgryth- 
yrau  mai  Iesu  yw  y  Crist;  yr  hyn  a  ddengys  fod  dyn  i 
ddefnyddio  y  Beibl  fel  safon  i  farnu  yr  hyn  a  draethir  iddo,  ac 
nad  ydyw  Cristionogaeth  yn  galw  arno  i  gredu  gosodiadau 
disail. 

Mae  dyn,  gan  hyny,  i  farnu  a  chwilio  y  profion  o  Ddwyf- 
oldeb  y  Beibl  i  berffeithrwydd  :  y  mae  i  ymofyn  am  y 
testyn  puraf ;  y  mae  i  fyfyrio  nodweddau  y  Beibl  fel  cyfan- 
soddiad,  a  meistroli  rheolau  ei  ddehongliad,  a  pheidio  derbyn 
dim  ond  ag  sydd  yn  gj^dunol  á'i  reswm.  Ond  y  mae  gwas- 
anaeth  rheswm  yn  darfod  yn  y  fan  yma ;  nid  ydyw  i  farnu 
cynnwysiad  y  Beibl.  Nid  ydyw  fíblineb  dyn  i  eistedd  mewn 
barn  ar  ddoethineb  Duw  ;  nid  ydyw  pryfyn  y  llwch  i 
eistedd  mewn  barn  ar  y  Duw  tragywyddol.  Dysgybl  ydyw 
dyn  i  fod  yma,  ac  nid  athraw  ;  nid  gwrthddadleu  yn  erbyn 
dadguddiad  o  herwydd  ei  fod  yn  wahanol  i'r  hyn  y  buasai 
efe  yn  ei  ddysgwyl  neu  yn  ewyllysio  a  ddylai,  ond  yn  hytrach 
ymostwng  gyda  diolchgarwch  a  pharch  o  fìaen  y  Goruchaf 
am  iddo  ef,  yr  hwn  j^dyw  ffynnonell  pob  doethineb  a  pher- 
ffeithrwydd,  weled  bod  yn  dda  i'w  ddysgu  yn  ffordd  crefydd  a 
rhinwedd,  a  dangos  iddo  y  llwybr  ag  sydd  yn  arwain  i 
ddedwyddwch  diderfyn  yn  ngwlad  y  bywyd  yn  oes  oesoedd. 
P 


226 


Y  BEIBL  A*I  DDEHONGLIAD. 


Mae  y  profìon  o'i  Ddwyfoldeb  yn  agored  i'r  ymchwiliad 
manylaf  a  all  cyfeillion  gwirionedd  a  thegwch  ei  ddymuno  ; 
chwilier  a  phrofer  yr  attegion  i'r  eithaf ;  y  mae  yn  iawn  edrych 
pa  un  ai  Duw  ai  dyn  sydd  yn  llefaru  yma ;  ond  ar  ol  cael 
sicrwydd  mai  Duw  sydd  yn  llefaru  yn  y  Beibl,  o  hyny  allan 
dyledswydd  dyn  ydyw  gwrando  gyda  gostyngeiddrwydd  ar  yr 
hyn  a  ddysga,  a  derbyn  y  ddysgeidiaeth  yn  fíyddiog  a  diolch- 
gar,  gan  nad  pa  mor  wrthwynebol  ac  ynfyd  yr  ymddengys  i 
gig  a  gwaed.* 


*  Butler's  Analcgy,  Pait  II.,  Chap.  iîî. 


PENNOD  II. 

Y   CYMHWYSDERAU   GOFYNOL   MEWN  DEIIONGLWE, 


Y  CYNNWYSIAD. 

Gallu  Beirniadol — Adnabyddiaeth  âg  Arferion  Dwyreiniol  a  Nod~ 
weddau  y  Beibl  fel  Cyfansoddiad — Cydymdcimlad  ai  Duedd  Sant- 
aidd — Ffydd  a  Gostyngeiddriuydd —  Ysbryd  Gwcddigar. 

Mae  amryw  bethau  yn  ofynol  i  gydgyfarfod  mewn  dyn  cyn 
y  gall  fod  yn  ddehonglwr  llwyddianus  ;  nodwn  y  prif  bethau. 

I.  Gallu  Beirniadol. 

Mae  yn  ofynol  fod  gan  ddyn  feddwl  craffus,  calon  dyner, 
a  deall  cyflym,  fel  y  gallo  gael  allan  ystyr  yr  ymadroddion 
Dwyfol.  Weithiau  y  mae  i  air  amryw  ystyron,  megys  i'r 
geiriau  gtuaed  a  ffydd  ;  y  mae  gwahanol  olygiadau  yn  cael 
eu  coleddu  ar  yr  un  adnod  neu  adran  o'r  Beibl,  a  llawer 
i'w  ddweyd  dros  y  naill  a'r  llall  o  honynt ;  y  mae  yn  ofynol  i?r 
esboniwr  allu  ffurfìo  barn  ar  y  naill  a'r  llall,  cymmeryd 
golwg  arnynt  o  dan  eu  gwahanol  agweddau,  a  chanfod  pa 
ystyr  neu  olygiad  sydd  yn  ateb  oreu  i'r  lle  a'r  cyssylltiadau. 

Byddai  yn  dra  dymunol  hefyd,  iddo  feddu  gwybodaeth 
o'r  ieithoedd  yn  mha  rai  yr  ysgrifenwyd  y  Beibl.  Gwaredai 
gwybodaeth  feirniadol  o'r  Groeg  a'r  Hebraeg  ef  rhag  llawer 
o  gamgymmeriadau  ag  y  syrthiodd  llawer  esboniwr  iddynt, 
a  rhoddai  hyfrydwch  annhraethol  hefyd  iddo  ef  ei  hun ; 
nerthai  ef  i  ganfod  prydferthwch,  a  theimlo  grym  llawer 
o  ymadroddion  y  Beibl,  ag  nas  gallai  eu  canfod  na'u  teinilo 
os  yn  amddîfad  o'r  wyboclaeth  hon.  Boed  i'n  darllenwyr  ag 
na  allant  ymgynghori  â'r  oraclau  Dwyfol  yn  yr  ieitaoedd 
gwreiddiol,  ymgynghori  â'r  esboniadau  goreu  o  fewn  eu  cyr- 
haedd,  a  myfyrio  yn  fanwl  a  dyfal  ewyllys  Duw  yn  ngwisg 
odidog  y  Beibi  Cymraeg,  a  thrwy  hyny  fe  ddeuant  yn  11  gadarn 
yn  yr  Ysgrythyrau." 


228 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


II.  AD^ABYDDIAETH  AG  ARFEBION  DwYBEINIOL,  A  G¥A- 
HANOL  NODWEDDAU  Y  BEIBL  FEL  CYFANSODDIAD. 

Ysgrifenwyd  y  Beibl  gan  ddynion  perthynol  i  wahanol 
genedloedd,  ac  mewn  gwahanol  oesau.  Ysgrifenwyd  rhai 
rhanau  o  hono  yn  moreu  oes  y  byd  ac  yn  mabandod  cym- 
deithas,  ysgrifenwyd  rhanau  ereill  yn  oes  euraidd  Uênydd- 
ìaeth  Groeg  a  Ehufain ;  ysgrifenwyd  rhai  rhanau  o  hono  yn 
anialwch  Arabia,  ereill  yn  nyífrynoedd  ac  ar  lechweddau 
Car_aan ;  rhai  yn  y  palas  breninol,  ereill  mewn  cadwyn  yn 
y  carchardŷ;  rhai  yn  Babilon  yn  y  Dwyrain,  ereill  yn 
Ehutain  yn  y  Gorllewin ;  rhai  gan  Iuddewon,  ereill  gan 
Eoegwyr ;  rhai  mewn  rhyddiaith  ddiaddurn,  y  lleill  yn  y  fardd- 
oniaeth  fwyaf  coeth  ac  aruchel,  yr  arwyddluniau  mwyaf 
rhyfedd  a  chyffrous,  y  gweddiau  mwyaf  drylliog  a  gafael- 
gar,  a'rmoliant  mwyaf  tanllyd  a  nefol.  Sonia  hefyd  am 
sectau  ag  nad  3Tdynt  yn  bodoli  yn  awr,  a  gesyd  ei  egwydd- 
orion  allan  mewn  iaith  a  dull  ag  sydd  i  raddau  helaeth  yn 
aneglur  ac  anhawdd  i  genedloedd  ereill;  cyfeiria  at  arferion 
ag  sydd  yn  hollol  ddyeithr  i  ni  yn  y  wlad  hon ;  cyhoedda 
fwriadau  gogoneddus  y  Duwdod  yn  nhrefn  yr  iachawdwr- 
iaetii ;  dadguddia  chwyldroadau  y  dyfodiant,  rhyfeddodau  a 
dychrynfeydd  y  farn,  a  sefyllfaoedd  tragywyddol  dynion  yn 
y  byd  a  ddaw. 

Ehaid  i'r  dehonglwr  gan  hyny  ddeall  y  fTordd  i  egluro 
y  gwahanol  bethau  hyn  yn  y  modd  y  golygai  yr  Ysbryd 
Glân  iddynt  gael  eu  deall :  rhaid  iddo  egluro  y  Beibl  yn  ol 
rhediad  ac  ysbryd  y  Beibl,  yn  ol  deddfau  iaith  a  chystrawen  y 
Beibl,  mewn  cydgordiad  â  hanesiaeth  ac  arferion  gwledydd  y 
Beibl,  ac  yn  unol  a'i  ddysgeidiaeth  santaidd  a'i  athrawiaethau 
nefol  a  Dwyfol. 

III.  Cydymdeimlad  a'i  duedd  santatdd. 

Y  mae  dyn  i  brofl  ei  ddylanwad  achubol  ar  ei  enaid  ei  hun  o 
flaen  pob  peth ;  rhaid  i  dclyn  gael  ei  eni  drachefn  cyn  y  gall 
amgyífred  ysbrydolrwydd,  na  mwynhau  bendithion  teyrnas 
Dduw ;  rhaid  i'r  t3Twyllwch  gael  ei  gymmeryd  ymaith  oddiar  ei 
olygon,  cyn  y  gall  ganfod  gogoniant  trefn  gras ;  rhaid  i'r  galon 
gael  ei  thyneru  à  dylanwad  Ysbryd  Duw,  cyn  y  gall  gyd- 
ymdeirnlo  â  thuedd  ac  amcan  ftantaidd  y  Beibl.  Mae  yr  hwn 
sydd  wedi  myned  trwodd  o  farwolaeth  i  fywyd  yu  meddu 


Y  BEIBL  A*I  DDEnONGLIAD. 


229 


cymhwysder  i  ddeall  yr  Ysgrythyrau  ag  nas  gall  y  beirniad 
mwyaf  dysgedig,  os  yn  annychweledig,  ei  feddu.  Mae  rhyw- 
beth  yn  nghalon  y  credadyn  ag  sydd  yn  ateb  i  ddysgeidiaeth 
santaidd  y  Beibl;  mae  efe  yn  gweled  rhediad  y  Beibl,  ac 
yn  teimlo  ei  ddylanwad  ardderchogol  (mnobUng)  yn  y  lleoedd 
a'r  gwersi,  y  rhai  nas  gall  y  dyn  annychweledig  weled  fod 
un  prydferthwch  nac  amcan  yn  perthyn  iddynt.  "  Eithr 
dyn  anianol  nid  yw  yn  derbyn  y  pethau  sydd  o  Ysbryd  L>uw  : 
canys  ffolineb  ydynt  ganddo  ef  ;  acnisgall  eu  gwybod,  oblegyd 
yn  ysbrydol  y  bernir  hwynt."  (1  Cor.  ii.  14.)  "  Yr  amser 
hwnw  yr  atebodd  yr  Iesu,  ac  y  dywedodd,  I  ti  yr  ydwyf 
yn  diolch,  0  Dad,  Arglwydd  nef  a  daear,  am  i  ti  guddio  y 
pethau  hyn  rhag  y  doethion  a'r  rhai  deallus,  a'u  dadguddio 
o  honot  i  rai  bychain."    (Mat.  xi.  2ö.) 

Ac  nid  ydyw  hyn  ond  yr  un  peth  ag  a  ganfyddwn  gydag  efryd- 
iaethcanghenauereill.  Ehaid  cael  chwaethat  gerddoriaeth,  mewn 
trefn  i  ragori  ynddi ;  felly  gyda  cheríluniaeth,  barddoniaeth, 
athroniaeth,  a  phobcanghen  arall;  ondymae  cael  calon  newydd 
yn  hanfodolì  efrydiaeth  a  dehongliad  llwyddiannus  o'r  Beibl. 
Mae  llawer  o  ymadroddion  ynddo  ag  nad  oes  modd  eu  deall  ond 
trwy  eu  proü;  megys  y  rhai  sydd  yn  son  am  ffydd,  hyder 
yn  Nuw,  cariad  at  Dduw,  tangnefedd  trwy  groes  Crist, 
Uawenydd  yn  yr  Ysbryd  Glân,  &c.  Pwy  all  ddweyd  am  y 
pethau  hyn  ond  plentyn  Duw  ?  Pwy  allai  ddweyd  am  barod- 
rwydd  y  Tad  i  dderbyn  yr  afradlon  yn  ol  yn  debyg  i'r  mab 
afradlon  ei  hun?  Pwy  am  barodrwydd  Duw  i  faddeu  i 
gablwyr  ac  erlidwyr  yn  debyg  i  Paul  ?  "  Os  ewyllysia  neb 
wneuthur  ei  ewyllys  ef,  efe  a  gaifî  wybod  am  y  ddysgeidiaeth, 
pa  un  ai  o  Dduw  y  mae  hi,  ai  myfì  o  honof  fy  hun  sydd 
yn  llefaru.',    (Ioan  vii.  17.    Salm  xxv.  11.) 

IV.  FFYDD  A  GOSTYNGEIDDRWYDD. 

Gan  fod  y  Beibl  yn  ymwneyd  â  phethau  uwchlaw  dirnad- 
aeth  dyn,  ac  allan  o  gyrhaedd  ei  ymchwiliad,  rhaid  iddo 
gredu  yn  ei  Ddwyfoldeb,  a  derbyn  ei  addysgiadau,  i  ba  le 
bynag  yr  arweiniant.  Bhaid  i'r  athronydd  ymddiosg  oddiwrth 
ei  duedd  feirniadol,  a  derbyn  teyrnas  Dduw  fel  dyn  bach  ; 
rhaid  iddo  ymostwng  i  ddysgu  yn  ysgol  Dadguddiad,  heb 
groesholi  nac  ymddadleu.  Fe  gaiff  chwilio  i  inewn  i'r  profion 
o  Ddwyfoldeb  y  Beibl;  ond  gyda  golwg  ar  ei  gynnwysiad, 


230 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


rhaid  iddo  ei  dderbyn  fel  y  gwelodd  Duw  yn  dda  ei  roddir 
yn  lle  ceisio  dangos  i'r  Goruchaf  pa  fodd  y  dylasai  efe  ddysgu 
dyn. 

Mae  yn  naturiol  dysgwyl  y  buasai  Dadguddiad  oddiwrth 
Dduw  yn  cynnwys  gwirioneddau  ag  nad  yw  natur  yn  eu 
dysgu,  a  gwirioneddau  hefyd  uwchlaw  dirnadaeth  dyn  i 
allu  eu  hamgyfîred  yn  drwyadl  yn  eu  holl  gyssylltiadau ; 
a  dyledswydd  dyn  ydyw  cydnabod  hyn  yn  ostyngedig  a  diolch- 
gar,  ac  ymhyfrydu  yn  ngoleuni  hyfryd  y  Beibl. 

Wrth  fyfyrio  a  dehongli  yr  Ysgrythyrau,  y  prif  bwne 
y  dylid  ymgyrhaedd  ato  yw  cael  allan  y  gwirìonedd ;  dylai 
dyn  garu  y  gwirionedd  o  herwydd  ei  werth  a'i  ogoniant 
Dwyfol  ei  hun,  ac  ymdrechu  cael  gafael  arno  ef  yn  unig 
yn  ei  ymchwiliadau.  Os  â  dyn  i  chwilio  y  Beibl  i'r  dyben 
i  gadarnhau  ei  ddaliadau  ei  hun,  ac  nid  er  cael  allan  y 
gwirionedd,  y  mae  yn  dilyn  llwybr  hollol  annheilwng  o 
urddas  y  Beibl ;  ac  nid  rhai  o'r  fath  yna  sydd  yn  cael 
bendith  gan  Dduw.  Ehaid  cael  ysbryd  hunanymwadol  a 
gostyngedig,  a  pherfîaith  ddiragfarn,  wrth  chwilio  y  Beibl, 
mewn  trefn  i  gael  gafael  ar  y  gwirionedd,  a  bod  yn  ddehonglwr 
Uwyddiannus. 

Y.  YSBRYD  GWEDDIGÀR   AM  DüWYFOL  ARWEINTAD. 

Mae  eisieu  gwneyd  defnydd  priodol  o  bob  moddion  cyf- 
addas;  eisieu  ymgydnabyddu  â  llênyddiaeth  Feiblaidd,  efrydu  y 
Beibl  fel  cyfansoddiad,  a  phob  gwybodaeth  arall  fuddiol  i 
daflu  goleuni  arno;  ond  er  y  pethau  hyn  oll,  dylai  yr 
efrydydd  deimlo  ei  angen  hefyd  am  oleuni  a  chyfarwyddyd 
Ysbryd  y  Duw  byw.  Gall  ei  Ysbryd  ef  agor  ein  deall,  a 
goleuo  ein  meddwl,  fel  y  canfyddom  ogoniant  a  phwysigrwydd 
cynnwysiad  y  Beibl.  Mae'n  wir  nad  ydym  i  ddysgwyl  yr  un 
dadguddiad  newydd  ychwanegol  i'r  hyn  a  geir  yn  y  Beibl ;  ond 
yr  ydym  i  ddysgwyl  ei  oleuni  a'i  gyfarwyddyd  ef  i  ganfod 
gogoniant  y  Beibl,  a  godidogrwydd  yr  hyn  a  gynnwysa.  Gall 
efe  dynu  ymaith  y  gorchudd  oddiar  em  llygaid  a'n  calon ; 
gall  egluro  gwirioneddau  yr  efengyl  i  ni  mewn  agweddau 
newyddion  a  gogoniant  uwch  nag  a  welsom  o'r  blaen ;  gall 
ddangos  i  ni  gyfoeth  dihysbydd  ymadroddion  y  Beibl,  a 
thrwyddynt  ardderchogrwydd  gogoneddus  y  cymmeriad  Dwyf- 
ol,  aefi  ein  llonwi  âllawenydd  annhraethadwy,  a  rhoddi  blaen- 


Y  BEIBL  A  I  DDEITONGLIAD. 


231 


brawf  i  ni  o  ddedwyddwch  pur  a  digymmysg  y  nefoedd.  (Iago 
i.  5.    1  Ioan  ii.  20,  27.) 

Yr  ydym  wedi  nodi  y  prif  bethau  ag  sydd  yn  ofynol  yri 
yr  efrydydd  a'r  dehonglwr  llwyddiannus ;  ymdreched  y  dar- 
llenydd  ddyfod  yn  feddiannol  arnynt :  os  nad  yw  ei  alluoedd 
a'i  amgylchiadau  yn  ei  alluogi  i  ddyfod  i  fyny  á'r  cyfan, 
gwnaed  ei  oreu ;  llyfr  i  bawb  ydy w  y  Beibl ,  a  dylai  pawb 
ei  efrydu  mor  ofalus  ag  y  byddo  yn  ddichonadwy,  er  dyfod  yn 
ddoeth  i  iachawdwriaeth,  a  bod  yn  ddefnyddiol  gydag  achos  yr 
Arglwydd  Iesu. 


PENNOD  III. 


DAEAEYDDIAETH,   ARFEMON,   GWYLIAU,  DEFODAU,  A 
SECTAU   Y  BEIBL. 

Y  CYNNWYSIAD. 

I.  Daearyddiaeth  y  Beibl. — Canaan — ei  Maintioli,  Safle  Ddaear- 
yddol,  Cynnyrchion,  Hinsawdd,  &c.    II.  Aeferion  Dwyreinwyr. 

— Amaethyddiaeth,  Bugeiliaeth,  Cyfarchiadau,  Claddu  y  Marw  a 
Chlaclclfeydd,  Dodrefn,  Gwisgocdd  ac  Addurniadau,  Lletygarwch, 
Prioclas,  Tai,  Teithio,  Ymborthi,  éc.  III.  Gwyliau  a  Defodau 
y  Grefydd  Iuddewig,  a  Sectau  y  Beibl. — Amser  ai  raniadau, 
Gwyliau,  Aberthau,  Arian,  Pwysau  a  Mesurau — Hanesyr  Iuddewon 
o  Malachi  hyd  Enedigaeth  Crist — Y  Phariseaid — Y  Saduceaid — 
Yr  Herodianiaid —  Y  Galileaid —  Yr  Esseniaid —  Yr  Ysgrifenyddion, 
y  Cyfreithiüyr,  aW  Proselytiaid —  Y  Samariaid —  Y  Libertiniaid —  Y 
Stoiciaid —  Yr  Epicureaid —  Y  Gnosticiaid/ —  Y  Cabbaliaid —  Y  Nicola- 
iaid. 

Mae  adnabyddiaeth  â  sefyllfa  ddaearyddol  Canaan,  ei 
hinsawdd,  ei  ffrwythau,  a'i  thymhorau,  yn  nghydag  arferion 
cymdeithasol  a  golygiadau  crefyddol  Iuddewon  a  Chenedloedd 
yn  ofynol,  er  deall  llawer  o  ymadroddion  a  chyfeiriadau  a 
geir  yn  y  Beibl.  Yn  y  bennod  hon,  nyni  a  wnawn  rai 
nodiadau  ar  y  pethau  hyn,  er  taflu  goleuni  ar  y  gyfrol  sant- 
aidd. 

I.  Daearyddiaeth  y  Beibl. 

Wedi  y  diluw,  yr  ydym  yn  cael  Noah  a'i  hiliogaeth  yn 
poblogi  y  gwastad-diroedd  a  orweddant  wrth  odreu  mynyddau 
Armenia,  rhwng  yr  afonydd  Tigris  a'r  Euphrates.  Ar  ol  eu 
cais  i  rwystro  cyflawniad  bwriadau  yr  Arglwydd  trwy  adeiladu 
Tvvr  Babel,  cawsant  eu  gwasgaru  i  wahanol  barthau  y  byd ; 
darfu  i  hiliogaeth  Sem  gyfaneddu  y  wlad  a  gorynys  mawr 
Arabia  o'r  Môr  Du  i'r  Môr  Indiaidd ;  hiliogaeth  Cham  a 
breswyliasant  Affrica ;  a  hiliogaeth  J apheth  ranau  arfordirol 
Môr  y  Canoldir  yn  Asia  Leiaf  ac  Ewrop,  o  ba  leoedd  yr 
ymdaenasant  dros  holl  gyfandir  Ewrop  a  rhan  helaeth  o  Asia. 

Ond  Canaan  ydyw  prif  ganolbwynt  cyfeiriadau  daearyddol  y 
Beibl;  dyma  y  wlad  a  ddewisodd  Duw  i  addysgu  dyn  yn 
ei  ewyllys ;  hon  oedd  cartref  ei  bobl,  mangre  ei  wasanaeth 


Y  BEIBL  A  I  DDEDONGLIAD. 


233 


neillduol,  maes  llafur  ei  brophwydi,  ac  esgynlawr  cyflawniad 
gweithredoedd  inawreddog  a  Dwyíbl  y  Duw-ddyn.  Cyfyngwn 
ein  nodiadau  daearyddol  gan  hyny,  gan  mwyaf,  i  wJad  yr 
addewid. 

§  1.  Canaan,  ei  maintioli,  cCi  safle  ddaearyddol» 

Nid  ydyw  Canaan,  o  ran  ëangder  ei  therfynau,  ond  gwlad 
fechan;  tua  158  o  filltiroedd  o  hyd,  a  rhyw  80  neu  90  milltir  o 
led  yn  y  Deheu,  ac  yn  culhau  i  tuag  uguin  milltir  o  led 
yn  y  Gogledd.*  Yr  oedd  ei  theJÿnau  yn  gwahaniaethu  ar 
wahanol  adegau ;  ond  gellir  dweyd  mewn  modd  cyffredinol 
ei  bod  yn  cael  ei  hamgylchu  gan  fynyddau  Libanus  i'r  Gogledd, 
Môr  y  Canoldir  i'r  Gorllewin,  Arabia  i'r  Dwyrain,  ac  Anialwch 
Sin  i'r  Dcheu.  Mae  y  wlad  ar  y  cyfan  yn  fynyddig.  Mae 
gwastadedd  mawr  tua  50  milltir  o  hyd  ac  20  o  led,  a  elwir 
gwastadedd  Esdraelon,  neu  ddyífryn  Megidon  (Zech.  xii.  10), 
yn  gorwedd  rhwng  yr  Iorddonen  a  Mòr  y  Canoldir,  ychydig  i'r 
Deheu  o  'Fòi  Tiberias.  Ceir  gwastad-diroedd  ífrwythlawn 
hefyd  yn  gorwedd  ar  lanau  Môr  y  Canoldir.  Sonir  hefyd 
am  wastadedd  yr  Iorddonen.  (Gen.  xiii.  11.)  Ond  ar  y  cyfan 
mynyddig  ydyw  y  wlad,  ond  yr  oedd  gynt  er  hyny  yn  dra 
ffrwythlawn. 

Yn  amser  Solomon,  yr  oedd  teyrnas  Israel  yn  cyrhaedd  o 
fynydd  Libanus  i'r  Môr  Coch,  ac  o  Fôr  y  Canoldir  i'r 
Euphrates  (1  Bren.  iv.  21,  ix.  2ö),  ac  yn  cynnwys  poblogaeth  o 
tua  phum'  miliwn.f 

Yr  oedd  rhoddiad  Canaan  i  Israel  yn  ammodol ;  os  nad 
ymwrolent,  a'i  chymmeryd  oddiar  y  Canaaneaid,  yr  oeddynt  yn 
colli  eu  hawl  iddi  ;  berid  hwynt  gan  Josua  oblegyd  eu 
llwfrdra  (Jos.  xviii.  3) ;  ac  o  herwydd  gwendid  eu  ffydd, 
ni  feddiannasant  erioed  yr  holl  wlad,  fel  yr  oedd  Duw  wedi 
bwriadu  iddynt.  Gadawsant  Jerusalem  hyd  amser  Dafydd 
heb  ei  chymmeryd,  a  Philistia,  Phoenicia,  neu  Tyrus  a  Sidon, 
heb  erioed  eu  meddiannu.    (Deut.  xi.  22 — 24.    Jos.  xiii.) 

Ehanwyd  y  wlad  rhwng  y  llwythau  gan  Moses  a  Josua. 
Yr  oedd  etifeddiaeth  rhai  o'r  llwythau  i'r  Dwyrain  o'r  Ior- 
ddonen,  sef  eiddo  hanner  llwyth  Manasseh,  yn  y  Gogledd ; 
llwyth  Eeuben,  yn  y  Deheu ;  a  llwyth  Gad  yn  y  canol  rhwng 

*  Dr.  Robinson's  Pìiysical  Geography  of  the  Holy  Land,  p.  16. 
t  Dr.  Angus's  Christ  our  Life,  p.  28  :  New  Biblical  Atlas  (R.  T.  SJ  pp.  30  35. 


234 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


y  ddau.  Yr  oedd  etifeddiaetli  y  llwythau  ereill  yn  Nghanaan, 
rhwng  yr  Iorddonen  a  Môr  y  Canoldir ;  sef  eiddo  Aser, 
Naphtali,  a  Zabulon,  yn  y  Gogledd ;  Judah  a  Simeon,  yn 
y  Deheu ;  a  hanner  llwyth  Manasseh,  Issachar,  Ephraim, 
Dan,  a  Benjamin,  yn  nghanolbarth  y  wlad. 

Ni  threfnwyd  etifeddiaeth  dirol  i  lwyth  Lefì,  megys  ag 
i'r  llwythau  ereill ;  ond  yr  oedd  pob  llwyth,  yn  ol  ei  faintioli, 
yn  rhoddi  i'r  Lefiaid  rai  o'i  ddinasoedd,  yn  nghyda  thir  gerllaw 
y  dinasoedd  i  anifeiliaid  y  Lefìaid  gael  pori  ynddynt.  Yr  oedd 
y  dinasoedd  a  roddwyd  i'r  Lefiaid  oll  yn  wyth  dinas  a  deugain, 
chwech  o  ba  rai  oeddynt  yn  ddinasoedd  noddfa.  (Num.  xxxv. 
2 — 7.  Jos.  xiv.  3,  4.)  Enwau  y  dinasoedd  noddfa  oeddynt 
Bezer  yn  llwyth  Eeuben,  Ramoth  Gilead  yn  llwyth  Gad,  Golan 
yn  hanner  llwyth  Manasseh, — y  tair  hyn  i'r  Dwyrain  o'r 
Iorddonen;  a  Cedes  yn  llwyth  Naphtali,  Sichem  yn  mynydd 
Ephraim,  a  Hebron  yn  Judah.  (Jos.  xxi.  7—9.)  Byddai  y 
llofrudd  yn  rhwym  o  fod  o  fewn  rhyw  ddeugain  neu  hanner 
can'  milltir  i'r  naill  neu'r  llall  o  honynt,  yn  mha  le  bynag 
y  byddai.  Yr  oedd  yn  drefniant  grasol  o  eiddo  Duw,  mae'n 
ddiau,  i  neillduo  dinasoedd  y  Lefìaid  i  fod  yn  ddinasoedd 
noddfa,  er  mwyn  addysgu  y  fîoaduriaid  yn  ewyllys  yr  Arg- 
^wydd.    Gwel  y  deddfau  perthynol  iddynt  yn  Num.  xxxv. 

Yn  nyddiau  Behoboam,  fe  ranwyd  y  wlad  yn  ddwy  deyrnas ; 
pan  wnaeth  yr  Arglwydd  Iesu  ei  ymddangosiad,  yr  oedd 
wedi  cael  ei  ddosbarthu  i  bedair  o  detrarchaethau  neu  dywys- 
ogaethau,  sef  Judea,  Samaria,  Galilea,  a  Pherea.  Yr  oedd  rhan 
o  Idumea,  i'r  Deheu  i  Ganaan,  yn  perthyn  i  Judea  yn  amser 
genedigaeth  Crist.  (Marciii.  8:  Rittós  Cycl.  Art. — "Idumea.") 

Yr  oedd  Canaan,  yn  amser  sefydliad  Israel  ynddi,  ac  am  fìl  o 
flynyddoedd  ar  ol  hyny,  yn  sefyll  yn  nghanolbarth  y  byd 
adnabyddus,  ac  mewn  man  manteisiol  i  wasgaru  pelydrau 
y  goleuni  Dwyfol  ag  oedd  ynddi  i  blith  cenedloedd  gwareidd- 
iedig  y  byd.  Dywed  Duw  ei  fod  wedi  gosod  Jerusalem  "  yn 
nghanol  y  Cenedloedd,  a'r  tiroedd  o'i  hamgylch."  (Ezec.  v. 
5.)  Yr  oedd  yn  gorwedd  tua  hanner  j  ffordd  rhwng  ymerodr- 
aethau  ëangaf  a  chryfaf  yr  hen  amseroedd, — rhwng  yr  Aifffc 
ac  Ethiopia,  ar  un  llaw,  a  Babilon,  Assyria,  Persia,  ac  India, 
ar  y  llaw  arall.  Yr  oedd  llongau  o  Groeg,  Itali,  Yspaen,  yr 
Aifft,  ac  ynysoedd  y  môr,  yn  mynychu  ei  phorthladdoedd  ; 
i'r  De-Orllewin  yr  oedd  yr  Aifft  yn  ymylu  arni,  ac  yn  gyfrwng 
trosglwyddiad  ei  goleuni  i  Affrica  dywyll ;  i'r  De-ddwyrain, 


Y  BEIBL  A'l  DDEITONGLIAD. 


235 


yr  oedd  Arabia  a'i  miliynau  trigolion  ;  i'r  Dwyrain  iddi  yr 
oedd  ymerodraethau  Babilonia,  Assyria,  a  Phersia ;  i'r  Gog- 
ledd  iddi,  yr  oedd,  ar  un  llaw,  Damascus,  yr  hon  a  alwai  un  o 
ymerawdwyr  Rhufain,  Llyyad  y  Dwyradn,  cynniweirfa  y  teith- 
luoedd  (caravam)  o'r  Aiffta  gwledydd  ereill  i  bellafoedd  Asia, — 
ac  ar  y  Uaw  arall,  Asia  Leiaf  a'i  gwahanol  lw}  thau.  Nid 
oedd  gwlad  dan  y  nef  mor  fanteisiol  a  Chanaan  i  lefeinio 
Ewrop,  Asia,  ac  Aífrica,  Gogledd,  De,  Dwyrain,  a  Gorllewin,  â 
gwirionedd  Dwyfol  y  Beibl ;  yr  oedd  i'r  byd  meddyliol  fel 
haul  yn  nghanol  y  fîuríafen,  yn  gwasgar  ei  phelydrau  o 
amgylch,  ac  yn  cywiro  barn  gwahanol  wledydd  am  y  cread  a'r 
Creawdwr.  Nid  oedd  fflachiadau  dysgleiriaf  dysgeidiaeth 
Pythagoras  a  Phlato  ond  adlewyrchiad  o  belydrau  haul  y  dad- 
guddiad  Dwyfol  yn  Nghanaan.  Trwy  wasgariad  ei  phreswyl- 
wyr  yn  yr  AiíTt,  Babilon,  Persia,  Asia  Leiaf,  Groeg,  ac  Itali, 
yr  oedd  y  Cenedloedd  yn  dyfod  i  wybod,  i  raddau  helaethach 
nag  a  dybir  yn  fynych,  am  y  ddysgeidiaeth  o'r  nef,  a'r  Gwar- 
edwr  Dwyfol  ag  oedd  ar  ddyfod  i'r  byd :  gwel  Deut.  iv.  6. 
Salm  ix.  11,  lix.  13,  lxvii.  1,  2,  7,  lxviii.  29,  31.    Mat.  ii.  1. 

Mae  ysgrifenwyr  y  Beibl  yn  son  am  wledydd  a  lleoedd  ereill 
yn  ol  eu  cyssylltiad  daearyddol  â  Chanaan  :  Canaan  yw  y 
canolbwynt,  ac  ystyrir  Ueoedd  ereill  yn  y  Deheu,  y  Gorllewin, 
y  Gogledd,  neu  y  Dwyrain,  os  byddant  felly  o  Ganaan. 
Gelwir  Môr  y  Canoldir  y  môr  eithaf  neu  for  y  Gorllewin 
(Deut.  xi.  24.  Joel  ii.  20);  a'r  Môr  Marw,  mor  y  Dwyrain 
(Joel  ii.  20),  am  mai  felly  yr  oedd  eu  cyssylltiad  daearyddol  â 
Chanaan.  Dywed  Matthew  (ii.  1),  fod  doethion  wedi  dyfod 
o'r  Dwyrain  i  Jerusalem  ar  adeg  genedigaeth  Crist,  sef  o'r 
Dwyrain  i  Ganaan,  o  Arabia,  neu  Persia,  neu  rai  o'r  gwled- 
ydd  a  orweddant  i'r  dwyrain  o  Palestina.  Yr  oedd  Job  yn 
un  o  feibion  y  Dwyrain,  am  fod  Uz  i'r  Dwyrain  o  Ganaan.  (Job 
i.  1,  3.) 

Sonir  am  derfynau  Israel  fel  terfynau  y  ddaear :  "Ac 
efe  a  lywodraetha  o  fôr  hyd  fôr,  ac  o'r  afon  hyd  derfynau  y 
ddaear  "*  (Salm  lxxii.  8),  hyny  yw,  o  Fôr  y  Canoldir  hyd 
y  Môr  Coch,  ac  o'r  Euphrates  hyd  lanau  Môr  y  Canoldir. 
Yr  oedd  llywodraeth  Solomon  yn  cy^rhaedd  dros  y  dir- 
iogaeth  uchod,  ond  bycld  y  geiriau  yn  cael  eu  gwireddu  yn 
llythyrenol,  heb  yr  un  cyfyngiad,  yn  nheyrnasiad  Gwaredwr  y 
byd,  o'r  hwn  yr  oedd  Solomon  yn  gysgod. 

Gelwir  brenines  Seba  yn  frenines  y  Deheu  (1  Bren,  x.  1. 


236 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Mat.  xii.  42),  am  fod  Seba  yn  Arabia  Ffelix,  i'r  Deheu  o 
Ganaan. 

§  2.  Cynnyrchion,  hinsawdd,  a  thymhorau  Canaan. 

Bellach,  gwnawn  nodiadau  mwy  neillduol  ar  arwynebedd, 
cynnyrchion,  hinsawdd,  a  thymhorau  Canaan,  mor  bell  ag  y 
mae  hyn  yn  anghenrheidiol  er  galluogi  y  darllenydd  i  ddeall  a 
dehongli  y  Beibl. 

(1.)  Ystyr  y  gair  "  Anialwch  99  yn  y  Beibl. 

Y  mecldylddrych  a  gyssylltir  yn  gyffredin  â'r  gair  hwn  yw 
lle  diffrwyth,  llychlyd,  llwm,  heb  ymborth  i  ddyn  nac  anifail 
ynddo,  a  thrigfa  bwystfìlod  rheibus  ac  ymlusgiaid  gwenwynig. 
Golyga  y  gair  hyn  weithiau  yn  y  Beibl ;  yr  oedd  rhanau  o'r 
anialwch  yn  yr  hwn  y  treuliodd  Israel  ddeugain  mlynedd  yn 
44  anialwch  mawr  ac  ofnadwy,  lle  yr  ydoedd  seirph  tanllyd  ac 
ysgorpionau  "  (Deut.  vüi.  15).  Lle  anial  a  gwyllt  hefyd-oedd 
y  man  lle  y  temtiwyd  yr  Arglwydd  Iesu,  oblegyd  dywedir  ei 
fod  gyda'r  gwylltfilod.  (Marc  i.  13.)  Ond  nid  yw  y  geiriau 
"  anialwch  "  a  "  diffaethwch  "  yn  wastadol  yn  golygu  hyn; 
golygant  y  rhan  fynychaf  dir  porfa  yn  wrthgyferbyniol  i  dir 
tuedi  ei  lafurio,  neu  wlad  deneu  o  breswylwyr  yn  wrthgyferbyn- 
iol  i  leoedd  mwy  poblog.  Sonir  am  "  borfeydd  yr  anialwch" 
(Salm  lxv.  12.  Jer.  ix.  9,  xiii.  10.  Joel  i.  19,  ii.  22) ;  arferai 
dynion  fugeilio  eu  defaid  "  yn  yr  anialwch  "  (Luc  xv.  4) ;  pan 
ranwyd  Canaan  rhwng  meibîon  Israel,  yr  oedd  chwech  o 
ddinasoedd  yn  y  lle  a  elwid  "  yr  anialwch."  (Jos.  xv.  61, 
62.)  Mewn  gwlad  fel  hyn  y  pregethai  ac  y  bedyddiai  Ioan 
Fedyddiwr,  lle  y  cyrchai  tyrfaoedd  lliosog  i'w  wrando.  (Marc 
i.  3,  4.) 

Gwna  cofìo  yr  ystyriaethau  hyn  symmud  ymaith  yr  an- 
hawsdra  a  deimlai  yr  esgob  Colenso  gyda  golwg  ar  gynnaliaeth 
diadelloedd  meibion  Israel  yn  yr  anialwch.  Yr  oedd  ynddo 
rai  lleoedd  digon  ffrwythlon  i  gynnal  eu  hanifeiliaid,  fel  y 
profa  y  tyrfaoedd  Arabiaid  ag  sydd  i'w  canfod  ynddo  y  dyddiau 
hyn  gyda'u  camelod  a'u  diadelloedd  ;  gwyddai  Moses  am  y 
lleoedd  hyn  ar  ol  bod  am  ddeugain  mlynedd  yn  bugeilio  ynddo. 
(Exod.  iii.  1.) 

Awgrymir  hefyd  fod  Duw  wedi  gofalu  am  angen  anifeiliaid 
Israel  trwy  wlawio  ar  yr  anialwch,  fel  y  cynnyrchai  borfa 
iddynt,  yn  ogystal  ag  am  ddyn  trwy  wlawio  manna  iddo  ef. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLTAD. 


237 


"Pan  aethost,  0  Dduw,  o  ílaon  dy  bobl,  pan  gerddaist  trwy 
yr  anialwch ;  Selah  :  y  ddaear  a  grynodd,  a'r  nefoedd  a 
ddiferasant  o  flaen  Duw  :  Sinai  yntau  a  grynodd  0  flaen 
Duw,  sef  Duw  Israel.  Dyhidlaist  wlaw  graslawn,  O  Dduw, 
ar  dy  etifoddiaeth  :  ti  a'i  gwrteithiaist  wedi  ei  blino."  (Salm 
lxviìi.  7—9.) 

(2,)  Coedydd  a  ffrwythau, 

Y  cedrwydd  yw  y  coed  mwyaf  mawreddog  a  gwerthfawr  y 
cyfeirir  atynt  yn  y  Beibl.  Yr  oedd  mynydd  Libanus,  yn 
Syria,  yn  enwog  o  herwydd  ei  gedrwydd.  Tyfa  y  gedrwydden 
i'r  uchder  o  70  neu  80  troedfedd ;  ac  y  mae  am^ylchedd  ei 
boncyfî  weithiau  yn  30  neu  40  troedfedd.  Lleda  ei  chang- 
henau  i  bellder  mawr  oddi  wrthi,  ac  y  mae  ei  dail  bob  amser 
yn  wyrddion.  Y  mae  y  gedrwydden  yn  bren  caled,  ac  nid  yw 
trychfilod  yn  ei  fwyta  na'i  niweidio  ;  a  dywed  haneswyr  ei  fod 
yn  parhau  am  dros  ddwy  fil  o  flynyddoedd.  Mae  gan  y 
cedrwydd  arogl  neillduol  o  hjrfryd.  Tardda  sudd  balmaidd 
allan  o  hoiwnt;  ac  o  herwydd  hyn  mae  arogl  peraidd  adfywiol 
yn  y  goedwig  lle  y  tyfant,  fel  y  mae  yn  bleser  rhodio  ynddi. 
Dyma  "  arogl  Libanus,"  mae  yn  debygol,  y  sonir  am  dano  yn 
Caniadau  iv.  1 1  ;  a  Hosea  xiv.  6. 


MYNYDD  LLBANUS  a'b,  CEDRWYDD. 


238 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Gwneir  cyfeiriadau  mynych  at  y  gedrwydden  yn  y  Beibl,  a 
gwneir  defnydd  o  honi  er  egluro  gwahanol  bethau.  (Salm  xcii. 
12.    Ezec.  xxxi.  3—5.    Esai.  ii.  13,  xli.  19.) 

Ceir  desgrifiad  mawreddog  o  ystorm  o  fellt  a  tharanau  yn 
nghoedwig  Libanus,  ac  yna  yn  ymrolio  oddi  yno  tua'r  gwas- 
tadedd  i'r  Deheu,  yn  nghyda'i  dylanwad  ar  y  cedrwydd,  yr 
anialwch,  ac  anifeiliaid  y  maes,  yn  Salm  xxix.  3 — 9. 

3.  Llef  Jehofah  (y  daran)  sydd  ar  y  dyfroedd  : 
Duw  y  gogoniant  a  darana  : 

Jehofah  sydd  uwchlaw  dyfroedd  mawrion. 

4.  Llef  Jehofah  sydd  mewn  grym  ; 
Llef  Jehofali  sydd  mewn  mawrhydi. 

5.  Llef  Jehofah  sydd  yn  dryllio  y  cedrwydd, 

Iè',  dryllia  Jehof ah  gedrwydd  Libanus  yn  ysgyiion ! 

6.  Gwna  iddynt  hefyd  lammu  fel  llo, 

Libanns  a  Sirion*  fel  bualod  ieuainc  fyoung  buffaloesj. 

7.  Llef  Jehofah  a  wasgara  y  fflamau  tân. 

8.  Llef  Jehofah  a  ysgydwa  yr  anialwch ; 
Ysgydwa  Jehofah  anialwch  Cadesh. 

9.  Llef  Jehofah  a  wna  i'r  ewigod  (mewn  braw)  erthylu, 
Ac  a  ddirisgla  y  coedwigoedd : 

Ac  yn  ei  deml  dywed  pob  un,  "  Gogoniant !  " 

Sonir  yn  yr  efengylau  droiau  am  y  ffigysbren.  Yr  oedd  y 
ffigysbren  gynt  yn  dra  chyffredin  yn  Judea,  ac  y  mae  i'w 
ganfod  yno  yn  awr.  Dyrchafa  ei  gaDghenau  yn  uchel,  a  lleda 
hwynt  o  amgylch,  ac  y  mae  ei  ddail  yn  dra  mawrion;  mae 
dail  un  math  o  ffigysbren  yn  bedair  neu  bump  troedfedd  o 
hyd,  a  thair  troedfedd  o  led,  a  defnyddir  hwy  yn  y  Dwyrain  i 
sypio  i  fyny  feichiau,  ac  fel  bwrddlieiniau,  matiau,  &c. 
Dywedir  fod  ein  rhieni  wedi  gwnîo  dail  y  ffigysbren  yn  nghyd, 
er  cuddio  eu  noethni.  (Gen.  iii.  7.)  Mae  yn  arferiad  yn  y 
Dwyrain  yn  awr  i  wnio  neu  binio  dail  y  ffi<_rysbren,  er  gwneyd 
basgedi,  gwlawleni,  &c.  0  herwydd  ei  ddail  ëang,  yr  oedd  y 
ffigysbren  yn  bren  tra  chysgodol  rhag  gwres  tanbaid  yr  haul  a 
gwlith  y  nos  ;  a  sonir  am  "  eistedd  o  dan  y  winwydden,  a  than 
y  ffigysbren,"  fel  arwyddlun  o  heddwch  a  liwyddiant.  (1  Bren. 
iv.  25.    Michah  iy.  4.    Zech.  iii.  ]0.    Ioan  i.  48.) 

*  Wrth  Sirion  y  golygir  mynydd  Hermon,  neu  y  rhan  Dde-Ddwyreiniol  o'r 
gadwyn  fynyddig  a  olwir  Anti-Libanus.  Gelwir  ef  hefyd  Senir  (Deut.  iii.  9),  a 
Sion.   (neut.  iv.  48.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEüONGLIAD. 


239 


Dywed  Josephus  fod  y  ffigysbren  yn  nghymmydogaeth  Llyn 
Gennesaret  yn  dwyn  ffrwyth  am  ddeng  mis  o'r  flwyddyn,  Ond 
ar  wahanol  adegau.  Gelwir  ffigys  y  gwahanol  dymhorau  hyn 
fel  y  canlyn  : — 

1.  Ffigys  cynnar.  Addfeda  y  rhai  hyn  tua  diwedd  Mehefin, 
ac  y  maent  yn  dra  pheraidd  eu  blas.  (Jer.  xxiv.  2.  IIos.  ix. 
10.)  Syrth  y  ffigys  cynnar  oddiar  y  pren  yn  ddioed,  pan 
ysgydwir  ef.    (Nah.  iii.  12.) 

2.  Ffigys  haf.  Ymddengys  y  rhai  hyn  yn  Mehefin,  ac  add- 
fedant  yn  Awst. 

3.  Ffigys  gauaf.  Ymddengys  y  rhai  hyn  yn  Awst,  ac  add- 
fedant  yn  Tachwedd,  ac  arosant  ar  y  pren  hyd  y  nod  ar  ol  iddo 
golli  ei  ddail ;  ac  os  na  fydd  y  gauaf  yn  oer  iawn,  erys  rhai  o 
honynt  arno  hyd  y  gwanwyn.  Bwyteir  y  gwahanol  fathau  hyn 
o  ffigys  fel  yr  addfedant ;  a  sychir  hwynt  hefyd  er  eu  cadw,  fel 
yr  awgrymir  yn  ngwaith  Abigail  yn  dwyn  dau  gant  o  deisenau 
o  ffigys  i  Dafydd.    (1  Sam.  xxv.  18.) 

Yr  oedd  ffigy3  hefyd  yn  feddiannol  ar  rinwedd  meddygol, 
canys  cawn  Esaiah  yn  gorchymyn  dodi  meddalai  ( poultice )  o 
honynt  ar  gornwyd  Hezeciah.  (2  Bren.  xx.  7.)  Yr  oedd 
ffrwythiad  y  ffigysbren  yn  arddangos  dynesiad  buan  yr  haf 
(Can.  ii.  13.  Mat.  xxiv.  32.  Luc  xxi.  20);  ac  o  herwydd 
defnyddioldeb  y  pren,  ystyrir  methiant  ei  ffrwyth  yn  galedí 
dirfawr.    (Jer.  v.  17,  viii.  13.   Joel  i.  7.  12.   Hab.  iii.  17,  18.) 

Mae  un  nodwedd  neillduol  yn  perthyn  i'r  ffigysbren  ag  sydd 
yn  egluro  Marc  xi.  13: — "Ac  wedi  iddo  ganfod  o  hirbell 
ffigysbren  âg  arno  ddail,  efe  a  aeth  i  edrych  a,  gaffai  ddim  amo. 
A  phan  ddaeth  ato,  ni  chafodd  efe  ddim  ond  y  daii :  canys 
nid  oedd  amser  ffigys."  Ymddengys  fod  y  <>eiriau  yn  fyr- 
ieithog,  ac  mai  yr  ystyr  yw  a  ganlyn: — "  A  phan  ddaeth  ato, 
ni  chafodd  efe  ddim  ond  y  dail :  (yr  hyn  oedd  yn  hynod),  canys 
nid  oedd  amser  (casglu)  ffigys  (wedi  cymmeryd  lle)."  Cym- 
harer  Mat.  xxi.  34,  lle  y  ceir  "  amser  ffrwythau  "  am  amser 
casglu  ffrwythau.  Ymddengys  fod  y  ffigysbren  hwn  wedi  tynu 
sylw  yr  Iesu,  gan  ei  fod  wedi  deilio  yn  gynarach  nag  arferol  ar 
y  flwyddyn ;  oblegyd  mis  Nisan  (Mawrth  neu  Ebrill)  oedd  yr 
adeg  hon.  Mae  ffrwyth  y  ffigysbren  yn  ymddangos  o  flaen  y 
blodau,  ac  yn  gyffredin  cyn  tonad  y  dail  allan ;  o  ganlyniad, 


240 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


yr  oedd  yn  naturiol  i'r  Iesu  ddysgwyl  ffrwyth  ar  ffigysbren 
deiliog,  yn  neillduol  gan  nad  oedd  adeg  casglu  ffigys  wedi 
dyfod.  Yr  oedd  y  ffigysbren  hwn,  gan  hyny,  heb  ffigys,  am  yr 
unig  reswm  ei  fod  yn  ddiffrwyth.  Tarawyd  ef  â  barn,  fel  y 
gwywodd,  yn  rhybudd  i'r  disgyblion  nad  ydyw  ymddangosiad 
allanol  o  ddwyn  ffrwyth  iDduw  yn  ddigon,  oddi  eithr  fod 
hyny  yn  wirioneddol ;  ac  yn  arwyddlun  hefyd  o'r  farn  ag  oedd 
i  oddiweddyd  yr  Iuddewon  o  herwydd  eu  diffrwythder  i  Dduw, 
er  eu  holl  rodres  a'u  trwst  allanol. 

Ymborthai  y  mab  afradlon  ar  ffrwyth  y  garohwydden  ( the 
carobtree ).  Mae  y  pren  hwn  yn  dra  chyffredin  yn  Syria, 
Palestina,  a  Deheubarth  Ewrop,  a  thyfa  weithiau  i  faintioli 
rnawr  iawn.  Ymddengys  o  bell  yn  debyg  i  bren  afalau, 
ond  y  mae  ei  ganghenau  yn  fwy  tewfrig,  a'i  ddail  yn  hirach  a 
duach.  Y  mae  yn  bren  bythol-wyrdd,  a  châ  y  teithiwr  blin 
gysgod  hyfryd  a  gorphwysdra  adfywiol  o  dan  ei  ganghenau 
deiliog.  Cynnyrcha  hâdgodau  tuag  wyth  modfedd  o  hyd,  ac 
oddeutu  modfedd  o  lêd,  ac  yn  cynnwys  hadau  cyffelyb  i  ffâ 
bychain  ynddynt.  Yn  Ynysoedd  Groeg  ac  Asia  Leiaf,  gellir 
gweled  aml  un  o'r  coed  hyn  â  hanner  tunell  o  hâdgodau  yn 
crogi  wrtho.  "  Cibau  "  yw  y  gair  a  geir  yn  y  Beibl  Cymraeg 
am  yr  hàdgodau  hyn.  Buasai  "  plisgrawn  y  garobwydden  " 
yn  cyfleu  y  syniad  yn  gywirach.  Ymborthir  arnynt  yn  awr  gan 
dlodion  y  Dwyrain,  a  defnyddir  hwynt  i  borthi  anifeiliaid.  Ni 
olyga  yr  Arglwydd  Iesu  ddysgu  mai  ymborth.  cymhwys  i  foch 
yn  unig  a  fwytäai  y  mab  afradlon,  ond  fod  yr  hwn  a  ddygasid  i 
fyny  yn  nghanol  cyfoeth  a  llawnder  y  palas  wedi  cael  ei  ddar- 
ostwng  i  fyw  ar  yr  ymborth  mwyaf  cyffredin,  a  bod  mab  i 
Abraham  wedi  ei  wneyd  yn  arolygwr  creaduriaid  aflan  o  dan  y 
ddeddf !  (Luc  xv.  16.) 

Cyfeirir  sylw  darllenydd  y  Beibl  yn  fynych  at  y  winwydden, 
a'r  modd  y  sethrir  y  graiunwin.  Ystyrir  ei  fod  yn  gyfarwydd 
â'r  modd  y  gwneid  hyn.  Desgrifia  Dr.  Hackett*  y  gorchwyl  o 
sathru  y  gwinwydd  fel  y  canlyn  :— "  Gwneir  cafn  gwag,  yn 
gyífredin  mewn  craig,  yn  ddyfnach  i  raddau  helaeth  yn  un 
pen  na'r  llall.  Dodir  y  gwinwydd  ( grapes J  yn  y  cafn  hwn, 
ac  yna  â  dau  neu  ragor  o  bersonau  gyda'u  traed  a'u  coesau  yn 
noethion  i  mewn  iddo,  lle  y  neidiant  i  fyny  ac  i  lawr,  ac  ar  yr 

*  Illustraiions  of  Scripture,  pp.  157—159.  Gwel  hefyd  Dr.  Robinsorìs  Later 
Biblical  Researches,  p.  137. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


241 


un  pryd  byddant  yn  fynych,  er  bywiogi  ou  hunain  gyda'u 
gorchwyl,  yn  canu.  (Esai.  xvi.  10.  Jcr.  xxv.  30.)  Llifa  y 
sudd  i'r  rhan  ddyfnaf  o'r  cafn.  Wrth  i'r  sathrwyr  fyned  yn 
inlaen  gyda'u  gwaith,  gwna  y  gwinwydd  weithiau  rwygo  gyda 
thwrf,  a'u  llychwino  â'r  sudd  rhudd-goch  o'u  pen  i'w  traed. 
Bydd  eisieu  gwasgu  ychwaneg  ar  rai  o'r  gwinwydd  ar  ol  hyn. 
Er  mwyn  hyn  dodir  ystyllen  arnynt,  a  chareg  drom  yn  bwysau 
ar  hono." 

Weithiau,  gwesgir  y  gwin  allan  o'r  gwinwydd  mewn  math  o 
ddyfrgist,  yn  agos  i  waelod  pa  un  y  bydd  twll,  trwy  yr  hwn  y 
llifa  y  sudd  i  lestr  darparedig  i'w  dderbyn. 

Sicrha  y  sathrwyr  weithiau  rafFau  wrth  bren  cadarn  uwchben 
y  gwingafh,  er  eu  cynnorthwyo  i  ymgodi  a  neidio  ar  y  gwm- 
wydd. 


Cyfeirir  at  y  defodau  a'r  dygwyddiadau  cyssylltiedig  â  sathru 
y  grawnwin  mewn  gwahanol  ranau  o'r  Ysgrythyrau,  megys 
yn  Esai.  lxiii.  1—3  : — 


SATHRU  Y  GRAWNWIN. 


K 


Pwy  yw  hwn  sydd  yn  dyfod  o  Edom, 
Yn  goch  ei  ddillad  o  Bosrah  ? 
Yr  hwn  sydd  hardd  yn  ei  wisg, 
Yu  ymdaith  yn  amlder  ei  rym  ?  " 


Tr  ateb  yw, 


"  Myfi,  yr  hwn  a  lefaraf  mewn  cyfìawnder, 
Ac  wyf  gadarn  i  iadiâu." 


Q 


242 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Gofynir  drachefn, 

"  Paham  yr  wyt  yn  goch  dy  ddilîad, 
A'th  wisg  fel  yr  hwn  a  sathrai  mewn  gwinwryf  ?  9 

Ac  atebir, 

"  Sethrais  y  gwinwryf  fy  hnnan, 
Ac  o'r  bobl  nid  oedd  un  gyda  mi ; 
A  mi  a'u  sethrais*  hwynt  yn  fy  nig, 
Ac  a'u  methrais  yn  fy  llidiowgrwydd  ; 
A'u  gwaed  hwynt  a  daenellwyd  ar  fy  nillad, 
A'm  holl  wisgoedd  a  lychwinais.,, 

Yr  oedd  gwinllanoedd  gwerthfawr  ar  fynydd  Libanus,  ac 
ystyrid  eu  gwin  y  goreu  a  gynnyrchid.  Bydd  Israel,  pan 
gredant  yn  Nghrist,  mor  enwog  am  eu  rhinweddau  ag  oedd 
gwinllanoedd  Libanus  am  eu  gwin.  (Hosea  xiv.  7.)  Gwel 
hefyd  Esai.  xvi.  10.    Jer.  xxv.  30.    Mat.  xxi.  33. 

Mae  yr  olewydden  hefyd  yn  bren  ag  y  gwneir  cyfeiriadau 
mynych  ato  yn  y  Beibl.  Nid  oblegyd  ei  faintioli  y  cyfeirir 
ato;  ychydig  o  olewydd  sydd  yn  tyfu  i  fwy  o  uchder  na  30 
troedfedd ;  ond  cyfeirir  ato  o  herwydd  ei  brydferthwch,  ac  o 
herwydd  yr  olew  a  ddyry  ei  fTrwyth,  yr  hwn  sydd  yn  nwydd 
masnachol  pwysig  (Ezec.  xxvii.  17) ;  a  dywedir  fod  pren 
ffrwythlawn  yn  ei  gynawn  faintioli  yn  dwyn  mil  o  bwysau  o 
olew.  Mae  yr  olewydden  yn  bren  bythol-wyrdd,  yn  parhau 
tua  200  mlynedd  cyn  dechreu  gwywo,  ac  yn  hyfryd  i'r  llygad  i 
edrych  arno,  ac  oblegyd  hyny  defnyddir  ef  fel  cymhariaeth 
i  egluro  tynerwch  profìad,  a  harddwch  ymddygiad  y  dyn 
áuwiol.  "  Ond  myfi  sydd  fel  olewydden  werdd  yn  nhŷ  Dduw." 
(Salm  lii.  8.)  "  Bydd  ei  degwch  fel  yr  olewydden."  (Hos. 
xiv.  6.) 

Nid  y w  y  balmwydden  mor  liosog  yn  awr  yn  Mhalestina  ag 
yn  yr  amser  gynt.  Nid  oes  i'r  pren  hwn  ganghenau,  ond  tyfa 
i'r  uchder  o  60  i  100  troedfedd,  ac  yn  ei  frig  y  mae  o  ddeugain 
i  bedwar  ugain  o  frigau  deiliog ;  o  dan  y  brigddail  hyn  y 
tardda  y  ffrwyth.  Dywedir  fod  y  balmwydden  yn  yr  Aifft  yn 
dwyn  o  15  i  20  o  sypynau  o  balmaeron,  a  phob  un  o  honynt 
yn  pwyso  o  15  i  20  pwys  yr  un.  Mae  y  balmwydden  hefyd 
yn  bren  bythol-wyrdd,  ac  yn  byw  am  dros  200  mlynedd. 
Mae  y  balmwydden  yn  un  o'r  ffrwythbrenau  mwyaf  defnydd- 

*  Dylid  darllen  y  berfau  hyn  yn  yr  amser  gorphenol. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


243 


iol ;  mae  preswylwyr  yr  Aifft,  Arabia,  a  Phersia,  yn  ymddi- 
bynu  llawer  arno  am  eu  cynnaliaeth;  nid  ydyw  Arabiaid  y 
diffaethwch  yn  aml  yn  cymmeryd  dim  ymborth  gyda  hwynt 
ond  y  palmaeron  ( 'dates  ).  Mae  y  trethi  a  delir  dros  y  palm- 
wydd  yn  unig  yn  yr  Aifft  yn  cyrhaedd  y  swm  o  gan'  mil  o 
bunnau  yn  flynyddol.* 


Dywedir  fod  y  cyfiawn  yn  blodeuo  fel  y  balmwydden,  ac  yn 
dirf  ac  iraidd  yn  ei  henaint,  fel  y  mae  y  pren  hwn  yn  dwyn 
ffrwyth  am  oesoedd.  (Salm  xcii.  12 — 14.)  Arferai  yr  Iudd- 
ewon  â  cludo  canghau  o'r  palmwydd  yn  eu  dwylaw  ar  adeg 
gŵyl  y  pebyll,  a'u  taenu  ar  hyd  y  ffyrdd  yn  eu  gorymdeithiau 
buddygoliaethus.  (Ioan  xii.  12,  13.)  Yr  oedd  gorchfygwyr 
yn  y  campau  Groegaidd  yn  cael  coronau  o  balmw^'dd  ar  eu 
penau,  a  dychwelent  i'wcartrefì  fel  buddygoliaethwyr  â  chang- 
henau  o  balmwydd  yn  eu  dwylaw,  at  yr  hyn  y  cyfeirir,  mae'n 
debyg,  yn  Dad,  vii.  9. 

Cymhara  yr  Arglwydd  Iesu  ddechreuad  bychan  a  chynnydd 
rhyfeddol  ei  deyrnas  i  bren  miostard.  * '  Dammeg  arall  a  osod- 
odd  efe  iddynt,  gan  ddywedyd,  Cyffelyb  yw  teyrnas  nefoedd  i 
ronyn  o  had  mwstard,  yr  hwn  a  gymmerodd  dyn  ac  a't  hauodd 
yn  ei  faes.    Yr  hwn  yn  wir  sydd  leiaf  o'r  holl  hadau;  ond 


Y  BALMWYDDEN. 


*  Anderson's  Bible  Lightfrom  Bible  Lands,  pp.  29S,  299. 


244 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


wedi  iddo  dyfu,  mwyaf  un  o'r  llysiau  ydyw,  ac  y  mae  efe  yn 
myned  yn  bren;  fel  y  mae  adar  y  nef  yn  dyfod,  ac  ynnythu  yn 
ei  ganghau  ef."  (Mat.  xiii.  31,  32.)  "  Nid  ydym,"  ebe  Dr. 
Thomson,  y  Cenadwr  enwog  yn  Mhalestina,  "i  feddwl  mai 
yr  hedyn  mwstard  yw  yr  hedyn  lleiaf  o'r  holl  hadau  yn  y  byd  ; 
ond  hwn  oedd  yr  hedyn  lleiaf  a  arferai  yr  amaethwr  ei  hau; 
ac  yr  oedd  y  '  pren '  ar  ol  cynawn  dyfu  yn  fwy  na'r  llysiau 
ereill  yn  ei  ardd."  Tybia  Dr.  Thomson  y  gallai  fod  y  pren 
mwstard  yn  cael  ei  feithrin  gyda  mwy  o  ofal  gynt  nag  yn  awr, 
gan  fod  traddodiadau  yn  y  wlad  am  rai  mor  fawr  o  hono  fel  y 
gallai  dyn  ddringo  ar  hyd-ddynt.  Dywed  ei  fod  ef  wedi  gweled 
pren  mwstard  wedi  tyfu  mor  uchel  a  phen  dyn  pan  yn  march- 
ogaeth  ei  anifail.  Pan  oedd  Dr.  Hackett,  America,  yn 
nghymmydogaeth  mynydd  Carmel,  yn  1852,  canfyddai  yr  hyn 
a  ymddangosai  yn  debyg  i  blanhigfa  fechan  o  goed  ;  wedi 
myned  ati,  cafodd  ar  ddeall  mai  maes  ëang  o  lysiau  mwstard 
ydoedd.  Yr  oeddynt  y  pryd  hyny  yn  eu  blodau,  a'u  llawn 
faintioli,  ac  yn  amrywio  o  ran  eu  huchder  o  chwech  i  naw 
troedfedd,  a'u  boncyff  yn  fodfedd  neu  ychwaneg  o  drwch,  ac 
yn  taflu  allan  eu  canghenau  o  bob  tu.  A  thra  yr  oedd  yn 
syllu  gyda  hyfrydwch  arnynt,  dyna  un  o  adar  y  nefoedd  yn 
disgyn  ar  ganghen  un  o  honynt,  ac  yn  telori  mawl  i'r  Cre- 
awdwr  yn  y  modd  mwyaf  pêroriaethus.  Mewn  cymhariaeth  i 
lysiau  ereill  (ac  un  o'r  "  llysiau"  y  gelwir  ef  gan  yr  efengyl- 
wyr)  gellid  ei  alw  yn  "  bren ;"  yn  wir.yr  oedd  rhai  o'r  llysiau- 
brenau  hyn  yn  tyfu  am  fìynyddau,  ac  yn  dyfod  i  ymddangos 
fel  "  prenau."  Yr  oedd  gormodiaith  fel  hyn  yn  dra  chyffredin 
yn  mhlith  y  bobl,  ac  yr  oedd  iaith  Crist  yn  berffaith  ddealladwy 
iddynt.  (HacJcetfs  lllustrations  of  Scripture,  p.  124  ;  Thomsorìs 
Land  and  the  Booh,  pp.  414 — 416.) 

(3,)  Uinsawdd,  tymhorau,  afonydd,  &c. 

Mae  hinsawdd  Canaan  yn  amrywio  mewn  gwahanol  leoedd. 
Mae  yn  gynhesach  ar  y  gwastadedd  a'r  dyffrynoedd  nag  yn  y 
mynydd-dir.  Ar  y  cyfan,  mae  yr  hinsawdd  yn  dyner  a  iachus. 
Disgyna,  yr  hyn  a  eilw  y  Beibl,  y  cynnar  wlaw,  yn  Hydref 
neu  ddechreu  Tachwedd,  er  parotoi  y  ddaear  i  gael  ei  llafurio. 
Yn  y  gauaf,  o  ddechreu  Ehagfyr  i  Chwefror,  mae  yr  oerni  yn 
fawr  yn  yr  uchel-diroedd,  ac  ystormydd  o  genllysg  yn  cym- 
meryd  lle.    Disgyna  y  diweddar  wlaw  yn  Ebrill,  ychydig  o 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


245 


flaen  y  cynhauaf.*  Yr  oedd  attal  y  nefoodd  i  wlawio  yn 
rhwystro  i'r  ddaear  ddwyn  ffrwyth,  fel  y  byddai  newyn  a 
chaledi  dirfawr  yn  dilyn.  (1  Lron.  xvii.  xviii.  Joel  i.  20. 
Amos  iv.  7,  8.) 

Mae  adeg  y  cynhauaf  yn  cyrhaedd  o  ganol  Ebrill  hyd  fis 
Mehefin.  Cymmer  yr  haf  le  o  Meheíìn  i  Àwst ;  ac  o  Awst  i 
Hydref,  y  mae  yr  hyn  a  elwir  yr  hot  seasony  pryd  y  mae  y 
gwres  yn  fawr  iawn. 

Fe  gyfeirir  yn  y  Beibl  at  effaith  niweidiol  gwres  yr  haul, 
a  dylanwad  y  lleuad  ar  ddyn,  oddiwrth  ba  rai  yr  oedd  y 
duwiol  yn  edrych  at  Dduw  am  ymwared.  u  Ni'th  dery'r  haul 
y  dydd,  na'r  lleuad  y  nos."  (Salm  cxxi.  6.)  .  Óŵyr  pawb  am 
darawiadau  yr  haul ;  ymddengys  fod  pelydrau  y  lleuad  hefyd 
yn  niweidiol  a  pheryglus  yn  y  Dwyrain.  "Y  mae  effaith 
goleuüi  y  lleuad  ar  lygaid  dynion  yn  y  wlad  hon,"  ebe'r  teith- 
iwr  John  Carne  wrth  ddesgrifio  hanes  yr  Aifît,  "yn  dra  niweid- 
iol ;  mae'r  brodorion  yn  gorchymyn  i  chwi,  fel  y  canfyddais 
ar  ol  hyny  eu  bod  yn  gwneyd  yn  Arabia  hefyd,  i  orchuddio 
eich  llygaid  bob  amser  pan  y  byddwch  yn  cysgu  yn  yr  awyr 
agored.  Mae  y  lloer  yma  mewn  gwirionedd  yn  taro  ar  y 
golwg,  ac  yn  effeithio  arno  yn  fwy  nag  mae'r  haul  pan  y 
cysgwch  yn  ei  belydrau  ef.  Yn  wir,  byddai  i  olwg  yr  hwn  a 
gysgai  heb  orchudd  ar  ei  wyneb  yn  y  nos  gael  ei  lwyr 
ddinystrio  cyn  hir."  (Letters  from  the  East,  vol.  i.  p.  88,  Ed. 
1827.) 

Dywed  Cenadwr  o  India  fel  y  canlyn : — "  Mae  y  tymhor 
poeth  yn  India  yn  parhau  hyd  ddiwedd  Mehefin.  Mae  yr  haul 
yr  holl  amser  hyn  yn  dra  niweidiol,  a'r  lleuad  hefyd.  Yn 
ystod  y  tymhor  poeth,  mae  y  bobl  yn  gyffredin  yn  cysgu  yn  yr 
awyr  agored.     Gwnawn  ninau  yr  un  modd  ;  ond  yr  oeddwn 

*  Ymddemgys  Joel  ii.  23  ar  yr  olwg  gyntaf,  fel  yn  gwrthddweyd  hyn  :—"  Canys 
efe  a  roddes  i  chwi  y  cynnar  wlaw  yn  gymmedrol,  ac  a  wna  i'r  cynnar  wlaw  a'r 
diweddar  wlaw  ddisgyn  i  chwi  yn  y  mis  cyntaf."  Yr  oedd  hyn  yn  anmhossibl. 
Gwelir  fod  y  cyfieithwyr  wedi  dodi  y  gair  "mis"  i  mewn,  ac  felly  yn  rhoddi  ystyr 
gyfeiliornus  i'r  geiriau.  Defnyddir  pu*N"i3  yn  gyfystyr  â  rhagferf  amserol, 
gydag  3  yn  ddealladwy,  megys  ar  y  cyntaf,  fél  cynt.  "Y  cynnar  wlaw  a'r 
diweddar  wlaw  fel  o'r  blaen." — Henderson.  4<  Y  cynnar  wlaw  a'r  diweddar  wlaw  fel 
yn  yr  amser  gynt."— Newcome.  Rhydd  Keil  a  Delitzsch  ystyr  arall  i'r  geiriau:— 
"Y  mae  efe  yn  peri  i  ddisgyniad  gwlaw  ddyfod  arnoch,  y  cynnar  wlaw  a'r 
diweddar  wlaw,  yn  gyntaf  oll."  Gwlaw  naturiol,  yn  arwyddo  cyfiawnder  o 
fendithion  daearol  yn  gyntaf  oll;  yna  ar  ol  hyny,  y  gwlaw  ysbrydol.  (Joel  ii.  28.) 
Pa  olygiad  bynag  a  fabwysiedir,  rhaid  ymwrthod  â'r  ystyr  >n  y  cyfieithiad 
cyffredin. 


246 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


yn  wastad  yn  ofni  effeithiau  pelydrau  y  lleuad ;  a  chymmerwn 
gymmaint  o  ofal  i'w  cadw  o  fy  ngwely  ag  a  gymmerwn  i 
ddiogelu  fy  hun  rhag  nadroedd.  Ystyrir  gan  y  brodorion  a'r 
Ewropiaid  fod  y  lleuad  yn  dylanwadu  yn  niweidiol  ar  y  cyfan- 

soddiad  dynol." 

Dywed  y  Salmydd  y  gwnai  Duw  daflu  ei  aden  dros 
Israel,  ac  na  chaent  hwy  eu  cystuddio  fel  hyn;  ie,  amlyga 
ei  hyder  y  gwnai  Duw  eu  cadw  rhag  pob  drwg,  ac  fel  bendith 
yr  holl  fendithion,  y  gwnai  gadw  yr  enaid  anfarwol,  yr  hyn 
hefyd  a  wna  i'r  Israel  ysbrydol.  "  Yr  Arglwydd  yw  dy  geid- 
wad :  yr  Arglwydd  yiu  dy  gysgod  ar  dy  ddeheulaw.  Ni'th 
dery  yr  haul  y  dydd,  na'r  lleuad  y  nos.  Yr  Arglwydd  a'th 
geidw  rhag  pob*  drwg :  efe  a  geidw  dy  enaîd "  (Salm  cxxi. 
5 — 7.)  Er  fod  y  Salm  fel  hyn  yn  cyfeirio  at  ffeithiau  adna- 
byddus  mewn  natur,  dichon  mai  meddwl  y  Salmydd  yw,  y 
gwna  Duw  ofalu  am  ei  bobl  yn  mhob  man,  a  phob  amser, 
nos  a  dydd,  ac  yn  mhob  cyfyngder;  a'i  fod  yn  gofalu,  nid 
yn  unig  am  anghenion  y  corph,  ond  hefyd  am  ddiogelwch 
yr  enaid  :  gwel  Eiriaduron  Eadie,  Ritto,  a  Smẅh. 

Mae  Canaan,  o  herwydd  ei  dyörynoedd  isel  a'i  mynyddoedd 
se^rth,  yn  agored  i  ystormydd  ffyrnig  ac  annysgwyliadwy ; 
disgynant  ar  y  dyffrynoedd  yn  fynych  pan  y  bydd  yr  awyr  yn 
glaer  a  digwmmwl;  cawn  un  o  honynt  wedi  goddiweddyd 
Crist  a'i  ddysgyblion  ar  ol  iddynt  gychwyn  croesi  môr  Tiberias. 
Dywed  Dr.  Thomson  eu  bod  yn  fynych  yn  peri  i'r  môr  hwn 
ymderfysgu  fel  crochan  berwedig  anferth,  ac  yn  dra  pheryglus. 
(Mat.  viii.  23  -  26.  Luc  viii.  23.  The  Land  and  the  BooJc, 
P-374.) 

Ymweliadau  difrifol  yw  ystormydd  o  gerìllysg  yn  y  Dwyrain,  i 
ba  rai  y  mae  Canaan  yn  ddarostyngedig.  Ni  wiw  i  ni,  wrth 
ddarllen  am  genllysg  yn  y  Beibl,  feddwl  am  y  rhai  a  fwrir 
yn  ein  gwlad  ni,  ond  yn  hytrach  fel  yr  ymddangosant  i'r 
Dwyreinwyr.  Cawn  fod  y  cenllysg  yn  yr  Aifft  yn  lladd  dynion 
ac  anifeiliaid,  ac  yn  dryllio  y  coedydd.    (Exod.  ix.  19,  25.) 

Dywed  Dr.  Eobinson  fod  cenllysg  yn  fynych  yn  disgyn 
yn  gymmysgedig  â'r  gwlaw  yn  Nghanaan,  a'u  bod  ar  rai 
achlysuron  gymmaint  a  phys  neu  ffa,  ac  weithiau  yn  llawer 
mwy.  Pan  oedd  Scholz  yn  Nazareth,  yn  1821,  cymmerodd 
ystormydd  geirwon  o  genllysg  le  amryw  droiau,  pryd  y 
disgynai  rhai  o  honynt  gymmaint  ag  wyau  colomenod.  (Dr« 
Robinsorìs  Physical  Gcography  of  the  Iloly  Land,  p.  265.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


247 


Blinid  y  milwyr  Prydeinig  yn  y  Bhyfelgyrch  i  Abyssinia,  yn 
1868,  â  chenllysg  niawrion  a  pheryglus ;  fel  hyn  y  darlunir 
hwy  yn  y  Morning  Star  am  Gorphenaf  2fed,  1868: — "  Mae 
yr  ystormydd  hyn  yn  rhwystrau  mawrion  i'r  fyddin  fyned 
yn  mlaen  ;  mae  y  cenllysg  ag  sydd  yn  disgyn  mor  fawr  ag  wyau 
colomenod,  yn  clwyfo  trwy  yr  amwisg,  ac  yn  gwneyd  y 
ceffylau  yn  aflywodraethus."  Dywed  gohobydd  y  Freeman 
hefyd,  wrth  ddarlunio  ystorm  yn  East  London,  K;i  ífru.ri  i , 
fod  y  cenllysg  a  ddisgynai  yn  gymmaint  ag  wyau  ieir.  [Freeman, 
December  llth,  1868.)  Ilyd  y  nod  yn  Madrid,  prif  ddinas 
Yspaen,  yr  oedd  cenllysg  yn  disgyn  yn  Awst,  1869,  ag  oedd 'ynt 
mor  faiur  ag  wyau  ieir,  ac  yn pwyso  tair  luns  yr  un.  (ftfornrng 
Star,  August  Vòth,  1869.)  Melldith  ofnadwy  oedd  y  cenllyêg 
pan  yn  cael  eu  gyru  o  flaen  rhuthrwynt  digter  yr  Anfeidrol  î 

Mae  y  gwlawogydd  trymion  ac  ystormus  ag  sydd  yn 
disgyn  yn  Palestina,  yn  peri  i'r  ffrydleoedd  sychion  ar  ochrau  y 
mynyddau  lenwi  yn  ddisymmwth,  ac  i  lifogydd  nerthol  ruthro 
tua'r  gwastadedd,  gan  gludo  pob  peth  o'u  blaen.  At  y  llif- 
ddyfroedd  o'r  natur  yma,  ar  ol  gwlawogydd  trymion,  y  cyfeiria 
Iesu  Grist  yn  niwedd  ei  bregeth  ar  y  mynydd  (Mat.  vii.  24  — 
27),  lle  y  cymharir  y  gwrandawr  anufydd  i  ddyn  wedi  adeiladu 
ei  dŷ  ar  y  pridd,  neu  y  graian,  ar  yr  hwn  y  rhuthrodd  y 
rhỳferthwy,  ac  yntau  a  syrthiodd.  Dywed  W.  Ward,  y  Cen- 
hadwr,  fod  pysgotwyr  Bengal  yn  adeiladu  eu  bythod  yn  y 
tymhor  poeth  ar  welyau  o  dy wod,  oddiar  ba  rai  y  bydd  yr  afon  yn 
cilio.  Pan  y  disgyna  y  gwlawogydd,  fel  y  gwnant  weithiau  yn 
dra  annysgwyliadwy,  llifa  y  dyfroedd  yn  wyllt-ffrydiau  mawr- 
ion  o'r  mynyddau,  a  chludir  ymaith  mewn  un  noswaith  luoedd 
lawer  o'r  bythod  hyn,  ac  nis  gellir  gwybod  y  dydd  canlynol  yn 
mha  le  y  safasent. 

Pâr  y  gwlawogydd  trymion  hyn,  ac  yn  neillduol  toddiad 
yr  eira  ar  y  mynyddau,  i  afonydd  y  Dwyrain  chwyddo  a 
gorlifo  eu  glanau.  Pan  y  todda  yr  eira  ar  fynyddau  Libanus  a 
Hermon,  yn  Mawrth  ac  Ebrill,  llifa  yr  Iorddonen  dros  ei 
glanau.*    (Jos.  iii.  15.    Jer.  xviii.  14.)     Gorlifa  yr  Euphrates 

*  Dyna  y  desgrifiad  arferol ;  barna  Dr.  Robinson,  modd  bynag,  mai  yn  ainser 
hanes  boreuol  Israel  y  gorlifai  yr  Iorddonen  dros  ei  glanau,  os  oedd  yn  gorlifo 
drostynt  hefyd.  Ystyria  efe  nad  yw  yr  Hebraeg  (Jos.  iii.  15),  yn  golygu  mwy  na 
bod  yr  Iorddonen  "  yn  llawn  i  fyny  i'w  holl  ymylon  ;"  ond  os  oedd  gorlinad  yn 
perthyn  iddi  gynt,  dywed  efe  nad  oes  ond  ychydig  o  hyny  yn  yr  oes  hon,  naill  ai  0 
herwydd  fod  gwely  yr  afon  yn  gwisgo  yn  ddyfnach,  neu  fod  y  dyfroedd  yn  cael  eu 
dwyn  i  gyfeiriad  arall,  neu  fod  llai  o  wlaw  yn  disgyn  yn  Mhalestina  yn  awr  na 


248 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ei  glanau  yr  un  adeg,  o  herwydd  toddiad  yr  eira  ar  fynj^cldau 
Armenia.  Mae  gorlifiad  blynyddol  afon  yr  AifTt,  sef  y 
Nilus,  i'w  briodoli  i'r  gwlawogydd  rheolaidd  a  gymmerant  le 
.rhwng  y  trofanau,  yn  nhiriogaeth  tarddle  y  Nilus,  ac  i'r  llifog- 
ydd  aruthrol  a  lifant  iddi  yn  agos  i'w  tharddle  yn  ystod  y 
tymhor  gwlawog. 

Fe  gyfeirir  at  gyfodiad  dyfroedd  yr  afonydd  hyn,  a'u  grym 
anwrthwynebol  mewn  canlyniad  yn  Esai.  lix.  19 — M  Pan 
ddelo  y  gelyn  i  mewn  fel  afon,  Ysbryd  yr  Arglwydd  a'i  hymlid 
ef  ymaith."  Llifa  yr  Iorddonen  yn  nerthol  a  chyflym  yn  adeg 
ei  gorlifìad,  a  chyfeirir  at  ei  hymchwydd  fel  arwyddlun  o  nerth 
anorchfygol.  (Jer.  xii.  5,  xlix.  19.)  Dywedir  fod  y  Nilus  yn 
cyfodi  bob  blwyddyn  tua  96  troedfedd,  a  bod  y  wlad  oddi 
amgylch  yn  ymddangos  fel  môr  wedi  ei  fritho  âg  ynysoedd. 
Cawn  engrairlt  nodedig  hefyd  o  godiad  cyflym  a  nerth  anorch- 
fygol  afonydd  yn  y  Dwyrain,  yn  hanes  ymchwiliadau  Syr 
Samuel  Baker  am  yr  afonydd  a  lifant  i'r  Nilus.  Dywed  ei  fod 
un  diwrnod  ar  lan  yr  afon  Atbara,  yn  Afîrica,  ac  nad  oedd 
diferyn  o  ddwfr  ynddi ;  ar  ddiwedd  y  dydd,  trefnodd  ei  hun  i 
gysgu  ar  y  lan  gerllaw  gwely  yr  afon,  tra  yr  oedd  amryw  o'i 
ganlynwyr  yn  cysgu  yn  y  tywod  sych  ar  wely  yr  afon ;  pan  yn 
ceisio  cysgu,  tybiai  ei  fod  yn  clywed  sŵn  fel  sŵn  taran  o  bell ; 
ond  yr  oedd  y  sŵn  yn  parhau  ac  yn  agoshau  o  hyd  ;  pan 
y  cyfododd  ei  ben  i  fyny  er  gwrando  yn  fwy  astud,  dyna'r 
Arabiaid  yn  rhuthro  i'r  gwersyll  ato,  gan  floeddio,  (i  El  bahr  ! 
el  bahr  !"  (Yrafon!  yrafon!)  pan  y  deallodd  Syr  S.  Baker 
mai  rhuad  dyfroedd  yr  afon  a  lifai  yn  mlaen  oedd  y  sŵn 
a  glywsai  fel  sŵn  taran  o  bell.  O'r  braidd  y  llwyddodd  ei  gan- 
lynwyr  i  achub  eu  meddiannau  o'r  afon,  cyn  i'r  dyfroedd 
gyrhaedd  y  lle.  Erbyn  boreu  drannoeth,  yr  oedd  yno  afon  o 
tua  500  o  latheni  o  led,  ac  o  bymtheg  i  ugain  troedfedd  o  ddyfn- 
der.*    Ond  pe  deuai  y  gelyn  fel  hyn,  fel  ffrwd  gref  anwrth- 


chynt,  o  herwydd  fod  y  coedwigoedd  wedi  cael  eu  dinystrio  ynddi.  Ystyria  Keil, 
er  y  gall  y  geiriau  oddef  cyfieithiad  Robinson,  mai  y  cyfieithiad  cyfFrediu  sydd  yn 
gosod  y  meddwl  allan  gywiraf.  Cawn  Dr.  Thomson,  y  Cenhadwr,  hefyd  yn  tyst- 
iolaethu  ei  bod  yn  y  dyddiuu  hyn  yn  lüfo  dros  ei  glanau  yn  Ebrill ;  ond  i  ddeall  y 
cyfeiriad  yn  gywir,  dywed  Dr.  Thomson  fod  yn  ofynol  cofio  fod  dau  fath  o  geu- 
lanau  yn  perthyn  i'r  Iorddonen,  ac  mai  y  rhai  isaf  yn  unig  a  orchuddir  ar  adeg 
codiad  dwfr  yr  afon.  (Robinsoris  Bible  Researchesỳ  vol.  ii.,  pp.  261—263:  Thom- 
son  s  Land  and  the  Book,  pp.  618—621.) 

*  Baher's  Explorations  of  the  Nile  Tributaries. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


249 


wynebol,  ar  warthaf  pobl  Dduw,  oto  ni  allai  eu  dinystrío  ; 
y  mae  Duw  yn  noddwr  iddynt  hwy  rhag  pob  drwg.  (Dad.  xii. 
15,  16.) 

Wedi  gorlifiad  y  Nilus,  ni  raid  i'r  amaethwr  ond  hau  ei  hàd 
ar  enciliad  y  dyfroedd  er  mwyn  cael  digonedd  ;  bornir  íbd 
cyfeiriad  at  hyn  yn  Preg.  xi.,  **  Bwrw  dy  fara  ar  wyneb  y  dyfr- 
oedd  ;  canys  ti  a'i  cei  ar  ol  Uawer  o  ddyddiau." 

Mae  gwledydd  Dwyreiniol  yn  ddarostyngedig  i  ystorrnydd 
ofnadwy  o  wyntoedd  a  thywod;  un  o'r  rhai  hyn  a  darawod'l  ar 
bedair  congl  tŷ  Job,  ac  a  laddodd  ei  blant.  (Job  i.  19.)  Sonia 
Bruce  yn  hanes  ei  deithiau  am  un  o'r  corwyntoedd  hyn,  yr  hwn 
a  gyfododd  gamol  yn  ei  gorpholaeth  i  fyny  oddiar  y  ddaeur,  ac 
a'i  taflodd  i  gryn  bellder  o  ffordd,  gan  dori  amryw  o'i  asenau  ; 
a  chafodd  Bruce  ei  hun  ei  gyfodi  ganddo  oddiar  ei  draed, 
a'i  daílu  ar  ei  wyneb,  nes  yr  oedd  y  gwaed  yn  fFrydio  o'i 
fFroenau.  Mae  colofnau  mawrion  o  dywod  yn  cael  eu  chwythu 
o  ílaen  y  gwynt,  y  rhai  sydd  bron  a  chladdu  pob  peth  mewn 
llwch,  a'r  rhai  sydd  mor  boeth  a  gwres  y  ffwrn  pan  yr  agorir 
hi.  Mae  y  colofnau  hyn  weithiau  mor  dewion  ac  ëang,  fel 
y  maent  yn  tywyllu  yr  haul,  a  throi  canol  dydd  fel  canol  nos : 
ni  fydd  ond  rhyw  lwch  rnân  i'w  deimlo  yn  ystod  parhad  y 
corwynt.  Barna  rhai  mai  peth  fel  hyn  oedd  y  tywyllwch 
"  y  gellid  ei  deimlo  "*  yn  yr  AifFt  gynt.  (Exod.  x.  21 :  gwel 
Burderys  Orierdal  Customs,  pp.  395 — 397,  455 :  Dr.  Shaw'ò 
2yravels>  p.  378  :  Ralisch  on  Exod.  x.  21.) 

0  herwydd  poethder  yr  hin  yn  ngwledydd  y  Beibl,  y  mae 
gwlith  y  nos  yn  disgyn  mewn  cyflawnder  mawr.  Cawn  Gideon 
yn  Nghanaan  yn  gwasgu  "  llonaid  phiol  o  ddwfr  "  ognu  gwlan, 
ar  ol  iddo  fod  yn  ngwlith  y  nos.  (Barn.  vi.  38.)  Cymhara  y 
Salmydd  fanteision  a  dymunoldeb  cariad  brawdol  i  "wlith 
Hermon"  (Salm  cxxxiii.  3.)  "  Nis  gallwn  ni,  trigolion  tiriog- 
aethau  lleithion,"  ebe  Yolney,  "  ddeall  yn  hawdd  pa  fodd  y 
gall  gwlad  fod  yn  ífrwythlon  heb  wlaw  ;  ond  yn  yr  Aifft,  mae'r 
gwlith  yn  disgyn  mewn  cyflawnder  yn  y  nos,  ac  yn  gwneyd  yn 
lle  gwlaw."  (Travels,  vol.  i.,  p.  55.)  "Cawsom  ein  dysgu 
trwy  brofìad  (ebe  Maundrell,  Journey,  March  22nd),  beth 
a  olygai  y  Salmydd  santaidd  wrth  4  wlith  Hermon,'  oblegyd 

*  Ymddengys,  modd  bynag,  mai  y  cyfieithiad  cywiraf  o  Exod.  x.  21,  yw 
*'Estyn  dy  law  tua'r  nefoedd,  fel  y  byddo  tywyllweh  ar  dir  yr  Aifft,  fel  y  byddont 
yn  ymbalfalu  yn  y  tywyllwch,"  -j^n  tt'?3n.    ^eir  yr  un  cystra^yiad  ya  Job 
xü.  25. 


2Ö0 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


yr  oedd  ein  pebyll  mor  wlybion  oddi  wrtho,  a  phe  buasai  wedi 
gwlawio  trwy'r  IlOS.,,  Dywed  Dr.  Shaw  hefyd,  wrth  son  am  y 
niwl  a'r  gwlith  yn  Arabia  Petrea,  fel  y  canlyn  : — "  I'r  un 
achos  hefyd  (sef  gwres  angerddol  y  dydd),  yn  cael  ei  ddilyn 
gan  oerni  y  nos,  yr  ydym  i  briodoli  y  cyflawnder  o  wlith,  a'r 
tarth  tew  annymunol  hyny,  o  un  o  ba  rai  yr  oeddym  bob  nos 
yn  cael  prawf  rhy  boenus.  Yr  oedd  y  gwlith  yn  neillduol, 
gan  nad  oedd  genym  ond  7  nef  yn  orchudd,  yn  aml  yn  ein 
gwlychu  yn  wlyb  hyd  at  y  croen.,,  (Dr.  Shaw's  Travels,  p. 
379.) 

Ehaid  cofìo  cyflawnder  gwlith  y  Dwyrain,  a'i  ddylanwad 
adfywiol  ar  y  ddaear,  mewn  trefn  i  deimlo  grym  a  gweled 
gwerth  yr  addewid  Ddwyfol,  y  bydd  Duw  "fel  gwlith  i  Israel." 
(Hos.  xiv.  5.) 

Gwna  ansawdd  yr  awyrgylch,  a  natur  yr  halen  a  ddefnyddir 
yn  Syria  a  Phalestina,  egluro  Mat.  v.  13.  e<  Chwi  yw  halen  y 
ddaear  :  eithr  o  diflasodd  yr  halen,  a  pha  beth  yn  helltir  ef  ? 
ni  thal  efe  mwy  ddim,  ond  i'w  fwrw  allan,  a'i  sathru  gan 
ddynion." 

Yn  ein  gwlad  ni,  nid  yw  halen  yn  yr  awyr  agored,  neu  wedi 
ei  doddi,  yn  myned  yn  ddiflas,  gan  ei  fod  bron  i  gyd  yn 
gyfansoddedig  o  chloride  of  sodium;  ond  y  mae  halen  Syria  yn 
gyfansoddedig  o  chloride  of  sodium,  gyda  llawer  o  sulphate  of 
lîme,  ac  nid  ydyw  yn  toddi  drwyddo  mewn  dwfr,  heb  i'r  dwfr 
fod  wyth  gant  o  weithiau  yn  drymach  na'r  halen.  Gan  hyny, 
os  bydd  i  halen  Palestina  gael  ei  ddodi  yn  y  gwlith  neu  y 
gwlaw,  mae  yr  halen  pur  yn  toddi  a'r  halltrwydd  yn  diflanu, 
a'r  elfen  galchol  ddiflas  yn  parhau ;  wedi'r  cyfnewidiad  hwn, 
nid  yw  yr  halen  mwyach  yn  ddefnyddiol  i  ateb  ei  ddyben 
neillduol  ei  hun  ;  nid  yw  yn  gymhwys  ychwaith  fel  gwrtaith  ; 
yn  hytrach  na  hyny,  llwyr  ddinystria  ffrwythlondeb  y  tir  ;  ac 
am  hyny  bwrir  ef  ar  y  ffordd  neu'r  llwybrau  lle  y  sethrir  ef 
gan  ddynion.* 

Mae  Canaan  yn  un  o'r  gwledydd  ag  sydd  yn  dyoddef  yn 
fynych  oddiwrth  locustiaid.  Un  o'r  melldithion  mwyaf 
ofnadwy  ydyw  ymweliad  dinystriol  y  locustiaid.  Yr  oedd 
ymweliad  y  rhai  hyn  yn  un  o'r  pläau  â  pha  rhai  y  cosbid 
Pharaoh.    Darllener  yn  ofalus  Exod.  x.  4 — 15,  er  gweled  y 

*  Horne's  Introduction ,  vol.  ii.  Ed.  1856,  p.  409.  Thomson's  Land  and  the  BooJc, 
pp.  381,  382.   Maundrell's  Journey,  pp.  138, 139. 


Y  BEIBL  A*I  DDEIIONGLIAD.  251 

difrod  a  wnant.  Bygythid  hwynt  ar  Israel  fel  barn.  (Dent. 
xxviii.  38—42.  Joeli.  4,  ii.  1 — 11.)  Barna  rhai  fod  amrywiol 
fathau  o  honynt.  Nid  yw  y  geiriau  yn  Joel  i.  4,  ond  cyfeirio 
at  yr  un  math  ar  wahanol  adegau  eu  hoed,  o  adeg  deoriad  yr 
wyau  hyd  amser  eu  cyflawn  faintioli.  O'r  braidd  y  gali 
dychymmyg  dyn  amgyfFred  eu  lliosogrwydd,  a'r  difrod  a 
achosant.  Dywed  y  Beibl  eu  bod  yn  tywyllu  y  nefoedd  (Joel 
ii.  10) ;  yr  un  modd  y  dywed  hanesiaeth  gyílredin,  a  thystiol- 
aeth  preswylwyr  y  gwledydd  Dwyreiniol.  Yn  y  flwyddyn 
873,  yr  oedd  cymmylau  o  locustiaid  o'r  Dwyraiu,  yn  tywyllu 
yr  awyr  yn  Germany  am  ddau  fis  o  amser ;  ac  mewn  awr  o 
amser,  difrodent  ranau  ëang  o'r  wlad ;  a  phan  y  chwythwyd 
hwynt  yn  ol  i'r  môr,  cymmerodd  pla  dinystriol  le.  "  O'r  holl 
lwythau  trychfllaidd,"  ebe  Dr.  Eobinson,  "  y  locustiaid  yw  y 
fnangell  drymaf  i'r  wlad  (Syria),  a'r  hon  a  arswydir  fwyaf  gan 
yr  amaethwr.  Mae  pobl  y  wlad  yn  ymladd  yn  eu  herbyn  à 
dwfr  a  thân ;  ond  nid  oes  un  moddion  o  amddiffyniad  yn 
ymddangos  yn  effeithiol  yn  erbyn  eu  rhifedi  aruthrol.  Ysgub- 
ant  dros  wlad,  ac  mewn  ychydig  ddyddiau  dinystriant  bob 
peth  gwyrddlas.  Deuant  yn  heidiau  anferth,  gan  dywyllu  yr 
awyr,  ac  weithiau  disgynant  yn  bentyrau  troedfedd  o  ddyfnder 
ar  wyneb  y  maes.  Ar  un  adeg  pan  oedd  y  wlad  o  dan  lywodr- 
aeth  yr  Aifft,  defuyddiwyd  byddin  Ibrahim  Pasha  i  geisio  eu 
dinystrio  ;  a  chasglasant  o  honynt  dros  dri  chan'  mil  o  fwysel- 
eidiau  fbushelsj.  Eto  nid  ymddengys  fod  un  ymdrech  yn 
lleihau  dim  ar  eu  rhifedi.  Nid  yw  y  fath  heidiau  dinystriol 
yn  arfer  ymweled  â  Syria  ond  ar  derfyn  cyfnodau  o  amryw 
flynyddoedd,  er  mai  ychydig  o  flynyddoedd  sydd  yn  myned 
heibio  heb  eu  bod  yn  gwneyd  niwaid  mewn  rhyw  ran  neu 
gilydd  o'r  wlad.  Eu  gelyn  mwyaf  nerthol  a  dyfalbarhaol  yw 
aderyn  y  locust."  Dr.  E.  Robinsorìs  Physical  Geography  ofthe 
Holy  Landy  p.  351.  Dr.  Thomsorìs  Land  and  the  Book>  pp. 
416—418. 


y  LOCTJST. 


252 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Yr  oedd  y  locust  yn  cael  ei  ystyried  yn  greadur  glân  o  dan  y 
gyfraith.  (Lef.  xi.  22.)  Yinborthai  Ioan  Fedyddiwr  arnynt. 
(Mat.  iii.  4.)  Ymborthir  arnynt  hyd  heddyw  yn  y  Dwyrain. 
Wedi  eu  diosg  o'u  traed  a'u  hadenydd,  a'u  rhanau  tu  mewnol, 
rhostir  hwynt  o  flaen  y  tân,  a  bwyteir  hwynt  gyda  hyfrydwch. 
Hallta  yr  Arabiaid  hwynt,  a  chludant  hwynt  mewn  sachau 
Uedr  yn  ymborth  iddynt  ar  eu  teithiau.  Mae  gwahanol  ffyrdd 
i'w  parotoi  fel  ymborth,  ond  am  y  ffaith,  nid  oes  yr  un  petrus- 
der  i  fod. 

II.  Abferion  Dwyreinwyr. 

Ehaid  i  ni  ymdrechu  edrych  ar  y  Beibl  o  safle  Dwyreinwyr, 
a  deall  ei  ymadroddion  pan  yn  cyfeirio  at  arferion  Canaan  a 
gwledydd  cylchynol  yn  y  goleuni  yr  edrychent  hwy  arnynt. 
Yr  oedd  eu  harferion  yn  dra  gwahanol  i  eiddo  trigolion  Pryd- 
ain,  fel  y  cawn  weled  wrth  i  ni  fyned  rhagom. 

(1,)  Amaethyddiaeth. 

Ag  ychain  y  byddai  yr  Iuddewon  a  Dwyreinwyr  ereill  yn 
arfer  aredig  (1  Bren.  xix.  19.  Job  i.  14),  ac  âg  anneri.  (Barn. 
xiv.  18.)  Yr  oedd  Duw  yn  gwahardd  i  Israel  gadw  llawer  o 
feirch,  rhag  iddynt  fyned  i  gysylltiad  anmhriodol  â  chenedl- 
oedd  eilunaddolgar  (Deut.  xvii.  16.  Jos.  xi.  6);  a  choleddu 
tuedd  i  ymosod  ar  genedloedd  ereill  (Esai.  xxxi.  1,  3);  ac,  fe 
ddichon  hefyd,  am  eu  bod  yn  cael  eu  defnyddio  yn  ngwasan- 
aeth  eilunaddoliaeth.    (2  Bren.  xxiii.  11.) 

Offeryn  syml  iawn  yw  aradr  y  Dwyrain.  Mae  yn  cael  ei 
wneyd  i  fyny,  y  rhan  fynychaf,  o  ddau  bren  neu  bolion  yn 
croesi  eu  gilydd  yn  agos  i'r  penau  nesaf  i'r  llawr.  Ehwymir 
y  pawl  a  droir  at  yr  ychain  wrth  yr  iau  ;  mae  un  pen  i'r  pawl 
arall  yn  gwasanaethu  fel  aradr,  a'r  pen  arall  fel  dyrnddolen. 
Dywed  Dr.  Hackett  ei  fod  wedi  gweled  y  math  yma  o  aradr 
yn  cael  ei  defnyddio  droiau  yn  Mhalestina,  ac  mai  un  âg  un 
llaw  y  byddai  y  bobl  yn  wastad  yn  ei  ddefnyddio.  11  Nid  oes 
neb  aW  sydd  yn  rhoi  ei  law  ar  yr  aradr,  ac  yn  edrych  ar  y 
pethau  sydd  o'i  ol,  yn  gymhwys  i  deyrnas  Dduw."  (Luc  ix. 
62.)  Gan  fod  y  pridd  yn  gyffredin  yn  deneu,  a'r  aradr  mor 
ysgafn,  y  mae  yn  ofynol  i'r  aradwr  gadw  ei  lygad  yn  sefydlog 


Y  BEIBL  A'l  DDEnONGLIAD. 


253 


arno,  a  phwyso  arno  hefyd,  mewn  trefn  iddo  ddryllio  arwyneb- 
edd  y  tir.  Ni  wiw  iddo  "  edrych  ar  y  pethau  sydd  o'i  ol," 
Felly  hefyd  gyda'r  Oristion  :  rhaid  iddo  wylio,  cadw  ei  olwg  ar 
brif  nod  ei  alwedigaeth,  a  dyfalbarhau,  cyn  yr  â  i  mewn  i 
deyrnas  Dduw. 

Yr  oeddynt  yn  dyrnu  hefyd  mewn  modd  gwahanol  i  ni. 
Byddai  yr  Iuddewon  a  Dwyreinwyr  ereill  yn  dewis  maesydd 
agored  uchol  yn  lloriau  dyrnu,  y  rhai  a  fyddent  yn  agored  i'r 
awel  o  bob  tu ;  yna  gwnaent  hwynt  yn  wastad,  esmwyth,  a 
chaled  fel  llawr  tŷ.  Wedi  hyny  taílent  yr  ysgubau  arnynt,  o  ba 
rai  y  deolid  y  grawn  trwy  gyfrwng  y  fen  ddyrnu,  neu  waith  yr 
ychain  yn  ei  fathru.  (Deut.  xxv.  4.  Esai.  xxviii.  27,  28.) 
Yr  oedd  y  fen  ddyrnu  yn  debyg  i'r  car  llusg  ( sledye ),  ac  ynddi 
dair  o  olwynion  coed  llydain,  gyda  chylchau  haiarn  danneddog 
am  danynt.  Yr  oedd  lle  i'r  gyrwr  i  eistedd  arni ;  a  thynid  hi 
dros  ýr  ŷd  gan  ddau  o  ychain. 


MEN  DDYRNU. 


Yr  oedd  y  fen  ddyrnu  ddanneddog  yn  cael  ei  defnyddio  i 
osod  allan  greulondeb  a*  dinystr.  (Amos  i.  3,  Hab.  iii.  12. 
Esai.  xli.  15.) 

Defnyddid  fTustau  neu  ffyn  pan  nad  oedd  ond  ychydig 

0  ŷd  neu  hadau  ysgafnach  i'w  dyrnu.  (Euth  ii.  17.  Esai. 
xxviii.  27.) 

Y  dull  arall  y  cyfeiriwyd  ato  ydyw  yr  un  canlynol: — "Wedi 
taenu  yr  ysgubau  ar  hyd  y  llawr  dyrnu,  gyrid  ychain  a 
gwartheg,  pump  wedi  eu  hieuo  yn  nghyd  wrth  ochrau  eu  gilydd, 

1  gerdded  drosto  o  amgylch  pawl  cryf,  ac  yn  mhob  cyfeiriad ;  a 


254  Y  BEIBL  a'i  ddehongliad. 

phan  elai  yr  ychain  o  amgylch,  yr  oeddynt  i  gael  bwyta  o'r  ŷd 
gymmaint  ag  a  ewyllysient.    (Deut.  xxv.  4.) 


LLAWR-DYRNU  DWYREINIOL.     (DEUT.   XXV.  4.) 


Pan  y  dyrnid  yn  y  gwahanol  ffyrdd  hyn,  troid  yr  ŷd  i  fyny 
â  math  o  nithraw ;  ac  ar  ol  hyny,  teflid  ef  â'r  un  nithraw  i 
fyny  yn  erbyn  y  gwynt,  er  ysgaru  y  grawn  oddiwrth  y  gwellt 
a'r  ûs.  At  y  nithraw  hon  y  cyfeiria  Ioan  Fedyddiwr.  (Mat. 
iii.  12.). 


AIFETIAID  YN  NITHIO. 
(2,)  Bugeiliaeth  defaid. 

Yr  oedd  yr  Hebreaid  yn  nechreuad  eu  hanes  yn  ymdeithio 
yma  a  thraw,  gan  yru  eu  hanifeiliaid  i'w  canlyn.  Wedi 
ymsefydlu  yn  Nghanaan,  nid  oeddynt  yn  ymwneyd  cymmaint 
â  bugeilio  eu  diadelloedd,  ond  ymroddent  i  arwain  bywyd 
sefydlog  trwj^  lafurio'r  tir.  Yr  oedd^  Uawer  o  honynt,  modd 
bynag,  yn  feddiannol  ar  ddiadelloedd  ëang,  y  rhai  a  anfonent 
allan  o  dan  ofal  bugeiliaid  i'r  anialwch,  neu  y  tiroedd  agored, 
yn  y  Dwyrain  a'r  Deheu  i'r  wlad,  lle  ceid  cyflawnder  o 
borfeydd  am  amryw  fisoedd  o'r  flwyddyn.  (1  Sam.  xvii.  28.) 
Er  mwyn  galluogi  y  bugeiliaid  i  ganfod  dynesiad  ysbeilwyr, 
adeiladent  dyrau,  oddiar  ba  rai  y  gallent  weled  yn  mhell. 
(Michah  iv.  8.  2  Chron.  xxvi.  10.  Gen.  xxxv.  31.)  Ystyr 
Migdal  Edar  yn  y  lle  diweddaf  yw  Twr  y  Praidd,  yr  hyn 
a  gyfìeithir  felly  yn  Michah  iv.  8. 


T  BEIBL  A'j  DDEHONGLIAD. 


2ÓO 


Yn  yr  haf  poeth,  pan  y  mao  porfeydd  yr  anialwch  yn  cael  eu 
llosgi  i  fyny  gan  y  gwres  angerdclol,  gyrir  y  praiddi'r  mynydd- 
dir  neu  at  lanau  afonydd.  Cawn  fod  bugeiliaid  yn  gwylio 
eu  praidd  ar  leehweddau  bryniog  Bethlehem  pan  y  ganwyd 
Gwaredwr  y  byd.  Ni  arferid  gadael  y  praidd  allan  yn  y 
maesydd  y  nos  rhwng  gwlawogydd  Hydref  a'r  Pasg  yn 
Mawrth  neu  Ebrill,  ond  cesglid  hwynt  yn  nghyd  i'r  corlanau ; 
ac  o  herwydd  hyny  fe  farna  llawer  o  ddysgedigion  fod  genedig- 
aeth  Crist  wTodi  cymmeryd  lle  rhwng  Mawrth  a  Ilydref.  Yn 
ol  Dr.  Lardner,  fe'i  ganwyd  rhwng  canol  Awst  a  chanol  Tach- 
wedd;  yn  ol  yr  archesgob  NewTcome,  fe'i  ganwyd  Hydref  laf; 
ac  yn  ol  Greswell,  Ebrill  5ed. 

Ond  i  ddychwelyd.  Gwneir  cyfeiriadau  mynych  at  fugeilio 
defaid  yn  y  Beibl.  Ymgysura  y  Salmydd  yn  ei  Dduw  fel 
ei  fugail  (Salm  xxiii.);  cymhara  Esaiah  ofal  Duw  am  ei  bobl  i 
dynerwch  bugail  da  at  ei  braidd  (Esai.  xl.  11);  a  dysga  yr 
Arglwydd  lesu  amryw  o  wirioneddau  pwysig  trwy  ddammeg  y 
bugail  da.    (Ioan  x.  1 — 18.) 

Yn  Nghanaan,  mae  y  bugail  yn  myned  o  flaen  y  praidd, 
a  hwythau  yn  dilyn ;  geilw  y  bugail  arnynt  yn  awr  ac  eilwaith 
wrth  eu  henwau,  a  gwrandawant  ar  ei  lais,  a  rhedant  ato  ;*  os 
geilw  dyeithrddyn  arnynt,  safant  a  chodant  eu  penau  inewn 
braw ;  os  geilw  eilwaith,  troant  a  ffoant  ymaith.  Mae  gan  y 
bugail  gi  i'w  gynnorthwyo  ( Job  xxx.  1 ),  ond  bydd  efe  yn  cadw 
ar  ol  y  ddiadell,  er  rhoddi  rhybudd  os  bydd  perygl  yn  agoshau. 
Mae  y  bugail  yn  arfogi  ei  hun  er  cyfarfod  âg  unrhyw  elyn  a  all 
ei  gyfarfod.  Weithiau  ymosodir  ar  y  praidd  gan  fleiddiaid 
a  bwystíilod  ereill  (1  Sam.  xvii.  34 — 36),  a  chan  ladron  ac 
yspeilwyr,  ac  mae  y  bugail  da  yn  ymladd  dros  ei  braidd  hyd  y 
nod  pe  colla  ei  fywyd  yn  yr  ymdrech. 

Mae  gwahaniaeth  yn  mhlith  defaid,  fel  yn  mhlith  dynion. 
Mae  rhai  defaid  yn  cadw  yn  agos  at  y  bugail  yn  wastad ; 

*  "  Gofynais  i'r  dyn  oedd  gyda  mi,"  ebe  Hartley  yn  ei  Researches  in  Greece  and 
theLevant,  "a  oeddid  yn  arfer  rhoddi  enwau  ar  ddefaid  yn  Groeg.  Dywedodd  ei 
fod  yn  arferiad,  a  bod  y  defaid  yn  ufyddhau  i'r  bugail  pan  y  galwai  arnynt  wrth 
eu  henwau.  Boreu  heddyw  cefais  gyfleusdra  i  brofi  gwirionedd  yr  hyn  a  ddywedai. 
Pan  yn  myned  heibio  i  ddiadell  o  ddefaid,  gofynais  i'r  bugail  yr  un  peth  ag 
a  ofynaswn  i'r  gwas,  a  rhoddodd  yntau  i  mi  yr  un  atebiad.  Gofynais  iddo  wed'yn 
alw  ar  un  o'i  ddefaid.  Gwnaeth  hyny,  ac  yn  y  fan  fe  adawodd  y  ddafad  y  borfa 
a'i  chymdeithion,  a  rhedodd  i  ddwylaw  y  bugail,  gydag  arwyddion  o  bleser,  a 
chydag  ufydd-dod  parod,  yr  hyn  na  welswn  erioed  mewn  un  anifail  arull.  Y  mae 
yn  wir  hefyd  na  wnant  yn  y  wlad  hon  ganlyn  dyeithrddyn,  ond  ffoant  oddiwrtho." 
— Leiüis's  Trades  and  Industrial  Occupations  of  the  Bible  (R.  T.  S.)  p.  22. 


256 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


llamant  mewn  llawenydd  o'i  amgylch;  mae  ganddo  enwau 
neillduol  ar  y  rhai  hyn,  a  phan  elwir  arnynt  wrth  eu  henwau, 
ufyddhant  gyda'r  parodrwydd  mwyaf.  Y  mae  ereill  o  honynt 
yn  rhai  aflonydd  a  blysig  ;  maent  yn  wastad  ar  ddrwg,  ac 
yn  fynych  yn  myned  i  afael  peryglon,  ac  yn  cael  eu  clwyfo,  ac 
weîthiau  eu  lladd. 

Weithiau,  gwna  y  bugail  bortlii  ei  ddefaid.  Yn  gyíFredin 
nid  yw  ond  yn  eu  harwain  i  borfa,  ond  y  mae  amgylchiadau 
yn  y  rhai  y  rhaid  iddo  eu  porthi.  Ar  ol  i'r  borfa  ddarfod, 
a  phan  y  gorchuddir  y  ddaear  âg  eira,  rhaid  i'r  bugail  chwilio 
am  fwyd  iddynt,  neu  byddant  farw.  Y  pryd  hyny,  casgla 
3T  bugail  ei  braidd  i'r  coedwigoedd,  a  thyr  ganghenau  deiliog, 
ar  ddail  a  brigau  tyner  pa  rai  yr  ymborthant.  Ceclwir  coed- 
wigoedd  ëang  yn  bwrpasol  at  hyn  yn  Mhalestina  a  Syria. 

Ehaid  i'r  bugail  arfer  tynerwch  mawr  gyda'r  \vyn  a'r 
mamogiaid,  yr  hyn  a  wna  mewn  modd  teimladwy  iawn.  (Esai. 
xl.  11.    Gen.  xxxiii.  13,  17.) 

Sonir  yn  fynych  am  "  ffon  "  y  bugail.  Dwg  hon  yn  wastad 
gydag  ef  er  arwain  ac  amddiffyn  y  defaid,  a'u  cosbi  hefyd 
yn  achlysurol  pan  fyddant  yn  anufydd.  Mae  pen  bwäog  a 
bachog  y  ffon,  neu  y  faglan,  yn  dra  defnyddiol  er  codi  y 
defaid  o  byllau  i'r  rhai  y  dygwyddant  syrthio,  a'u  rhyddhau 
o'r  dyryslwyn  (thicJcet).  Cluda  y  bugail  hefyd  ei  ffon-dafì 
gydag  ef,  er  ei  alluogi  i  luchio  ceryg  yn  mhell  i  rybuddîo 
y  defaid  crwydrol  i  beidio  myned  o'r  terfynau  priodol.*  (1  Sam. 
xvii.  49,  50.) 

Mae  y  bugail  ffyddlon  gyda'i  braidd  ddydd  a  nos  (Gen.  xxxi. 
40),  a  gwna  ymdrechion  mawrion  i  adferu  y  rhai  crwydrol. 
(Luc  xv.  4—7.) 

Cymharir  gweinidogion  yr  efengyl  i  fugeiliaid,  y  rhai  sydd  i 
fugeilio  eglwys  Dduw  a  phorthi  ei  braidd  ef.  (Act.  xx.  28.  1 
Pedr  v.  4.) 

Yn  Gen.  xxix.  9,  dywedir  wrthym  fod  Eahel  yn  bugeilio 
praidd  ei  thad.  Nid  ydym  i  synu  at  hyn  :  yn  y  Dwyrain 
ni  ystyrir  ei  fod  yn  iselhad  i  ferched  fugeilio  defaid;  dywed 
Dr.  Hackett  (Illustraüons  of  Scripture,  p.  105),  "  Gwelsom 
ychydig  tu  hwnt  i  El- Arish,  y  dref  olaf  yn  yr  Aifft  cyn  myned  i 
Ganaan,  yn  agos  i'n  llwybr,  ddiadell  o  ddefaid  mor  aruthrol 
liosg  fel  y  rhyfeddem.    Yr  oedd  tair  o  ferched  yn  ei  gwylio." 

Dywedir  yn  Gen.  xlvi.  34,  fod  pob  bugail  yn  ffieidd-dra 

*  The  Land  and  the  BooTc,  pp.  201-  205. 


Y  BEIBL  A'l  DDEnONGLIAD. 


257 


yn  ngolwg  yr  Aifftiaid.  Ymddengys  oddiwrth  haneswyr 
henafol  fod  llwythau  crwydrol  o  fugeiliaid  o'r  Gosrledd- 
Ddwyrain  wedi  darostwng  yr  AiíTt  a'i  gorthrymu  yn  chwerw 
am  rai  canrifoedd;  o  horwydd  creulonderau  y  rhai  hyn,  yr 
oedd  hyd  y  nod  yr  enw  "  bugail "  crwydrol  yn  ííieiddbeth 
yn  ngolwg  yr  Aìíftiaid. 
(3,)  Cyfarchiadau. 

Wrth  gyfarch  eu  gilydd,  mae  Dwyreinwyr  yn  myned 
trwy  amryw  o  seremonîau ;  annerchant  eu  gilydd  à'r  fath 
ymadroddion  â'r  rhai  canlynol : — "  Heddwch  i  ti,"  "  Bydd 
lwyddiannus,"  "  Yr  Arglwydd  fyddo  gyda  thi,"  "Bydded 
fy  arglwydd  fyw,"  "  Yr  wyf'  yn  dy  longyfarch  ar  dy 
ddiogelwch,"  "  Gobeithio  dy  fod  yn  iach,"  &c:  ac  ânt 
trwy  wahanol  ddulliau  o  foesgyfarch  ac  ymostwng  i'w  gilydd, 
yn  ol  safle  ac  urddas  y  person  a  gyferchir,  í'el  y  dengys 
y  darlun  canlynol.  Dyry  yr  hwn  a  gyfarcha  ei  gydradd 
ei  law  ar  ei  fron,  ac  yna  ar  ei  dalcen  neu  ei  benwisg ; 
neu  plyga  ychydig,  gan  ddodi  ei  law  ddeheu  ar  ei  fron 
aswy.     Dangosir  parch  i  berson  o  urddas  trwy  ymgrymu 


GWISGOEDD  A  MOESGYFARCHIADAU  DWYREIN  WYR. 


hyd  lawr,  ac  yna  trwy  gyffwrdd  â'r  gwefusau  neu  y  talcen 
â'r  llaw.  Cusenir  cefn  llaw  person  o  fri ;  cusana  meibion 
ddwylaw  eu  tad,  a  chusana  gwraig  law  ei  gŵr.  Bydd 
cyfeillion  ar  ol  hir  ysgariad  yn  cusanu  barfau  eu  gilydd, 
y  person  a  fyddo  yn  rhoddi  y  gusan  yn  ymaflyd  yn  marf 
y  llall  â'i  law  ddeheu.  (2  Sam.  xx.  9.)  Cusanant  hefyd  ar 
y  gwefusau  a'r  gruddiau.  (Gen.  xxxiii.  4,  xlviii.  10,  12. 
Exod.  iv.  27,  xviii.  7.) 


258 


Y  BEIBL  A'I  DDEHONGLIAD. 


Pan  yr  anfonodd  Iesu  Grist  ei  ddysgyblìon  allan  i  bregethu, 
dywedodd,  "  Na  chyferchwcli  well  i  neb  ar  y  ffordd."  (Luc  x. 
4.)  Gellid  meddwl  ar  yr  olwg  gyntaf  fod  hyn  yn  orchymyn 
caled,  ac  yn  groes  i  arferion  cymdeithas,  ac  y  buasai  yn 
rhwystr  i'r  dysgyblion  gael  derbyniad  priodol.  Yr  oedd  dau 
neu  dri  o  bethau  yn  peri  i'r  Iesu  roddi  y  gorchymyn  hwn  : — 

(1,)  Yr  oeddynt  ar  neges  bwysig,  ac  nid  oedd  pethau  dibwys 
i  ymyryd  â'u  gwaith.    (Cymharer  2  Bren.  iv.  29.) 

(2,)  Mae  cyfarchiadau  yn  y  Dwyrain  yn  cymmeryd  llawer  o 
amser.  Gofynir  cyfres  o  holiadau,  ac  atebir  mewn  modd 
amgylchog  a  hirfaith.  Pryd  arall  ymgrymir,  fel  y  crybwyll- 
wyd,  ac  eir  drwy  wahanol  seremoniau,  fel  y  buasai  talu  sylw 
i'r  cyfan  yn  myned  a  gormod  o  amser. 

(3,)  Awgryma  Dr.  Thomson,  y  Cenadwr,  fod  yr  lesu  yn 
rhoddi  y  gorchymyn  hwn  hefyd,  er  ceryddu  tuedd  ymyrgar 
angerddol  y  Dwyreiniwr,  yr  hwn  nad  all  byth  o'r  bron 
ymattal  heb  "  ymyraeth  â  materion  rhai  ereill;"  a  hefyd  am 
nad  yw  y  cyfarchiadau  hyn,  gydag  ychydig  o  eithriadau, 
ond  gweoiaith,  ac  nas  gallai  Crist,  y  Gwirionedd  ei  hun 
a'r  Tyst  ffyddlawn,  lai  nag  annghefnogi  peth  o'r  fath  yn  ei 
ganlynwyr. 

Un  ffordd  o  longyfarch  a  chroesawu  oedd  taenu  dillad  ar  y 
ffordd  lle  y  teithiai  un,  yn  debyg  i  osod  carpet  i  lawr  ar  adegau 
neillduol  yn  ein  gwlad  ni.  Dywed  Dr.  Eobinson  (Bibl. 
Researches  in  Palestine,  yol.  ii.  p.  162),  fod  trigolion  Bethlehem 
yn  taenu  eu  dillad  ar  y  ffordd  o  flaen  Mr.  Farran,  y  Consul 
Seis'nig  o  Damascus,  yr  hwn  oedd  ar  ymweliad  â'r  lle,  pan 
oedd  arnynt  eisiau  ei  gyinhorth  iddynt  a'i  eiriolaeth  ar  eu  rhan. 
Pan  y  marchogai  Mab  Duw  i  Jerusalem,  fe  gafodd  y  dyrfa 
olwg  ar  ei  urddas  a'i  fawrhydi  fel  y  Messiah,  fel  y  taenasant 
eu  dillad  a  changhenau  tyner  y  coed  ar  y  ffordd,  er  dangos  eu 
parch  iddo,  allefasant,  "  Hosanna  i  fab  Dafydd!  Bendigedig 
yw  yr  hwn  sydd  yn  dyfod  yn  enw  yr  Arglwydd  :  Hosanna  yn 
y  goruchafion  î  "    (Mat.  xxi.  8.) 

(4,)  Claddu  y  marw,  «V  defodau  cyssylltiedig  â  hyny. 

Arferid  claddu  yn  y  Dwyrain,  oddi  eithr  pan  y  byddid  yn 
perarogli  y  corph,  o  fewn  pedair  awr  ar  hugain  ar  ol  i  farwol- 
aeth  gymmeryd  lle.  Cawn  yn  Act.  v.  6,  10,  hanes  atn 
gladdodigaeth  personau  yn  uniongyrchol  ar  ol  iddynt  farw. 
I  ochelyd  yr  amryfusedd  o  gladdu  neb  yn  anamserol,  neu  pan 
incwn  llesmair,  golchid  yr  holl  gorph  â  dwfr  claiar  (Act.  ix.  37). 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


259 


Yr  oedd  yr  Aifftiaid  yn  enwog  am  berarogli  y  meirw  (Gen. 
1.  2,  26).  Dywed  Herodotus  en  bod  yn  tynu  yr  ymenydd 
allan  o'r  pen  trwy  y  ffroenau  â  bach  haiarn ;  ac  wedi  agor  y 
corph  â  chareg  fmiog  o  gallestr,  eu  bod  yn  cymmeryd  ymaith 
y  rhanau  tuíewnol  allan  o  hono  ;  ac  yna  yn  golchi  y  gwagU  0 
fewn  â  gwin  y  balm-wydden,  a'i  rwbio  a'i  bwyo  â  pheraroglau. 
Jjlenwid  ef  ar  ol  hyn  â  myrr,  cassia,  a  pheiaroglau  ereill,  a 
gwniid  ef  i  fyny  ;  wedi  hyn  mwydid  ef  am  70  niwrnod  mewn 
nitr  (mltpetre).  Ar  ol  y  70  niwrnod,  golchai  y  peraroglwyr 
y  corph  â  gwlybyron  peraroglus  a  chadwedyddol  (presertjatioe), 
rhwyment  ef  â  rhwymynau  llian,  a  rhoddent  ef  i  berthynasau  y 
marw  ;  y  rhai,  ar  ol  ei  ddodi  mewn  arch  o  bren,  a;i  gosodent  ef 
ì  sefyll  ar  fur  ystaíell  y  beddrod  (Gen.  1.  2,  25,  26.  Exod.  xiii.  19. 
Jos.  xxiv.  32).  Dywedir  fod  yr  Aifftiaid  mor  fedrus  gydar 
gelfydclyd  hon,  fel  ag  i  allu  cadw  pryd  ac  agwedd  y  gwyneb  heb 
wywo  am  dymhor  maith,  a'r  corph  heb  lygru  am  oesau  lawer. 

Dichon  fod  yr  Ilebreaid  hefyd,  ar  y  cyntaf,  yn  perarogli 
cyrph  tywysogion  a  chyfoethogion  yn  gyffelyb  i'r  Aifftiaid  ; 
mewn  oesoedd  diweddarach,  modd  bynag,  ymddengys  mai  eu 
dull  arferol  oedd  rhwymo  y  corph  o  amgylch  lawer  gwaith 
gyda  rhwymynau  llian,  a'i  eneinio  yn  helaeth  à  chyffyriau 
peraroglus,  yn  gynnwysedig,  gan  mwyaf,  o  fyrr  ac  alöes. 
(Mat.  xxvii.  59  :  Marc  xv.  40,  xvi.  1  :  Luc  xxiii.  53—56,  xxiv. 
1 :  Ioan  xix.  39,  40). 

Llosgid  peraroglau  weithiau  ar  yr  achlysur  o  gladdu  brenin- 
oedd,  er  anrhydedd  i'w  coffadwriaeth  (1  Chron.  xvi.  14:  Jer. 
xxxiv.  5).  Mae  yn  ymddangos  y  byddid  yn  llosgi  rhan  o'r 
peraroglau  yn  y  bedd,  cyn  dodi  y  corph  ynddo  ,  a'r  gwedclill  o 
amgylch  neu  gerllaw  iddo,  nes  llenwi  ystafelloedd  y  beddrod, 
a'r  awyrgylch  yn  y  lle,  ag  arogl  peraidd  a  hyfryd.  Ni  thelid 
yr  anrhydedd  hon  i  freninoedd  drygionus  (2  Chron.  xxi.  19). 

Ni  arferai  yr  Iuddewon  losgi  y  meirw,  ond  o  dan  amgylcli- 
±adau  tra  neillduol.  Llosgwyd  gweddillion  Saul,  rhag  iddynt 
gael  eu  hanmharchu  yn  mhellach  gan  y  Philistiaid  (1  Sam. 
xxxi.  11,  12);  a  dichon  fod  Amos  vi.  10,  yn  cyfeirio  at  losgi 
cyrph  y  meirw  yn  amser  rhyfel,  er  attal  pla  i  dori  allan.  * 

Mae  o  bwys  deall  trefn  y  Dwyreinwyr  yn  claddu  eu  meirw, 
a  ffurf  eu  beddau,  er  gallu  amgyffred  amryw  ranau  o'r  Beibl. 

*Gwel  Eitto's  Cyclopcedia,  Dr.  W.  Smiih's  Didionary  ofthc  Biblc,  Hcnd.ròon  m 
Jcremiah  and  the  Minor  Prophets. 


260 


Y  BEIBL  a'i  DDEHONGLIAD. 


Yn  mhlith  y  bobl  gyffredin,  ni  ddodid  y  marw  mewn  arch,  ond 
rhwymid  ef  i  fyny  mewn  llian,  neu  dodid  ei  wisgoedd  arferol 
am  dano,  a  chludid  ef  i'r  bedd  ar  yr  elor,  gyda  gorchudd  drosto. 
Byddai  y  galarwyr  weithiau  yn  codi  y  gorchudd  ac  yn  dynoethi 
y  corph,  er  ail  gyffroi  galar  y  gwyddfodolion.  Mewn  cyflwr 
fel  hyn  yr  oedd  corph  mab  y  wraig  weddw  o  Nain,  pan  y 
rhyddhawyd  ef  o  afaelion  angau.  (Luc  vii.  14.)  Nid  oedd 
Lazarus  na'n  Harglwydd  wedi  eu  dodi  mewr  eirch,  pan  y 
cleddid  hwynt.  (Ioan  xi.  44.  Marc  xv.  46.)  Oleddid  brenin- 
oedd  a  mawrion  y  ddaear  mewn  eirch  yn  yr  Aifft,  ac  yn 
Mhalestina  hefyd,  mae'n  debygol.    (Gen.  1.  26.) 

Weithiau  defnyddid  ogofeydd,  ar  ol  cj'faddasu  ychydig 
arnynt,  yn  feddrodau  (Gen.  xlix.  29) ;  pryd  arall  cloddid  bedd- 
leoedd  yn  y  graig,  weithiau  o  dan  y  ddaear,  ac  ar  adegau  ereill 
yn  uchelfanau  y  mynyddoedd.  (Esai.  xxii.  16.  2  Bren.  xxiii. 
16.)  Mae  llawer  o  honynt  i'w  canfod  yn  awr  yn  yr  ochr  Or- 
llewinol  i  fynydd  yr  Olewydd  Gwneid  y  rhai  hyn  yn  aml  yn 
ystafelloedd  ëang,  gyda  chelloedd  yn  eu  hochrau,  yn  mha  rai 
y  dodid  y  meirw;  neu  gyda  math  o  ochrfeinciau  (shefoes)  y 
naill  uwch  ben  y  llall,  ar  y  rhai  y  dodid  y  cyrph  i  orphwys. 
Mae  rhai  o'r  becld-3rstafelloedd  hyn  yn  y  creigiau,  yn  ddigon 
uchel,  fel  y  darganfyddwyd  yn  ddiweddar,  i  ddyn  allu  sefyll 
yn  unionsyth  ynddynt,  ac  yn  cynnwys  dros  ddeugain  o 
gelloedd,  yn  mha  rai  y  dodid  y  meirw  i  gysgu  hyd  yr  adgyfod- 
iad  mawr.  Mae  y  porth  i  feddrod  y  Barnwyr  yn  ymyl 
Jerusalem,  yn  13  troedfedd  wrth  9,  a'r  brif  ystafell  tuag  20 
troedfedd  ysgwar  ac  8  troedfedd  o  uchder.  Mae  celloedd 
yn  ochrau  yr  ystafell  hon,  a  mynedfa  o  honi  i  ystafelloedd 
ereill  cyssylltiedig  â  hi,  a  lle  i  lu  mawr  o  feirw  ynddynt  oll. 
Ceir  desgrifìad  cyffelyb  hefyd  o  feddrod  y  Prophwydi. 

Yn  y  tý  tywyli  hwn  yr  oedd  yr  Iuddew  yn  cael  yr  olwg 
ddiweddaf  ar  ddyn  ;  nis  gallai  ei  ddilyn  yn  mhellach ;  gan  nad 
oedd  goleuni  eglur  fel  o  dan  yr  efengyl  (2  Tim.  i.  10)  wedi  ei 
roddi  ar  sefyllfa  dyn  ar  ol  marw  yn  yr  Hen  Destament,  mae  y 
meirw  weithiau  yn  cael  eu  gosod  allan  yn  marddoniaeth  yr 
Hebreaid  fel  pe  byddent  yn  trigiannu  y  fangre  dywell  hon. 
Gosodir  hi  allan  fel  "  y  pwll  "  (Job  xxxiii.  18),  a  dynion  wrth 
fyned  i  mewn  yn  dyfod  "  i  byrth  y  bedd  "  (Heb.  Sheol,  Esai. 
xxxviii.  10),  ac  yn  "  disgyn  i  uffern"  (Heb.  Sheol,  Num.  xvi. 
30),  neu  "  i'r  bedd  "  (Heb.  Sheol,  Job  vii.  9).   Desgrifir  hi  fel  y 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


261 


lle  dyfnaf  (  "  dyfnach  nag  uíTern  yw,"  Heb.  na  fíheol,  Job  xi. 
8),  a  llawn  o  dywyllwch  dudew.    (Job  x.  21,  22.) 

Mae  Esaiah  yn  desgrifìo  golygfa  gyffrous  yn  y  tywyllfyd  hwn 
ar  ddyfodiad  brenin  Babilon  i  mown;  mae  pre.swylwyr  bro 
eangfawr  marwolaeth,  breninoodd  cenodloedd  cryfion,  a'u 
deiliaid  lliosog,  yn  annerch  penadur  b'ilch  Caldea,  ar  derfyn- 
iad  ei  yrfa  ddaearol.  "  UíTern  (fíheol*  oddi  tanodd  a  gynhyrf- 
odd  o'th  achos,  i  gyfarfod  â  thi  wrth  dy  ddyfodiad :  hi  a 
gyfododd  y  meirw  i  ti,  sef  holl  dywysogion  y  ddaear  ;  cyfododd 
holl  freninoedd  y  cenedloedd  o'u  gorseddfaoedd.  Y  rhai  hyny 
oll  a  lefarant,  ac  a  ddywedant  wrthyt,  A  wanhawyd  tithau  fel 
ninau  ?  a  aethost  ti  yn  gyffelyb  i  ni  ?  Disgynwyd  dy  falchder 
i'r  bedd,  a  thrwst  dy  nablau  :  tanat  y  taenir  pryf,  pryfed  hefyd 
a'th  dôant.  Pa  fodd  y  syrthiaist  o'r  nefoedd,  Lusiffer,  mab 
y  wawrddydd  î  pa  fodd  y'th  dorwyd  ti  i  lawr,  yr  hwn  a  wan- 
heaist  y  cenedloedd  !  Canys  ti  a  ddywedaist  yn  dy  galon,  Mi  a 
ddringaf  i'r  nefoedd ;  oddiar  ser  Duw  y  dyrchafaf  fy  ngor- 
seddfa  ;  a  mi  a  eisteddaf  yn  mynydd  y  gynnulleidfa,  yn 
ystlysau  y  Gogledd.  Dringaf  yn  uwch  na'r  cymmylau ; 
tebyg  fyddaf  i'r  Goruchaf.  Er  hyny  i  uffern  y'th  ddisgynir,  i 
ystlysau  y  ffos.  Y  rhai  a'th  welant  a  edrychant  arnat  yn  graff, 
ac  a'th  ystyriant,  gan  ddyiuedyd,  Ai  dyma  y  gŵr  a  wnaeth  i'r 
ddaear  grynu,  ac  a  gynhyrfodd  deyrnasoedd  ?  A  osododd  y 
byd  fel  anialwch,  ac  a  ddinystriodd  ei  ddinasoedd,  heb  ollwng 
ei  garcharorion  yn  rhydd  tuag  adref?"  (Esai.  xiv.  9 — 17. 
Gwel  hefyd  Esec.  xxxii.  18—32.) 

Eglura  y  cyfeiriadau  blaenorol  at  feddau  Canaan  y  geiriau  a 
geir  yn  Marc  v.  2 — 5,  yn  nghylch  y  dyn  cythreulig,  yr  hwn  a 
drigai  yn  mhlith  y  beddau.  Hawdd  y  gallasai  wneyd,  gan  fod 
y  beddau  mor  fawrion  ac  o'r  fath  wneuthuriad.  Mae  pentref 
bychan  Arabaidd  y  dydd  heddyw  with  droed  mynydd  yr  Olew- 
ydd,  o'r  enw  Silwan,  lle  mae  rhai  o'r  trigolion  yn  byw  mewn 
beddau  wedi  eu  nhaddu  yn  y  graig,  yn  mha  rai  yr  arferai  pres- 
wylwyr  Jerusalem  gynt  gladdu  eu  meirw. 

*  ViNW  (Sheol)  the  lower  world,  the  Hades  ofthe  Hebrews.— Gesenius. 

(a,)  A  grave,  generally  a  large  subterraneous  chamber  or  vault  in  which  niches 
were  hewn  out  to  receive  separate  coflìns. 

(b,)  Hence,  the  state  of  the  dead,  or  a  state  of  death,  the  grraiw— Dr.  S.  Lee. 

Y  mae  Sheol,  modd  bynag,  mewn  rhai  engreifftiau  yn  golygu  ufern,  n°u  drigfa 
boenus  y  colledigion.    Gwel  Moses  Stuart  ar  y  gair,  Bibìical  Cabinet,  vol.  xxxvii. 


262 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOÎTGLLAD. 


Yr  oecld  rliai  beddau  yn  eiddo  personol,  y  rhai  a  barotoid 
gan  unigolion  fel  beddrodau  iddynt  eu  hunain  a'u  teuluoedd. 
Adeiledid  weithiau  fath  o  adeilad  bychan  neu  nendwr  (cupola) 
uwch  ben  y  lle.    Yn  un  o'r  rhai  hyn  yr  ydym,  mae'n  debyg, 

1  ddeall  fod  Samuel  wedi  cael  ei  gladdu.  "  A  bu  farw  Samuel; 
a  holl  Israel  a  ymgynnullasant,  ac  a  alarasant  am  dano  ef,  ac 
a'i  claddasant  ef  yn  ei  dŷ  yn  Eamah."  *    (1  Sam.  xxv.  1.) 

Pan  y  byddai  y  marw  yn  y  tŷ,  arddangosid  arwyddion 
cyfFrous  o  alar  a  gofid ;  cyflogid  dynion  i  ganu  pibellau  i  gyffroi 
galar  y  teulu.  a  gwragedd  i  ruddfan  am  y  marw  ;  a  byddai  y 
pibellwyr  trwy  eu  seiniau  dolefus,  a'r  gwragedd  trwy  eu 
hymddangosiad  cyffrous,  a'u  gwallt  dyryslyd,  a'u  lleisiau 
tristlawn,  yn  effeithio  ar  y  teimladau,  ac  yn  angerddoli  y  galar. 
Dywed  Dr.  Gill  y  byddai  gan  y  dyn  tlotaf  yn  Israel,  ar  yr 
achlysur  o  farwolaeth  ei  wraig,  ddau  bibellwr,  ac  un  wraig,  i 
alaru.    At  y  rhai  hyn  y  cyfeirir  yn  Mat.  ix.  23  :  gwel  hefyd 

2  Chron.  xxxv.  25.    Jer.  ix.  17,  18. 

Galar  am  y  marw  oedd  "  galar  Hadadrimmon  yn  nyffryn 
Megidon"  (Zech.  xii.  11.)  Yìi  nyffryn  Megidon  neu  ddyffryn 
Jezreel,  mewn  lle  o'r  enw  Hadadrimmon,  y  clwyfwyd  Josiah, 
brenin  Judah,  yn  angeuol,  pan  yn  rhyfela  yn  erbyn  Necho, 
brenin  yr  Aifft.  (2  Chron.  xxxv.  20—24.  2  Bren.  xxiii.  29, 
30.)  Yr  oedd  Josiah  yn  ddiwygiwr  gwladol  a  chrefyddol,  ac 
wedi  dyrchafu  y  genedl  i  anrhydedd  a  llwyddiant ;  pan  y 
bu  farw,  yr  oedd  ei  galar  yn  angerddol.  (2  Chron.  xxxv. 
24,  25.) 

Galar  cyffelyb  i  hwnw  o  ran  ei  ddwysder  a'i  gyffredinolrwydd, 
fydd  galar  yr  Iuddewon  ar  adeg  eu  hargyhoeddiad,  o  herwydd 
eu  dirmyg  o  Fab  Duw  trwy  yr  oesau. 

(5,)  Dodrefn. 

Mae  yn  ofynol  deall  fod  gwahaniaeth  rhwng  dodrefn  y 
Dwyreinwyr  a'r  eiddom  ni,  neu  nis  gallwn  weled  rhesymoldeb 
rhai  rhanau  o'r  Beibl.  Dywedodd  Crist  wrth  y  claf  o'r  parlys, 
"  Cyfod,  cymmer  dy  wely  i  fyny,  a  rhodia."  (Mat.  ix.  6.) 
Mae  y  tlodion  yn  y  Dwyrain,  ebe  Dr.  Eobinson,  yn  cyögu  ar 
fatiau,  neu  ar  lawr,  wedi  rhwymo  eu  hunain  yn  eu  cochl 

*  Gwel  Eirìadur  Ritto.  Thomson's  Land  and  the  Booh.  Haclcit's  Illustrations 
of  Scripture.  Lovúh's  Lectures  on  Hebrew  Poetry,  Lect.  vii.  Robinson's  Later 
Biblical  Besearches  in  Palestine,  p.  Ü53. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


263 


(cymharer  Exod.  xxii.  26,  27) ;  a'r  rhai  cyfoetbocaeh  ar 
gwrlidau,  neu  fatrasau,  wedi  eu  llenwi  i  fyny  â  chotwn,  y 
rhai  a  daenant  ar  lawr  neu  ar  esmwythf'einciau  isel  o  aragylch 
yr  ystafell.  Mae'n  debyg  raai  cwrlid,  neu  fatras  ysgafn,  ocdd 
y  gwely  ar  yr  hwn  y  gorweddai  y  claf  o'r  parlys,  yr  hwn 
y  gallai  yn  hawdd  ei  gludo  ar  ol  caol  adferiad  nerth.  Pan 
y  dygwyd  y  claf  o'r  parlys  at  yr  Tesu,  mae'n  debyg  fod  y 
cwrlid,  neu  y  matras  crybwylledig,  ar  fath  o  frame  ysgafn,  ar 
yr  hon  y  cludid  y  claf. 

Dywedir  yn  Marc  vii.  4,  eu  bod  yn  trochi  eu  gwelyau,  neu 
eu  "byrddau,"  sef  yr  esmwythfeinciau  ar  ba  rai  y  lled- 
orweddent  wrth  y  bwrdd  pan  yn  bwyta,  ac  y  cysgent,  er  eu 
glanhau.  (Lef.  xi.  32.)  Dichon  mai  at  y  gorchudd  drostynt  y 
cyfeirir,  fel  y  barna  Webster  a  Wilkinson  ;  ond  yr  oedd  yr 
Iuddewon  yn  myned  yn  mhellach  na  hyn,  fel  y  sylwir 
yn  yr  Annotated  Paragraph  Bible,  ac  yn  cyfarwyddo  fod 
hyd  y  nod  i  atteg-waith  (frame-ivork)  eu  gorweddfeinciau 
gael  eu  tynu  yn  ddarnau  a'u  trochi,  er  mwyn  eu  puro. 

Yr  oedd  y  costrelau  a  ddefnyddient  yn  wahanol  i  eiddo 


ein  gwlad  ni,  fel  yr  awgrymir  yn  Mat.  ix.  17,  "  Ac  ni  ddodant 
win  newydd  mewn  costrelau  hen  ;  os  amgen,  y  costrelau  a  dyr, 
a'r  gwin  a  red  allan,  a'r  costrelau  a  gollir :  eithr  gwin  newydd 
a  ddodant  mewn  costrelau  newyddion,  ac  fdly  y  cedwir  y 
ddau."  Pe  meddyliai  darllenydd  y  Beibl  am  gostrelau  gwydi 
wrth  ddarllen    vr   adnod  hon,  nis  gallai  ddeall  yr  angen 


COSTREL  WIN. 


COSTEL  DDWFR. 


264  Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

am  gostrelau  newyddion  er  dodi  gwin  newydd  ynddynt ;  ond, 
pan  gofìr  mai  croen  anifail  (yr  hwn  yn  fynych  a  ddefnyddid 
gynt,  ac  a  ddefnyddir  hyd  heddyw,  yn  gyfan  fel  y  gwisgid  ef 
gan  yr  anifail),  oedd  y  costrelau  hyn,  mae  y  geiriau  yn  eglur. 
Os  dodid  gwin  newydd  mewn  hen  gostrelau  croen,  neu  ledr 
anystwyth  a  brau,  wrth  i'r  gwin  newydd  weithio  a  chwyddo, 
ni  ymëangai  yr  hen  groen,  ond  fe  rwygai,  ac  fe  redai  y  gwin 
ymaith,  ac  felly  collid  y  ddau ;  tra,  o'r  ochr  arall,  fe  gedwid  y 
ddau,  os  dodid  y  gwin  newydd  mewn  costrelau  newyddion. 
Buasai  annghyssondeb  ac  annghyd-darawiad  cyífelyb,  pe 
buasai  dysgyblion  Crist  yn  ymprydio,  ac  yntau  gyda  hwynt. 

(6,)  Gwisgoedd  ac  addnrniadau. 

Mae  merched  y  Dwyrain  yn  llwythog  o  addurniadau ; 
gwisgant  rai  ar  eu  penau,  yn  eu  ffroenau  a'u  clustiau,  am 
eu  gyddfau,  eu  breichiau,  a'u  fferau :  gwel  Gen.  xxiv.  22, 
xxix.  47.  Esai  iii.  Gwisga  dynion  hefyd  amryw  fathau  o 
addurniadau.  (Gen.  xxxviii.  18,  xli.  42.  Num.  xxxi.  50. 
Luc  xv.  22.    Iago  ii.  2.)* 

Ond  at  wisgoedd  llaesion  a  helaeth  y  Dwyreinwyr  y  cyfeirir 
fynychaf  yn  y  Beibl.  Nid  oedd  gan  y  tlodion  yn  gyffredin 
ond  dau  ddilledyn  am  danynt,  un  oedd  yr  hwrn  a  wisgent 
yn  nesaf  at  y  croen,  a  elwid  y  chiton,  ac  yn  cyrhaedd  at  y 

*  Dywedir  fod  yr  Arabiaid  a  Dwyreinwyr  ereill  yn  beichio  eu  hunain  ag  add- 
urniadau  o  aur  ac  arian  hyd  y  dydd  hwn.  Yn  Barn.  viii.  24—26,  cawn  hanes  y 
tlysau  a  gymmerasai  Israel  oddiar  weddill  byddin  y  Midianiaid.  Yr  oedd  y  clust- 
dlysau  aur  a  roddasant  i  Gideon  yn  pwyso  tua  50  pwys,  ac  yn  werth  o'n  harian  ni 
tua  £3,113,  heb  son  am  yr  addurniadau  ereill. 

Mae  yr  ysplander  a'r  cyfoeth  sydd  yn  amgylchu  pendefigion  Dwyreiniol  yn  taro 
Ewropiaid  â  syndod.  Dywedai  Arglwydd  Clive  fod  ystafelloedd  ëang  yn  cael  eu 
tafìu  yn  agored  o'i  fiaen  ef  yn  India,  gyda  charneddau  anferth  o  aur  ac  arian 
ynddynt;  a'i  fod  ef  yn  rhodio  rhwng  tyrau  o  aur  ac  arian  a  gemau,  gyda  rhyddid 
iddo  i  gymmeryd  faint  a  fynai  o  honynt ;  ac  er  iddo  gymmeryd  iddo  ei  hun 
rhwng  dau  a  thri  chan'  mil  o  bunnau,  tystiai  o  flaen  Tŷ  y  Cyffredin  ei  fod  yn 
rhyfeddu  ei  fod  wedi  gallu  bod  mor  gymmedrol  yn  nghanol  y  fath  lawnder  ! 

Yn  y  London  Daily  Neius,  am  Mehefìn  7,  1877,  mae  llythyr  dyddorol  oddiwrth 
ohebydd  y  newyddiadur  hwnw  yr  hwn  oedd  yn  llygad-dyst  o'r  amgylchiad,  yn 
rhoddi  hanes  dychweliad  adran  o'r  fyddin  Ewssiaidd  o  brif  ddinas  Khokand,  yn 
1876,  gyda  hen  dywysog  y  lle,  yr  hwn  oedd  wedi  ei  ddiorseddu.  Wrth  gychwyn 
llanwodd  y  tywysog  bedwar  ugain  o  fcnau  (carts)  ag  arian  a  thrysorau  ;  ac  er  na 
lwyddodd  i  ddwyn  gydag  ef  i  Ewssia,  o  herwydd  ymosodiad  y  gwrthryfelwyr,  ond 
ugain  o'r  menau  hyn,  eto  dywed  y  gohebydd  ei  fod  yn  1877  yn  byw  fel  tywysog  yn 
Orenburg  ar  y  gweddill  o'r  trysor  a  achubwyd ;  ac,  er  ei  holl  golledion,  yn  dra 
chyfoethog. 

Mae'n  debyg  mai  yr  hyn  sydd  yn  cyfrif  am  gyfoeth  anhygoel  pcnaduriaid  Asia 
yw,  adnoddau  dihysbydd  y  gwledydd  Dwyreiniol,  a'r  gorthrwm  mawr  a  arfera  y 
tywysogion,  fel  rheol,  tuag  at  eu  deiliaid. 


Y  BEIBL  A'l  DDEnONGLIAD. 


265 


gliniau,  ac  weithiau  at  y  fferau.  Yn  y  wisg  yma  yn  unig  y 
treulia'r  bobl  eu  hamser  yn  y  tŷ,  ac  y  dilynant  eu  gorchwyl- 
ion ;  ond  nid  ystyrir  d}Tn  yn  gwisgo  yn  weddus  os  bydd 
iddo  droi  mewn  cymdeithas,  a  derbyn  a  thalu  ymweliadau,  yn 
y  wisg  yma  yn  unig;  am  hyny,  dywedir  fod  dyn  yn  "  noeth," 
pryd  na  fydd  ganddo  ei  amwisg.  (Esai.  xx.  2.  Ioan  xxi.  7.*) 
Y  dilledyn  arall  yw  yr  amwisg  neu  y  fantell  uchaf  (ependutêê), 
yr  hon  hefyd  a  wasanaetha  fel  cwsg-wisg  i  huno  ynddi. 
Byddai  dwy  o  îs-wisgoedd  yn  cael  eu  defnyddio  weithiau 
gan  bersonau  o  am^ylchiadau  gwell  na'r  cyffredin,  }rr  uchaf, 
fel  rheol,  o  ddefnyddiau  gwell  a  harddach  na'r  isaf.  Yr  oedd 
gan  yr  archoífeiriad  ddwy  o'r  fath  hyn  :  "  Yna  yr  archoffeiriad 
gan  rwygo  ei  ddillad,"  Groeg,  ei  îs-wisgoedd  (chitonas,  Marc 
xiv.  63.) 

Am  yr  îs-wisg,  hyddai  gwregys  yn  nghylch  y  lwynau. 
Mae  gwregysau  y  tlodion  yn  fynych  wedi  eu  gwneyd  o  ledr; 
ond  gwisga  y  cyfoethogion  fath  o  shaiul  amliwiog,  neu  fwslin 
gwyn  addurnedig  yn  wregys.  Mae  o  bwys  defnyddio  y 
gwregys  pan  y  byddis  yn  parotoi  i  daith  neu  at  ryw  orchwyl, 
gan  ei  fod  yn  attal  y  dillad  i  fod  yn  rhwystr  i  ddyn,  ac  yn 
nerth  a  chryfhad  mawr  i'r  corph  pan  y  bydd  dyn  yn  gweithio 
yn  galed,  neu  yn  dilyn  ei  deithiau  meithion  a  blinion.  Cyfeirir 
at  hyn  yn  aml  pan  yr  annogir  Cristionogion  i  fod  yn  wastad 
jiì  effro,  ac  yn  barod  i  ymosod  gyda  brwdfrydedd  a  phen- 
derfyniad  ar  waith  yr  Arglwydd.  (Luc  xii.  35.  Eph.  yi.  14. 
1  Pedr  i.  13.) 

Y  gwregysau  oedd  y  "pyrsau"  y  cyfeiriai  Crist  atynt. 
(Marc  vi.  8.)  Gan  eu  bod  yn  fath  o  ddilledyn  hir,  ac  un  pen 
yn  agored  iddo,  defnyddir  ef  fel  pwrs  i  gludo  gwahanol  bethau, 
megys  arian  (Marc  vi.  8),  cyllell-gledd  (2  Sam.  xx.  8),  a'r  corn 
inc  (Ezec.  ix.  3). 

Gan  mai  am  j  lwynau  y  dodid  y  gwregys,  yr  oedd  yr 
îs-wisg  yn  agored  ar  y  fynwes;  ac  fe  arferai  y  Dwyreinwyr  à 
chelu  nwyddau  a  chludo  meddiannau  gwerthfawr  yn  eu  myn- 
wesau ;  yr  hyn  yw  ein  llogellau  i  ni,  oedd  mynwes  eu  hîs- 
wisgoedd  a'u  gwregys  iddynt  hwy.     Cyfeirir  at  hyn  yn  y 

*  Mao  rhai  yn  edrych  ar  yr  hyn  a  ddywedir  am  Pedr  yma  yn  beth  dyeithr,  ac  yn 
methu  deall  paham  y  gwisgai  ei  amwisi*  fel  hyn,  ac  yntau  yn  myned  i  nufio  i'r 
lan.  Ond  nid  yw  y  geiriau  yn  dweyd  ei  fod  wedi  nofio  i'r  lan,  n&'j  fod  yn  golygu 
gwneyd.  Yr  oeddynt  yn  agos  i'r  lnn  (o  fewn  tua  chan'  llath,  adn.  8),  ac  yr  oedd 
Pedr  yn  hollol  gyfarwydd  â  bâs-leoedd  y  llyn,  ac  mae'n  debyg  mai  cerdded  i'r  lau 
trwy  y  dwfr  a  wnaeth:  gwel  Webster  <k  ÌVilkinson's  Gtedt  T<:st. 


266 


Y  EEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Ueoedd  canlynol: — "  Yr  annuwiol  a  dderbyn  rodd  o'r  fynwes,  i 
gam  droi  llwybrau  barn."  "Ehodd  yn  y  dirgel  a  dyr  ddigofaint ; 
agwobr  yn  y  fynwes,  lid  cryf."    (Diar.  xvii.  23,  xxi.  14.) 

Pan  y  mae  y  Dwyreinwyr  yn  ymaflyd  mewn  gorchwyl  o 
bwys,  y  maent  yn  codi  i  fyny  y  llewys  mawrion  amgylchog 
perthynol  i'w  gwisgoedd,  neu  yr  hyn  a  wasanaetha  fel  y  cyfry w, 
ac  yn  dynoethi  eu  breichiau  ;  at  hyn  y  cyfeirir  pan  y  sonir  am 
Dduw  yn  dynoethi  ei  fraich  yn  Esai.  lii.  10.  Golyga  yr  ymad- 
rodd  yn  ei  gyssylltiad  â  Duw  ei  fod  yn  rhoddi  profìon  eglur  a 
grymus  o'i  bresennoldeb. 

Yn  y  rhedegfeydd,  pan  yn  ymdrechu  am  y  gamp,  yr  oedd  y 
rhedegwyr  yn  dodi  eu  gwisgoedd,  a  phob  peth  a  allai  fod 
yn  rhwystr  iddynt,  o'r  neilldu,  er  mwyn  iddynt  allu  rhedeg  yn 
y  modd  mwyaf  manteisiol :  annoga  Paul  yr  Hebreaid  i  wneyd 
yr  un  modd  gyda'r  yrfa  Gristionogol.    (Heb.  xii.  2.) 

Yr  oedd  y  Phariseaid  yn  gwneuthur  ymylwaith  eu  gwisg- 
oedd  yn  helaeth,  er  mwyn  tynu  sylw  dynion  (Num.  xv.  37 — 
41),  a'u  phylacterau  yn  llydain.  (Mat.  xxiii.  5.)  Ystyr  y  gair 
phylactêrion  ydyw  amddiffyniad,  diogelydd;  golyga  y  gair  y 
darnau  culion  o  ysgrif-groen,  gyda  Deut.  vi.  4 — 9,  xi.  13 — 21. 
Exod.  xiii.  2 — 16,  wedi  eu  hysgrifenu  arnynt,  y  rhai  a  wisgai 
yr  Iuddewon  ar  ol  caethiwed  Babilon,  pan  yn  gweddio,  ar 
y  talcen  a'r  fraich  aswy  (gan  ddilyn  Exod.  xiii.  9,  yn 
llythyrenol),  naill  ai  er  eu  hadgofìo  i  gadw  y  ddeddf,  neu 
fel  math  o  swyngyfaredd  (charm)  i'w  cadw  hwy  eu  hunain  rhag 
drwg.  Yr  oedd  y  Phariseaid  yn  gwneyd  y  rhai  hyn  hefyd  yn 
lletach  na  phobl  ereill,  er  ceisio  argyhoeddi  y  werin  fod  y 
Phariseaid  yn  rhagori  ar  bawb  mewn  duwioldeb ;  tra  mae 
Crist  yn  priodoli  y  cwbl  i'w  rhagrith.  Defnyddir  phylacterau 
hyd  heddyw  gan  yr  Iuddewon,  y  rhai  a  elwir  yn  ol  yr  enw 
Hebraeg,  tephilin=gweààisiu. 

Yr  esgidiau  a  ddefnyddiai  yr  Iuddewon  oedd  sandalau. 
Math  o  wadn,  yn  cael  ei  rhwymo  wrth  y  troed  â  charaiau  oedd 
y  sandal ;  nid  oedd  yn  gorchuddio  cefn  y  troed,  ac  felly 
nid  oedd  modd  gochelyd  y  llwch  a'r  llaid  wrth  deithio ;  yn 
ngwyneb  hyn,  un  o  ddyledswyddau  cyntaf  cyfeillgarwch  oedd 
darparu  dwfr  i'r  teithiwr  i  olchi  ei  draed.  (Gen.  xxiv.  32.  Luc 
vii.  44.) 

Mae  diosg  esgidiau  yn  cael  ei  ystyried  yn  y  Dwyrain  yn 
weithred  o  barch  i  un  mwy  urddasol;  ar  yr  egwyddor  hon 
y  diosgai  Moses  a  Josua  eu  hesgidiau,  gan  fod  preseonoldeb  y 


Y  BEIBL  A'l  DDEITOTGLIAD. 


2G7 


Goruchaf  yn  cyssegru  y  man  y  safent  arno.  (Exod.  iii.  5. 
Jos.  v.  15.)  Gwneir  hyn  yn  wastad  yn  y  Dwyrain  pan  yr  eir  i 
leoedd  cyssegredig ;  ac  yn  wir,  mae  dull  y  tai  a'r  drefn  o 
eistedd  yn  y  Dwyrain,  yn  galw  am  iddynt  gael  eu  diosg  yn 
wastad  wrth  fyned  i  mewn  i'r  tai,  er  mwyn  glendid  a  chysur. 

Yr  oedd  rhodio  yn  droednoeth  yn  arwydd  o  ymddarostyng- 
iad  (2  Sam.  xv.  30.  Esai.  xx.  2 — 4;  a  phan  drosglwyddid  hawliau 
neu  dir  o  un  i'r  Uall,  trosai  un  ei  esgid  yr  un  pryd.  (Puth  iv. 
7,  8.)  Pan  y  gwrthodai  dyn  briodi  gweddw  ei  frawd,  yr  oedd 
hi  i  ddatod  ei  esgid  oddiarn  ei  droed  yn  ngŵydd  henuriaid 
Israel,  a  phoeri  yn  ei  wyneb,  er  arwyddo  ei  bod  yn  ei  ddiosg 
ef  o'i  hawl  a'r  berthynas  a  ddaliai  tuag  ati  hi  a'i  frawd  ymad- 
awedig,  neu  eu  hynafìaid.    (Deut.  xxv.  5 — 10.) 

Defnyddir  yr  ymadrodd  bivri.u  esgid  am  gymmoryd  meddiant 
o  le.  Amlygai  Dafydd  ei  fwriad  i  ddarostwng  a  meddiannu 
Edom,  trwy  ddweyd,  "  Dros  Edom  y  bwriaf  fy  esgid  "  (Salm 
lx.  8).  Golygai  gymmeryd  meddiant  o'r  wlad  naill  ai  trwy 
fyned  iddi,  ac  felly  dodi  ei  droed  arni,  neu  drwy  y  weithred 
arwyddluniol  o  fwrw  ei  esgid  ar  y  tir. 

Yr  oedd  Dafydd  wedi  ennill  Uawer  o  fuddygoliaethau,  fel  yr 
awgrymay  Salm,  ac  fel  y  darllenwn  yn  2  Sam.  viii.  Yr  oedd 
wedi  gorchfygu  Syria,  Moab,  a  meibion  Ammon,  a'r  Philist- 
iaid,  a'r  Amaleciaid,  a  Hadadezer,  brenin  Zobah  ;  ond  ym- 
ddengys  fod  Edom  eto  heb  ei  darostwng,  a  bod  gorchfygiad 
Edom  yn  anghenrheidiol  er  diogelwch  Israel.  Yn  y  geiriau  dan 
sylw,  mae  Dafydd  yn  dadgan  ei  fwriad  i  ddarostwng  Edom, 
a  chymmeryd  Petra,  ei  phrif-ddinas  gadarn  (Salm  lx.  9); 
ac  ni  siomwyd  ef  yn  ei  ddisgwyliad.  Gwel  y  penawd  i'r  Salm, 
a  2  Sam.  viii.  14,  ac  esboniad  Barnes  ar  y  Salm. 

Dichon  fod  rhoddi  esgidiau  am  draed  yr  afradlon  ar  ei 
ddỳchweliad  yn  arwyddo  ei  fod  yn  cael  ail-feddiannu  yr  etifedd- 
iaeth  a  adawsai  ac  a  gollasai  trwy  fyned  i'r  wlad  bell.  (Luc 
xv.  22.— Gwel  The  Expositor,  November,  1875,  p.  164.) 

(7,)  Lletygarwch. 

Cyfeirir  yn  fynych  yn  y  Beibl  at  letygarwch  Dwyrcinwyr : 
"  Ni  letyodd  dyeithrddyn  yn  yr  heol :  agorais  fy  nrysau  i'r 
fForddolion."  (Job  xxxi.  32.)  "  A  bu  ar  ryw  ddiwrnod  i 
Eliseus  dramwyo  i  Sunem :  ac  yno  ÿr  oedd  gwraig  oludog, 
yr  hon  a'i  cymhellodd  ef  i  fwyta  bara.  A  chynnifer  gwaith  ag 
y  tramwyai  efe  heibio,  efe  a  droai  yno  i  fwyta  bara  "  (2  13ren> 
iv.  8.    Gwel  hefyd  Gen.  xviii.  2—8.) 


268 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Mae  y  Dwyreinwyr  yn  cael  eu  nhodweddu  gan  hyn  hyd 
y  dydd  heddyw,  yn  neillduol  yr  Arabiaid.  Dy wed  Burckhardt, 
wrth  son  am  dref  o'r  enw  Kerek,  yr  hon  a  saif  ar  yr  ochr 
Ddeheu-Ddwyreiniol  i'r  Môr  Marw,  fel  y  canlyn  : — "  Y  mae 
ganddi  wyth  o  '  Fenzelau '  neu  letyfanau  i  ddyeithriaid. 
Ni  ddygir  eu  treulion  o  unrhyw  drysorfa  gyffredinol,  ond 
pa  bryd  bynag  y  bydd  dyn  dyeithr  yn  cymmeryd  ei  lety  yn  un 

0  honynt,  gwna  un  o'r  bobl  ag  fydd  yn  bresennol  amlygu 
ei  fwriad  i  roddi  yr  hyn  fydd  yn  anghenrheidiol  am  y  dydd 
hwnw;  ac  yna  bydd  yn  ddyledswydd  arno  i  barotoi  ciniaw  neu 
swper,  yr  hwn  a  anfona  i  lety  y  dyeithriaid,  a'r  hwn  hefyd 
a  fydd  yn  ddigon  i  rifedi  mawr.  Yn  gyffredin  lleddir  gafr 
neu  oen  ar  yr  achlysur,  a  rhoddir  ebran  i  geffyl  yr  ymwelydd." 
Yn  gyffelyb  y  dywed  Dr.  Shaw  : — "  Mae  tŷ  yn  cael  ei  neillduo 
yn  y  rhan  fwyaf  o  drefì  a  phentrefi  yn  y  wlad  er  derbyn 
dyeithriaid,  lle  y  lletyir  ac  y  croesawir  hwynt  am  un  noswaith, 
ar  draul  y  trigolion." 

Lle  cyffelyb  i  hwn  oedd  y  "  llety  "  y  cyfeirir  ato  yn  Luc  ii. 
7,  yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  rhy  lawn  i  gael  ei  anrhydeddu  â 
phresennoldeb  Gwaredwr  y  byd. 

Darfu  i  Dr.  Hackett  a'i  gymdeithion  golli  eu  ffordd  pan 
yn  gadael  Samaria  un  prydnawn,  a  bu  raid  iddynt  yn  yr 
hwyr  fyned  i  bentref  Arabaidd  i  chwilio  am  lety.  Wrth  fyned 
yno,  hysbysai  ei  arweinydd  ef  fod  tý  ì  dderbyn  dyeithriaid  yn 
cael  ei  neillduo  yn  mhob  pentref,  ac  nad  oedd  raid  iddo  betruso 
am  dderbyniad.  Wedi  cyrhaedd  y  pentref,  holai  yr  arweinydd 
am  y  Menzel  neu  dŷ  y  dyeithriaid,  yr  hwn  a  ddangoswyd 
ìddynt  ar  unwaith,  lle  y  cawsant  bob  ymgeledd  anghenrheidiol 
yn  rhad. 

Fe  eglura  y  ffeithiau  hyn  Luc  ix.  52,  53  : — "  Ac  efe  a  anfon- 
odd  genadau  o  ílaen  ei  wyneb :  a  hwy  wedi  myned,  a  aethant 

1  mewn  i  dref  y  Samariaid,  i  barotoi  iddo  ef.  Ac  nis  derbyn- 
iasant  hwy  ef,  oblegyd  fod  ei  wyneb  ef  yn  tueddu  tua  Jeru- 
salem."  Diau  fod  yr  Iesu,  pan  oedd  y  dydd  yn  daríbd,  yn  anfon 
o'i  ílaen  er  cael  y  llety  yn  barod,  a'r  Samariaid,  o  herwydd 
eu  dadl  â'r  Iuddewon  yn  nghylch  Jerusalem  a  mynydd 
Gerazim,  yn  tramgwyddo  wrth  yr  Iesu  am  ei  fod  ef  yn  ffafrio 
Jerusalem,  ac  mewn  canlyniad  yn  troseddu  deddfau  lletygar- 
wch  a  gydnabyddid  trwy  yr  holl  wlad.  Yr  oedd  gan  Grist  a'i 
ddysgyblion,  yn  ol  arferiad  y  wlad,  hawl  i  ddysgwyl  llety 
ac  ymgeledd  mewn  rhyw  dŷ  yn  y  pentref ;   a  gwaith  y 


Y  BEIBL  a'i  DDEIIONGLIAD. 


Samariaid  yn  gwrthod  y  caredigrwydd  arferol  hwn  a  chwerw- 
odd  Iago  a  Ioan  mor  fawr.  (Dr.  IlacJcetfs  Illustrations,  pp. 
64—66.  Andersorìs  Bible  Light  from  Bible  Lands,  pp.  215 — 
219.) 

(8,)  Priodas. 

Mae  dau  beth  cyssylltiedig  â  phriodas  yn  y  Dwyrain,  ag 
sydd  i  raddau  yn  dywyll  i  ni  yn  y  wlad  hoir,  sef  yr  hyn 
a  ddywedir  am  waith  cyfeillion  yn  myned  allan  yn  y  nos  i 
gyfarfod  y  priodfab  (Mat.  xxv.),  a'r  hyn  a  ddywedir  am  y  wisg 
briodas.    (Mat.  xxii.  11.) 

Mae  y  desgrifiad  yn  nammeg  y  deng  morwyn  yn  hollol 
fel  yr  oedd  pethau  gynt  yn  Nghanaan,  ac  fel  y  maent  eto 
mewn  amryw  o  wledydd  y  Dwyrain.  Yn  hwyr  dydd  y 
briodas,  byddai  y  priodfab  gyda'r  gwýrieuainc  yn  ei  ganlyn  fel 
ewyllyswyr  da  (Barn.  xiv.  11),  yn  dwyn  y  briodferch  adref  o  dý 
ei  thad.  Byddai  y  merched  ieuainc,  y  rhai  oeddynt  yn  gyfeill- 
esau  i'r  priodfab  a'r  briodferch,  yn  gwylied  eu  dyfodiad  ac 
yn  dysgwyl  am  danynt  yn  agos  i'r  tý  ;  pan  ddeallid  eu  bod  yn 
agoshau,  goleuent  eu  lampau,  ac  yna  ymunent  â'r  dorf,  a 
chyda  bloeddiadau  calonog  elai  pawb  yn  llawen  gyda'u  gilydd 
i'r  wledd  briodasol;  ac  ar  ol  eu  mynediad  i  mewn,  ceuid  y 
drws.  Parhäai  y  wledd  yn  gyffredin  tua  saith  niwrnod  (Barn. 
xiv.  17),  i'r  hon  y  gwahoddid  llawer  o  gyfeillion.  (Ioan  ii. 
8,9.) 

Yr  oedd  yn  arferiad  yn  mhlith  y  Groegiaid  i  arwain  y  teulu 
ieuanc  adref  gyda  lampau  a  ffaglenau  (torches)  (Iliad,  B.  18.  1. 
569),  ac  yr  oedd  boneddigesau  Ehufain  hefyd  yn  cael  eu 
harwain  i  dai  eu  gwýr  yn  hwyr  dydd  y  briodas  wrth  oleuni 
ffaglenau.  Ehydd  un  hanesydd  y  desgrifìad  canlynol  o  briodas 
yn  India : — "  Ar  ddydd  eu  priodas,  y  mae  y  gŵr  a'r  wraig 
yn  myned  allan  gyda'u  gilydd  yn  yr  un  cludiedydd  (palan- 
qui)i),  rhwng  saith  ac  wyth  yn  yr  hwyr,  a'u  holl  berthynasau 
a'u  cyfeillion  yn  eu  canlyn ;  mae  yr  udgyrn  a'r  tabyrddau 
yn  myned  o'u  blaen,  a  goleuir  iddynt  gan  nifer  o  fassaìs,  y 
rhai  sydd  fath  o  ffaglenau.  Mae  y  pâr  ieuanc  priodasol  yn 
myned  o  amgylch  yn  y  dull  hwn  am  rai  oriau,  ac  yna  dychwel- 
ant  i'w  tŷ  eu  hunain,  lle  mae  y  gwragedd  a'r  gwasanaethyddion 
yn  dysgwyl  am  danynt."  Yr  oedd  y  Parch.  W.  Ward, 
diweddar  Genhadwr  i'r  Bedyddwyr  yn  India,  yn  llygad-dyst 
o'r  olygfa  ganlynol  yn  y  wlad  hòno : — "  Mewn  priodas, 
gorymdaith  pa  un  a  welais  rai  blynyddau  yn  ol,  yr  oedd  y 


270 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


priodfab  wedi  dyfod  o  bell,  a'r  briodasfereh  yn  byw  yn 
Serampore,  i  ba  le  yr  oedd  y  priodfab  i  ddyfod  mewn  cwch. 
Wedi  dysgwyl  dwy  neu  dair  awr,  o'r  diwedd,  yn  agos  i  ganol 
nos,  cyhoeddwyd,  yn  ngeiriau  y  frawddeg  yn  y  Beibl,  '  Wele, 
mae  y  priodfab  yn  dyfod,  ewch  allan  i  gyfarfod  ag  ef.'  Darfu 
i'r  holl  bersonau  ag  oeddynt  i  fod  yn  perthyn  i'r  dorf  yn 
awr  barotoi  eu  lampau,  a  rhedeg  gyda  hwynt  yn  eu  dwylaw  i 
gymmeryd  eu  lle  yn  yr  orymdaith ;  yr  oedd  rhai  o  honynt  wedi 
colli  eu  goleuadau,  ac  yn  anmharod,  ond  yr  oedd  y  pryd  hyny 
yn  rhy  ddiweddar  i  chwilio  am  danynt,  ac  aeth  yr  orymdaith 
yn  mlaen  i  dŷ  y  briodferch,  wrth  ba  un  y  darfu  i'r  gwyddíodol- 
ion  fyned  i  lanerch  ëang  wecti  ei  goleuo  yn  ysblenydd,  ac  yn 
orchuddiedig  â  chysgodlen,  lle  yr  oedd  llu  mawr  o  gyfeillion 
wedi  eu  gwisgo  yn  eu  gwisgoedd  gwychaf,  yn  eistedd  ar  fatiau. 
Cludid  y  priodfab  yn  mreichiau  cyfaill,  a  dodid  ef  ar  eisteddfa 
ardderchog  yn  nghanol  y  cynnulliad,  lle  yr  eisteddodd  am 
ychydig  o  amser,  ac  yna  efe  a  aeth  i'r  tŷ,  drws  yr  hwn  a 
gauwyd  yn  y  fan,  ac  a  wyliwyd  gan  y  milwyr.  Nid  oedd  fy 
ngwaith  i  ac  ereill  yn  ymhwedd  â'r  rhai  a  wylient  y  drws, 
ond  ofer.  Ni  theimlais  erioed  gymmaint  oddiwrth  ddammeg 
brydferth  ein  Ilarglwydd  ag  yn  awr,  *  A  chauwyd  y  drws.'  " 
(Ward's  View  of  the  Hindoos,  vol.  iii.  p.  171.) 

Pan  y  byddai  brenin  neu  dywysog,  neu  rai  o  bendefìgion 
cymdeithas  yn  priodi,  yr  oeddynt  yn  darparu  gwisg  gyfaddas 
i'r  amgylchiad,  a  dysgwylid  i'r  rhai  a  wahoddasid  ei  dodi 
am  danynt  dros  eu  dillad  eu  hunain*  Mae  yn  naturiol  i  ni 
gasglu  hyn  oddiwrth  y  ddammeg.  (Mat.  xxii.  11,  12.) 
Anrhegid  y  gwahoddedigion  â  gwisg  y  briodas  o  barch  idd- 
ynt,  a  dysgwylid  iddynt  hwythau  ei  gwisgo  o  barch  i'r  anrheg- 
wr.  Yr  oedd  yn  arferiacl  gynt  yn  mhlith  Dwyreinwyr,  ac  mae 
yr  arferiad  yn  parhau  hyd  heddyw,  i'r  breninoedd  anrhegu 
eu  swyddogion  mwyaf  mynwesol,  llysgenadwyr  oddiwrth 
deyrnasoedd  ereill,  a  dynion  ereill  o  enwogrwydd  fel  ysgol- 
heigion  neu  athronwyr,  â  gwisgoedd  ysblenydd.  (Gren.  xlv. 
22,  23.  2  Chron.  ix.  24.  Esther  vi.  8,  viii.  15.)  Yr  oedd 
ganddynt  ystafelloedd  neillduol  i  gadw  y  fath  wisgoedd. 
(2  Bren.  x.  22.)  Yn  y  Dwyrain  hyd  y  dydd  heddyw,  dys- 
gwylir  i  bob  un  a  dderbynia  anrheg  o  wisg  oddiwrth  frenin  i 
ymwisgo  ynddi,  ac  ymdlangos  ger  ei  fron  ;  os  amgen,  cyífroir 
ei  ddigllonedd.  Dyry  Olearius,  gweinidog  Duc  Holstein,  ac 
ysgrifenydd  y  llysgenadaeth  a  anfonodd  y  Duc  i  Persia  vn 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


271 


1633,  yr  hanes  canlynol  am  dano  ei  hun  a'r  llysgenadwyr  ag 
oeddynt  gydag  ef,  pan  y  gwahoddasid  hwynt  i  giniawa  gyda 
brenin  Persia : — 

"Y  dydd  canlynol,  Rhagfyr  3ydd,  anfonodd  y  brenin  i 
wahodd  y  llysgenadwyr  i  giniawa  gydag  ef  unwaith  yn 
ychwaneg.  Dywedodd  y  Mehemander  wrthynt,  fod  arferiad 
yn  galw  am  iddynt  i  wisgo  dros  eu  dillad  eu  hunain  y  dillad 
ysblenydd  a  anfonasai  y  brenin  iddynt,  ac  ymddangos  felly  ger 
ei  fron.  Darfu  i'r  Uysgenadwyr  ar  y  dechreu  ddangog  arifodd- 
lonrwydd  i  gydsynio ;  ond  pan  yr  hysbyswyd  hwynt  fod  pob 
llysgenadwr  yn  arfer  ymddwyn  felly,  ac  y  byddai  i'r  breniji 
yn  ddiamheuol  ei  gymmeryd  yn  dra  anngharedig  os  deuent  o'i 
üaen  heb  yr  arwyddion  o'i  haolfrydedd,  hwy  a  benderfynasant 
o'r  diwedd  wneyd  fel  y  ceisid ;  a  gwnaeth  eu  holl  ganlynwyr  yr 
un  modd."  (Ambassador' s  Travels,  p.  188.  Burder's  Oriental 
Customs,  p.  39.    Trench  on  the  Parables.) 

Diau  mai  at  arferiad  tebyg  i'r  uchod  y  cyfeirir  yn  yr  ym- 
ddyddan  yn  nghylch  y  wisg  briodas ;  priodas  yn  y  teulu 
breninol  oedd  y  briodas,  a'r  arferion  yn  eu  plith  hwy  a  osodir 
allan.  Gan  fod  gwisg  i'w  chael,  a  dysgwyliad  i  bawb  ei  gwisgo, 
a  gweision  y  brenin  yn  hysbysu  pawb  o  hyny,  nid  rhyfedd  i'r 
dyn  ag  oedd  hebddi  fyned  yn  fud  ! 

(9,)  Tai. 

Mae  y  tai  yn  y  Dwyrain  yn  awr,  fel  yn  yr  hen  amseroedd, 
yn  wastad  yn  eu  penau,  ac  yn  gyffredin  o'r  un  nodwedd  a'u 
gilydd.  Gorchuddir  y  nen  gyda  cheryg  llydain,  neu  â  morter 
o  galch,  ac  weithiau  o  glai,  ac  amgylchir  ef  â  chanllaw  yr  ochr 
allanol  a'r  ochr  fewnol  uwch  ben  y  cyntedd.  (Deut.  xxii.  8.) 
Barna  Dr.  Shaw  mai  trwy  bwyso  ar  y  diweddaf,  yr  hwn  oedd 
ddelltwaith,  y  syrthiodd  Ahaziah.  (2  Bren.  i.  2.)  Mynychir 
y  nen  yn  gymmaint  ag  un  ran  o'r  tý.  Ar  hwn  bydd  y  trigolion 
yn  rhodiana  (2  Sam.  xi.  2.  Dan.  iv.  29),  bwyta,  cysgu, 
trafod  eu  gorchwylion  (1  Sam.  ix.  25),  a  myned  fcrwy  eu 
'efosiynau  (Act.  x.  9),  a'u  hofergoeledd  eilunaddolgar.  (Zeph. 
i.  5.)  Sychent  lieiniau,  parotoent  ífigys  a  ffrwythau  ereill,  ac 
adeiladent  fythod  yn  gysgod  rhag  gwres  y  dydd  ac  oerni  y  nos, 
ar  benau  y  tai.  (Jos.  ii.  6.  2  Sam.  xvi.  22.  Neh.  vi.  16.)  Er 
deall  beth  fyddai  yn  myned  yn  mlaen  yn  yr  heol,  rhedai  y  bohl  i 
benau  y  tai ;  a  phen  y  tŷ  oedd  y  lle  mwyaf  nianteisiol  i  roddi 


272 


Y  BEIBL  A'l  DDEBONGLIAD. 


cyhoeddusrwydd  i  bethau.  (Mat.  x.  27.)  Pan  adeiledir  dinas 
ar  le  gwastad,  gellir  myned  o  un  pen  i'r  llall  iddi  ar  hyd 
penau  y  tai  heb  ddisgyn  i'r  heol,  gan  nad  yw  y  muriau 
rhyngddynt  yn  uchel.  (ẃ.  Shaw's  Travels,  Editìon  173S> 
p.  277.) 


TAI  DWYRELTSIOL  GYDA  PHEJSAÜ  GWASTAD. 

Mae  cyntedd  agored  yn  nghanol  y  tai  yn  y  Dwyrain ;  mae 
ffenestri  y  tai  gan  mwyaf  yn  gwynebu  y  lle  agored  hwn  yn 
nghauol  y  tŷ  ;  mae  y  ffenestri  a  wynebant  yr  heol  wedi  eu  cau 
i  fyny  â  delltwaith  fel  nad  ellir  gweled  ond  ychydig  trwyddynt. 
Mae  y  fynedfa  i  dai  Dwyreiniol  yn  un  gongl  iddynt,  yr  hon 
sydd  yn  agor  i  fath  o  gj^ntedd  (porch)  bychan ;  trwy  hwn  mae 


CYNTEDD  TUEEWNOL  PALAS  DWYEEIIslOL. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


27.3 


y  Sbrdd  i'r  cyntedd  agored  yn  nghanol  y  tŷ,  ac  i'r  grisiau  sydd 
yn  arwain  i  ben  y  tŷ,  Gellir  myned  i  ben  y  tŷ,  a  dyfod  i  iawr 
oddi  yno,  heb  fyned  i'r  tý,  nac  afìonyddu  ar  y  teulu,  fel  yr 
awgrymir  yn  Mat.  xxiv.  17.  Mae  yr  ystafelloedd  o  amgylch 
y  cyntedd  hwn,  ac  yn  gwynebu  arno.  Mao  y  cyntedd  y 
yn  cael  ei  addurno  â  marmor,  ac  yn  fynych  fe  geir  ymdrochle 
ynddo  (2  Sam.  xvii.  18),  a  phlanhigion  a  llysiau  peraroglus. 
(Salm  lxxxii.  13.  cxxviii.  3.)  Uwch  ben  y  cyntodd  agored 
hwn,  y  mae  cysgodlen  (awning)  yn  cacl  ci  dodi ;  ac  y  mae 
hefyd,  ebe  Dr.  Shaw,  fath  o  verandah,  naw  neu  ddeg  troedfedd 
o  ddyfnder,  pan  y  mae  uwch-ystafelloedd  mewn  tai,  yr  hwn 
sydd  yn  amgylchu  rhanau  os  nad  y  cyfan  o'r  cyntedd.  Er 
deall  hanes  y  wyrth  y  eyfeirir  ati  yn  Marc  ii.  4,  a  Luc  v.  19, 
rhaid  i  ni  dybied  fod  Iesu  Grist  yn  y  cyntodd  crybwylledig  a 
thorf  fawr  yn  ei  amgylchynu  ;  a  chan  na  allai  y  bobl  ddwyn  y 
claf  at  yr  Iesu  trwy  y  dorf',  hwy  a  aethant  i  fyny  y  grisiau  i 
ben  y  tý,  ac  yna  darfu  iddynt  symmud  rhai  o'r  coed  a  gyfan- 
soddai  y  verandah,  a  gollwng  y  claf  i  lawr  trwyddo,  neu  symmud 
ymaith  y  gysgodien,  a'i  ollwng  felly  i'r  canol.  Gall  fod  y  naill 
neu  y  llall,  ac  nid  ydyw  yr  hanes  yn  ein  galluogi  i  benderfynu 
pa  un ;  ond  nid  ydy w  yn  ein  gadael  yn  y  tywyllwch  am  y 
wyrth  ogoneddus  a  ganlynodd,  a'r  prawf  a  roddai  y  wyrth  o 
awdurdod  Crist  i  faddeu  pechodau. 

Gan  fod  penau  tai  y  bobl  gyífredin  wedi  cael  eu  toi  â  morter 
neu  bridd  yn  gymmysgedig  â  chlai,  y  mae  glaswellt  weithiau 
yn  tyfu  arnynt ;  ond  gan  nad  oes  ar  benau  y  tai  ddigon  o 
drwch  o  bridd  i'r  glaswellt  wreìddio,  y  mae  yn  gwywo  yn 
ngwres  tanbaid  yr  haul  cyn  casglu  ond  ychydig  nerth;  o 
herwydd  hyn  cyfeirir  yn  y  Beibl  at  laswellt  pen  tai  fel  arwydd- 
lun  o  freuolder,  gwendid,  a  dinystr  sicr  a  buan.  (2  Bren.  xix. 
26.    Salm  cxxvi.  6,  7.) 

Mae  llawer  o  dai  y  Dwyreinwyr  wedi  eu  hadeiladu  o  glai 
cymmysgedig  â  chrynfeini  (pebbîes),  wedi  eu  sychu  yn  yr  haul. 
Mae  y  gwlawogydd  yn  eu  niweidio  yn  fawr,  o  dan  ddylanwad 
pa  rai  y  maent  yn  fynych  yn  dadfeilio  ac  yn  ymollwng.  Dy  wed 
y  teithiwr  Elliott,  fod  gwlaw  un  gauaf  wedi  niweidio  yn  fawr 
dair  mil  o  dai  Damascus,  ac  wedi  chwilfriwio  chwe'  chant  o 
honynt.*  Yn  yr  haf  mae  y  tai  hyn  drachefn  yn  agored  i 
agenu  ac  ymollwng  o  dan  ddylanwad  y  gwres.    Yn  yr  agenau 

*  Dr,  Hachett's  Illusiratioiis  of  ScHpture,  p.  94. 

S 


274 


Y  BEIBL  a'i  ddehongliad. 


hyn  mae  seirph  weithiau  yn  llochesu.  (Amos  v.  19.)  Gan  eu 
bod  wedi  eu  hadeiladu  o'r  fath  ddefnydd,  mae  lladron  yn  gallu 
cloddio  trwyddynt  gyda  rhwyddineb  a  dystawrwydd,  heb  yn 
wybod  i'r  preswylwyr.  (Mat.  vi.  19,  xxiv.  14.  Job  iv.  19, 
xxiv.  16.) 

Mae  yr  Arabiaid  ar  lanau  y  Nilus  yn  adeiladu  tai  o'r  fath 
yma;  pan  y  cyfoda  llif  yr  afon  yn  fwy  nag  arferol,  y  mae 
galanasdra  ofnadwy  yn  cymmeryd  lle.  Fel  hyn  y  desgrifia  y 
teithiwr  Belzoni  y  trychineb  : — "  Yr  oedd  eu  bythod,  gan  eu 
bod  wedi  eu  hadeiladu  o  bridd,  yn  analluog  i  wrthsefyll  y  llif ; 
ac  mor  fuan  ag  y  cyrhaeddodd  y  dwfr  hwynt,  hwy  a  wnaeth- 
pwyd  yn  gydwastad  â'r  llawr.  Cludai  y  ffrwd  wyllt  bob  peth 
o'i  blaen :  ysgubwyd  y  dynion,  y  gwragedd,  y  plant,  y 
gwartheg,  yr  ŷd,  a  phob  peth  arall  ymaith  mewn  amrantiad,  a 
gadawodd  y  lle  ar  yr  hwn  y  safai  y  ddinas  heb  yr  un  arwydd 
fod  tŷ  erioed  wedi  bod  yno."  * 

Byddai  tai  weithiau  ar  furiau  dinasoedd  ;  yr  oedd  tŷ  Rahab 
ar  fur  dinas  Jericho  ( Jos.  ii.  15);  a  thrwy  gyfrwng  tŷ  ar  fur 
Damascus  y  gwaredwyd  Paul  rhag  ei  elynion.  (Act.  ix.  25. 
2  Oor.  xi.  23.)  Y  fath  fendith  fod  un  o'r  dysgyblion  yn  byw 
mewn  tŷ  felly  er  mwyn  achub  bywyd  Paul!  Ond  nid  oes 
diffyg  yn  nhrefniadau  Ehagluniaeth.  Mae  tai  i'w  canfod 
heddyw  ar  fur  dinas  Damascus,  fel  y  tystiolaetha  Dr.  Hackett, 
a'r  Parch.  J.  Anderson,  y  rhai  a'u  gwelsant. 

Yn  adeg  cwymp  Jericho,  mae'n  debygol  na  chwympodd  y 
mur  oll  yn  mhob  rhan  o'r  ddinas,  ond  yn  unig  cymmaint  o 
hono  ag  oedd  yn  anghenrheidiol  er  galluogi  Israel  i'w  chym- 
meryd  a'i  dinystrio,  ac  felly  na  chwympodd  tŷ  Eahab ;  a  thrwy 
hyny  fe'i  hachubwyd  hi  a'i  theulu. 

(10.)  Teithio  yn  y  Dwyrain. 

Yn  y  Dwyrain,  nid  ydyw  unigolion  yn  dewis  teithio  wrthynt 
eu  hunain,  gan  ei  bod  yn  fwy  dedwydd  ac  yn  fwy  diogel  i 
deithio  gyda  mintai ;  a  phan  nas  gall  teithwyr  gasglu  digon  o 
bersonau  o'u  hamgylch  eu  hunain,  y  maeut  yn  aros  nes  daw  y 
teithlu  {caravan)  cyntaf,  â'r  hwn  yr  ymunant.  Yna  ânt  yn 
mlaen  ar  eu  taith  yn  ol  tua  thair  milltir  yn  yr  awr,  a  theithiant 
o  chwech  i  wyth  awr  yn  y  dydd.  Y  diwrnod  cyntaf,  modd 
bynag,  nid  yw  y  fintai  yn  myned  mwy  na  rhyw  chwech  neu 


*  Burder's  Oriental  Customs,  pp.  27,  28. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


275 


wyth  milltir  cyn  aros  dros  y  noswaith,  er  mwyn  iddynt  weled 
a  fydd  ganddynt  bob  poth  anghenrheidiol  gogyfer  á'r  daith. 
Felly  y  dywed  Maundrell : — "  Ymadawsom  ág  Aleppo  ar 
ddydd  Gwener,  Chwefror  26ain,  1696,  am  dri  yn  y  prydnawn, 
heb  fwriadu  myned  ond  ychydig  o  ffordd  y  prydnawn  hwnw, 
er  gweled  pa  fodd  yr  oeddym  wedi  parotoi  gyda'r  pethau 
anghenrheidiol  i'n  taith.  Gorphwysasom  y  noson  gyntaf  yn 
Honey-kane,  tuag  awr  a  hanner  i'r  Gorllewin  o  Aloppo.', 
(J'ìurnal,  p.  1.)  Yr  un  modd  y  tystiolaetha  Dr.  Hackett : — "Yr 
oedd  yr  haul  yn  tynu  at  fachlud  pan  oeddym  yn  gadael  Cairo, 
ar  y  15fed  o  Fawrth  (1852),  er  croesi  yr  anialwch  i  Syria;  ac 
ar  ol  taith  o  ddwy  awr  a  hanner,  gwersyllasom  yn  agos  i'r 
golofn  a  noda  allan  safle  Heliopolis,  sef  On  yr  Ysgrythyr. 
(Gen.  xli.  45.)  Yr  unig  reswm  a  glywais  dros  gychwyn 
yn  hwyr  fel  hyn,  ac  aros  mor  fuan,  oedd,  ei  fod  yn  rhoddi 
cyfleusdra,  pe  buasai  rhywbeth  wedi  ei  annghofio,  i  ddychwelyd 
i'r  ddinas,  a  gwneyd  y  diffyg  i  fyny."  (Illustrations  of 
Scripture,  p.  12.) 

Dichon  mai  yr  arferiad  yma  a  rydd  gyfrif  am  yr  hyn  a 
ddywedir  am  Joseph  a  Mair  yn  colli  y  bachgen  Iesu  pan 
oeddynt  yn  dychwelyd  o  Jerusalem.  (Luc  ii.  41—45.)  Mae 
rhai  yn  cymmeryd  yr  amgylchiad  yma  yn  achlysur  i  godi 
amheuaeth  yn  nghylch  gwirionedd  yr  hanes,  gan  nad 
oedd  yn  debyg  y  buasai  Joseph  a  Mair  yn  teithio  diwrnod 
cyfan  heb  ganfod  colli  yr  Iesu.  Yn  hytrach  na  bod  felly, 
mae  yr  amgylchiad  yn  brawf  o  wirionedd  yr  hanes,  gan  ei 
fod  yn  un  o'r  dygwyddiadau  a  allent  yn  naturiol  gymmeryd 
lle  yn  ystod  yr  orymdaith  gyntaf  tua  chartreí,  yr  hon  ni 
pharhäai  ond  rhyw  awr  neu  ddwy  o  amser.  Yr  oedd  Iesu  yn 
awr  tua  deuddeg  oed ;  diau  ei  fod  gyda'r  fintai  pan  oedd  yn 
parotoi  i  ddyclrwelyd ;  nid  oedd  dim  yn  annaturiol,  gan  hyny, 
i'w  rieni  ei  adael  am  ychydig  gyda'u  perthynasau  a'u  cym- 
mydogion  yn  y  dorf,  fel  yr  oeddynt  hwy  yn  tybied,  ar  y  daith  yn 
ol  i  Galilea ;  pan  y  gorphwysasant  ar  ol  taith  fer  y  diwrnod 
cyntaf,  ac  heb  ei  ganfod  gyda'r  perthynasau  a'r  cymmydogion, 
cawn  eu  bod  yn  y  pryder  a'r  gofid  mwyaf  yn  myned  i  chwilio 
am  dano  nes  ei  gaei.  Pa  hanes  a  welwyd  erioed  yn  fwy 
tebyg  i  wirionedd  na  hwn  ?  * 

Mae    symmudiadau  pabellau  ymdeithwyr  ynv  cael  sylw 

*  Dr.  Hachett's  Illustrations  of  Scripture,  pp.  13—16.  Andcrson's  Bible  Light 
from  Bible  Lands,  p.  254. 


276 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


rûynych  yn  y  Beibl.  Ni  adewir  y  babell  ond  yehydig  yn 
yr  un  man.  Dodir  hi  i  fyny  am  y  noswaith,  tynir  hi  i  lawr  y 
dydd  canlynol,  a  theithir  yn  mlaen.  Pelly  y  gwna  y  bugeil- 
iaid  hefyd.  Gan  fod  y  fírydiau  yn  sychu,  a'r  borfa  yn  darfod, 
symmudant  i  orsaf  newydd.  Mae  y  symmudiadau  mynych 
hyn  o  un  fan  i'r  llall,  heb  un  lle  sefydlog  i  aros,  heb  allu  can- 
fod  yn  mlaenllaw  yn  mha  lanerch  y  bydd  trigfa  un  y  diwrnod 
nesaf,  yn  arwyddlun  eíîeithiol  o  fywyd  dyn: — "  Py  nhrigfa 
a  aeth,"  ebe  Hezeciah,  uac  a  symmudwyd  oddi  wrthyf  fel 
lluest  bugail."  (Esai.  xxxviii.  12.)  Cyfeiria  Jacob  at  yr  un 
arferiad: — "A  Jacob  a  ddywedodd  wrth  Pharaoh,  Dyddiau 
blynyddoedd  fy  ymdaith  ydynt  ddeg  ar  hugain  a  chan'  mlyn- 
edd :  ychydig  a  drwg  fu  dyddiau  blynyddoedd  fy  einioes, 
ac  ni  chyrhaeddasant  ddyddiau  blynyddoedd  einioes  fy  nhadau 
yn  nyddiau  eu  hymdaith  hwynt."    (Gen.  xlvii.  9.) 

Ychydig  5  funydau  y  bydd  yr  ymdeithwyr  yn  tynu  y 
babell  i  lawr ;  yn  hyn  y  mae  y  corph  dynol  yn  debyg  i  babell, 
gan  mai  ychydig  iawn  sydd  yn  ofynol  er  ei  ddwyn  i'r  llwch,  a 
pheri  i'r  preswylydd  fyned  i  drigfa  arall  i  fyd  yr  ysbrydoedd. 
(2  Cor.  v.  Ì.    2  Pedri.  13.) 


PEBYLL  AEABAIDD. 


Er  adfywio  y  teithwyr  ar  eu  hymdaith,  ac  er  cadw  yr 
anifeiliaid  rhag  myned  ar  goll,  a'r  teithwyr  rhag  ymwasgaru 
fel  ag  i  golli  eu  gilydd,  dodir  clychau  yn  fynych  am  yddfau 
yr  asynod,  y  ceffylau,  a'r  camelod ;  at  hyn  y  cyfeirir  yn  Zech. 
xiv.  20: — "Y  dydd  hwnw  y  bydd  ar  fTrwynau  (Heb.  rròîfla 
Tnetsüloth—cly chau)  y  meirch,  *  Santeiddrwydd  i'r,  Arg- 
lwydd.'  "  Bydd  pob  peth  wedi  ei  gyssegru  i  wasanaeth  Duw 
y  pryd  hwnw,  a  dylanwad  crefydd  wedi  puro  holl  drafod- 
aethau  masnach. 

Cyfeirir  yn  fynych  yn  yr  Ysgrythyr  at  helyntion  ac  arferion 
yr  Juddewon  wrth  deithio  o'r  naill  fan  i'r  JlalL     O'r  braidd  y 


y  BEIBL  A'l  DDEÜONGLIAD. 


277 


byddai  yn  briodol  i  ddweyd  fod  ffyrdd  yn  Nghanaan  ;  y 
mae  cerbydau  hyd  heddyw  yn  bethau  dyeithr  i'r  wlad  :  ac  nid 
yw  y  ífyrdd  amgen  na  llwybrau  wedi  eu*gwisgo  gan  draed 
yr  anifeiliaid.  Gan  fod  y  wlad,  gyda'r  eithriad  o  ychydig 
o  wastad-diroedd  ëang,  yn  fryniog,  a  phenau  y  bryniau  yn 
aml  yn  greigle  noeth,  mae  y  ífyrdd  neu  y  llwybrau,  yn  fynych 
yn  gulion,  geirwon,  ac  anwastad  ;  ac  oddi  eithr  fod  yr  anifeil- 
iaid  wedi  arfer  llawer  â'r  fath  lwybrau,  ac  yn  dra  sicr  o'u 
traed,  ni  allent  byth  eu  teithio.  Mae  y  llwybrau  yn  fynych, 
nid  yn  unig  yn  disgyn  i'r  dyfnder,  ac  yn  esgyn  dros  leoedd 
sythion  ac  uchel,  ond  hefyd  yn  rhedeg  gydag  ymylon  clogwyni 
ac  agenau  dychrynllyd  a  pheryglus ;  mewn  lle  fel  hyn,  byddai 
rhoddi  cam  i  gyfeiriad  anmhrìodol,  neu  naid  ddisymmwth  o  eiddo 
yr  anifail,  yn  ddigon  i  hyrddio  dyn  dros  y  clogwyni  i  ddinystr. 
Dywed  Dr.  Hackett  {Illustrations  of  Scripture,  p.  21),  ei  fod  ef 
unwaith  yn  myned  o  Tecoa  i  Khureitun,  a  bod  y  ffordd  wedi 
culhau  i  lwybr  cul  rhwng  clogwyn  uchel  ar  un  llaw,  a 
cheunant  enfawr,  gannoedd  o  droedfeddi  o  ddyfnder,  ar  y 
llaw  arall.  Yr  oedd  edrych  i'r  gwagle  brawychus  yn  ddigon  i 
beri  i  ben  y  cadarnaf  ddechreu  troi.  Yr  oedd  peryglon  o'r 
fath  yma  o  flaen  meddwl  yr  Iuddew  pan  yn  adrodd  ac  yn 
darllen  y  fath  eiriau  a'r  rhai  canlynol : — "Yr  hwn  sydd  yn 
gosod  ein  henaid  mewn  bywyd,  ac  ni  âd  i'n  troed  lithro." 
(Salm  lxvi.  9.)  "  Yna  y  cei  rodio  dy  ffordd  yn  ddiofal,  a'th 
droed  ni  thramgwydda."  (Diar.  iii.  23.)  "I  mi  y  perthyn 
dial,  a  thalu  y  pwyth  ;  mewn  pryd  y  llithir  eu  troed  hwynt : 
canys  agos  yw  dydd  eu  trychineb,  a  phrysuro  y  mae  yr  hyn  a 
barotowyd  iddynt."  (Deut.  xxxii.  35.)  "  Ni  ád  efe  i'th  droed 
lithro  :  ac  ni  huna  dy  geidwad."    (Salm  cxxi.  3.) 

Sonir  am  "  barotoi  y  ffordd"  o  flaen  personau  urddasol. 
(Esai.  lxii.  10.  Mat.  iii.  3.)  Pan  y  bydd  ymerawdwr  Twrci 
yn  talu  ymweliad  â  Syria,  anfona  y  llywodraethwyr  lleol 
gyhoeddiad  allan  yn  galw  ar  yr  holl  drigolion  i  ymgasglu  ar 
hyd  y  ffordd  y  bydd  ei  fawrhydi  yn  myned,  ac  i'w  pharotoi  o'i 
fiaen.  Cesglir  y  ceryg  i  ffwrdd,  unionir  y  lleoedd  ceimion, 
a  gwastadheir  y  Ueoedd  anwastad.  Ymddengys  fod  priodoldeb 
neillduol  yn  y  gwaith  o  symmud  ymaith  y  ceryg  o'r  ffordd  pan 
y  bydd  y  brenin  yn  agoshau,  gan  fod  y  ffermwyr  yn  Syria 
yn  arfer  casglu  y  ceryg  o'u  meusydd  a'u  bwrw  i'r  ffordd, 
yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  teithio  yn  flinderus  a  pheryglus. 
ÍGwel  Thomsorìs  Land  and  the  BooJc,  p.  77.)     Cyfeiria  Dr. 


278 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Haryey,  America,  mewn  llythyr  o  Cairo,  yr  hwn  a  ymddangos- 

odd  yn  y  New  YorJc  Examiner  and  öhronicle,  Mawrth  19,  1874, 
at  ddull  arall  o  "barotoi  y  ffordd."  Dywed  fod  heolydd  y 
ddinas  yn  gulion,  a  bod  nn  neu  ddau  redegydd  yn  perthyn 
i  bob  cerbyd,  y  rhai  a  redent  o'i  flaen  i  barotoi  y  ffordd, 
rhag  i'r  cerbydau  redeg  i'w  gilydd  neu  ar  draws  y  tramwywyr. 
Arddangosir  urddas  neu  sefyllfa  y  rhai  fydd  yn  y  cerbydau, 
trwy  nifer  y  dynion  ag  fydd  yn  rhedeg  o'u  blaen.  Yr  oedd  Dr. 
Harvey  wedi  gweled  cynnifer  a  chwech  yn  rhedeg  o  fiaen 
un  cerbyd,  er  symmud  y  rhwystrau,  a  pharotoi  y  ffordd. 

Cyfeiria  Esai.  lxii.  10,  at  droedigaeth  yr  Iuddewon  at 
Dduw,  o  dan  y  gymhariaeth  o  ddychweliad  i  Jemsalem ;  a 
gelwir  ar  breswylwyr  y  dinasoedd  ar  eu  llwybr  i  fyned  allan 
i'w  cynnorthwyo,  a  symmud  pob  rhwystr  o'u  ffordd, — er 
dangos  y  dylai  credinwyr  yn  mhob  gwlad  wneyd  eu  goreu 
i  sicrhau  dychweliad  y  genedl  Israelaidd  at  Dduw  eu  tadau  a'i 
Eneiniog  ef.  Yr  oedd  Ioan  Eedyddiwr  yn  parotoi  y  ffordd 
o  flaen  Críst,  trwy  godi  dysgwyliad  am  dano,  a  gwrthweithio 
rhagfarn,  a  phregethu  bárn  Duw  ar  yr  anedifeiriol ;  yn 
nghyda  thrwy  ddysgu  a  bedyddio  dynion,  fel  ag  i  fod  yn 
barod  i  waith  yn  nheyrnas  nefoedd  pan  y  byddai  ar  Grist 
eu  heisieu.  Yr  oedd  "i  ddarparu  i'r  Arglwydd  bobl  barod" 
(Luc  i.  17). 

Mae  un  peth  tra  hynod  yn  cyfarfod  teithwyr  yn  y  Dwyrain, 
yn  neillduol  yn  Arabia,  sef  yr  hyn  a  elwir  miragë,  sef  twyll- 
welediad  neu  hud-ddwfr,  Wrth  i'r  teithwyr  fyned  rhagddynt 
trwy  yr  anialwch  crasboeth,  pan  bron  trengu  gan  syched, 
yn  rhagluniaethol  y  maent  yn  cael  eu  hunain  yn  dyfod  i  olwg 
llyn  mawr  prydferth  ;  wrth  iddynt  agoshau  ato,  y  mae  yn  ym- 
ddangos  yn  barhaus  yn  fwy  eglur,  y  coed  yn  addurno  ei 
ymylon,  adeiladau  tref  gyfagos  yn  cael  eu  delweddu  ar  ei 
arwynebedd,  a'r  camelod  i'w  canfod  yn  rhuthro  iddo  er  ymad- 
fywio  yn  ei  ddyfroedd  oerion,  a  hwythau  eu  hunain  yn 
ymnerthu  yn  y  dysgwyliad  hyfryd,  am  dori  eu  syched 
angerddol  yn  mhen  ychydig  eiliadau  yn  mhellach ;  ond  och ! 
y  mae  y  llyn  dysglaer  o'r  dyfroedd  grisialaidd  yn  cilio  ymaith 
o'u  blaen,  ac  o  hyd  yn  cadw  rhyw  chwarter  milltir  oddi  wrth- 
ynt,  neu  yn  diflanu  o'u  golwg,  ac  erbyn  myned  i'r  lle,  nid 
yw  ond  twyll-welediad  neu  hud-ddwfr — dim  ond  effaith  gwres 
angerddol  yr  haul  yn  sugno  y  gwlybwr  a'r  lleithder  o'r 
ddaear  dywodlyd,  ac  yn  yinddangos  i  lygad  yr  edrychydd  fel 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


279 


llyn  o  ddwfr !  Mor  debyg  i  hyn  yw  hoíT  bethau  byẁyd  : 
yr  ydym  yn  crwydro  ar  eu  hol,  ac  yn  hiraethu  am  eu 
goddiweddyd,  ond  y  maent  fol  ein  cysgod  yn  rhedeg  o'n 
blaen  o  hyd,  neu  yn  diflanu  fel  niwl  o'n  gafael ! 

Barna  Lowth  a  Henderson,  ac  amryw  o  ddysgedigion 
ereill,  mai  yr  hud-ddwfr  yma  yw  y  í<cl•asdir,,  y  oyfeiria 
Esaiah  ato  yn  pen.  xxxv.  7,  "Y  crasdir*  hefyd  fydd  yn 
llyn.,,  Yn  lle  yr  hud-ddwfr  siomedig  hwn,  fe  fydd  llyn  0 
ddwfr  gwirioneddol,  hyny  yw,  fe  fydd  gwir  ddedwyddwch  i 
wrthddrychau  y  fìafr  Ddwyfol. 

Wrth  deithio  i'r  gŵyliau  blynyddol,  byddai  yr  Israeliaid 
yn  tori  allan  mewn  llais  clodforedd  i  ganmol  Ceidwad  Israel, 
ac  i  osod  allan  ardderchogrwydd  y  deinl,  a  phr\  dfertliwch 
dinas  y  Brenin  Mawr,  i'r  hon  yr  esgynai  y  llwythau. 
Cawn  engraifft  o'u  caniadau,  mae  yn  dra  thebygol  yn  y 
Salmau  a  elwir  "  Caniad  y  Graddatj,"  neu  yn  fwy  cywir, 
Caniad  yr  Esgyniadau,  am  y  byddai  y  bobl  yn  eu  defn- 
yddio  fel  caniadau  cenedlaethol,  a'u  canu  wrth  fyned  i  fyny 
i  Jerusalem  i'w  huchel-ŵyliau :  gwel  Salmau  cxx. — cxxiv. 

(11,)  Terfynau  y  Maes. 

M  Na  symmud  derfyn  dy  gymmydog,  yr  liwn  a  derfynodd  y  rhai  a  fu  o'r 
blaen,  o  fewn  dy  etifeddiaeth  yr  hon  a  feddienni,  yn  y  tir  y  mae  yr 
Arglwydd  dy  Dduw  yn  ei  roddi  i  ti  i'w  feddiannu."    (Deut.  xix.  14.) 

"  Melldigedig-  yw  yr  hwn  a  symmudo  derfyn  ei  gymmydog.  A  dyweded 
yr  holl  bobl,  Amen."    (Deut.  xxvii.  17.) 

"  Na  symmud  mo'r  hen  derfyn,  yr  hwn  a  osododd  dy  dadau."  (Diar* 
xxii.  28.) 

Nid.  yw  gwahanol  berchenogion  tiroedd  yn  Nghanaan, 
yn  awr  mwy  na  chynt,  yn  amgylchu  eu  meddiannau  à 
chloddiau  neu  wrychoedd ;  gwneir  hyn,  mae'n  wir,  â  gerddi 
a  gwinllanoedd,  ond  ni  amgylchir  y  maesydd  ýd  felly.  Yr  unig 

*  Y  gair  Hebraeg  yw  a^W,  SJiarab  :  "  An  undulous  motion  of  the  sands  in  the 
deserts  of  Arabia,  occasioned  by  the  rays  of  tlie  sun."—  Gesenius's  Hébrew  Lacicon. 

?'  And  the  mirage  (the  mere  semblance  of  water)  shall  become  a  pool  (of  real 
water)."  (Is.  xxxv.  7.)  Dr.  Benjamin  Davies's  Hebrew  Lcxieon. 

Yr  un  gair  a  geir  yn  yr  Arabaeg  ag  yn  yr  Hebraeg,  ac  y  mae  Mahomet  yn  pen. 
24  o'r  Koran  yn  cyfeirio  ato  fel  y  canlyn  : — "  Ond  gyda  golwg  ar  yr  annghredin- 
wyr,  y  mae  eu  gweithredoedd  hwynt  fel  serab  yn  y  gwastadedd  ;  yr  hwn  a  gym- 
mera  y  teithiwr  sychedig  am  ddwfr,  hyd  nes  y  daw  ato,  pan  y  canfydda  nad  ydyw 
yn  ddim."  Gwel  Nodiadau  Lowth  a  üenderson,  a  Theithiau  Dr.  Shaw,  tudal. 
37S,  371). 


280 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


derfyn  rhyngddynt  hwy  ydyw  3Tchydig  o  geryg  bychain  yn 
bentyrau,  neu  geryg  unigol  unionsyth,  bob  rhyw  bump  neu 
chwe'  Uath  oddiwrth  eu  gilydd.  Dyma  y  terfyn  y  cyfeirir  ato 
yn  yr  Hen  Destament. 

Hawdd  y  gallai  dyn  anonest  symmud  ychydig  ar  y  terfyn 
heb  i'w  gymmydog  ganfod  hyny,  rhag  yr  hyn  y  mae  y  Beibl 
yn  rhybuddio  y  bobl  mor  bendant. 

(12,)  Ymborthi. 

Yn  y  Dwyrain,  mae  y  trigolion  wrth  fwyta  yn  rhyw  hanner 
gorwedd  ar  yr  esmwythfainc,  gan  orphwyso  ar  eu  penelin 
aswy,  a'u  traed  wedi  eu  dodi  o'r  tu  ol  iddynt,  a  defnyddiant  y 
llaw  ddeheu  i  godi  bwyd  i'w  genau.  Dengys  hyn  i  ni  y  moddy 
gallai  y  wraig  hono  ddyfod  o'r  tu  ol  i'r  Iesu  pan  oedd  efe  yn 
eistedd  wrth  y  bwrdd,  a  golchi  ei  draed  ef  â  dagrau,  a'u  hen- 
neinio  â'r  ennaint  (Luc  vii.  36 — 38) :  a  dengys  beth  a  olygir 
wrth  yr  ymadrodd,  "  pwyso  ar  fynwes  un  wrth  y  bwrdd." 
(Ioan  xiii.  23.) 


AGWEDD  DWYREINWYU  WRTH  FWYTA. 

Nid  y  w  y  Dwyreinwyr  y  n  defnyddio  cyllyll  a  chigffyrch  a  llwy- 
au  wrth  fwyta,  ond  eu  bysedd  a'u  dwylaw  ;  trochant  eu  tamaid 
â'u  dwylaw  yn  y  cawl  ar  y  bwrdd.  Os  bydd  rhyw  damaid 
neillduol  o  dda  o'u  blaen,  weithiau  dyry  llywydd  y  wledd 
hwnw  â'i  law  ei  hun  yn  ngenau  yr  hwn  a  fydd  yn  talu  ymwel- 
iad  âg  ef.  (Mat.  xxvi.  23.  Ioan  xiii.  26.  Euth  ii.  14.)  Gan  eu 
bod  yn  defnyddio  eu  dwylaw  fel  hyn  wrth  ymborthi,  yr  oedd  y 
Phariseaid  yn  orofalus  am  eu  golchi,  rhag  ofn  iddynt  halogi  eu 
hunain.    (Marc  vii.  2,  3.) 

Melid  ŷd  i  wneyd  bara  mewn  gwahanol  ffyrdd.  Un  ffordd 
ydoedd  trwy  ei  ddodi  mewn  careg  fawr,  gyda  thwll  neu  gafn 
priodoi  wedi  cael  ei  wneyd  ynddi,  yr  hon  a  elwir  yn  y  Beibl, 
"rnorter."    (Num.  xi.  8.    Diar.  xxvii.  22),  yr  hwn  wed'yn  a 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


281 


gurid  â  chareg  arall,  neu  ddarn  o  bren  neu  fetl,  yr  hwn  a 
elwir  11  pestl."  (Diar.  xxvii.  22.)  Dywed  Solomon  yn  oi  ddull 
cyrhaeddgar  ei  hun,  pe  buasid  wedi  tafìu  dyn  ífol  i  blith  y 
grawn  ar  waelod  y  ceudwll  yn  y  gareg  dan  sylw,  a  phe  buasid 
yn  curo  arno  yr  un  rnodd  ag  ar  yr  ŷd,  na  buasai  yn  ddoethaeh  ! 
(Diar.  xxvii.  22.) 

Ni  fyddai  y  blawd  a  geid  yn  y  dull  yma  wedi  ei  falu  ond  yn 
anmherffaith ;  defnyddid  melinau  bychain  er  cael  blawd  mwy 
teg  a  phur.  Troid  y  melinau  hyn  yn  gyffredin  gan  ferched 
gyda'u  dwylaw,  weithiau  gan  un,  ond  yn  fynych  byddai  dwy 
gyda'u  gilydd,  y  naill  i  gynnorthwyo  y  llall.  Yr  oeddynt  yn 
gynnwysedig  o  ddwy  gareg  gron,  pob  un  o  honynt  tua  chwe' 
modfedd  o  drwch,  a  dwy  droedfedd  o  led  o  un  ymyl  i'r  llall. 
Yr  oedd  y  gareg  isaf  wedi  ei  gwneyd  yn  ansymmudol,  a'i 
chanol  yn  uwch  i  fyny  na'r  ymylon,  hyny  yw,  yn  meddu 
ychydig  o  argrymedd  ( convexüy ),  tra  yr  oedd  yr  uchaf  yn 
meddu  ychydig  o  gafnedd  ( concavity J  yr  ochr  isaf  iddi,  yn  ol 
graddau  argryrnedd  y  gareg  arall.  Yr  oedd  twll  yn  nghanol 
yr  uchaf,  i'r  hwn  y  gollyngid  yr  ŷd  wrth  y  dyrnaid  yn  awr  ac 
eilwaith,  yr  hwn  a  ddeuai  allan  yn  flawd  oddi  rhwng  y  ddwy 
gareg  ar  ystyllen  ddarparedig  i'w  dderbyn.  Byddai  twll  yn 
ochr  y  gareg  uchaf,  yn  mha  un  y  dodid  darn  o  bren,  yr  hwn 
a  ddefnyddir  fel  dyrnddolen  (handle J. 


GWRAIG  YN  MALTJ  GYDA  MELIN  DDWYREINIOL. 

Er  mai  gwenith  a  ddefnyddid  yn  gyffredin  yn  ymborth,  eto 
byddai  y  tlodion  yn  byw  i  raddau  helaeth  ar  haidd.  Mae  bara 
haidd  yn  y  Dwyrain  yn  dra  blasus  pan  newydd  ei  bobi ;  ond  y 
mae  yn  myned  yn  ddiflas  yn  mhen  rhai  oriau  ar  ol  ei  grasu,  o 


282 


Y  BEIBL  A'í  DDEHONGLIAD. 


herwydd  poethder  yr  hinsawdd  ;  am  hyny,  rhaid  iddynt  bobi 
bob  dydd,  ac  ni  felir  mwy  na  digon  am  y  diwrnod.  Gan  hyny 
gorchymynodd  Duw,  "  Na  chymmered  neb  faen  isaf  nac  uchaf 
i  felin  ar  wystl :  canys  y  mae  yn  cymmeryd  bywyd  dyn  yn 
ngwystL"  (Deut.  xxiv.  6.)  Byddai  sŵn  y  melinau  yma  yn  y 
tai  i'w  glywed  yn  y  boreu  o'r  heol.  (Jer.  xxv.  10.  Dad.  xviii. 
22.)  Gan  fod  hwn  yn  waith  caled  a  diraddiol,  dodid  caethion  a 
charcharorion  rhyfel  i'w  wneuthur.  (Exod.  xi.  5.  Barn  xvi. 
21.    Galar.  v.  13.) 

III.  Gwyliau  a  Defodau  y  Geefydd  Iuddewig,  a 
Sectau  y  Beibl. 

Sonia  yr  Hen  Destament  am  ddefodau  yr  hen  oruchwyliaeth, 
a  ffeithiau  yn  hanesyddiaeth  foreuol  y  genedl  Israelaidd,  fel 
pethau  hollol  adnabyddus  i'r  bobl ;  mae  rhai  o  lyfrau  y  Testa- 
ment  Newydd  hefyd,  gan  eu  bod  wedi  eu  hysgrifenu  er 
hyfforddiant  credinwyr  Iuddewig,  neu  eglwysi  yn  mha  rai  yr 
oedd  Iuddewon  yn  aelodau,  yn  rhagdybied  yr  un  peth,  fel  y 
dengys  y  lleoedd  canlynol :  — 

Mat  xvii.  24,  "  Onid  yw  eicli  athraw  chwi  yn  talu  tejrrnged  ?  " 

Nid  y w  yr  ysgrifenydd  yn  egluro  pa  deyrnged  a  olygir,  oblegyd 
ei  fod  yn  ysgrifenu  ei  efengyl  er  adeiladaeth  Iuddewon  credin- 
iol,  gan  ei  fod  yn  hollol  adnabyddus  iddynt  hwy  mai  yr  hanner 
sicl  (=zls.  3c.)  dyledus  yn  flynyddol  oddiwrth  bob  Iuddew  at 
wasanaeth  y  deml  a  olygir.  (Exod.  xxx.  12 — 14.  2  Chron. 
xxiv.  6.)  Mae  tri  o  bethau  yn  profì  mai  yr  hanner  sicl  a  olygir 
yma,  ac  nid  treth  at  lywodraeth  Csesar : — 

(1,)  Nid  publicanod  oedd  yn  casglu  hon,  ond  ereill  o  dan 
arolygiaeth  swyddogion  y  deml. 

(2,)  Awgryma  y  gofyniad  mai  math  o  rwymedigaeth  foesol 
yr  ystyrid  y  dreth,  ac  nid  yr  hyn  yr  oedd  rhwymau  cyfreithiol 
i'w  thalu.  Yr  oedd  gorfodaeth  yn  gyssylltiedig  à'r  trethi  a 
osodasai  Csesar. 

(3,)  Nid  yw  ymddyddan  Crist  â  Phedr  yn  ddealladwy,  ond 
ar  yr  ystyriaeth  mai  treth  at  wasanaeth  teml  ei  Dad  ef  ydoedd. 
(adn.  25—27.) 

"  Onid  yw  eich  athraw  chwi  yn  talu  yr  hanner  sicl  ?  "  yw 
cyfìeithiad  Dr.  G.  E.  Noyes,  ac  eiddo  yr  Undeb  Beiblaidd 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


283 


Americanaidd,  o'r  geiriau.  Wrth  adaol  y  fannod  allan,  mae  y 
Cyfieithiad  Awdurdodedig  yn  gwneyd  yr  ystyr  yn  aneglur. 

Ioan  x.  22,  "  Ac  yr  oedd  y  gyssegr-wyl  yn  Jerusalera,  a'r  gauaf  oedd  hi." 

Nid  ydyw  Ioan  yn  aros  i  egluro  mai  gŵyl  i  gofio  am  waith 
Judas  Maccabeus  yn  ail-gyssegru  y  deml  a  olygir,  gan  fod 
hyny  yn  ddealladwy  i'r  rhai  hyddysg  yn  hanos  yr  Iuddewon. 

Heb.  ix.  12—14,  "  Nid  chwaith  trwy  waed  geifr  a  lloi,  eithr  trwy  ei 
waed  ei  hun,  aaeth  unwaith  i  raewn  i'r  cyssegr,  gan  gael  i  ni  drít^ywy<Idol 
ryddhad.  Oblegid  os  ydyw  gwaed  teirw  a  geifr,  a  lludw  anner  wedi  eí 
daenellu  ar  y  rhai  a  halogwyd,  yn  santeiddio  i  bureiddi;td  y  cnawd ;  pa 
faint  mwy  y  bydd  i  waed  Crist,  yr  hwn  trwy  yr  Yspryd  tragywyddol  a'i 
hoffrymodd  ei  hun  yn  ddifai  i  Dduw,  buro  eich  cydwybod  chwi  oddiwrth 
weithredoedd  meirwon,  i  wasanaethu  y  Duw  byw." 

Ystyrir  wrth  ddefnyddio  yr  ymadroddion  hyn  fod  y  darllen- 
ydd  yn  adnabyddus  â  defodau  y  ddeddf  o  barthed  i  halogrwydd 
dyn  trwy  bechod,  a'r  ddarpariaeth  i  wneyd  cymmod  dros  y 
pechod,  ac  i  symmud  ymaith  yr  halogrwydd,  trwy  dy walltiad 
a  thaenelliad  y  gwaed ;  a'i  fod  yn  deall  fod  marwolaeth  a 
haeddiant  Ie3U  Grist  yn  dwyn  gwaredigaeth  gyffelyb  i  ninau 
oddiwrth  euogrwydd  a  halogrwydd  pechod,  ond  fod  ein  gwared- 
igaeth  ni  trwy  aberth  Crist  yn  annhraethol  ragorach,  ac  yn  un 
ysbrydol,  a  gwirioneddol,  a  thragywyddol,  ac  nid  seremoniol,  a 
chysgodol,  ac  amserol,  fel  y  gwaredigaethau  trwy  waed  aberth- 
au  y  ddeddf. 

Weithiau  fe  geir  eglurhad  ar  rai  pethau.  Yr  oedd  Marc  yn 
darparu  ei  efengyl  er  hyfforddiant  y  dychweledigion  Rhufeini?, 
a  Luc  yn  ysgrifenu  yr  Actau  er  addysg  eglwysi  y  Cenedloedcl ; 
oblegyd  hyny  yr  ydym  yn  eu  cael  hwy  yn  egluro  arferion  a 
golygiadau  yr  Iuddewon.  "  Canys  y  Phariseaid,  a'r  holl 
Iuddewon,  oni  bydd  iddynt  olchi  eu  dwylaw  yn  fynych,  ni 
fwytànt;  gan  ddal  traddodiad  yr  hynafiaid.  A  phan  ddelont 
o'r  farchnad,  oni  bydd  iddynt  ymolchi,  ni  fwytânt.  A  llawer  o 
bethau  ereill  y  sydd,  y  rhai  a  gymmerasant  i'w  cadw ;  megys 
golchi  cwpanau,  ac  ystenau,  ac  efyddynau,  a  byrddau."  (Marc 
vii.  3,  4.)  "  Canys  y  Saduceaid  yn  wir  a  ddywedant  nad  oes 
nac  adgyfodiad,  nac  angel,  nac  ysbryd  :  eithr  y  Pharîseaid  sydd 
yn  addef  pob  un  o'r  ddau."  (Act.  xxiii.  8.)  Ond  sonia 
Matthew  am  y  Phariseaid  a'r  Saduceaid,  a  ohyfeiria  Paul  a 
Ioan  at  olygiadau  y  Grnosticìaid,  fel  pleidiau  a  golygiadau 
adnabyddus  i'w  darllenwyr ;  a  dangoswyd  yn  barod  fod  y 


284 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOKGLIAD. 


Testament  Newydd  yn  rhagdybied  adnabyddiaeth  y  darllenydd 
â'r  hen  oruchwyliaeth  a'i  defodau,  ac  â  hanesiaeth  y 
genedl  Iuddewig ;  fel  y  mae  yn  ymddangos  yn  anghenrheidiol 
i'r  darllenydd  Cymreig  ymgydnabyddu  â'r  holl  wrthddrychau 
hyn  er  mwyn  bod  yn  y  safle  a  ddysgwylia  yr  ysgrifenwyr  sant- 
aidd  iddo  ei  mheddu  pan  yn  ymwneyd  â'r  gyfrol  Ddwyfol. 

I.  Hanes  Amserau,  Gwyh'au,  Aberthau,  Arian,  Pwysau,  a 
Mesurau  y  Beibl. 

1.  Amsee  a'i  Eaniadau. 

Ehenid  y  dyddar  y  cyntaf  i'r  hwyr  a'r  boreu  (G-en.  i.  5),  wedi 
hyny  i'r  hwyr,  y  boreu,  a  chanol  dydd  (Salm  lv.  17) ;  a'r  nos 
i'r  wyliadwriaeth  gyntaf  (Galar.  ii.  19)  ;  y  wyliadwriaeth 
ganol  (Barn.  vii.  19) ;  a'r  wyliadwriaeth  foreu.  (Exod.  xiv. 
24.)  Pan  ddaeth  Judea  yn  dalaeth  Eufeinaidd,  mabwysiadwyd 
y  drefn  Buîeinaidd  o  ranu  y  nos  i  bedair  gwyliadwriaeth. 
(Luc  xii.  38.  Mat.  xiv.  25.  Marc  xiii.  35.)  Dechreuai  y 
rhai  hyn  am  chwech  o'r  gloch  o'n  hamser  ni  yn  yr  hwyr,  a 
pharhäai  pob  un  o  honynt  am  dair  awr.  Cyfeirir  hefyd  at 
ddosraniad  y  nos  i  oriau.  (Mat.  xxv.  13.  Act.  xxiii.  23. 
Dad.  iii.  3.) 

Yn  amser  Iesu  Grist,  rhenid  y  dydd  i  ddeuddeg  awr,  yr  awr 
gyntaf  yn  dechreu  am  chwech  o'r  gloch  yn  y  boreu,  yn  ol  ein 
hamser  ni  (loan  xi.  9) ;  ystyrid  y  drydedd  awr,  a'r  chweched, 
a'r  nawfed,  ebe'r  doctoriaid  Iuddewig,  yn  oriau  neìllduol  i 
weddìo.    (Act.  iii.  1.) 

Ehenid  y  flwyddyn  gan  yr  Iuddewon  i  ddeuddeg  mis  (1  Bren. 
iv.  7) ;  ond  yr  oedd  ganddynt  ddau  fath  o  enwau  arnynt,  un 
yn  ol  eu  rhif,  a'r  llall  yn  enw  priodol,  ond  fe  ddichon  yn 
cyfeirio  hefyd  at  amgylchiadau,  megys  mis  Abib,  yr  hyn  a 
olyga  mis  twysenau  ŷd ;  cymharer  mis  Medi  gyda  ni.  Weithiau 
defnyddir  y  ddwy  ffordd  i  osod  allan  y  misoedd  a  olygir; 
megys,  "  Ac  yn  y  bedwar  ugeinfed  a  phedwar  cant  o  flynydd- 
oedd  wedi  dyfod  meibion  Israel  allan  o'r  AiiBPt,  yn  y  bedwaredd 
flwyddyn  ó  deyrnasiad  Solomon  ar  Israel,  yn  y  mis  Ziff,  hwnw 
yw  yr  ail  mis,  y  dechreuodd  efe  adeiladu  tŷ  yr  Arglwydd." 
(1  Bren.  vi.  1.)  c<  Yna  y  galwyd  ysgrifenyddion  y  brenin  yr 
amser  hwnw  yn  y  trydydd  mis  (hwnw  yw  y  mis  Sifan)  ar  y 
trydydd  dydd  ar  hugain  o  hono,  ac  ysgrifenwyd  (yn  ol  yr  hyn 


Y  BEIBL  a'i  ddehoi> gli  ad. 


285 


oll  a  orchymynodd  Mordecai)  at  yr  Iuddewon,  ac  at  y  rhag- 
lawiaid,  y  penaduriaid  hefyd,  a  thywysogion  y  taleithiau,  y 
rhai  oedd  o  India  hyd  Ethiopia,  sef  cant  a  saith  ar  hugain  o 
daloithiau,  i  bob  talaeth  wrth  ei  ysgrifen,  ac  at  bob  pobl  yn  ol 
eu  tafodiaith:  at  yr  Iuddewon  hefyd  yn  ol  eu  hysgriíen  hwynt, 
ac  yn  ol  eu  tafodiaith."    (Esther  viii.  9.) 

Yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  ystyried  eu  blwyddyn  wladol  yn 
dechreu  gyda'r  lleuad  newydd  yn  Hydref,  a'u  blwyddyn 
gyssegredig  yn  dechreu  gyda'r  lloer  newydd  yn  Ebrill,  ara  mai 
ar  y  pymthegfed  o'r  mis  hwnw  y  gadawsant  yr  Aiíft.  (Exod. 
xii.,  xiii.  4.    Deut.  xvi.  1.) 

Wele  daüen  o'r  misoedd  Iuddewig,  a'u  henwau,  yn  ol  fel  yr 
ymddangosant  yn  y  Beibl,  ac  yn  y  Talmud  a  gweithiau 
luddewig  ereill.  Dechreuai  y  mis  gyda'r  newydd-loer,  ac 
felly  weithiau  safai  am  y  naill  neu'r  llall  o'r  misoedd  cyferbyn- 
iol  o'r  eiddom  ni,  ac  weithiau  rhedai  dros  ranau  o  ddau  fìs. 
Gwel  Eiriaduron  Eadie,  Smith,  a  Kitto,  a  gweithiau  Jahn, 
Horne,  &c. 


1 

Yn  ol  y 
flwyddyn 
Wladol. 

Yn  ol  y 
flwyddyn 
Gyssegredig. 

1 

Yn  dechreu  Gyda'r  Newydd-loer. 

VII. 

L  Tbîb.'        1  Mawrth> neu  Ebri11-   (Neh-  «•  !•) 

VIII. 

II.  Ziff.           |  Ebrill,  neu  Fai.   (1  Bren.  vi.  1.) 

IX. 

III.  Sifan.          Mai,  neu  Mehefiü.    (Esther  viii.  9.) 

X. 

IV.  Tammuz.     Mehefin,  neu  Orphenaf. 

XI. 

V.  Ab.             Gorphenaf,  neu  Awst. 

XII. 

VI.  Elul.         1  Awst,  neu  Fedi.  (Neh.  vi.  15.) 

1. 

VneuTEthnnim.    Medi>  neu               <X  Bren-  ^  2  > 

II. 

VIII.  Bul.          1  Hydref,  neu  Dachwedd.  (1  Bren.  vi.  38.) 

III. 

IX.  Cisleu.         Tachwedd,  neu  Bagfyr.    (Neh.  i.  1.) 

IV.            X.  Tebeth.     |  Rhagfyr,  neu  Ionawr.   (Esther  ii.  16.) 

V.      |     XI.  Sebat. 

Ionawr,  neu  Chwefror.   (Zech.  i.  7.) 

VI. 

XII.  Adar. 

Chwefror.  neu  Fawrth.   (Esther  iii.  7.) 

286 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


2.  Y  GwYLIAU  IUDDEWIG. 

Perthynai  i'r  Hen  Gyfammod  amryw  wyliau,  rhai  o  osodiad 
Dwyfol,  a  rhai  o  osodiad  dynol,  er  bytholi  dygwyddiadau 
pwysig  yn  hanesiaeth  y  genedl. 

§  1.  Gwyliau  o  Osodiad  Dwyfol. 
1.  Y  prif  Gylchwyliau  Blynyddol. 
(1,)  Y  Pasg,  a  Gwyl  y  Baua  Croyw. 

Deillia  y  gair  Pasg  o'r  ferf  Hebraeg,  pasach,  yr  hon  a  olyga 
myned  heibio,  neidio  dros  beth,  yna  arbed.  Sefydlwyd  aberth  a 
gwyl  y  Pasg,  er  coffadwriaeth  am  waith  yr  angel  dinystriol  yn 
myned  heibio  tai  meibion  Israel,  ac  arbed  y  cyntafanedig,  pan 
oedd  yn  dinystrio  cyntafanedig  yr  Àifftiaid.  (Exod.  xii.  27.) 
Yr  oedd  gwyl  y  Pasg  i  ddechreu  ar  y  pedwerydd  dydd  ar  ddeg 
o'r  mis  cyntaf,  neu  Nisan  (Mawrth,  neu  Ebrill),  yn  yr  hwyr, 
pryd  yr  oedd  oen  y  Pasg  i  gael  ei  ladd  a'i  fwyta,  ac  i  barhau 
am  saith  niwrnod.  (Exod.  xii.  6—15,  xxiii.  15,  16.)  Yr  oedd 
aberthau  i  gael  eu  hoffrymu  bob  dydd  ar  hyd  yr  wyl,  yn 
neillduol  ar  y  pymthegfed  a'r  unfed  ar  hugain.  (Exod.  xii.  16. 
Lef.  xxiii.  7,  8.) 

Nid  oedd  y  Pasg,  yn  yr  ystyr  gyfyngaf,  yn  cael  ei  gadw  ond 
yn  unig  yn  hwyr  y  pedwerydd  dydd  ar  ddeg  o  íìs  Nisan,  a'r 
saith  diwrnod  canlynol  oedd  "  gwyl  y  bara  croyw,"  pryd  na 
oddefid  i  Israel  fwyta  un  math  arall  o  fara.  (2  Chron.  xxxv. 
17.    Ezra  vi.  19,  22.) 

Yr  oedd  y  Pasg  yn  un  o'r  cylchwyliau  blynyddol,  yn  yr  hon 
yr  oedd  holl  wrywiaid  Israel  i  ymddangos  gerbron  Duw  yn  y 
man  a  ddewisodd  efe  i  osod  ei  enw  ynddo,  ar  y  cyntaf  yn  Siloh, 
wedi  hy ny  yn  Jerusalem  (Exod.  xxiii.  14,  17,  xxxiv.  22,  23. 
Deut.  xvi.  16) ;  ac  nid  oedd  neb  i  ymddangos  yn  waglaw. 
(Deut.  xvi.  16,  17.)  Ar  y  dydd  cyntaf  o  wyl  y  bara  croyw, 
offrymid  ysgub  y  blaenffrwyth  i  Dduw,  sef  dyrnaid  o  haidd, 
yr  hwn  oedd  yr  ŷd  cyntaf  a  dynasid  o'r  ddaear,  neu  a  fedasid 
y  flwyddyn  hono.  Codai  yr  offeiriad  yr  ysgub  â'i  law  tua'r 
nefoedd,  gan  ei  hysgwyd  hefyd,  fe  ddichon,  yn  ol  ac  yn  mlaen, 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


287 


yrhyn  a  gyfìoithir  "cyhwfanu"  yn  y  Beibl  Cymraeg  (Lef. 
xxiii.  10,  11),  er  arwyddo  mai  oddiwrth  Dduw  y  doillia  pob 
bendith,  ac  mai  iddo  ef  yr  ydym  yn  ddyledus  am  bob  daioni. 
Bwytâodd  yr  Iesu  y  Pasg  gyda'i  ddysgyblion  yn  hwyr  y  14eg 

0  fis  Nisan,  ac  offrymwyd  ef  fel  Oen  Duw  yn  aberth  dros 
bechod,  ar  y  dydd  cyntaf  o  wyl  y  bara  croyw. 

(2,)  Y  Pentecost. 

Yr  oedd  hon  hefyd  yn  un  o'r  gwyliau  blynyddol,  yn  yr  hon 
yr  oedd  gwrywiaid  Israel  i  ymddangos  gerbron  Duw  yn  y 
tabernacl,  neu  y  deml.  Gelwir  hi  y  Pentecost  yn  y  Testament 
Newydd,  am  ei  bod  yn  dygwydd  ar  yr  hanner  canfed  dydd  ar 

01  yr  unfed  ar  bymtheg  o  Nisan,  neu  yr  ail  ddydd  o  wyl  y  bara 
croyw.    (Lef.  xxiii.  15,  16.    Deut.  xvi.  9.) 

Gelwir  hi,  "  gwyl  yr  wythnosau  "  (Exod.  xxxiv.  22.  Deut. 
xvi.  10),  am  ei  bod  yn  cael  ei  chadw  yn  mhen  saith  wythnos, 
neu  wythnos  o  wythnosau,  ar  ol  y  Pasg. 

Gelwir  hi  hefyd,  "  dydd  y  blaenffrwyth"  am  fod  y  bobl  yn 
offrymu  blaenffrwyth  y  bara  a  wnelsid  o'r  gwenith  newydd  i 
Dduw.  (Num.  xxviii.  26.  Lef.  xxiii.  16,  17.)  Yr  oedd  yn 
fath  o  wyl  diolchgarwch  am  y  cynhauaf,  yr  hwn  a  ddechreuid 
yn  ddioed  ar  ol  y  Pasg.  (Deut.  xvi.  9.)  Dechreuid  y  cynhauaf 
haidd  tua'r  Pasg,  a'r  cynhauaf  gwenith  tua'r  Sulgwyn.  Yr 
oedd  y  cynhauaf  haidd  o  flaen  y  cynhauaf  gwenith,  yr  hyn  a 
gyssona  offrymu  y  blaenffrwyth  y  Pasg,  a'r  blaenffrwyth 
drachefn  y  Sulgwyn,  gan  fod  y  cyntaf  yn  ysgub  o  haidd,  a'r 
llall  yn  fara  peillied.*  (Exod.  xxxiv.  22.  Lef.  xxiii.  17.) 
Un  diwrnod  y  parhäai  yr  wyl  hon. 

(3,)  Gwyl  y  Pebyll. 

Dyma  y  drydedd  gylchwyl  flynyddol,  ag  yr  oedd  gwrywiaid 
Israel  i'w  chadw,  yn  y  lle  y  dygid  gwasanaeth  Duw  yn  mlaen. 
Dechreuai  ar  y  pymthegfed  o'r  seithfed  mis,  sef  mis  Tishri 
(Medi  neu  Hydref),  a  pharhäai  am  wyth  niwrnod.  (Deut.  xvi. 
16.)  Gelwir  hi,  "  gwyl  y  pebyll"  am  y  byddai  y  bobl  yn  ystod 
yr  wyl  yn  trigo  mewn  bythod  neu  bebyll  wedi  eu  gwneyd  o 
ddail  a  changhenau  coed,  ar  benau  y  tai,  mewn  cynteddau,  ac 

*  Jennings's  Jewîsh  ÂnHgẁHes,  pp.  431,  437. 


288 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


yn  yr  heolydd ;  mewn  rhan,  er  cof  am  waith  Israel  yn  trigo 
mewn  bythod  yn  yr  anialwch  (Lef.  xxiii.  39 — 43.    Neh.  viii. 

15,  16),  ac  mewn  rhan  fel  gŵyl  o  ddiolchgarwch  am  gasgliad  y 
cynhauaf  grawnwin  a  holl  ffrwythau  y  ddaear  i  ddiogelwch,  o 
herwydd  yr  hyn  y  gelwir  hi  "  gŵyl  y  cynnull.',     (Exod.  xxiii. 

16,  xxxiv.  22.) 

Yr  oedd  yn  adeg  o  fwyniant  a  llawenydd  neillduol ;  offrymid 
aberthau  arbenig  ar  y  pryd ;  a  phob  saith  mlynedd,  yn 
mlwyddyn  y  Jubili,  yr  oedd  y  gwragedd  a'r  plant  i  fod  yn 
bresennol  gyda'r  gwrywiaid,  pan  y  darllenid  rhanau  o'r  ddeddf 
yn  nghlyw  yr  holl  gynnulleidfa.  (Deut.  xxxi.  10 — 13.  Neh. 
vüi.  16.) 

Y  cyntaf  a'r  diweddaf  oedd  prif  ddyddiau  yr  ŵyl.  (Lef. 
xxiii.  35,  36,  39.  Num.  xxix.  12,  35.)  Dywed  y  Eabbiniaid  y 
byddid  ar  y  dydd  diweddaf  o'r  ŵyl  yn  cyrchu  dwfr  o  lyn 
Siloam  i'r  deml,  ac  y  byddai  yr  ofFeiriad  ar  ol  ei  gymmysgu 
â  gwin,  yn  ei  dywallt  ar  yr  aberth  boreuol  ar  yr  aìlor,  yn 
nghanol  arwyddion  o'r  llawenydd  mwyaf,  gan  gyfeirio  at 
Esai.  xii.  3.  Bernir  fod  Crist  yn  cyfeirio  at  y  ddefod 
hon  pan  y  dywedai,  "  Od  oes  ar  neb  syched,  deued  ataf  fì, 
ac  yfed.  Yr  hwn  sydd  yn  credu  ynof  fì,  megys  y  dywedodd  yr 
Ysgrythyr,  afonydd  o  ddwfr  bywiol  a  ddylifant  o'i  groth  ef." 
(Ioan  vii.  37,  38.) 

Nodiad  I. — Absennoldeb  y  menywod  oV  gŵyliau. 

Nid  oedd  y  gyfraith  yn  gofyn  ond  am  ymddangosiad  y  gwrywod  yn  y 
cylchŵyliau  hyn.  (Exod.  xxiii.  14,  17,  xxxiv.  22,  23.  Deut.  xvi.  16.; 
Ymddengys,  modd  bynag,  nad  oedd  gwaharddiad  i  fenywod  fyned  iddynt, 
pan  y  tueddid  hwynt,  ac  y  caniatâi  amgylchiadau,  fel  y  gwelwn  yn 
ngwaith  Hannah  yn  ymddangos  yn  flynyddol  yn  Siloh  (1  Sam.  i.  3,  7),  a 
Mair  yn  Jerusalem.    (Luc  ii.  41.) 

Bernir  fod  y  merched  yn  cael  eu  hesgusodi,  o  herwydd  y  rhesymau 
canlynol : — 

1.  Gwendid  corphorol  a  thynerwch  cyfansoddiad  y  rhyw  fenywaidd,  i 
ymgymmeryd  â  theithiau  meithion  a  blinion. 

2.  Buasai  y  fath  orymdeithiau  gyda  minteioedd  o  ddynion  yn  peryglu  eu 
rhinwedd. 

3.  Yr  anghenrheidrwydd  i  ofalu  am  y  plant,  ac  amgylchiadau  teuluaidd, 
yn  absennoldeb  y  dynion. 

4.  Yr  aflendid  seremoniol  i'r  hwn  y  byddent  yn  agored  mewn  teithiau 
mcr  feithion.* 

Yr  oedd  eithriad  i'r  drefn  arferol  ar  adeg  gŵyl  y  pebyll,  yn  mlwyddyn  y 
Jubili,  fel  y  sylwyd  :  gwel  "  Gŵyl  y  Pebyll/' 

*  Jennings's  Jewish  Antiquities,  p.  449. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIOX(ÌL:Aí). 


289 


Nodiad  II. — Biogelwch  anneddau  y  bobl  yn  eu  habsennoldeb  yn  y 
eylchŵyliau, 

Diau  nad  oedd  pob  dyn  yn  myned  i  Jerusalem  ar  y  pryd ;  yr  oedd  yr 
ieuenctyd  a'r  hen  bobl  gartref  ;  ond  dysgwylid  i  gorph  y  genedl,  o  ngaio  i 
hanner  cant  neu  dri^ain  mlwydd  oed,  efallai,  y  rhai  a  allent  ymgymmeryd 
â'r  teithiau,  i  fyned  i  ymddangos  ger  bron  l)uw  yn  y  tabernacl  nou  y 
deinl.  Both  am  ddiogelwch  y  merched,  a'r  plant,  a'r  hen  bobl,  a'r 
meddiannau  ?  Beth  pe  buasai  yr  Arabiaid  crwydrol,  neu  y  Midianiaid 
creulon,  yn  cymmeryd  mantais  ar  absennoldeb  y  gwrywod,  a  lladrata 
eu  heiddo,  a  llof  ruddio  neu  gaethgludo  y  rhai  a  adawsid  gartref  ?  Mae 
Duw  yn  ateb  y  gofyniadau  hyn : — "  Ni  chwonnych  neb  dy  dir  di,  pan 
elych  i  fyny  i  ymddangos  ger  bron  yr  Arglwydd  dy  Dduw,  dair  gwaith  yn 
y  flwyddyn."    (Exod.  xxxiv.  24.) 

Nodiad  III.—  T  cylchŵyliau  hyn  oedd  achlysur  eilunaddoliaeth 
Jeroboam. 

Yr  oedd  y  llwythau  yn  y  gŵyliau  hyn  yn  ymgymmysgu  â'u  gilydd,  ac 
yn  dyfod  i  gydymdeimlo  â'u  gilydd ;  ofnai  Jeroboam,  pe  buasai  y  deg 
llwyth  yn  myned  i'r  gŵyliau  fel  cynt,  y  buasai  yr  hen  serch  cynhes 
a  brawdol  rhyngddynt  a  Judah  yn  ail  gynheu,  ac  y  buasent  o'r  diwedd  yn 
dewis  bod  yn  un  deyrnas  fel  o'r  blaen.  Er  mai  Duw  y  nefoedd  a  roddasai 
freniniaeth  y  deg  llwyth  iddo,  eto  annghofiodd  y  cyfan,  cymmerodd  ei 
dwyllo  gan  Satan,  a'i  hudo  gan  ei  galon  lygredig,  i  newid  deddfau  y  nef,  a 
pheri  i  Israel  eilunaddoli,  er  mwyn  ceisio  cadw  ei  goron  ar  ei  ben  !  (1 
Bren.  xii.  25—33.) 

2.  Y  Gŵyliau  ereill. 

(1,)  Y  Sabbath. 

Ystyr  y  gair  Sabbath  ydyw  seibiant,  neu  orphwysfa.  Neill- 
duwyd  y  seithfed  dydd  i  fod  yn  ddydd  o  orphwysfa  i  Israel  er 
cof  am  waith  Duw  ei  hun  yn  gorphwyso  ar  ol  gorpheniad  y 
greadigaeth  (Exod.  xx.  11),  ac  er  eoffadwriaeth  am  wared- 
igaeth  Israel  o  gaethiwed  yr  Aifft,  i  ryddid  a  gorphwysía 
pobl  Dduw  (Deut.  v.  15),  ac  i  fod  yn  arwydd  o  gyfammod  Duw 
âg  Israel  (Exod.  xxxi.  12,  18),  ac  yn  adeg  iddynt  mewn  modd 
neillduol  i  addoli  y  Goruchaf.  (Lef.  xxiii.  3.)  Ymddengys 
ei  fod  yn  cael  ei  gadw  cyn  rhoddiad  y  ddeddf  ar  Seinai.  (Gen.  iv. 
3,  vii.  4—10,  viü.  10,  12,  1.  10.  Exod.  xvi.  22—30.)  Gan  fod  y 
fath  gyssylltiad  rhyngddo  a'r  hen  gyfammod,  yr  oedd,  mewn  un 
ystyr,  i  gael  ei  ddiddymu  fel  rhan  o  hono,  ac  nid  y w  Cristionog- 
ion  o  dan  rwymau  i'w  gadw.  (Col.  ii.  16.)  Sabbath  y  Cristionogion 
yw  "  Dydd  yr  Arglwydd,"  neu  y  "  dydd  cyntaf  o'r  wythnos," 
er  coffadwriaeth  am  fuddygoliaoth  Crist  ar  yr  olaf  o'i  elynion,  a 
T 


290 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


gorpheniad  yr  iachawdwriaeth,  yr  hyn  oedd  yn  fawrwaith 
mwy  gogoneddus  na  chreu,  addurno,  a  llywodraethu  y  bydoedd. 
(Ioan  xx.  26.    Act.  xx.  7.    1  Cor.  xvi.  1,  2.    Dad.  i.  10.) 

Gan  fod  yn  anmhossibl  cadw  Sabbath  neu  Ddydd  yr 
Arglwydd  ar  yr  un  oriau  yn  mhob  man  trwy  yr  holl  fyd, 
o  herwydd  gwahaniaeth  hydred  a  lledred  gwahanol  barthau,  ac 
oblegyd  amrywiol  ddulliau  gwahanol  genedloedd  yn  cyfrif 
amser  (trwy  fod  rhai  yn  cyfrif  eu  dyddiau  o  hwyr  i  hwyr, 
ac  ereill  o  ganol  nos  hyd  ganol  ncs,  &c, ), — ymddengys  nad  yw 
y  Beibl  yn  gofyn  mwy  na  gorphwyso  ar  y  seithfed  dydd, 
ar  ol  chwe'  diwrnod  o  lafur ;  ond  gan  fod  addoliad  cyhoeddus  a 
chymdeithasol  i  gael  ei  gynnal  arno,  mae  yn  anghenrheidiol 
iddo  gael  ei  gadw  ar  yr  un  pryd,  a  hyny  trwy  yr  holl 
ddaear,  mor  bell  ag  y  bydd  hyny  yn  ymarferol. 

Ystyrid  cadw  y  Sabbath  yn  ddyledswydd  bwysig  iawn  o  dan 
y  ddeddf  (Exod.  xx.  8—11.    Deut.  v.  12—15). 

Addawid  bendithio  y  rhai  a'i  cadwent  ef  (Esai.  lvi.  2,  4 — 7. 
lviii.  13,  14). 

Bygythid  y  rhai  a'i  torent  âg  anfoddlonrwydd  Duw  (Exod„ 
xxxi.  14,  15,  xxxv.  2.  Num.  xv.  32 — 36.  Jer.  xvii.  27. 
Ezec.  xx.  13—24,  &c.) 

Cosbwyd  yr  Iuddewon  â  barnedigaethau  gwladol  am  ei 
halogi  (Neh.  xui.  15—18.    Ezec.  xx.  15,  16,  xxiii.  38,  47.) 

Er  ei  fod  yn  ddydd  o  orphwysdra  oddiwrth  lafur,  eto  yr  oedd 
gweithredoedd  o  anghenrheidrwydd  ac  o  drugaredd  yn  gyf- 
reithlon  ac  yn  rhwymedig  arno  (Mat.  xii.  1 — 13e  Marc  ii.  23, 
27,  iii.  2,  4.  Luc  vi.  9,  xiii.  15,  16,  xiv.  3,  5.  Ioan  v.  8 — 10, 
18,  vü.  22,  ix.  14). 

Yn  ngwyneb  yr  ystyriaethau  hyn,  yn  nghyda'r  fFaith 
fod  Sabbath  wedi  cael  ei  neillduo  gan  Dduw  i  ddybenion 
santaidd  er  dechreuad  y  byd  (Gen.  ii.  2,  3), — yr  hyn  a  brawf 
nad  gyda'r  hen  oruchwyliaeth  y  dechreuodd,  ac  nad  yw 
neillduad  y  seithfed  ran  o'n  hamser  i  wasanaethu  Duw  i 
ddarfod  gyda  diddymiad  yr  oruchwyliaeth  hono — nid  gormod 
y  w  dweyd  fod  yr  Arglwydd  yn  awr  yn  cael  ei  fawr  foddhau  gan 
y  rhai  a  anrhydeddant  ei  Ddydd  ef,  ac  mai  nid  dieuog  ganddo 
a  fydd  y  rhai  a  ddibrisiant  ac  a  halogant  ei  Ddydd  santaidd. 

Nodiad  l.—Neividiad  y  Sabbath  i  Ddydd  yr  Arglwydd. 

Dywed  yr  Arglwydd  Iesu  fod  y  Sabbath  wedi  cael  ei  wneyd  er  mwyn 
dyn  yn  gyffredinol  (Marc  ii.  17),  ac  nid  er  mwyn  yr  Iuddew  yn  unig.  Pa 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


291 


le  bynag  y  ceir  dyn,  ystyria  ei  Greawdwr  fod  gorphwysdra  y  Sabbath  yri 
anghenrheidiol  a  bendithiol  iddo. 

1.  Mae  rheswm  a  phrofiad  yn  dangos  fod  dyn  ac  anifail  yn  scfyll  mewn 
angen  adegau  i  orphwyso. 

2.  Mae  y  Creawdwr  wedi  appwyntio  y  cyfartaledd  o  un  dydd  o  saith,  yn 
ychwanegolat  y  nosweithiau,  fel  adeg  gorphwysdra  i  ddyn. 

3.  O  dan  yr  hen  oruchwyliaeth  y  seithfed  dydd  oedd  y  Sabbath. 

4.  Dydd  gorphwysdra  o  dan  yr  oruchwyliaeth  Gristionogol  yw  y  dydd 
cyntaf  o'r  wythnos. 

(1,)  Ar  hwn  yr  adgyfododd  yr  Arglwydd  Iesu  oddi  wrth  y  raeirw  (Marc 
xvi.  9). 

(2,)  Ar  y  dydd  hwn  yr  ymddangosai  ar  ol  ei  adgyfodiad  i'r  dysgyblion 
(Ioan  xx.  19,  26). 

(3,)  Ar  y  dydd  hwn  y  cymmerodd  gŵyl  y  Penrecost  le,  pryd  y  tywallt- 
wyd  yr  Ysbryd  Glân  ar  yr  apo&tolion,  ac  y  gwisgwyd  hwynt  â  nerth 
o'r  uchelder.    (Lef.  xxiii.  15,  16.    Act.  ii.  1  —  4.) 

(4,)  Ar  y  dydd  hwn  yr  ymgynnullai  yr  eglwysi  apostolaidd  yn  nghyd  er 
cynnal  addoliad  cymdeithasol.    (Act.  xx.  7.    1  Cor.  xvi.  1,  2.  Dad.  i.  10.) 

0  herwydd  rhagfarn  yr  Iuddewon,  ac  er  mwyn  cael  y  cyfleusdra  i 
bregethu  iddynt,  byddai  yr  apostolion  yn  fynych  yn  cadw  y  seithfed 
dydd  yn  santaidd,  yn  ogystal  a'r  dydd  cyntaf  o'r  wythnos.  Ymddengys 
hefyd  fod  credinwyr  o  blith  yr  Iuddewon  yn  cadw  y  seithfed  dydd  a'r 
dydd  cyntaf  o'r  wythnos,  ar  y  dechreu ;  ond  nid  oedd  y  credinwyr  o  blith  y 
Cenedloedd  yn  cadw,  nac  i  gadw  ond  y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos  yn  unig 
(Gal.  iv.  10,  11.    Col.  ii.  16,  17.) 

Goddefid  i  frodyr  gweiniaid  o'r  Iuddewon  lynu  wrth  rai  gosodiadau 
Iuddewig,  hyd  nes  y  deuent  i  amgyífred  eu  nhatur  ddiflanol  yn  eglurach  a 
chywirach  (Rhuf.  xiv.,  xv.  1—7). 

(5,)  Arferai  yr  eglwys  Gristionogol  o'r  dechreuad  â  chadw  y  dydd 
cyntaf  o'r  wythnos. 

Yr  ydym  wedi  dangos  o'r  Testament  Newydd  beth  oodd  arferiad  yr 
eglwysi  apostolaidd.  Cawn  ysgrifenwyr  boreuol  yn  dwyn  tystiolaeth  i'r 
un  peth.  Dywed  Barnabas,  cydoeswr  â'r  apostolion,  "  Eu  bod  hwy  yn 
cadw  yr  wythfed  dydd  gyda  llawenydd,  ar  yr  hwn  y  cyfododd  yr  Iesu 
o  feirw."  Dywed  Pliny,  yn  nechreu  yr  ail  ganrif,  uFod  y  Cristionogion 
yn  arfer  ymgynnull  ar  ddiwrnod  neillduol,  ac  yn  canu  emynau  i  Grist 
megys  ag  i  Dduw."  Tua'r  un  adeg  dywed  Justin  Ferthyr  nad  oedd  y 
Cristionogion  yn  cadw  defodau  yr  Iuddewon,  na'u  Sabbathau,  nac  yn 
arfer  y  ddefod  o  enwaediad  ;  ond  eu  bod  yn  ymgynnull  ar  y  dydd  a  elwir 
Dydd  Sul,  i  ddarllen  yr  Ysgrythyrau,  i  weddio,  cynghori,  cymmuno,  &c# 
Gellid  dyfynu  tystiolaethau  cyflelyb  o  weithiau  Ignatius,  Tertullian, 
Clement  o  Alexandria,  Cyprian,  ac  ereill,  y  rhai  a  brofaut  fod  cadwraeth 
Dydd  yr  Arglwydd  fel  y  Sabbath  Cristionogol  wedi  dyfod  yn  arferiad 
cytfredinol  yn  mhlith  Cristionogion  yn  yr  ail  ganrif.  Gwel  Colemarìs 
Christian  Antiguities,  pp.  187,  188. 

(6,)  Yr  oedd  yr  Arglwydd  Iesu  yn  hawlio  awdurdod  ar  y  Sabbath 
Iuddewig  i  amrywio  y  dull  o'i  gadw,  i'w  ddiddymu,  neu  ei  newid,  yn  ol  ei 


292 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ewyllys  da  ei  hun  (Mat.  xii.  7,  8.  Marc  ii.  27,  28.)  Ymddengys  oddiwrth 
yr  urddas  a  roddodd  efe  ei  hun  ar  y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos,  esiampl 
yr  apostolion,  a  hanes  yr  eglwysi  cyntefig,  ei  fod  wedi  cymmeryd  ymaith 
yr  hen  Sabbath,  a  sefydlu  y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos  yn  ei  le  (Heb. 

m.  7-i3). 

Nobiad  II.— Cadwraeth  Dydd  yr  Arglwydd  a'r  Llywodraeth  WladoL 
Mae  peidio  cadw  Dydd  yr  Arglwydd  yn  un  o'r  rhwystrau  mwyaf 
ar  fíordd  Uwyddiant  teyrnas  Crist.  Mae  sylwi  ar  y  dull  y  treulir  y  dydd 
hwn  ar  Gyfandir  Ewrop,  yn  rhoddi  archoll  ddofn  i  fynwes  pob  Cristion 
goleuedig.  Tra  byddo  y  bobl  yn  dilyn  eu  gorchwylion  ar  y  Sabbath,  neu 
ddwyn  etholiadau  yn  mlaen,  neu  gyrchu  i'r  chwareudai,  nis  gellir  eu  cael 
i  wrando  yr  efengyl,  nac  i  ddarllen  y  Beibl.  Pan  gofiom  am  y  modd  y 
treulir  Dydd  yr  Arglwydd  ar  y  Cyfandir,  nis  gallwn  beidio  dadgan  eiu 
gobaith  na  fydd  i'n  Hamguddfeydd,  ein  Horielau  Darluniadol,  a'n 
Harddangosiadau  Celfyddydol,  &c,  byth  gael  eu  hagor  yn  y  wlad  hon  ary 
dydd  santaidd. 

Mae  yn  groes  i  ysbryd  y  Testament  Newydd  i'r  llywodraeth  orfodi  ei 
deiliaid  i  wasanaethu  Duw,  ac  felly  i  gadw  y  Sabbath  mewn  modd 
crefyddol.  Pe  cymmerai  ei  safle  ar  gyfraith  Moses  i  orfodi  dynion  i 
p-adw  y  Sabbath  mewn  modd  santaidd,  ar  yr  un  tir  y  dylai  roddi  torwyr 
Sabbathau  ac  eilunaddolwyr  i  farwolaeth  (Exod.  xxxi.  14.  Deut.  xiii  9.) 
Ond  y  mae  Sabbath  yn  bwysig  i  ddyn  mewn  ystyr  gymdeithasol  a 
iechydol ;  a  beth,  gan  hyny,  a  ddylai  y  lly wodraeth  wneyd  ?  a  pha  mor 
bell  y  mae  yn  iawn  iddi  gyfryngu  ?  Mae  gan  y  lly  wodraeth  wladol  hawl 
i  neillduo  dydd  o  orphwysdra  oddiwrth  lafur,  ac  i  orfodi  y  deiliaid  i'w 
gadw  fel  y  cyfryw,  ar  yr  un  egwyddor  ag  y  mae  hi  yn  cyfyngu  oriau 
gwaith  i  blant  mewn  llaw-weithfeydd,  ac  y  gorfoda  fuchfrechiad 
(vaccination) ,  ac  ymostyngiad  i  ddeddfau  iechydol ;  ac  er  cyfleusdra 
y  wlad  yn  gyffredinol,  mae  ganddi  awdurdod  i  bennodi  yr  uu  diwrnod 
fel  dydd  o  orphwysdra  i  bawb  ;  ond  nid  oes  ganddi  hawl  i  orfodi  dynion  i 
dreulio'r  dydd  mewn  modd  crefyddol.  Dylai  adael  y  gwaith  o  grefyddoli  y 
deiliaid  i  eglwys  Dduw.  Gwaith  yr  eglwys,  trwy  bregethu'r  gwirionedd  ac 
ymresymu  â  dynion,  yw  dwyn  y  trigolion  i  dreulio  y  dydd  er  budd  amserol 
a  thragywyddol  iddynt  eu  hunain,  ac  er  mawl  a  gogoniant  i'r  Goruchaf» 
Dylai  y  llywodraeth,  modd  bynag,  sicrhau  perffaith  ryddid,  diogelwch, 
ac  amddiffyniad  i  bob  un  o'i  deiliaid  i  addoli  Duw  ar  Ddydd  yr  Arglwydd, 
yn  ol  ei  argyhoeddiad  a'i  ddewisiad  ei  hun.  Gwel  Dr.  Wayland's  Moral 
Science,  Dr.  Dwight's  Theology,  a  Dr.  Fye  Smith's  First  Lines  of 
Christian  Theology. 

(2,)  GWYL  Yít  UDGYRN. 

Yr  oedd  y  dydd  cyntaf  o  fis  Tishri  (Medi  neu  Hydref), 
yr  hwn  a  elwir,  "  y  seithfed  mis,"  i  gael  eì  gadw  yn  ddydd 
gŵyl,  ac  i  fod  yn  orphwysfa  heb  ddim  caledwaith,  gyda  mwy  o 
aberthau  nag  ar  y  newydd-loerau  ereill,  ac  udganu  âg  udgyrn. 
(Num.  xxix.  1 — 7.    Lef.  xxiii.  24,  25.)    Nid  ymddengys  fod 


Y  BEIBL  A'l  DDEüONGLIAD. 


293 


y  ddeddf  yn  galw  am  i'r  dyddiau  cyntaf  o'r  misoodd  oroill  i 
gael  eu  cadw  fel  Sabbathau,  er  y  gollir  casglu  oddiwrth 
yr  hanes  ysgrythyrol,  íod  y  bobl  yn  eu  hystyried  yn  fwy 
cyssegredig  na  dyddiau  ereill,  ac  yn  fynych  yn  ymattcil 
oddiwrth  waith,  ac  yn  ymwneyd  â  phothau  crefyddol,  mcgys 
gwrando  ar  y  prophwydi,  &c.  Yr  oodd  aberthau  neillduol  1 
gael  eu  hoffrymu  ar  y  newydd-loerau  oll,  pan  yr  udgenid 
mewn  ndgyrn.  (Num.  x.  10,  xxviii.  11 — 15.  Amos  viii.  5. 
2  Bren.  iv.  23.) 

Nid  yw  y  Beibl  yn  hysbysu  beth  oedd  amcan  sefydliad  yr 
ŵyl  hon,  a'r  udganu  âg  udgyrn  pan  offrymid  yr  aberthau  ar  y 
newydd-loerau :  barna  Dr.  Jahn  mai  yr  amcan  oodd  er 
rhwystro  Israel  i  fyned  ar  ol  ofergoeledd  y  Cenedloedd,  y  rhai 
a  aborthent  i'r  lloer. 

(3,)  Gwyl  Y  Cymmod. 

Yr  oedd  dydd  mawr  y  cymmod  yn  cymmeryd  lle  ar  y  degfed 
dydd  o'r  seithfed  mis,  sef  Tishri  (Medi,  neu  Hydref),  ac  i  gael 
ei  gadw  fel  Sabbath  (Lef.  xvi.  31),  ond  fod  y  bobl  i  ymprydio 
neu  "  gystuddio  eu  heneidiau,"*  ac  aberthau  dros  bechod  mwy 
nodedig  nag  arferol  i  gael  eu  hoífrymu,  a'r  archoíFeiriad  i 
fyned  i  mewn  i'r  cyssegr  santoiddiolaf  dros  y  bobl.  (Lef.  xvi., 
xxiii.  27-32.    Act.  xxvü.  9.) 

(4,)  Jubili  y  Seithfed  Flwyddyn. 

Gorchymynodd  Duw  i  Israel  adael  i'r  tir  gael  gorphwyso  ar 
y  seithfed  flwyddyn,  pryd  yr  oedd  y  bobl  i  ymattal  heb  ei 
lafurio,t  gan  fyw  ar  gynnyrch  hanner  gwyrthiol  y  flwyddyB 
flaenorol,  ac  ar  yr  hyn  a  dyfai  o  hono  ei  hun.  (Let',  xxv.  1 — 7, 
21,  22.)  Yr  oedd  trigolion  y  wlad  yn  ddiwahaniaeth  i  gael 
cyfranogi  o  ffrwyth  blwyddyn  y  Jubili,  yn  ogystal  a'r  perchen- 
ogion.  (Exod.  xxiii.  11.  Lef.  xxv.  6,  7.)  Yr  oedd  pob 
dyledion  i  gael  eu  maddeu  gan  Israeliaid  i'w  gilydd  (Deut.  xv. 
1 — 3);  a  chaethion  i  gael  eu  rhyddhau,  os  byddent  wedi 
gwasanaethu  chwe'  blynedd.  (Deut.  xv.  12,  18.  Jer.  xxxiv. 
14.)  Yn  y  flwyddyn  hon  hefyd,  yr  oedd  y  ddeddf  i  gael  ei 
darllen  i'r  bobl  ar  ŵyl  y  pebyll,  gan  y  byddai  meddyliau  y 
bobl,  ar  ol  iddynt  gael  maddeuant  o'u  dyledion,  a  rhyddhad 
oddiwrth  yr  anghenrheidrwydd  i  lafurio  y  tir,  yn  llai  pryderus, 

*  Yn  Salm  xxxv.  13,  ceir  y  frawddeg  yn  llawnach  :— "  Gostyngais  (Heb.  anah= 
cystuddiais)  fy  enaid  âg  ympryd."   Golyga  "  enaid  "  yma  eisteddle  teiml :\d. 

t  "  This  prohibition,  however,  did  not  extend  to  other  labours  or  trades,  w'.úch 
were  still  carried  on."— Eitto's  Cyclopccdia. 


294 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ac  mewn  gwell  cyflwr  i  dderbyn  argraffiad  oddiwrth  gyfraith  ' 
yr  Arglwydd.    (Deut.  xxxi.  10,  11.) 

(5,)  JüBILI  YB,  HANNER-CANFED  FLWYDDYN. 

Cymmerai  hon  le  bob  naw  mlynedd  a  deugain,  ar  yr  hanner- 
canfed  flwyddyn,  pryd  y  maddeuid  pob  dyled,  y  rhyddheid 
pob  caethwas,  ac  yr  adferid  tiroedd  a  thai  (y  rhai  a  werthasid, 
neu  y  rhai  y  codasid  arian  arnynt),  i'w  perchenogion  gwreidd- 
iol.  (Lef.  xxv.  8—17,  27,  28.)  Dechreuai  y  Jubili  yn  hwyr 
dydd  mawr  y  cymmod,  ar  y  degfed  o  fis  Tishri  (Medi  neu 
Hydref),  wedi  i'r  aberthau  gael  eu  hoffrymu,  a'r  nef  gael  ei 
boddhau,  a  chyhoeddid  ei  dechreuad  trwy  udganu  âg  udgyrn 
yn  yr  holl  wlad,  nes  gwefreiddio'r  genedl  â  llawenydd  o  Dan 
i  Beerseba  î  Trwy  y  drefn  hon  adgofìd  y  bobl  mai  Duw  ydoedd 
Meddiannydd  gwreiddiol  y  wlad,  ac  mai  yn  unol  â'i  delerau  ef 
yr  oeddynt  i  gael  ei  mwynhau  :  ac  achubid  teuluoedd  rhag 
tlodi  dinystriol  a  pharhaus,  a  gwaredid  y  tlodion  o  grafangau  eu 
gorthrymwyr. 

§  2.  Gŵyliau  o  Osodiad  Dynol. 

Yr  ydym  wedi  sylwi  ar  yr  holl  ŵyliau  gosodedig  yn  neddf 
Moses ;  yn  nghwrs  amser,  modd  bynag,  sefydlodd  yr  Iuddewon 
chwech  o  ŵyliau  ereill,  er  coffadwriaeth  am  ddygwyddiadau 
pwysig  yn  hanes  y  genedl. 

(1,)  gwyliau  a  sefîdlwyd  yn  ystod  caethiwed 
Babilon. 

Yr  oedd  pedair  o'r  rhai  hyn  : — 

(1,)  Dydd  i  ymprydio  ar  yr  17eg  o'r  pedwerydd  mis, 
Tammuz  (Mehefìn,  neu  Orphenaf),  er  cof  am  gwymp  Jeru- 
salem.    (Jer.  lii.  6,  7.    Zech.  viii.  19.) 

(2,)  Dydd  i  ymprydio  ar  y  nawfed  o'r  pummed  mis,  Ab 
(Gorphenaf,  neu  Awst),  er  coffadwriaeth  am  losgiad  Jerusalem. 
(Jer.  lii.  12,  13.    Zech.  vii.  3,  viii.  19.) 

(3,)  Dydd  i  ymprydio  yn  y  seithfed  mis,  Tishri  (Medi,  neu 
Hydref),  er  coffadwriaeth  am  farwolaeth  Gedaliah.  (Jer.  xli. 
1—4.    Zech.  vii.  5,  viii.  19.) 

(4,)  Dydd  i  ymprydio  ar  y  degfed  dydd  o'r  degfed  mis, 
Tebeth  (Rhagfyr,  neu  Ionawr),  er  coffadwriaeth  am  ddechreuad 
yr  ymosodiad  a'r  gwarchae  ar  Jerusalem.  (Jer.  lii.  4.  Zech. 
viii.  19.)    Cyfeirir  at  y  pedair  yn  Zech.  viii.  19. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


295 


(2,)  GWYLIAU  A  SEFYDLWYD  AR  OL  Y  CaETIIIWED. 

(1,)  Gwyl  y  Pwrim. 

Ceir  hanes  hon  yn  Esther  ix.  17—32.  Ystyr  y  gair  Pwr, 
ydyw  coelbren,  a'r  ífurf  liosog  o  hono  ydyw  Pwrim,  codbrenau. 
Cedwid  gŵyl  y  coelbrenau,  er  cof  am  waredigaeth  yr  Iuddewon 
yn  Persia  rhag  y  dinystr  a  fwriadasai  Haman  iddynt.  Sefydl- 
wyd  hi  ar  y  14eg  a'r  löfed  o  fìs  Adar  (Chwefror,  neu  Fawrth), 
tua  450  mlynedd  cyn  Crist,  a  pharhêir  i'w  chadw  gan  yr 
Iuddewon  hyd  y  dydd  hwn. 

NODIAD. — 

Teimla  rliai  anhawsdra  gyda  hanes  yr  Iuddewon  yn  dinystrio  eu 
gelynion,  gyda  golwg  ar  foesoldeb  a  phossibilrwydd  y  weithred,  gan  fod 
500  wedi  caeJ  eu  dinystrio  ar  un  adeg  yn  Susan  (Esther  ix.  6) ;  300  drachefn 
(ix.  15) ;  a  75,  000  yn  y  taleithiau.    (ix.  16.)  Sylwer, 

1.  Nad  oedd  yr  hyn  a  geisiodd  Mordecai  gan  y  brenin  ond  cenad  i'r 
Iuddewon  arfogi  eu  hunain  erbyn  y  dydd  y  bwriadasai  Haman  eu  dinystrio, 
ac  amddiffyn  eu  hunain  yn  erbyn  eu  gelynion.  (Esther  viii.  11.)  Wedi 
i'r  brenin  roddi  ei  air  i  Haman  fod  yr  Iuddewon  i  gael  eu  dinystrio  (Esther 
üi.  7 — 15),  nis  gallesid  ei  alw  yn  ol  ar  unrhyw  ystyriaeth  (Esther  viii.  8), 
ac  yr  oedd  ei  gyflawni  yn  gyfreithlon  (Esther  ix.  1) :  yn  ngwyneb  hyn 
nid  oedd  gan  y  brenin  ond  caniatàu  i  Mordecai  ysgrif enu  cyhoeddiad  i'  w 
wrthweithio,  yn  ol  ei  ddoethineb  (Esther  viii.  8)  ;  a'r  hyn  a  wnaeth 
Mordecai  oedd  anfon  cyhoeddiad  allan  fod  rhyddid  i'r  Iuddewon  amddiífyn 
eu  hunain  pan  yr  ymosodid  arnynt.  (Esther  viii.  11.)  Nid  oeddynt  i 
ddifetha  einioes  neb  ond  y  rhai  ua  ymosodai  arnynt"  (Esther  viii.  11); 
ac  ymddengys  na  estynasant  law  yn  erbyn  neb  ond  "  y  rhai  oedd  yn  ceisio 
niwaid  iddynt."  (Esther  ix.  2.)  Mesur  o  hunanamddiffyniad  hollol  oedd 
eu  gwaith  yn  "  sefyll  am  eu  heinioes  "  (Esther  viii.  11),  yn  erbyn 
llofruddwyr  gwirfoddol,  y  rhai  a  geisient  eu  dinystr  er  gweled  fod  y 
brenin  wedi  canfod  ei  gamsyniad,  ac  heb  ddim  ond  cenfigen  yn  eu 
cynhyrfu. 

2.  Dywedir  fod  "llawer  o  bobl  y  wlad  wedi  myned  yn  Iuddewon" 
(Esther  viii.  17),  a  "  thywysogion  y  taleithiau,  a'r  pendefigion,  a'r 
dugiaid,  a'r  rhai  oedd  yn  gwneuthur  y  gwaith  oedd  eiddo  y  brenin,  yn 
cynnorthwyo  yr  Iuddewon "  (Esther  ix,  3),  fel,  mae'n  ddiau,  fod  y  rhai 
hyn  yn  cynnorthwyo  yr  Iuddewon  i  wrthsefyll  eu  gelynion,  a  dial 
arnynt. 

3.  Ni  ddywedir  na  chafodd  rhai  o'r  Iuddewon  eu  hunain  eu  lladd  ar  y 
pryd.  Y  peth  tebycaf  yw  fod  amryw,  ond  nad  oeddynt  ond  ychydig  mewn 
cymhariaeth,  ac  nad  ydoedd  amcan  yr  ysgrifenydd  yn  galw  am  iddo 
gofnodi  y  nifer  a  syrthiasent  o  Israel. 


293 


T  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


(2,)  Gíbyl  y  Cyssegriad. 

Cyfeirir  at  hon  yn  Ioan  x.  22  : — "  Ac  yr  oedd  y  gyssegrŵyl 
yn  Jerusalem,  a'r  gauaf  oedd  hi."  Nid  gŵyl  i  gofio  am 
gyssegriad  y  deml  gan  Solomon,  neu  gyssegriad  yr  ail  deml  ar 
ol  caethiwed  Babilon  (Ezra  vi.  16),  a  olygir,  ond  er  cof  am  ai 
gyssegriad  y  deml  gan  Judas  Maccabeus,  ac  adnewyddiad 
gwasanaeth  Duw  ynddi,  ar  ol  tair  blynedd  o  halogiad  gan 
Antiochus  Epiphanes,  brenin  Syria.  Cymmerodd  hyn  le  tua 
165  cyn  Crist.  Cynnelid  yr  ŵyl  am  wyth  niwrnod,  a  dechreuai 
ar  y  25ain  o  fìs  Cisleu,  yr  hwn  a  ddechreuai  gyda'r  newydd- 
loer  yn  Tachwedd,  neu  Ragfyr.  Greilw  Josephus  hi,  <pûra=: 
goleuadau,  am  yr  arferid  cadw  goleuadau  a  lanternau  i  losgi 
tra  y  parhäai.  (1  Macc.  iv.  52 — 59.  2  Macc.  x.  5 — 8.  Josephus's 
Antia.  Booh  xii.  Chap.  vii.  §  7.) 

3.  Yr  Aberthau  a'r,  Offrymau. 

Yr  oedd  yn  gyfreithlon  aberthu  pump  math  o  greaduriaid 
byw  o  dan  y  ddeddf,  tri  o  honynt  yn  anifeiliaid,  sef  ychain, 
defaid,  a  geifr,  a  dau  yn  adar,  sef  y  ddurtur,  a'r  golomen. 
Offrymid  yr  amfeiliaid,  gan  mwyaf,  yn  aberthau  cyhoeddus,  a'r 
adar  yn  oífrymau  annghyhoedd,  a  hjnj  yn  benaf  gan  y  tlodion. 
Yr  oedd  yr  holl  aberthau  i  gael  eu  hoífrymu  yn  y  tabernacl  neu 
y  deml  (Deut.  xii.  13,  14)  ;  weithiau,  modd  bynag,  trwy 
ganiatâd  neu  orchymyn  Duw,  aberthai  rhai  duwiolion  mewn 
lleoedd  ereill.  (1  Chron.  xxi.  18.  Barn.  vi.  24,  xiii.  16—20. 
1  Sam.  xvi.  5.    1  Bren.  xviii.  30.) 

Cyn  myned  yn  mlaen  i  sylwi  ar  y  gwahanol  aberthau, 
gwnawn  rai  crybwyllion  am  y  tabernacl  a'i  ddodrefn,  ac  am  y 
deml  a'i  chynteddau.  Sonir  yn  y  Beibl  am  dri  thabernacl  cyn 
adeiladiad  teml  Solomon  : — 

1.  Yr  hwn  a  osododd  Moses  i  fyny  iddo  ei  hun  (Exod.  xxxiii. 
7),  yn  yr  hwn  y  gwrandawai  ar  y  bobl,  ac,  ar  y  cyntaf,  yr 
ymofynai  â  Duw  drostynt. 

2.  Yr  hwn  a  osododd  Moses  i  fyny  i  Dduw,  i  fod  yn  drigfa  ei 
bresennoldeb  fel  Brenin  Israel,  a'r  fan  lle  yr  oedd  y  bobl 
i  ddangos  eu  parch  addoliadoi  iddo  fel  Arglwydd  crefydd. 
(Exod.  xl.) 

3.  Yr  un  a  wnaeth  Dafydd  er  derbyn  arch  Duw,  pan  y 
derbyniodd  hi  o  dý  Obed-Edom.  (2  Sam.  vi.  17.  1  Chron.  xvi.  1.) 

Darlun  o'r  ail  yw  yr  un  canlynol.    Yr  oedd  hwn  tua  55 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


299 


troedfedd  o  hyd,  18  troedfedd  o  led,  a  18  troedfedd  o  uchder. 
Safai  y  tabernacl  yn  gyffredin  mewn  cyntedd  amgauedig  tua  150 
troedfedd  o  hyd  a  75  troedfedd  o  led,  yn  y  pon  Gorllewinol 
iddo.  Gelwid  y  cyntedd  yma,  "  cynteddfa  y  tabernacl." 
(Exod.  xxvii.  9,  18,  xl.  8,  33.)  Yr  oodd  ugain  o  golofnau  yn 
mhob  ochr  i'r  cyntedd,  a  deg  yn  mhob  pen  iddo,  a  chrogleni 
fhangingsj  o'r  naill  golofn  i'r  llall  (Exod.  xxvii.  10,  12);  yr 
oedd  y  fynedfa  iddo  yn  yr  ochr  Ddwyreiniol,  lle  yr  oedd  crog- 
leni  rhagorach.    (Exod.  xxvii.  16.) 

Yr  oedd  y  tabernacl  ei  hun  wedi  ei  wneyd  o  goed,  yn  agored 
yn  y  pen  Dwyreiniol,  ac  yn  ei  nen,  ond  fod  gorchudd  o  lian 
a  chrwyn,  ac  addurniadau  yn  cael  eu  dodi  drosto.  Ehenid  y 
tabernacl  i  ddwy  ystafell :  y  gyntaf,  yr  hon  oedd  y  nesaf  i'r 
drws,  tua  chwe'  llath  o  led,  a  deuddeg  llath  o  hyd  ;  a'r  ail, 
tua  chwe' llath  bob  ffordd.  Gelwid  y  gyntaf,  "y  cyssegr;" 
a'r  ail,  "  y  cyssegr  santeiddiolaf."  Bernir  fod  yr  aur 
a'r  arian  a'r  meteloedd  a  ddefnyddid  yn  ngwneuthuriad  y 
tabernacl  a'i  ddodrefn  yn  werth  o'n  harian  ni,  yn  ol  Dr. 
Jennings,  tua  £182,568,  ac  yn  ol  Dr.  Eadie  dros  £200,000.  O 
amgylch  y  tabernacl  a'r  gynteddfa,  fe  wersyllai  plant  Israel. 
(Num.  ii.)  Yn  nghanol  y  gynteddfa  yr  oedd  allor  y  poeth- 
offrwm  ;  a  rhwng  yr  allor  a'r  tabernacl,  yr  oedd  y  "  noe  bres," 
yn  yr  hon  yr  oedd  Aaron  a'i  feibion  i  ymolchi  cyn  myned  i'r 
tabernacl.    (Exod.  xxx.  18 — 21.) 


Y  CANWYLLBREN  AUK. 


300 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Yn  y  tabemacl  ei  hun.  yn  yr  ystafell  gyntaf,  yr  oedd  allor 
yr  arogl-darth,  wedi  ei  gwneyd  o  goed  Sittim,  a'i  gwisgo  âg 
aur,  ar  yr  hon  yr  arogldarthid  foreu  a  hwyr  (Exod.  xxx.  1 — 10. 
Lef.  iy.  7,  18) ;  a'r  canwyllbren  aur  (Exod.  xxv.  31) ;  a  bwrdd 
y  bara  gosod  (Exod.  xxv.  23—30,  yr  hwn  oedd  i  gael  ei  newid 
bob  dydd  Sabboth  gan  yr  oíTeiriaid  (Lef.  xxiv.  1—9). 


Yn  yr  ail  ystafell,  "  y  cyssegr  santeiddiolaf,"  yr  oedd  "  arch 
y  cyfammod,"  yn  yr  hon  y  cedwid  llechau  y  ddeddf.  (Exod. 
xxv.  16.)  Gelwid  cauad  yr  arch  yn  "  drugareddfa,"  ar  yr  hwn 
yr  oedd  arwyddluniau  o'r  cerubiaid  (Exod.  xxv.  17—23), 
rhwng  pa  rai  yr  ymddys»leiriai  y  Sechinah,  yr  arwyddlun 
o'r  presennoldeb  Dwyfol.  (Lef.  xvi.  2.  Salm  lxxx.  1,  xcix.  1.) 
Unwaith  yn  y  flwyddyn  yn  unig,  ar  ddydd  mawr  y  cymmod, 
yr  elai  yr  archoífeiriad  i  mewn  i'r  ystafell  olaf  a  grybwyllwyd, 
ac  i'r  ystafell  gyferbyniol  yn  y  deml.    (Lef.  xvi.  1 — 14.  Heb. 


Wedi  i  Israel  fyned  i  Ganaan,  gosodwyd  y  tabernacl  i  fyny 
yn  Gilgal  (Jos.  iv.  19,  v.  10);  wedi  darostyngiad  y  wlad,  sym- 
mudwyd  ef  oddi  yno  i  Siloh  (Jos.  xviii.  1.  1  Sam.  i.  3),  lle  y 
bu  am  dros  dri  chant  o  ílynyddau  ;  ar  ol  hyny  symmudwyd  ef 
i  Nob,  dinas  yr  otîeiriaid  yn  nhiriogaeth  Benjamin  (1  Sam.  xxi. 
1 — 9,  xxii.  19),  ac  oddi  yno  i  Gibeon,  yn  nheyrnasiad  Dafydd, 
lle  yr  ydoedd  hefyd  yn  amser  dechreuad  breniniaeth  Solomon. 
(1  Chron.  xxi.  29.  2  Chron.  i.  1 — 13.)  Wedi  gorpheniad  y 
deml,  mae  yn  debygol  iddo  gael  ei  dynu  i  lawr,  a  chael  ei 
gadw,  yn  nghyda'r  dodrefn  santaidd  a  gynnwysai,  yn  y  deml. 


ALLOE  YR  AROGL  DARTH. 


BWRDD  Y  BAEA  GOSOD. 


ÌX.  7.) 


Y  BEIBL  A  I  DDEHötfGLIAD. 


301 


Defnyddid  rliai  o'r  dodrefn,  heblaw  yr  arch,  mae  yn  bossibl,  yn 
ngwasanaeth  y  deml  (1  Bren.  viii.  1 — 10);  tra  y  trysorid  ereill 
ynddi  i  fod  yn  goffadwriaeth  am  deithiau  y  genedl,  a  gwaredig- 
aethau  Duw  iddi,  yn  yr  oesoedd  gynt. 

Ymddengys  fod  teml  Solomon  yn  dwyn  tebygolrwydd  i'r 
tabernacl  o  ran  yr  ystafelloedd,  y  dodrefn,  y  llestri,  a'r  gwisç- 
oedd,  &c,  ond  fod  y  deml  yn  helaethach,  a'i  chyfleusderau  yn 
lliosocach.  Ni  oddef  ein  torfynau  i  ni  roddi  desgrifiad  o  honi. 
At  y  deml  fel  yr  oedd  wedi  cael  ei  hadnewyddu  gan  Ilerod  Fawr 
y  cyfeirir  yn  y  Testament  Newydd.  Adeiladwyd  y  deml  ar 
greigle  uchel,  a  elwid  bryn  neu  fynydd  Moriah,  ac  yr  oedd  hi 
yn  weledig  o  bob  parth  i'r  ddinas.  Gwnaed  pedryal  ( square Jy 
ebe  Josephus,  o  dros  ddau  can'  llath  bob  ífordd,  i  fod  yn  saüe 
iddi  hi  a'i  chynteddau.  Nid  oedd  y  deml  yn  holloi  yn  nghanol 
y  pedryal,  ond  yn  hytrach  yn  y  gongl  ogledd-orllewinol  o 
hono,  a'r  cynteddau  o'i  hamgylch  yn  ymddangos  fel  uchrod- 
feydd  ( terraces )  islaw  iddi.  0  amgylch  y  pedryal  dan  sylw, 
yr  oedd  muriau  cedyrn  ac  uchel ;  o  fewn  y  muriau  hyn  ac  yn 
nglyn  â  hwynt,  yr  oedd  ystafelloedd  töedig,  agored  tuag  at 
ganol  y  lle,  a'r  tô  yn  gorphwys  ar  restr  o  golofnau  ac  ar  y 
mur.  Yma  yr  oedd  ystafelloedd  y  Lefiaid ;  ac  yma  y  cyfar- 
fyddai  y  doctoriaid  i  ateb  gofyniadau  y  werin,  ac  i'w  dysgu 
mewn  gwahanol  bynciau  (Luc  ii.  46.)  Arferai  llawer  o'r  bobl 
ymgynnull  i'r  ystafelloedd  ac  i'r  rhodfeydd  cysgodol  hyn,  er 
cyfeillachu  â'u  gilydd  ac  ymddyddan  am  bethau  crefyddol ;  yr 
oedd  yn  gyfreithlon  i  broselytiaid  hefyd  o  blith  y  Cenedloedd 
ymgynnull  yma,  am  ba  achos  gelwir  y  cyntedd  yn  yr  hwn  y 
mae  yr  ystafelloedd  hyn  öyntedd  y  Cenedloedd.  Gwerthid 
anifeiliaid  a  phethau  anghenrheidiol  at  wasanaeth  y  deml  yn  y 
lle  hwn  (Mat.  xxi.  12  :  Luc  xix.  45).  0  fewn  y  muriau  hyn, 
yn  agos  i  ganol  y  lle,  yr  oedd  pedryal  arall,  yn  cael  ei  am- 
gylchu  â  mur  isel  neu  ganllaw  llathen  a  hanner  o  uchder  fel 
math  o  derfyn  iddo.  Yma  a  thraw  ar  y  canllaw,  yr  oedd 
rhybudd  yn  y  Groeg  a'r  Lladin,  nad  oedd  yr  un  cenedl-ddyn  i 
fyned  dros  y  terfyn  o  dan  boen  marwolaeth.  At  y  terfjm  hwn, 
mae  yn  debygol,  y  cyfeiriai  Paul,  pan  y  soniai  am  ganol-f'ur  y 
gwahaniaeth  (Ephes.  ii.  14);  adros  hwn  yr  haerid  fod  Paul  wedi 
dwyn  Trophimus  yr  Ephesiad  (Act.  xxi.  28—30).  0  fewn  i'r 
terfyn  crybwjdledig,  yr  oedd  mur  o  ddeugain  cufydd  (tuag  un 
llath  ar  ddeg)  o  uchder  oddiallan,  ond  oddifewn  ni  ymddangosai 


302 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ond  tua  25  cufydd  (oddeutu  saith  llath)  o  uchder.  Yr  oedd  lle 
gwastad  o  wyth  i  naw  llath  o  led  o'r  tufewn  i'r  mur  hwn,  ac 
esgynfa  iddo  o  14  o  risiau  oddiallan.  Gelwir  y  lle  hwn  Cyntedd 
yr  Israeliaid,  a  neillduid  rhan  o  hono  i  fod  yn  Gyntedd  y 
Gwragedd.  Yr  oedd  cyntedd  arall  eto  o  fewn  yr  ail  gyntedd  a 
grybwyllwyd,  sef  Cyntedd  yr  Offeiriaid ;  ac  yn  hwn  yr  oedd 
y  deml  briodol,  yn  yr  hon  yr  oedd  y  cyssegr  a'r  cyssegr  sant- 
eiddiolaf.  Nid  oedd  yn  gyfreithlon  i  neb  fyned  i'r  cyntedd 
hwn  ond  yr  offeiriaid,  oddi  eithr  pan  y  deuai  yr  aberthwr  yn 
mlaen  i  ddodi  ei  ddwylaw  ar  ben  ei  aberth  a  chyfaddef  ei 
bechodau,  neu  i  ddyrehafu  rhan  o'i  offrwm  i  fyny  tua'r  nefoedd. 
(Luc  i.  9,  10.) 

Ehenid  y  deml  briodol — y  Naos — i  ddwy  ystafell ;  sef  yr  un 
agosaf  i'r  drws,  yr  hon  a  elwir  y  cyssegr,  yn  yr  hon  yr  oedd  y 
canwyllbren  aur,  allor  yr  arogl-darth,  a  bwrdd  y  bara  gosod ; 
a'r  ail  ystafell,  yr  hon  a  elwir  y  cyssegr  sancteiddiolaf  yr  hon  a 
guddid  oddiwrth  y  gyntaf  gan  y  llen,  ac  yn  yr  hon  yr  oedd 
arch  cyfammod  yr  Arglwydd  (Exod.  xxv.,  xxvi.,  xl.;  a  Heb. 
ix).  Yr  oedd  yr  ofTeiriaid  yn  myned  i  mewn  i'r  ystafell 
gyntaf  neu  y  cyssegr  bob  dydd  (Luc  i.  9  :  Heb.  ix.  9),  tra  nad 
elai  ond  yr  archoffeiriad  yn  unig  i'r  ail  ystafell,  a  hyny  ond 
unwaith  yn  y  flwyddyn, — hyny  yw,  mae  yn  debygol,  ar  un 
diwrnod  yn  y  flwyddyn,  er  ei  fod  yn  myned  i  mewn  iddi 
amryw  weithiau  yn  ystod  y  diwrnod  hwnw,  sef  dydd  mawr  y 
cymmod  (Lef.  xvi.  12—16.    Heb.  ix.  7). 

Yr  oedd  cyntedd  yr  offeiriaid  yn  amgylchu  yr  holl  deml. 
Yn  ei  ochrau  yr  oedd  ystafelloedd  i  gadw  halen,  tanwydd, 
dwfr,  &c.  Yn  hwn,  yn  y  lle  agored  o  flaen  drws  y  cyssegr, 
yr  oedd  yr  ymolch-lestr  ac  allor  y  poeth-offrwm  (Exod.  xxx. 
18.)  Amgylchid  ef  â  chanllaw  isel,  fel  ag  i  ganiatau  i'r  bobl 
allu  gweled  yr  offeiriaid  yn  myned  trwy  eu  gorchwylion 
beunyddiol.  Yn  yr  ochr  ddeheuol  i  hwn  y  cyfarfyddai  y 
Sanhedrim  (Mat.  xxvii.  5).  Mae'n  debyg  fod  Judas  yn  ym- 
ddyddan  â'r  cynghor  pan  o  fewn  y  cyntedd  hwn,  gan  sefyll  ei 
hun  oddiallan  iddo,  a  thaflu  yr  arian  i'r  tufewn  iddo. 

I'r  gogledd-orllewin  i'r  deml  a'i  chynteddau,  yr  oedd  Am- 
ddiffynfa  Antonia,  ag  y  cyfeirir  ati  yn  Act.  xxi.  34. 

Ceir  dau  air  yn  y  Testament  Newydd  (Groeg)  am  y  deml, 
sef  yr  Hieron=?/  lle  santaiddy  yr  hwn  a  gynnwysai  y  deml 
briodol  a'i  holl  gynteddau ;  a'r  NAOS=cyssegrfa  Duw^  sef  yr 


Y  UEIBL  A*I  DDEIIONGLIAD. 


303 


adeilad  yn  y  cyntedd  canol,  yn  yr  hwn  yr  oedd  y  cyssegr  a'r 
cyssegr  santeiddiolaf.  Mae  y  gwahaniaeth  rhwng  y  ddau  aìr 
hyn  yn  cael  ei  golli  yn  y  Boibl  Cymraeg  a'r  Beibl  Saesonaeg. 

Pan  y  dywedir  fod  Crist  a'r  apostolion  yn  athrawiaethu  yn 
y  deml  (Mat.  xxi.  23  :  Act.  v.  20—42),  naill  ai  Cyntedd  y 
Cenedloedd  neu  Gyntedd  yr  Israeliaid  a  olygir,  gan  na  oddefid 
iddynt  fyned  i'r  un  o'r  ddau  gyssegr  nac  i  Gyntedd  yr  Oíîeir- 
iaid.  Pan  oedd  Zacharias  yn  y  cyssegr  yn  arogldarthu,  yr 
oedd  y  dorf  allan  yn  Nghyntedd  yr  Israeliaid  yn  gweddio,  ond 
eto  yn  y  deml  yn  yr  ystyr  ëangaf  (Luc  i.  9,  10.) 

Yn  nammeg  y  Pharisead  a'r  publican,  awgrymir  fod  y 
Pharisead  wedi  myned  yn  mlaen  trwy  y  cynteddau  nesaf  allan, 
hyd  at  Gyntedd  yr  Offeiriaid  ;  tra  y  desgrifir  y  pnblican,  o  dan 
deimlad  o'i  annheilyngdod,  yn  "sefyll  o  hirbell"  oddiwrth 
gyssegr  Duw,  yn  Nghyntedd  y  Cenedloedd,  fe  ddichon,  neu  y 
cẁr  pellaf  oddiwrth  y  deml  yn  Nghyntedd  yr  Israeliaid  (Luc 
xviii.  10—14). 

Desgrifia  Crist  ei  gorph  fel  Naos  neu  drigfa  gyssegredig  ei 
Dduwdod  (Ioan  ii.  19);  a  gesyd  Paul  gyrph  y  saint  allan  o 
dan  yr  un  gymhariaeth,  er  dangos  na  ddylent,  o  ganlyniad, 
gaeleu  halogi  agaflendid  pechod  (1  Cor.  iii.  16,  17). 

Awn  rhagom  yn  awr  i  wneyd  rhai  nodiadau  ar  yr  offrymau 
lliosog  a  gyflwynid  i'r  Arglwydd  o  bryd  i  bryd. 


YR  ARCHOFFEIRIAD  GYDA'R  ARCH  Y  CYFAMMOD  A'r  CERUBIAID. 

DDWYFRONEG. 


304  Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

L  Y  giuahanol  tnwau  ar  yr  aberthau  aW  offrymau. 

Defnyddir  gwahanol  enwau  i  osod  y  rhai  hyn  allan  yn  y 

BeibL 

Zebach  (o  nnî  zabach,  lladd,  lladd  yn  aberth),  aberth.  Dyma 
yr  enw  a  ddefnyddir  fynychaf  am  aberth  gwaedlyd,  pan  y 
rhoddid  creadur  i  farwolaeth.    Groeg,  thusia.    (Esai.  i.  11.) 

Minchah  (o  mo  manach,  gwahanu,  rhanu,  rhoddi),  rhodd, 
anrheg,  offmum.  Dyma'r  gair  a  ddefnyddir  fynychaf  am 
offryinau  nad  oeddynt  yn  rhai  gwaedlyd,  megys  blawd,  olew, 
&c.    Groeg,  prosphora.    (Lef.  ii.  1.) 

Corbax  (o  inp  harab,  agoshau),  offrwm,  aberth,  gwaedlyd 
neu  heb  fod  yn  waedlyd,  i'w  losgi  yn  hollol  neu  yn  rhanol. 
Groeg,  doron.  (Exod.  xx.  28.  Lef.  i.  2,  3,  10,  14,  ii.  1,  4, 
12.) 

Y  termau  uchod  yw  y  prif  rai,  ac  y  maent  yn  cynnwys  y 
Ueill ;  ond  defnyddir  yr  enwau  canlynol  hefyd  i  ddynodi  y  rhai 
uchod  yn  fwy  manwl. 

Olah  (o  nby  alah,  myned  i  fyny),  yr  hyn  a  â  i  fyny  ;  poeth- 
offrwm,  am  y  codid  ef  i  íýny  ar  yr  allor  i'w  lwyr  losgi  yno. 
(Lef.  i.  3—17.) 

Chattath  (o  NDn  chata,  methu,  pechu),  aberth  dros  bechod. 
(Lef.  vi.  25,  30.) 

Asham  (o  d^n  asham,  troseddu),  offrwm  dros  gamwedd. 
(Lef.  v.  6.) 

Isheh,  aberth,  offrwm,  aberth  tanllyd,  a  elwir  Isheh  oddiwrth 
esh  (u*n)  tân,  yr  hwn  a'i  difäai.  Defnyddir  y  gair  hwn  am  bob 
math  o  aberth  ac  offrwm,  ac  unwaith  am  y  rhai  na  losgid. 
(Lef.  xxiv.  7,  9.) 

Nesec  (o  ^dd  nasac,  tywallt),  diod-offrwm.  (Deut.  xxxii. 
38.) 

2.  Gwahanol  ddosbarthiadau  o  honynt. 

Gellir  dosbarthu  offrymau  ac  aberthau  yr  Hebreaid  i  ddau 
ddosbarth  cyffredinol,  fel  y  canlyn  : — Offrymau  Giuaedlyd  ac 
Anwaedlyd,  neu  Offrymau  Iawnol  a  Diolchiadol,  neu  Offrymau 
Cyhoeddus  ac  Annghyhoedd. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


305 


Y  Do&barthiad  Cyntaf — Gwaedlyd  ac  Ânwaedlyd. 

(1,)  Offrymau  Owaedlyd.    Gelwid  y  rhai  hyn, 

(a,)  Poeth-offrymau ;  ac  yr  oeddynt  yn  gynnwysedig  o 
eidion,  neu  hwrdd  o  blith  y  defaid  neu'r  geifr,  neu  aderyn,  yn 
ol  amgylchiadau  yr  aberthwr  (Lef.  i  3,  10,  14) ;  ac  os  na  allai 
aberthu  nac  anifail  nac  aderyn,  gwnelai  Minchah — bwyd- 
oífrwm  y  tro.    (Lef.  ii.  2,  v.  11.) 

(&,)  Aberth  dros  bechod.    (Lef.  iv.) 

(c,)  Offrwm  dros  gamiuedd*    (Lef.  v.  6,  vi.  6.) 

(dt)  Aberth  diolch.    (Lef.  vii.  13,  15.) 

(2,)  Offrymau  Anwaedlyd. 

Yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  gynnwysedig  o  flaiud,  teisenau,  ty/uys- 
enau  o  ýd,  ŷd  wedi  ei  ddyrnu,  olew,  a  thus.  (Lef.  ii.)  Nid  oedd  y 
rhai  hyn  i  gael  eu  hoffryniu  yn  aberth  dros  bechod,  oddi  eithr 
pan  y  bj^ddai  dyn  yn  rhy  dlawd  i  gyrhaedd  anifaìl  neu  ddau 
gyw  colomen  i'w  haberthu.  (Lef.  v.  11,  xii.  8.)  Yr  oedd  halen  i 
gael  ei  gyflwyno  gyda'r  cyfan.  (Lef.  ii.  13.)  Tywelltid  gwin 
yn  ddiod-offrwm  ar  yr  aberthau  er  eu  cyssegru  i  Dduw.  Exod. 
xxx.  9.    Num.  xxviii.  7. 

Tr  Ail  Ddosbarthiad — Iawnol  a  DiolchiadoL 

( 1 , )  A  berthau  Iawnol. 

(a,)  Poeth-offrymau.  Offrymid  hwy  o  wirfodd  y  bobl,  yn  ol 
eu  hamgylchiadau,  mewn  ffordd  o  ddiolchgarwch  i  Dduw  am 
ei  drugareddau,  o  gyffes  ac  edifeirwch  am  bechod,  ac  er  sicrhau 
ei  ffafr  yn  y  dyfodol;  pan  yr  offrymid  hwy  mewn  modd 
gostjmgedig  a  ffyddiog,  yr  oeddynt  yn  gwneyd  cymmod  dros 
yr  offrymwyr.  (Lef.  i.  4.)  Gan  na  offrymid  y  rhai  hyn  dros 
bechodau  neillduol,  ymddengys  eu  bod  yn  cyfeirio  at  bechadur- 
usrwydd  cyffredinol  bywyd  dyn. 

I'r  dosbarth  yma  y  perthynai  yr  aberth  dyddiol  o  ddau  oen, 
un  yn  y  boreu  am  naw  o'r  gloch,  a'r  llall  yn  y  prydnawn  am 
dri ;  Uwyr  losgid  y  rhai  hyn,  ac  yr  oeddynt  i  gael  eu  hoffrymu 

*  Yr  oedd  y  ddeddf  yn  gwneyd  gwahaniaeth  rhwng  y  ddau  aberth  uchod,  a 
defnyddir  geiriau  gwahanol  i'w  gosod  allan,  fel  y  gwelir  uchod  o  dan  y  gwahanol 
enwau  am  aberthau  ;  beth  oedd  y  gwahaniaeth,  y  mae  yn  dra  anhawdd  pen- 
derfynu.   Nid  oes  odid  ddau  feirniad  o'r  un  farn  yn  ei  gylch. 
V 


306 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGL'rAD. 


yn  wastadol  hyd  nes  yr  ymddangosai  y  Messiah.  (Exod.  xxix. 
38—40.    Num.  xxviii.  1—8.    Dan.  ix.  27.) 


ALLOR  Y  POETH-OFFRWM.     (EXOD.  XXVII.  1—8.     2  CHRON.  IV.  1.) 

(&,)  Aberthau  dros  bechoâ,. 

Yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  mhob  ystyr  yn  aberthau  iawnol,  ac  i 
gael  eu  hoffrymu  dros  droseddau  neülduol.  Ceir  hanes  am  danynt 
yn  Lef.  iv.  Yr  oedd  yr  aberthau  yn  gwahaniaethu  yn  ol  cym- 
meriad  a  safle  yr  offrymwr. 

(c,)  Offrymau  dros  gamwedd. 

Yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  rhai  iawnol,  ac  i'w  hoffrymu  dros 
bechodau  neillduol.    (Lef.  v.,  vi.  1 — 7. 

(2,)  Aberthau  ac  Offrymau  Diolchiadol. 

Yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  gynnwysedig  o  ychain,  annerod,  geifr, 
hyrddod,  a  defaid,  y  rhai  a  offrymid  yn  wirfoddol  o  barch  i'r  Gor- 
uchaf,  ac  a  elwid,  <(  ebyrth  hedd"  "  ebyrth  diolch"  ac  44  offrwm 
wirfodd."  (Lef.  iii.,  vii.  11,  12,  16.)  Yr  oedd  rhai  ebyrth  hedd  i 
gael  eu  hoffrymu  ar  achlysuron  neillduol;  megys  ar  ŵyl  y 
Pentecost  (Lef.  xxiii.  19) ;  gan  Nazaread,  ar  adeg  cyflawniad 
ei  adduned  (Num.  vi.  14) ;  ac  ar  gyssegriad  yr  oflfeiriad.  (Exod. 
xxix.  28.)  Ond  yn  gyffredin,  cynnyrch  calon  wirfoddol  oedd- 
ynt.  Yn  mhlith  yr  offrymau  diolch  yr  ydys  i  gyfrif  y  bwyd- 
offrwm  a'r  diod-offrwm,  y  rhai  a  offrymid  fel  arwydd  o 
ddiolchgarwch  i  Dduw.    (Lef.  xi. )   Felly  hefyd,  ebe  Winer, 


Y  BEIBL  A*I  DDEHONGLIAD. 


.307 


yn  yr  ystyr  ëangaf,  yr  ydym  i  edrych  ar  gyflwyniad  y  cyntaf- 
anedig  i  Dduw,  a'r  blaenffrwyth,  yr  ail  ddegwin,  ac  oen  y 
'Pasg. 

Y  blaenffrwyth.— Offrymid  ysgub  y  blacnfFrwyth  ar  yr  ail  ddydd  o  wyl 
y  Pasg,  fel  oífrwrn  diolch  i  Dduw  dros  yr  holl  genedl.  Ond  yr  oedd  yn 
ofynol  i  unigolion  hefyd  bob  blwyddyn  oíFrymu  i  Dduw  flaenffrwyth  y 
grawnwin,  y  llawr  dyrnu,  y  gwin  a'r  olew,  y  mel,  y  toes,  a'r  gwlan  (Exod. 
xxiii.  19.  Num.  xv.  19—21)  ;  yr  hwn  a  drcfnodd  Duw  i  fod  at  wasanaeth 
yr  ofFeiriaid.    (Num.  xviii.  11—13.) 

Y  cyntafanedig v—  Ar  y  noswaith  pan  y  gwaredwyd  Israel  o'r  Aifft, 
lladdwyd  cyntafanedig  yr  Aifftiaid  yn  ddyn  ac  anifail,  ond  arbedwyd 
cyntafanedig  Israel;  er  cof  aui  hyny,  a  chydnabyddiaeth  o  drugaredd 
Duw,  cyssegrwyd  holl  wrywiaid  cyntafanedig  Israel  i  fod  yn  eiddo 
neillduol  yr  Arglwydd.  (Exod.  xiii.  2,  12—17.)  O  ganlyniad,  pan 
neillduwyd  y  Lefìaid  i  wasanaeth  Duw,  appwyntiwyd  hwynt  mor  bell  ag 
y  cyrhaeddai  eu  rhif ,  i  fod  yn  eiddo  Duw  yn  lle  cyntafanedig  Israel  o'r 
genedlaeth  hono,  a'u  hanifeiliaid  hwynt  yn  lle  cyntafanedig  o  anifeiliaid 
Israel.  Ond  yr  oedd  gwrywiaid  cyntafanedig  y  geuedl  yn  f  wy  lliosojr  o 
273  na'r  Lefiaid ;  prynwyd  y  rhai  hyn  âg  arian,  pum'  sicl,  neu  tua  deg 
swllt  a  chwe'  cheiniog  dros  bob  dyn,  y  rhai  a  dalwyd  i  Aaron  a'i  feibion. 
(Num.  iii.  12,  13,  40  51.)  Býth  wedi  hyny,  yr  oedd  gwrywiaid 
cyntafanedig  Israel  i  gael  eu  prynu  yn  yr  un  modd,  â'r  un  swm, 
a'r  arian  i  fyned  at  wasẁnaeth  y  cyssegr  er  cynnaliaeth  yr  offeiriaid. 
(Num.  xviii.  15,  16.) 

Yr  oedd  gwrywiaid  cyntafanedig  yr  anifeiliaid  hefyd  i  fod  yn  eiddo  yr 
Arglwydd ;  y  creaduriaid  glân  i  gael  eu  hoíFrymu  iddo  ef,  y  rhai  aflan, 
naill  ai  i  gael  eu  rhoddi  i  farwolaeth,  neu  eu  gwerthu,  a'r  gwerth  i  gael  ei 
gyflwyno  i'r  offeiriaid,  neu  eu  prynu  trwy  offryinu  oen  yn  eu  lle.  (Exod. 
xiii.  2,  12, 13.    Lef.  xxvii.  27.   Num.  xviii.  15—17.) 

Degwm. — Ordeiniodd  Duw  fod  i  amaethwyr  Israel  dalu  degwm  o'u 
holl  anifeiliaid,  ac  o  ffrwyth  y  ddaear,  er  cynnaliaeth  y  gretydi  genedl- 
aethol.  Y  degwm  oedd  cyflog  y  Lefiaid :  "  Ac  wele,  mi  a  roddais  i  feibion 
Lefi  bob  degwm  yn  Israel  yn  etif  e  Idiaeth,  am  eu  gwasanaeth  y  maent  yn 
ei  wasanaethu,  sef  gwasanaeth  pabell  y  cyfaifod."  (Num.  xviii.  21.)  Yr 
oedd  y  Lefiaid  eu  hunain  i  dalu  degwm  i'r  offeiriaid.  (Num.  xviii. 
25—28.)  Gwel  y  gwahanol  fanylion  yn  Num.  xviii.  Lef.  xxvii.  30  -33. 
Neh.  x.  37. 

Ail  Ddegwm.—Yr  oedd  y  degwm  y  crybwyllwyd  eísioes  am  dano  yn 
fath  o  ardreth  i  Dduw  am  y  tir;  ond  wedi  talu  y  degwm  uchod  i'r  Lefiaidj 
yr  oedd  yr  Israeliaid  i  ddegymu  y  gweddill  o'u  meddiannau,  ac  oV  ail 
ddegwm  yma  %  aberthu  ebyrth  gwirfoddol,  a  gwneuthur  gwleddoedd  yn 
Jerusalem,  ar  adcgau  cylchwyliau  y  Pasg  (Lef.  xxiii.  4 -9.  Num.  xxviii. 
16—  26),  y  Pentecost  (Lef.  xxiii.  18—20.  Num.  xxviii.  27—31),  a  Gŵul 
y  Pebyll  "(Nura.  xxix.  13—19.  Lef.  xxiii.  33  -38.)  Gwel  Deut.  xii.  17, 
18,  xiv.  22—28,  xxvi.  12-15.    Lef.  xxvii.  31. 


308 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


NODIAD. — 

Teimla  beirniaid  anhawsdra  gyda  golwg  ar  yr  hyn  a  ddywedir  am  y 
drydedd flwyddyn  (Deut.  xiv.  28,  29,  xxvi.  12  —  14),  pa  un  a  oedd  deywm 
ychwanegol  yn  cael  ei  dalu  yn  y  drydedd  flwyddyn,  fel  y  barna  Josephus 
(Antiq.  B.  iv.  ch.  8.  §  22),  a  Dr.  Jennings  {Jewish  Antig.  p.  204) ;  ai  fod 
rhyddid  Fr  bobl  wneyd  gwleddoedd  gartref  o'r  degwm  bob  tair  blynedd 
i'r  gv,reision,  y  Lefìaid,  a'r  tlodion,  yn  hytrach  nag  yn  Jerusalem,  fel  y 
tybia  Dr.  Jahn  (Bibl.  Antiq.  §  389) ;  ai  am  nad  allent  wario  neu 
ddefnyddio  yr  holl  ddegwm  yn  Jerusalem,  eu  bod  bob  tair  blynedd  yn 
cyfrif  pa  faint  oeddynt  heb  ei  ddefnyddio,  ac  yna  yn  gwneyd  gwleddoedd 
yn  eu  cartrefì  tra  y  parhaai  yr  hyn  oedd  yn  weddill,  fel  y  dealla  Michaeìis. 
(Com,  oìi  the  Laws  of  Moses,  Art.  192.)  Barned  y  darllenydd  drosto  ei 
hun. 

Oen  y  Pasg.—  Yr  oedd  oen  y  Pasg  yn  fath  o  aberth  a  gwledd.  Yr  oedd 
y  Pasg  i  gael  ei  gadw  ar  ol  sefydliad  Israel  yn  Nghanaan,  yn  y  lle  a 
ddewisai  yr  Arglwydd  i  drigo  o'i  enw  ynddo  (Deut.  xvi.  2)  ;  lladdai  cyn- 
nrychiolydd  pob  teulu  ei  oen  ei  hun ;  derbyniai  un  o'r  offeiriaid  y  gwaed 
ì  lestr,  ac  anfonid  y  llestr  yn  mlaen  o  un  offeiriad  i'r  llall  hyd  nes  y  deuai 
i  law  yr  hwna  safai  gerllaw  yr  allor,  yr  hwn  a  daenellai  y  gwaed  wrth 
waelod  yr  allor  (Lef.  i.  5.  2  Chron.  xxx.  16,  xxxv.  11)  ;  ar  ol  taenellu  y 
gwaed,  crogid  yr  oen  i  fyny,  a  bliogid  ef  gan  un  o'r  ofl'eiriaid  neu  y 
Leûaid  (2  Chron.  xxix.  34,  xxxv.  11) :  tynid  y  brasder  o  hono,  a  ìlosgid 
ef  aryrallor;  ar  ol  hyn  cymmerai  yr  offrymwr  yr  oen  ymaith  i'w  dŷ  ei 
hun.  Yna  yr  oedd  yr  oen  i  gael  ei  rostio  yn  gyfan,  a'i  fwyta  oll  y  nos- 
waith  hono  ;  os  byddai  mwy  o  hono  nag  a  allai  y  teulu  fwryta,  yr  oedd  i 
gaei  ei  losgi.  Yr  oedd  gwraith  yr  hwn  oedd  yn  myned  i  f wyta  y  Pasg  yn 
dwyn  yr  oen  i'r  deml  a'i  gyflwyno  felly  i  Dduw,  a  gwaith  yr  offeiriaid  yn 
taenellu  y  gwaed  o  flaen  ac  o  amgylch  yr  allor,  ac  yn  llosgi  y  brasder  a'r 
rhanau  tu  mewnol  ar  yr  allor,  a'r  ffaith  fod  oen  y  Pasg  yn  cael  ei  alw  yn 
aberth,  yn  dangos  ei  fod  yn  aberth  yn  yr  ystyr  briodol ;  ac  wedi'r  cyf- 
lwyniad  yma  i  Dduw,  yr  oedd  yr  oen  yn  cael  ei  ddychwelyd  i'r  aberthwr, 
i  fod  yn  ddefnydd  gwledd  iddo  ef  a'i  deulu.  Yr  oedd  Crist  ein  Pasg  ni 
yn  aberth  i  Dduw,  ac  y  mae  ei  aberth  nid  yn  unig  wedi  boddloni  y 
nefoedd,  ond  wedi  dyfod  yn  ddefnydd  gwledd  a  Uawenydd  i'r  ddaear. 
(1  Cor.  v.  7,  8.) 

Yr  oedd  yr  Israeliaid  i  fwyta  y  Pasg  gyda  "bara  croyw,"  neu  fara 
dilefain,  er  eu  hadgofio  am  eu  hadfyd  yn  yr  Aifft,  gan  fod  bara  dilefain  yn 
drymach  a  mwy  gwrthwynebol  i'r  archwaeth,  ac  anhawddach  ei  dreulio  na 
bara  lefeinllyd,  am  yr  hyn  y  gelwir  ef,  "bara  cystudd  "  (Deut.  xvi.  3),  ac 
er  eu  hadgofio  hefyd  am  sydynrwydd  eu  hymadawiad,  pryd  na  chawsent 
amser  i  lefeinio  eu  toes.    (Exod.  xii.  39.) 

Gan  eu  bod  i  lanhau  eu  tai  cyn  bwyta  y  Pasg  oddiwrth  fara  lefeinllyd, 
mae'n  debyg  y  golygid  dysgu  y  bobl  trwy  hyn  fod  gwaredigion  yr 
Arglwydd  i  ymlanhau  oddiwrth  bob  nialais,  a  chenfigen,  ac  halogrwydd,  a 
gwasanaethu  Duw  mewn  newydd-deb  buchedd.    (1  Cor.  v.  7,  8.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


309 


Yr  oedd  yr  Israeliaid  i  fwyta  "dail  8urion,,  hefyd  gyda'r  Pasg,  or  coflo 
am  chwerwder  eu  henaid  yn  nhŷ  y  cacthiwed.  Ymddengys  nad  oedd  y 
cyfarwyddÌHdau  yn  Exod.  xii.  11,  i  gael  eu  cadw  orid  ar  adeg  y  Pasg 
cyntaf :  gwel  Gill  ar  y  lle.  Gwel  Exod.  xii.,  xxiii.  18,  xxxiv.  25- 
Dout.  xvi. 

Y  Trydydä  Dosbarthiad. — Cyhoedd  ac  Annghyhoedd. 
(1,)  Offrymau  Cyhoedd. 

Offryinid  y  rhaì  hyn  dros  holl  bobl  Tsrael ;  megys  y  ddau 
oen  yn  boeth-offrwm  dyddiol  (Exod.  xxix.  42);  a'r  ddau  oen 
ychwanegol  ar  y  Sabbath  (Num.  xxviii.  9,  10) ;  yr  abeithau  ar 
y  newydd-loer  (Num.  xxviii.  11,  15),  ac  ar  y  gŵyliau  ereilì, 
megys  ag  y  sylwyd  eisioes.  Offrymid  aberthau  cyhoeddus 
hefyd  weithiau  ar  achosion  ac  adegau  neillduol ;  megys  pan  y 
pechai  yr  boll  gynnulleídfa  yn  eu  hanwybodaeth  (Lef.  iv.  13, 
14) ;  ai  adeg  y  rhyfel  â  Benjauiin  (Barn.  xx.  26) ;  ac  ar  gys- 
segriad  y  demî.    (1  Bren,  viü\  62 — 64.) 

(2,)  Offrymau  Annghyhoedd. 

Offrymid  y  rbai  hyn  dros  bersonau  neillduol,  naill  ai  yn 
achlysurol  neu  ar  adegau  gosodedig.  Yr  aberthau  annghy- 
hoedd  achlysurol  oedd  y  rhai  a  ofîrymid  o  herwydd  unrhyw 
drosedd  a  gyflawnasid  yn  erbyn  y  gyfraith,  neu  o  herwydd 
unrhyw  aflendid  â'r  hwn  yr  ymhalogasai  yr  addolwr,  neu 
mewn  canlyniad  i  adduned,  neu  mewn  ffordd  o  ddiolchgarwch 
i  Dduw  y  nefoedd. 

Yr  aberthau  annghyhoedd  gosodedig  a  rheolaidd  oedd  oen  y 
Pasg,  yr  hwn  a  offrymid  yn  flynyddol  dros  bob  teulu  ;  ac 
aberth  yr  archoffeinad  drosto  ei  hun,  ar  ddydd  mawr  y 
cymmod,  pan  yr  elai  i'r  cyssegr  santeiddiolaf  i  eiriol  dros  y 
bobl. 

3.  Adegau  offrymiad  yr  aberthau. 

Yr  oedd  amryw  aberthau  yn  rhai  achlysurol,  yn  cael  eu 
hoffrymu  gan  unigolion,  mewn  canlyniad  i  bechodau  neillduol, 
neu  er  diolchgarwch  am  ffafrau  neillduol ;  ond  yr  oedd  ereill  o 
honynt  yn  sefydlog,  yn  cael  eu  hoffrymu  yn  ddyddioì.  wyth- 
nosoty  misoly  a  hlynyddol. 


310 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


(1,)  Yr  aberth  dyddiol. 

Yr  hwn  oedd  yn  boeth-offrwm,  ac  yn  gynnwysedig  o  ddau 
oen,  ac  yn  cael  ei  offrymu  ar  y  drydedd  a'r  nawfed  awr. 
(Exod.  xxix.  38—40.  Lef.  vi.  9—18.  Num.  xxviii.  1—8.) 
Nid  oedd  appwyntiad  aberthau  ereill  yn  ymyraeth  dim  âg 
offrymiad  yr  aberth  dyddiol ;  ychwanegiadau  at  hwn  oeddynt: 
yr  oedd  hwn  i  gael  ei  offrymu  bob  dydd  yn  offrwm  gwastadol 
tra  y  parhäai  yr  hen  gyfammod. 

(2,)  Tr  aberth  wythnosol. 

Yr  hwn  a  aberthid  bob  dydd  Sabbath  oedd  yr  un  peth  a'r  un 
dyddiol,  ond  fod  dau  oen  ychwanegol  yn  cael  eu  haberthu. 
(Num.  xxviii.  9,  10.) 

(3,)  Yr  aberth  misol. 

Yr  hwn  a  offrymid  ar  y  dydd  cyntaf  o  bob  mis,  ac  yn  gyn- 
nwysedig  o  ddau  eidion,  un  hwrdd,  saith  o  ŵyn,  ac  un  afr, 
gyda  bwyd  a  diod-offrwm.  (Num.  xxviii.  11 — 14. 

(4,)  Aberthaublynyddol. 

(1,)  Y  rhai  a  offrymid  ar  ŵyl  y  Pasg.  Àr  bob  un  o  saith 
niwrnod  gŵyl  y  bara  croyw,  offrymid  dau  fustach  ieuainc,  un 
hwrdd,  saith  o  ŵyn,  ac  un  bwch  neu  afr  (Num.  xxviii.  19 — 25); 
heblaw  un  oen  ychwanegol  ar  yr  ail  ddydd  pan  offrymid  ysgub 
blaenffrwyth  y  cynhauaf  haidd.    (Lef.  xxiii.  12.) 

(2,)  Y  rhai  a  offrymid  ar  ŵyl  y  Pentecost.  Dau  fustach,  un 
hwrdd,  saith  o  ŵyn,  un  bwch  gafr,  gyda  bwyd-offrwm  a  diod- 
offrwm.  (Nura.  xxviii.  26 — 31.)  Gyda  hyn,  offrymid  "  dwy 
dorth  gyhwfan,"*  fel  blaenffrwyth,  saith  o  ŵyn,  un  bustacn, 
dau  hwrdd,  ac  un  bwch  gafr,  a  dau  oen  blwyddiaid  yn  aberth 
hedd.    (Lef.  xxiii.  17—19.) 

(3,)  Y  rhai  a  offrymid  ar  ŵyl  yr  udgyrn.  Ar  y  dydd  cyntaf 
o'r  seithfed  mis,  Tishri,  yn  ychwanegol  at  yr  aberthau  a 
offrymid  ar  bob  dydd  cyntaf  o'r  mis,  un  bustach,  un  hwrdd, 
saith  o  ŵyn,  ac  un  bwch  gafr.  (Lef.  xxiii.  24,  25.  Num. 
xxix.  1 — 6.) 

(4,)  Y  rhai  a  offrymid  ar  ŵyl  y  cymmod.  Un  bustach,  un 
hwrdd,  saith  o  ŵyn,  ac  un  bwch  gafr  (Num.  xxix.  7 — 11); 

*  Yn  Exod.  xxix.  27,  sonir  am  "offrwm  cyhwfan,"  ac  "  offrwm  dyrchafael." 
Golyga  y  cyntaf  oflrwm  a  godid  i  fyny  ac  a  ysgydwid  o  ochr  i  ochr  ;  a'r  ail  offrwm 
a  ysííydwid  trwy  ei  godi  i  fyny  ac  i  lawr.— Gwel  Gesenius's  Hebrew  Lexicon  ar  y 
gwahanol  eiriau. 


Y  BEIBL  A'l  DDEÜONGLIAD. 


311 


heblaw  un  hwrdd  ac  un  bwch  gafr,  pan  yr  elai  yr  arctiofTeiriad 
i  mewn  i'r  cyssegr  santeiddiolaf.    (Lef.  xvi.  5.) 

(5,)  Aberthau  ar  ŵyl  y  pebyll.  Yn  ystod  wyth  niwrnod 
parhad  yr  ŵyl  hon,  aberthid  71  o  ychain,  15  o  hyrddod,  105  o 
ŵyn,  ac  8  o  fychod  geifr.    (Num.  xxix.  12—38.) 

Aberthau  rheolaidd  a  chysson  oedd  y  rhai  hyn ;  yn  ystod  y 
flwyddyn,  oífrymid  miloedd  o  aberthau  ereill.  Wedi  eu  crynhoi 
yn  nghyd,  saif  y  cyfrifon  fel  y  canlyn  : — 


Ychain 

Hyrdd. 

iii 

1    Yr  aberthau  dyddiol  am  365  o  ddyddiau  . . 

730 

2 

104 

3 

Aberthau  am  12  o  Newydd-loerau  

24 

12 

84 

12 

4 

5 

14 

3 

7 

3 

50 
16 

7 
2 

6 

Aberthau  Gŵyl  yr  Udgyrn   

1 

1 

7 

1 

1 

2 

7  |  2 

71 

15 

105 

8 

114   |  40 

1103  |  32 

(Dr.  Nevin's  Bibl.  Antiq.  Part  ii.  chap.  v.  §  I :  Dr.  Jennings's  Jev;ish 
Antiquities,  Book  i.  chap.  v.) 


4.  Dyhenion  yr  aberthau  aW  offrymau. 
OfTrymid  hwy, 

1.  Er  cydnabod  mai  o  law  Duw  y  derbynir  pob  daioni,  ac  fod 
ganddo  hawl  i  holl  feddiannau  dyn. 

2.  Er  cynnyrchu  edifeirwch  am  bechod  yn  yr  offrymwr,  a'i 
gyfeirio  at  aberth  Crist. 

3.  Gellir  ystyried  amryw  o  honynt  fel  math  o  dreth  i  Dduw, 
tuag  at  gynnaliaeth  ei  weision. 

Yr  oedd  Jehofah  yn  frenin,  yn  ogystal  a  Duw  Israel;  y 
deml  oedd  ei  balas,  ac  yr  oedd  yr  offeiriaid  a'r  Lefiaid  yn 
weinidogion  y  llywodraeth  wladol,  yn  ogystal  a  gwasanaeth- 
wyr  y  cyssegr,  â'r  rhai  yr  ymgynghorai  y  bobl  ar  bethau 
gwladol  a  chrefyddol.     Yr  oedd  rhan  yr  offeiriaid  o'r  aberthau 


312  Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

fel  math  o  gynog  iddynt  yn  y  cymmeriad  o  weinidogion  Brenin 
Israel. 

4.  Gellir  ystyried  rhai  o  honynt  fel  math  o  ddirwy  am  dros- 
edd  yn  erbyn  Duw,  fel  Llywydd  y  wlad. 

Yn  yr  ystyr  yma  gellir  dweyd  am  danynt  eu  bod  yn  gwneyd 
iawn.  Fel  hyn  cawn  yn  Lef.  v.  15,  16,  fod  y  troseddwr  trwy 
amryfusedd  yn  dwyn  aberth  dros  ei  gam  w  add,  uc  yn  talu  am  y 
niwaid  a  wnaethai,  ac  felly  yn  cael  maddeuant. 

Ond  os  pechid  yn  rhyfygus  yn  erbyn  Duw,  yr  oedd  hyny  yn 
drosedd  yn  ei  erbyn,  nid  yn  unig  fel  Llywydd  gwladol,  ond 
fel  Arglwydd  cydwybod,  a  Brenin  y  nefoedd ;  yr  oedd  yr  hwn 
a  bechai  felly  i  gael  ei  "  dori  ymaith  o  blith  y  bobl."  (Num. 
xv.  30.)  Gyda  golwg  ar  bechodau  fel  hyn  y  dywedai  Paul  mai 
"  anmhossibl  yw  i  waed  teirw  a  geifr  dynu  ymaith  bechodau." 
(Heb.  x.  4.) 

4.  Arian,  Pwysau,  a  Mesurau  y  Beibl. 
1.  Arian  treigl. 

Wrth  y  pwysau  y  bernid  gwerth  arian  yn  yr  hen  amser- 
oedd  : — "  A  phwysodd  Abraham  i  Ephron  yr  arian,  a  ddywed- 
asai  efe  Ue  y  clybu  meibion  Heth ;  pedwar  can'  sicl  o  arian 
cymmeradwy  ynmhlith  marchnadwyr.',    (Gen.  xxiii.  16.) 

Arian  Iuddewig  cyn  y  Caethiwed  Babilonaidd. 


Gerah. 

(Exod.  xxx. 

13)   

0 

s. 

0 

d. 

10 

Becah.    (Exod.  xxxviii.  26)  . 

0 

1 

n 

20 

2 

Sicl. 

(Exod.  xxx.  13) 

»  ■  • 

0 

2 

3 

2,000 

200 

100 

Maneh .  (Punt, 

lBren.  x.  17),, 

»  •  • 

10 

0 

0 

60,000 

6,000 

3,000 

30  |  Talent. 

(Exod.  xxxvi ii. 

25)  .. 

342 

3 

9 

Ystyrir  fod  sicl  o  aur  yn  werth  £1  16s.  6c;  a  thalent  o  aur 
yn  werth  agos  i  chwe'  mil  o  bunau,  sef  £5,475. 


Y  BEIBL  A'l  DDEüONGLIAü.  313 


Arian  Iuddewig  ar  ol  y  Caethiwed. 

£  i.  d. 

Swllt  (l  Chron.  xxix.  7)  neu  Ddracmoii*  (Ezra  ü.  60)    1  3  0 

Dryll  o  arian  (Groeg,  drachmê,  Luc  xv.  8)   0  0  1\ 

Darn  arian  (Groeg,  statêr,  Mat.  xvii.  27)   0  2  6 

Ceiniog  (Groeg,  denarionf  Mat.  xxii.  19)   0  0  7 

Ffyrling  (  „    assarion,  Mat.  x.  29)   0  0  DJ 

Ffyrling  (  „    hordantês,  Marc  xii.  42.    Mat.  v.  2ö)   0  0  OJ 

Hatling   (  „     lepton,  Mat.  xii.  42),  hanner  Jcordantês    ü  0  0 

Punt  (Groeg,  mnâ,  Lladin,  mina,  Luc  xix.  13)    3  2  6 


Teyrnged  (Groeg,  didrachmony  Mat.  xvii.  24.  Gwel  tudal  282)    0    1  3 
2.  Pwysau. 

English  Troy  Weight. 


lbs. 

oz. 

pen. 

B*- 

Gerah  (gronyn).    Y  pwysau  lleiaf  oedd  gan  yr 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

9 

2 

3 

6 

10 

125 

0 

0 

0 

3.  Mesurau. 

(1,)  Hyd-fesurau. 


Mesur  Seis'níg. 
Milltir.  Llath.  Troed.  Mod. 


Modfedd,  Hebraeg,  etsba,  lledbys.  (Jer.lii.  21) 

0  . 

.    0  . 

.    0  . 

,.  o^ 

Lled  llaw  a  dyrnfedd,  Hebraeg,  tophach, 

(Exod.  xxv.  25.    1  Bren.  vii.  26)  yo  agos  i. . 

0  . 

.    0  . 

.    0  . 

,.  4 

Rhychwant,  Hebraeg,  zereth}  hyd  llaw  (Exod. 

0  . 

.    0  . 

.    0  , 

..  10 

Cufydd,  Hebraeg,  ammah,  hyd  y  fraich  o'r 

penelin  i  flaen  y  bys  hwyaf .   (Deut.  iii.  11) . . 

0  . 

..   0  . 

.    0  , 

..  18 

Gwrhyd,  Groeg,  orguia,  yr  hyd  rhwng  dwylaw 

dyn  ar  ol  iddo  eu  hestyn.    (Act.  xxvii.  28) . . 

0  . 

.    0  . 

.    7  , 

..  3 

*  Yr  un  gair  mewn  gwahanol  ffuríìau  a  geir  am  y  ddau.  Dernyn  o  aur  treigl 
Persiaidd  ydoedd  mewn  cylchrediad  yn  Judca  pan  ydoedd  o  dan  lywodraeth 
Persia.  Ymddengys  i  ysgrifenydd  L  yfr  y  Chronicl  ddefnyddio  y  gair  adarcon 
(swllt),  am  mai  hwnw  oedd  y  mwyaf  dealladwy  i'w  gydoes^wr  ef. 


314 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Mesur  Seis'nig. 
Milltir.  Llath.  Troed.  Mod. 

Ystad,  Groeg,  stadion.    (Luc  xxiv.  13)   0    ..202J..    0    ..  0 

Taith  diwrxod  Sabbatii,  6  ystad,  neu  750  o 

gamrau,  tua  saith  rhan  o  wyth  o  filltir.  Yn 

ol  Dr.  Burton,  modd  bynag,  yr  oedd  yn  agos 

i  ddwy  filltir,  gan  mai  o  Betbania  yr  esgyn- 

odd  yr  Iesu,  yr  hon  oedd  15  ystad  o  Jeru- 

salem.    (Luc  xxiv.  50.    Ioan  xi.  18.)  Wrth 

i  Josephus  ddweyd  mai  puup  ystad  oedd  o'r 

Olewydd  i  Jerusalem,  yr  oedd  yn  golygu,  eb 

efe,  o'r  ochr  agosaf  i'r  ddinas.    Dywedir  fod 

hyd  "  taith  diwrnod  Sabbath  "  wedi  cael  ei 

phenderfynu  gan  y  pellder  o'r  tabernacl  yn 

yr  anialwch  i'r  cwr  pellaf  o'r  gwersyll,  ac  ar 

ol  hyny  o'r  deml  i  barthau  pellaf  Jerusalem. 
Taith  diwrnod,  yn  y  Dwyrain  yn  gyífredin 

oeddtuag   20    ..    0    ..    0    ..  0 

(2,)  Mesur-lestri. 
Dwfr-fesurau, 


Galwyn. 

Peint. 

0  . 

.  3Î 

0 

.  1 

1 

.  2 

7 

.  4 

Mesur,  Groeg,  batos.    Hebraeg,  bath.    (Luc  xvi.  6)  . . . 

.  81 

.  0 

Homer,  gair  Hebraeg.    (Lef .  xxvii.  16.    Ezec.  xlv.  14) . 

.  75 

.  5 

.  si 

.  0 

Yd-fesurau.  Yr  un  geiriau,  gan  mwyaf,  a  ddefnyddir  ag  am 
y  mesurau  uchod. 

Phiol 

(Pech.J  Gal.  Peint. 
Llestr,  Groeg,  modius,  ŷd-fesurydd.     (Mat.  v.  15. 

Marciv.  21.    Luc  xi.  33)  agos  i                               1    ..    0  ..  0 

Cab  (2  Bren.  vi.  25),  ychydig  dros                              0    ..    0  ..  2 

Mesur,  Groeg,  Jcoros  (Luc  xvi.  7)                               0    ..88  ..  0 

Mesur,  Groeg,  choinix.    (Dad.  vi.  6)                          0    ..    0  ..  2 

Omer,  gair  Hebraeg.  (Exod.  xvi.  3G),  ychydig  dros  . .  0  ..  0  ..  ö 
Degfed  ran,  Heb,  isron,  ŷd-fesurydd  o  faintioli  omer. 

(Lef.  xiv.  21.    Num.  xxix.  4,  9,  10)j  ychydig  dros . .    0    ..    0  ..  5 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAP. 


315 


Pîliol 

fPeek.)  Gal.  Peint 
Sat,  Hebraeg",  seah  (2  Bren.  vii.  1,  16,  Groeg,  saton 

Mat.  xiii.  33)  ŷd-feaurydd   1    . .    0    . .  1 

Y  gair  hwn  a  geir  arn  "  phiolaid  "  yn  Gen.  xviii.  6, 

ac  am  '*  hobaid  "  yn  1  Sam.  xxv.  18. 

Ephah,  gair  Hebraeg.    (Exod.  xvi.  36)    3    . .    0    . .  3 

Hanner  Homer,  Hebraeg,  lethec  (Hos.  iii.  2)    16    ..    0    ..  0 

Homer,  neu  Corus,  Hebraeg  am  y  diweddaf  yw  cor, 

Groeg,  horos,    (1  Bren.  iv.  22,  V.  11.    2  Chron.  ii. 

10,  xxvii.  5.    Ezec.  xlv.  14)   32    ..    0    ..  0 

Cofier  mai  dau  enw  gwahanol  ydyw  Omer  a  Tlomer  (-ion). 
Mae  dysgedigion  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  eu  gilydd  yn 
nghylch  maintioli  y  mesurau  a'r  pwysau,  a  gwerth  yr  arian 
uchod  ;  yr  ydym  wedi  rhoddi  y  manylion  yn  ol  fel  y  mae  y 
mwyafrif  yn  eu  deall. 

11.  Hanes  Judea  yn  ystod  y  cyfnod  rhwng  yr  Ilen  Destament 
aW  Newydd,  aW  gwahanol  Sectau  a  Phleidiau  yn  mhlith 
luddewon  a  Chenedloedd  ag  y  cyfeirir  atynt  yn  y  Testament 
Newydd. 

Cyfododd  y  sectau  Iuddewig  yn  y  cyfwng  rhwng  yr  Hen 
Destament  a'r  Newydd.  Yr  oedd  cyfnod  o  tua  phedwar  can' 
mlynedd  o  ddyddiau  Malachi  hyd  adeg  genedigaeth  Iesu  Gríst. 
Cyn  manylu  ar  hanes  y  sectau  dan  sylw,  dodwn  yma  grynhodeb 
byr  o  hanes  y  genedl  Iuddewig  yn  Nghanaan  yn  y  cyfnod 
hwn. 

1.  Mae  yr  hanesiaeth  ysgrythyrol  yn  gadael  yr  Iuddewon  o 
dan  lywodraeth  y  Persiaid,  a  Nehemiah  yn  llywydd  arnynt. 
Yr  oedd  hyn  tua  440  cyn  Crist.  Parhaodd  Judea  o  dan  lywodr- 
aeth  Persia  am  tua  chan'  mlynedd  ar  ol  dyddiau  Nehemiah. 
Yn  ystod  yr  adeg  yma  nid  oedd  Judea  yn  lywodraeth  neillduol 
ar  ei  phen  ei  hun,  ond  yn  gyssylltiedig  â  thalaeth  Syria,  ac  yn 
cael  ei  llywodraethu  gan  archoffeiriad  o  dan  reolaeth  rhaglaw 
Syria. 

2.  Pan  orchfygodd  Alexander  Fawr  y  fyddin  Bersiaidd  tua'r 
Ûwyddyn  330  cyn  Crist,  daeth  Syria  yn  ddarostyngedig  i'w 
awdurdod.  Wedi  hir  warchae,  llwyddodd  Alexander  i  ddar- 
ostwng  Tyrus  ;  yr  oedd  yr  Iuddewon  ar  y  cyntaf  yn  anfoddlon 
i  ymostwng  iddo  o  herwydd  eu  llw  i  Darius;  ar  hyn  aeth 


316 


Y  BEIBL'A'l  ddehongliad. 


Alexander  yn  mlaen  tua  Jerusalem  er  cosbi  yr  Iuddewon, 
ond  fe  drodd  Duw  ei  galon  i  ddangos  ffafr  iddynt,  ac  i 
arfer  tynerwch  tuag  atynt. 

3.  Wedi  marwolaeth  Alexander  Fawr,  fe  ranwyd  ei  ym- 
erodraeth  ëang  rhwng  ei  gadfridogion,  ac  fe  syrthiodd  Judea 
i  ran  Ptoleiny  Lagus,  llywodraethwr  yr  AifTt,  a  ffurfiodd  ran  o 
deyrnas  yr  Aifft.  Yr  oedd  Simon  y  Cyfiawn,  yr  archoffeiriad, 
yn  arolygu  amgylchiadau  mewnol  Judeao  dan  Ptolemy  Lagus, 
a'r  wlad  yn  llwyddo  o  dan  ei  arolygiaeth. 

4.  Tua'r  flwyddyn  198  cyn  Crist,  yn  nheyrnasiad  Autiochus 
Fawr,  fe  ddaeth  Judea  yn  ddarostyngedig  i  freninoedd  Syria. 
Dosbarthasant  hwy  wlad  yr  Iuddewon  i  bump  o  daleithiau, 
sef,  Galilea,  Samaria,  Judea,  ar  yr  ochr  Orllewinol  i'r 
Iorddonen,  a  Trachonitis  a  Perea,  yr  ochr  Ddwyreiniol  i'r 
Iorddonen ;  ond  gadawsant  i'r  Iuddewon  lywodraethu  y  wìad 
yn  ol  eu  cyfreithiau  eu  hunain,  o  dan  lywyddiaeth  yr  arch- 
offeiriad  a'r  Sanhedrim.  Darfu  i  un  o  freninoedd  Syria, 
Antiochus  Epiphanes,  ormesu  yr  luddewon  yn  greulon  iawn. 
Lladdodd  a  chaethiwodd  liaws  mawr  o  honynt,  a  cheisiodd 
ddiddymu  addoliad  y  gwir  Dduw  o'u  plith,  gan  wahardd  ei 
wasanaeth,  dinystrio  yr  Ysgrythyrau,  erlid  y  rhai  oedd  yn 
ofni  yr  Arglwydd,  a  chyssegru  y  deml  i  Jupiter. 

5.  Parodd  creulondeb  Antiochus  Epiphanes  i'r  Iuddewon 
gyfodi  mewn  gwrthryfel,  yr  hwn  a  ddygid  yn  mlaen  yn 
llwyddiannus  o  dan  y  ty wysogion  Maccabeaidd :  gwel  tudal. 
132,  133,  191.  Ar  ol  i  Judas  lwyr  orchfygu  y  Syriaid, 
cyssegrodd  y  deml  o  newydd  i  Dduw  Israel,  er  cof  am  yr  hyn 
y  sefydlwyd  gŵyl  y  cyssegriad.  (Ioan  x.  22.)  Cymmerodd 
y  cyssegriad  yma  le  Ehagfyr  2óain,  163  o  flynyddoadd  cyn 
Orist. 

6.  Daeth  Judea  yn  annibynnol  o  dan  y  tywysogion  Mac- 
cabeaidd ;  ond  yn  y  flwyddyn  63  cyn  Crist  darfu  i  Pompey,  y 
cadfridog  Ehufeinig,  ei  darostwng  o  dan  awdurdod  y  Ehufein- 
iaid,  er  y  caniateid  iddi  gael  ei  llywodraethu  gan  y  tywysogion 
Maccabeaidd.  Yn  y  flwyddyn  37  cyn  Crist,  darfu  i  Herod 
Fawr  (Idumead  o  waed,  ond  yn  proffesu  Iuddewiaeth  er 
boddhau  yr  Iuddewon),  wedi  cael  ei  gyhoeddi  yn  Ehufain  yn 
freiiin  Judea  gymmeryd  Jerusalem  a  diswyddo  yr  olaf  o'r 
ty wysogion  hyn,  a  theyrnasu  ei  hunan  yn  ei  le.   Yn  hytrach 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


317 


na  gadael  i'r  archoffeiriadaeth  fod  yn  nbeulu  Aaron,  a  chan- 
iatau  i'r  archoffeiriad  aros  yn  ei  swydd  hyd  ddiwedd  ei  068  yn 

01  trefn  Duw,  yr  oedd  Ilerod  yn  appwyntio  i'r  swydd  y  neb  a 
fynai,  a'u  diswyddo  drachefn  pan  y  gwelai  yn  dda ;  yn  yr  hyn 
y  dilynwyd  ei  esiarapl  gan  y  Rhufeiniaid  (Josephus's  Antiquitieê 
of  the  Jeius,  Book  xv.  chap.  iii.  §  1:   Boòk  xx.  chap.  x.  §  1. 

2  Macc.  iv.  7).  0  herwydd  hyn  yr  oedd  yn  fynych  araryw 
bersonau  yn  Jerusalem  y  rhai  a  fuasent  unwaith  yn  arch- 
offeiriaid,  a'r  rhai  a  elwid  felly  o  barch  iddynt  pryd  nad  oeddynt 
mwyach  yn  y  swydd.  Felly,  mae'n  debygol,  y  gelwir  Annas 
yn  archoffeiriad  (Luc  iii.  2.  Ioan  xviii.  13.  Act.  iv.  6.) 
Gelwid  aelodau  y  Sanhedrim  hefyd  wrth  yr  enw  hwn.  (Mat. 
ii.  4,  xvi.  21,  &c.)  Er  cadw  yr  Iuddewon  yn  dawel  o  dan  ei 
deyrnasiad  gorthrymus,  darfu  i  Ilerod  ymgyraraeryd  âg 
adgyweirio,  helaethu,  ac  addurno  y  deml  yn  Jerusalem,  nes 
ei  gwneyd  yn  wrthddrych  ymffrost  y  genedl  ac  edmygedd  y 
gwledydd.  Yn  y  fiwyddyn  36  o  deyrnasiad  yr  Herod  hwn  y 
ganwyd  yr  Arglwydd  Iesu. 

Ar  wahanol  adegau  yn  ystod  y  cyfnod  terfysglyd  hwn  y 
cyfododd  y  Phariseaid,  y  Saduceaid,  a'r  Esseniaid. 

t 

Y  Phariseaid. — Deillia  y  gair  Pharisead  o'r  ferf  Hebraeg  unsj 
TAUASH=gwahaniaethu,  gwahanu,  a  golyga  yr  enw  Phariseaid  y  Rhai 
Gwahanedig.  Bernir  eu  bod  wedi  cael  yr  enw  ar  y  gyntaf  am  eu  bod  yn 
ymwahanu,  neu  ymneillduo  oddiwrth  annuwiolion,  er  ífurfìo  math  o 
gyfundeb  mwy  pur,  a  gwasanaethu  Duw  mewn  modd  mwy  ffyddlawn  a 
chywir.  Yr  hanes  cyntaf  a  geir  am  danynt  a'u  desg-rifia  yn  sect  enwog  o 
dan  y  tywysog  Maccabeaidd,  John  Hyrcanus,  tua'r  flwyddyn  130  cyn  Crist. 
(Joseph.  Antig.  B.  xiii.  chap.  x.  5,  6.)  Ymddengys  eu  bod  wedi  dirywio 
yn  fawr  erbyn  ymddangosiad  Crist,  ac  yn  gytfredin  yn  rhagrichwyr 
haerllug,  yn  ymroddi  i  ddefodau  a  ffug  santeiddrwydd.  Proffesent  dderbyn 
yr  Ysgrythyrau  fel  gair  Duw,  ond  yr  oeddyntynpriodoli  awdurdod  gyfartal 
i  draddodiadau  y  tadau,  neu  y  cyf arwyddiadau  anysgrifenedig-,  y  rhai,  medd- 
ent  hwy,  a  dderbyniasai  eu  henuriaid  oddiwrth  Moses  a'r  tadau  :  gwel 
tudal.  36,  322.  Credent  yn  anfarwoldeb  yr  enaid  a  sefyllfa  ddyfodol,  ac  mewn 
tynged;  dichon  fod  cyfeiriad  yn  Iago  i.  13,  at  dynged  (yr  hyn  mewn 
gwirionedd  sydd  yn  gwneyd  Duw  yn  awdwr  pechod,  a  dyn  yn  ddieegus), 
a  bod  rhai  o'r  brodyr  at  y  rhai  yr  ysgi  ifenai  Iago  yn  methu  ymryddhau 
oddiwrth  y  syniadau  a  goleddent  ar  hyn  cyn  eu  dychweliad.  Disgwylient 
ffafrau  neillduol  oddiwrth  Dduw,  o  herwydd  eu  cyssylltiad  cenedlaethol 
âg  Abraham  :  gwel  Mat.  iii.  9,  v.  20,  ix.  U— 14,  xxiii.  2,  3,  13—33.  Marc 
vii.  3.  Luc  xvi.  14,  15,  xviii.  11—14.  Act.  xxiii.  8,  &c.  Yr  oedd  rhai 
dynion  rhinweddol  a  chywir  yn  eu  plith  yn  adeg  eu  dirywiad  niwyaf, 


~S18 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


megys  Gamaliel  (Act.  v.  34)  ;  Joseph  o  Arimatliea  (Luc  xxiii.  51) ; 
Nicodemus  (Ioan  vii.  50,  xix.  39)  ;  a  Saul,  o  Tarsus.    (Phil.  iii.  4—6.) 

Y  Saduceaid.  —  Barna  rhai  fod  yr  enw  yma  wedi  deilliaw  o'r  ferf 
Hebraeg  p-ry  tsaddac=^o^  yn  gyjiawn,  a'i  fod  yn  golygu  y  Rhai 
Cyjiawn.  Olrheinia  ysgrifenwyr  y  Talmud  ef  i  un  Tsadoe,  Sadoe,  yr  hwn 
a  flodeuodd  tua  thri  chan'  mlynedd  cyn  Crist,  ac  a  sylfaenodd  y  sect.  Yr 
oedd  y  Saduceaid  yn  ymwrthod  â'r  holl  draddodiadau,  ac  yn  ystyried  mai 
yr  Ysgrythyrau  oedd  unig  reol  crefydd.  Gwadent  fodolaeth  angylion  ac 
yshrydion,  ac  arolygiad  rhagluniaethol  Duw,  a  dysgent  fod  enaid  dyn  yn 
marw  gyda'i  gorph,  ac  nad  oes  nac  adgyfodiad  na  sefyllfa  ddyfodol  yn  ei 
aros.  Ymddengys  nad  oes  sail  ddigonol  i'r  dyb  gy ffredin  eu  bod  yn 
gwrthod  yr  holl  Hen  Destament  oddi  eithr  pum'  llyfr  Moses.* 

Yr  oedd  pendefìgion  yr  Iuddewon  yn  fwy  ffafriol  i'w  golygiadau  na'r 
bobl  gyffredin :  gwel  Mat.  xxii.  23.   Act.  xxiii.  8. 

Yr  Herodianiaid. — Pleidwyr  Herod  Antipas  (yr  hwn  a  elwir  hefyd 
Herod  y  Tetrarch,  Mat.  xiv.  1.  Luc  iii.  1,  a'r  hwn  a  appwyntiwyd  gan 
Augustus  Cassar  yn  bennaeth  ar  Galilea  a  Perea),  a  chefnogwyr  llywodr- 
aeth  Rhufain  yn  Mhalestina,  oedd  y  rhai  hyn;  ac  o  ganlyniad,  plaid 
wladol  yn  hytrach  na  sect  grefyddol  oeddynt.  Ymddengys  fod  llawer  o 
Saduceaid  yn  perthyn  iddynt:  cymharer  Marc  viii.  15,  â  Mat.  xvi.  6. 
"Gwyliwch,  ymogelwch  rhag  surdoes  y  Phariseaid  a  surdoes  Herod" 
(Marc  viii.  15) ;  rhag  "  ffuifioldeb,  ofergoeledd,  a  rhagrith  fel  eiddo  y 
Phariseaid  ;  rhydd-dybiaeth  mewn  ffydd  fel  eiddo  y  Saduceaid ;  pen- 
rhyddid  mewn  ymarferiad,  bydolrwydd,  a  hunanf oddiant  fel  eiddo  Herod 
a'r  Herodianiaid."    (  Webster  §  Wilhinsorì  s  GreeJc  Testament.) 

*  Dywedir  hyn  ar  sail  y  sylw  canlynol  o  eiddo  Josephus:— "  Yr  hyn  y  dymunwn 
yn  awr  ei  egluro  yw  hyn,  fod  y  Phariseaid  wedi  traddodi  i'r  bobl  lawer  iawn  o 
ddefodau  y  naill  oes  ar  ol  y  llall  oddiwrth  eu  tadau,  y  rhai  nad  ydynt  ysgrifenedig 
yn  neddf  Moses ;  a  dyna  y  rheswm  paham  y  mae  y  Saduceaid  yn  eu  gwrthod, 
adweyd  mai  y  defodau  sydd  yn  y  gair  ysgrifenedig  yr  ydym  iw  hystyried  yn 
rliwymedig,  ond  nad  ydym  i  gadw  yr  hyn  a  dderbyniwyd  trwy  draddodiad  oddi- 
wrth  y  tadau  ;  ac  oblegyd  y  pethau  hyn  y  mae  ymrysonau  a  dadleuon  mawrion 
wedi  cyfodi  rhyngddynt."— Antiq.  B.  xiii.  ch.  x.  6.  B.  xviii.  1,  4. 

Fe  welir  nad  ydyw  hyn  yn  cynnwys  eu  bod  yn  gwrthod  yr  oll  o'r  Hen  Desta- 
ment  oddi  eithr  pum'  llyfr  Moses  ;  y  mae  yn  enwi  "  deddf  Moses,"  am  mai  yn 
hono  yr  oedd  y  defodau  yn  cael  eu  dysgu  ;  ond  nid  ydyw  ei  fod  yn  dweyd  "  deddf 
Moses"  yn  cynnwys  ei  fod  yn  golygu  eu  bod  hwy  yn  gwrthod  yr  Ysgrythyrau,  fwy 
nagymae  iaith  Malachi  (iv.  4),  44  Cofiwch  gyfraith  Moses,"  yn  cynnwys  fod  yr 
Iuddewoni  ddibrisio  gweinidogaeth  y  prophwydi.  Deddf  Moses  oedd  yr  awdurdod 
gyda'r  defodau  a'r  gwasanaeth  ;  galwai  y  prophwydi  am  ufydd-dod  i  hono,  a  rliag- 
fynegant  am  oruchwyliaeth  ragorach.  Gwrthgyferbynu  "deddf  Moses"  a  "thra- 
ddodiadau  dynol"  v  mae  Josephus  yn  y  dyfyniad  dan  sylw,  ac  nid  deddf Moscs  a'r 
Ysgrythyrau  ereill. 

Ymddengys  hefyd  oddiwrth  y  Talmud,  ebe  Dr.  Jahn,  fod  y  Saduceaid  yn  dyfynu 
o  lyfrau  ereill  yr  Hen  Destament  yn  eu  dadleuon,  yn  ogystal  ag  o  lyfrau  Moses.— 
Jahris  Bibl.  Antiq.  §  322. 


Y  BEIBL  A'l  DDELTONGLIAD. 


319 


Y  Galileaid.— Ni  Bonir  am  y  rhai  hyn  yn  hollol  wrth  yr  enw  hwn, 
ond  cyfeirir  yn  Act.  v.  37,  at  eu  blaenor  neu  sylfaenydd  y  sect,  sef  Judus 
y  Galilead,  yr  hwn  a  wnaeth  ei  ymddangosiad  yn  y  fiwyddyn  14,  A.D. 
Darfu  i  hwn  berswadio  llawer  o'r  Iuddewon  i  wrthwynebu  y  trethiad  o 
dan  Cyrenius,  trwy  ddweyd  wrthynt  nad  oedd  cu  trethu  amgen  na'u 
gwneyd  yn  gaethion, — na  wnelai  Duw  eu  cynnorthwyo  os  na  wrchwyneb- 
ent  y  dreth,  —  na  ddylent  alw  yr  un  dyn  yn  arglwydd,  nac  aberthu  dros  yr 
ymerawdwr,— ac  mai  Duw  oedd  eu  hunig  Arglwydd  a  ltheolwr.  Ym- 
unodd  llawer  o'r  Iuddewon  âg  ef  mewn  gwrthwynebiad  i'r  awdurdodau ; 
ond  darfu  i  Cyrenius,  rhaglaw  Syria  a  Judea,  ei  ddinystrio  ef,  a  daros- 
twng  a  gwasgaru  ei  ganlynwyr.  Er  hyny,  coleddwyd  ei  egwyddorion  gan 
arnryw  o'r  Iuddewftn,  y  rhai  a  ddesgrifia  Josephus  fel  sect,  i  ba  un  yr  oedd 
Judasyn  sylfaenydd.  (Josephus's  Antiq.  B.  xviii.  chap.  i.  1,  6.  Wars  of 
the  Jewsf  B.  ii.  chap.  viii.  1.) 

Dichon  mai  canlynwyr  hwn  a  olygir  wrth  y  Galileaid  yn  Luc  xiii.  2. 
Gan  eu  bod  yn  erbyn  talu  trethi  y  llywodraeth,  ac  aborthu  dros  ymerawJwr 
Ilhufain,  ac  yn  achosi  chwerwedd  a  chyífroadau  yn  mhlith  y  bobl,  mae'n 
debyg  i  Pilat  ddyfod  ar  warthaf  rhai  o  honynt  ar  un  adeg  pan  oeddynt  yn 
aberthu,  a'u  lladd;  mae'n  bossibl  hefyd  mai  hyn  a  achosodd  yr  elyniaeth 
rhwng  Pilat  a  Herod. 

Dichon  fod  cyhuddwyr  yr  Iesu,  trwy  ddweyd  ei  fod  ef  "  yn  gwahardd 
rhoddi  teyrngedi  Csesar"  (Luc  xxiii.  2),  am  awgrymu  fod  Iesu  Grist,  yr 
hwn  hefyd  yn  nghyda'i  ganlynwyr  oedd  o  Galilea,  yn  perthyn  i'r  blaid 
dan  sylw. 

Yr  Esseniaid.— Un  arall  o'r  sectau  Iuddewig  oedd  yr  Esseniaid.  Gan 
nad  oes  cyfeiriad  eglur  at  y  rhai  hyn  yn  y  Testament  Newydd,  nid  ydynt 
yn  galw  ond  am  ychydig  o  sylw.  Ymddengys  mai  math  o  Phariseaid 
diwygiedig  oeddynt,  y  rhai  a  ymarferent  â  defodau  y  Phariseaid,  ond  a 
adawsent  heibio  eu  rhagrith  ;  ond  gyda  golwg  ar  bethau  ereill,  ni  wahan- 
iaethent  ond  ychydig  oddiwrth  yr  Iuddewon  yn  gyffredin.  Dosberthid 
hwy  i  ddwy  ran,  neu  ddau  ddosbarth,  sef  y  rhai  ymarferol  (practicalj ,  a'r 
rhai  myfyrgar  (contemplatẁe) .  Nid  oedd  ond  tua  phedair  mil  o'r  rhai 
ymarferol  yn  amser  Crist,  y  rhai  a  breswylient  y  pentrefi  a'r  wlad,  ac  a 
ochélent  y  trefì  mawrion,  ac  felly  ni  ddaeth  yr  Iesu  i  gyfarfyddiad  â 
hwynt.  Yr  oedd  y  rhai  myfyrgar  yn  dra  lliosog,  ac  wedi  ymwasgaru 
mewn  gwahanol  wledydd,  yn  neillduol  yn  yr  Aitft.  Math  o  fonachod 
Iuddewig  oedd  y  dosbarth  myfyrgar  o  honynt,  y  rhai  a  elwir  gan  Philo 
(yr  Iuddew  o  Alexandria,  yr  hwn  a  flodeuodd  tua  chanol  y  ganrif  gyntaf ) , 
Therapeutie,  yr  hyn  a  olyga  medâygon,  neu  wasanaethwyr,  ac  addolwyr. 
Gelwir  hwy  fel  hyn,  nid  am  eu  bod  yn  myfyrio  physigwriaeth,  ond  am  eu 
bod  yn  proffesu  meddyginiaethu  yr  enaid  oddiwrth  glwyfau  nwydau  a 
drygau,  neu  am  eu  bod  yn  proffesu  addoli  a  gwasanaethu  y  Gorucbaf. 
Barna  Dr.  Jennings  fod  cyfeiriad  at  y  rhai  hyn  yn  Col.  ii.  18,  23.  Nid 
oes  sicrwydd  pa  bryd  y  dechreuasant,  na  pha  fodd  y  cawsant  yr  enw 
Esseuiaid. 


320 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Yr  Ysgrifenyddion,  y  Cyfreithwyr,  a'r  Proselytiaid.— Nid 
ydym  i  ystyried  yr  Ysgrifenyddion  a'r  Cyfreithwyr  fel  sectau,  ond  yn 
hytrach  fel  adysgrifenwyr  ac  esbonwyr  y  ddeddf  a'r  Ysgrythyrau  ereill. 
Felly  hefyd  gyda  golwg  ar  y  Proselytiaid  ;  dychweledigion  oddiwrth 
eilunaddoliaeth  at  Iuddewiaeth  oedd  y  rhai  hyn.  (Mat.  xxiii.  15.  Act. 
ii.  10,  vi.  5,  xiii.  43.)  Sonia  y  Rabbiniaid  am  ddau  fath  o  Broselytiaid, 
sef, 

1.  Proselytiaid  Cyfiawnder,  y  rhai  a  dderbynient  y  grefydd  Iuddewig 
yn  yr  oll  o  honi,  ac  a  fwynhaent  holl  ragorfreintiau  dinesydd  Iuddewig. 
(Exod.  xii.  48.    Joseph.  Antig.  xx.  ch.  ii.  5.) 

2.  Proselytiaid  y  Porth,  sef  ymdeithwyr  estronol  yn  Jerusalem,  y  rhai, 
tra  heb  gael  eu  henwaedu  a  gydffurfient  i  raddau  â'r  cyfreithiau  Iuddewig, 
trwy  beidio  cablu  Duw,  nac  eilunaddoli,  na  llof  ruddio,  na  godmebu,  na 
lladrata,  nac  anufyddbau  i  swyddogion  gwladol,  na  bwyta  gwaed  neu 
gig  creaduriaid  wedi  eu  tagu. 

Nid  yw  y  Testament  Newydd  yn  gwneyd  y  gwahaniaeth  yma  rhwng 
Proselytiaid. 

Y  Samariaid. — Ar  un  olwg  gellir  edrych  ar  y  Samariaid  fel  plaid 
grefyddol.  Yr  oedd  y  Samariaid  yn  ddisgynyddion  o'r  trefedigwyr  a 
gludasai  brenin  Assyria  i  wlad  Israel,  ar  ol  caethgludiad  y  deg  llwyth  i 
Assyria.  (2  Bren.  xvii.  23— 41.)  Er  iddynt  gael  offeiriad  i'w  dysgu  yn 
neddf  Moses,  eto  parhausant  i  gyflawni  eu  defodau  eilunaddolgar.  Gan 
na  dderbyniai  yr  Iuddewon  ar  ol  caethiwed  Babilon  eu  cynnyg  i  gyd- 
adeiladu  y  deml,  troisant  i  achwyn  arnynt  wrth  frenin  Persia.  (Ezra  iv. 
1.  Neh.  iv.  1.)  Ar  ol  hyn  adeiladasant  detnl  ar  fynydd  Gerazim,  mewn 
cyfeiriad  at  Deut.  xxvii.  11,  a  sefydlasant  wasanaeth  crefyddol  yn  ol  deddf 
Moses.  Yn  y  flwyddyn  167  cyn  Crist,  pan  oedd  Antiochus  Epiphanes  yn 
frenin  Syria,  darfu  i'r  Samariaid  gyssegru  eu  teml  i  Jupiter;  ond  dychwel- 
asant  ar  ol  hyny  at  grefydd  Moses. 

Yn  y  flwyddyn  129  cyn  Crist,  darfu  i  John  Hyrcanus  ddinystrio  eu 
teml;  er  hyny  parhäai  y  Samariaid  i  ystyried  mynydd  Gerazim  fel  lle 
santaidd,  ac  eisteddle  gwasanaeth  Duw.  (Ioan  iv.  20,  21.)  Gwnai  y 
Samariaid,  o'r  ochr  arall,  eu  gwaethaf  i  boeni  a  drygu  yr  Iuddewon.  0 
herwydd  y  pethau  hyn,  yr  oedd  teimlad  drwg  rhyngddynt  a'r  Iuddewon  ; 
ac  nid  oedd  yn  ddiogel  i  Iuddewon  wrth  fyned  o  Galilea  i  Jerusalem  i 
deithio  trwy  Samaria.  Nid  oedd  y  Samariaid  yn  derbyn  o'r  Ysgrythyrau 
ond  pum'  llyfr  Moses.  Yr  oeddynt  hwy,  fel  yr  Iuddewon,  yn  dysgwyl  y 
Messiah  (loan  iv.  25),  a  daeth  llawer  o  honynt  yn  ganlynwyr  i  Fab  Duw- 
(Ioan  iv.  39.    Act.  ix.  31,  xv.  3.) 

Ymddengys  oddiwrth  Ioan  iv.  12,  fod  y  Samariaid  yn  amser  Crist  yn 
awyddus  i  gael  eu  hystyried  f el  disgynyddion  o  J acob ;  diau  f cd  rhai  o 
honynt  wedi  ymgymmysgu  â'r  Iuddewon  trwy  briodas  (Ezra  x.  2,  4. 
Neh.  xiii.  23.  Mal.  ii.  11) ;  er  hyny,  nid  yw  y  Beibl  yn  eu  cydnabod  fel 
rhai  o'r  un  gwaed  â'r  Iuddewon.  Awgryma  y  bygythiad  yn  2  Bren.  xxi. 
13,  fod  yr  Israeliaid  wedi  cael  eu  cludo  ymaith  yn  llwyr  o  Samaria,  fel  nad 
oedd  yn  y  wlad  ond  ychydig  o  bobl  i'r  Samariaid  gyfathrachu  â  hwynt 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


321 


trwy  briodas.  Nid  oeddynt  yn  honi  gwaedoliaeth  Israelaidd  p  :n  yn  eeisio 
cael  cydadeiladu  y  deml,  ond  yn  hytrach  yn  cydnabod  mai  Cenedloedd 
oeddynt.  (Ezra  iv.  2.)  Gelwir  hwynt  yn  genedl  estronol  falloyenês)  yn 
y  Tüstarnent  Newydd  (Luc  xvii.  18),  a  ohan  Josephus  (Antuj.  B.  ix. 
ch.  xiv.  3.  B.  xi.  ch.  viii.  6)  ;  a  dywed  Robinson  (yn  y  Bihlical  Researches 
in  Palestine,  vol.  iii.  p.  106)  nad  y  w  eu  gweddcg  (pìtysioynomy)  yn  yr 
oes  hon  yn  un  Iuddewig. 

Y  Libertiniaii).  — Gair  Lladin  yw  hwn  (Act.  vi.  9),  yn  golygu  y  Rhai 
Rhyddediy  fFreed-rnen) ,  a  chyfeiria,  mae'n  ymddangos,  at  luddewon,  y 
rhai  a  gaethgludasid  i  Rufain  yn  y  flwyddyn  63  cyn  Crist,  gun  Pompey, 
y  cadfridog  Rhufeinig,  ond  a  gawsant  eu  rhyddhau  gan  eu  meistriaid,  ac 
a  sefydlasaut  yn  Rhufain  fel  lihufeiniaid  rhydded'uj  ;  a  daeth  yr  enw  y 
Rhai  Rhyddediy  yn  enw  gwahaniaothol  arnynt  gan  luddewon  Jernsalem. 
Dywed  Philo  fod  rhan  hehieth  o  ddinas  Rhufain  yn  cael  ei  chyfaneddu 
gan  Iuddewon  o'r  nodwedd  yma ;  a  chofuoda  Tacitus  fod  podair  mil  o 
Iuddewon  rhyddedig  wedi  cael  eu  halltudio  ar  unwaith  i  Sardinia.  Os 
cyfeiriad  sydd  yn  y  lle  uchod  at  Iuddewon  rhyddedig  a  breswylient 
Rhufain,  rhaid  mai  ar  ymweliad  â  Jei  usalem  yr  oedd  y  rhai  hyn  ar  yr 
adeg  dan  sylw.  Tybia  ereill.  niodd  bynag,  mai  Iuddewon  rhyddüdig  wedi 
dychwelyd  i  fyw  i  Jerusalem  a  olygir  yn  y  lle  uchod,  y  rhai,  yn  nghydag 
Iuddewon  o'r  lleoedd  ereill  a  enwir,  a  feddent  synagog  neillduul  cyd- 
rhyngddynt.  » 

Y  Stoiciaid.  — Sylfaenydd  y  sect  hon  oedd  Zeno,  brodor  o  Citium, 
Cyprus,  yr  hwn  a  flodeuodd  tua  thri  chan'  mlynedd  cyn  Crist.  Pan  tua 
deg  ar  hugain  oed,  aeth  Zeno  i  Athen,  lle  yr  ymroddodd  i  fyfyrio  athron- 
iaeth.  Wedi  myfyrio  am  ugain  mlynedd,  agorodd  ysgol  mewn  rhyw 
gyntedd  fporch)  lle  yr  arferasai  y  beirdd  ag  ymgynnull  yn  flaenorol.  Y 
gair  Groeg  am  borth  neu  gyntedd  yw  stoa,  am  hyny  gelwid  dysgyblion 
Zeno  hoi  Stoikoi=G~WYR  y  Porth,  neu  y  Stoiciaîd.  Dysgai  y  Stoiciaid  y 
dylai  dyn  fawrygu  rhinwedd  er  ei  mwyn  ei  hun,  a  darostwng  ei  nwydau  o 
dan  lywodraeth  ei  reswm,  a  dyfod  yn  annibynol  ar  fTyimonellau  arferol 
gofid  a  llawenydd,  ac  nad  ydyw  i  ofìdio  yn  ngwyneb  ti  allodau,  na  llawen- 
ychu  mewn  llwyddiant  a  chysur.  Yr  oedd  tuedd  y  gyfundrefn  hon  i 
wneyd  ei  phroífeswyr  yn  rhagrithwyr,  gan  nas  gallent  fod  mor  annibynol 
ar  yr  hyn  sydd  yn  dylanwadu  ar  ddyn  ag  y  mynent  i  ereill  gredu ;  nid 
oedd  gallu  ynddi  i  droi  y  galon  at  Siinteiddrwydd  :  ac  mor  bell  ag  y 
dylanwadai  ar  ddynion,  yr  oedd  yn  tueddu  i  sychu  ymaith  bob  cyd- 
ymdeimlad  o'r  byd,  a  gwneyd  dynion  yn  fath  o  ddelwau  symmudol 
difywyd.  Yr  oeddynt  yn  credu  mewn  tynged,  ac  folly  }*n  gwadu  Rhag- 
luniaeth  Duw,  a  chyfrifoldeb  dyn.  Nid  rhyfedd  i'r  blaid  hon  wawdio 
Paul  a'i  genadwri.    (Act.  xvii.  18.) 

Yr  Epicureaid.  —  Ganwyd  Epicurus,  sylfaenydd  y  seet  hon,  yn 
Samos,  ynys  yn  y  Môr  iEgeaidd,  cyn  Crist,  342.  Yn  306  oyn  Crist  ym- 
sefydlodd  yn  Athen.  Swm  a  sylwedd  ei  gyfundi-efn  oedd  maì  dedwyddwch 
yw  y  daioni  mwyaf.  Y  dedwyddwch  a  gymmeradwyai  efe  ydoedd  tawel- 
wch  meddwl fel  canlyniad  meithriniad  rhinwedd.    Yr  oedd  ei  gyfundrefn 


322 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ef  ei  hun  yn  llawer  purach  na'r  lion  a  ddysgai  ei  ganlynwyr  mewn 
adegau  diweddarach.  Gan  nad  oedd  gallu  yn  cydfyned  â'i  gyfundrefn  i 
adferu  natur  dyn,  nid  oedd  ei  hegwyddorion  amgen  na  llythyren  farw.  Y 
dedwyddwch  a  geisiai  ei  ganlynwyr  ar  ol  ei  oes  ef ,  oedd  boddhad  y  nwydau 
anifeilaidd.  Ystyrient  nad  oedd  y  duwiau  yn  talu  sylw  i  amgylchiadau 
dynion,  ac  nad  oes  íthagluniaeth  yn  goruwchlywodraethu  dyn,  na  barn  o'i 
flaen.  Nid  oedd  llawer  o  lwydd  i'w  ddysgwyl  ar  yr  efengyl  yn  mhlith  y 
trythyllwyr  aníîyddol  hyn.  Nid  y w  Luc  yn  cofnodi  hanes  dychweliad  neb 
o'r  Epicureaid  a'r  Stoiciaid.    (Act.  xvii.  18,  32.) 

Y  Gnosticiaid.— Nid  ydym  yn  cyfarfod  â'r  enw  yma  yn  y  Testament 
Newydd  ;  y  mae  er  hyny  gyfeiriadau  mynych  a  diamheuol  at  yr  heretic- 
iaid  a  elwir  mewn  hanesiaeth  eglwysig  y  Gnosticiaid.  Ystyr  y  gair  yw  y 
Rhai  Gwybodus,  am  y  proffesent  eu  bod  yn  ddoethach  nag  ereill,  ac  wedi 
cyrhaedd  gwybodaeth  ag  oedd  i'w  dyrchafu  i  ddedwyddwch  pur.  Deillia'r 
gair  o'r  ferf  Roegaidd  ywdûaiíw — ginôskô=gwybod  ;  o  hwn  cawn  yr  enwau 
gyìsòls—gwybodaeth,  a  gnôstês=dyn  yn  gwybod  yn  dda  (Act.  xxvi.  3) ; 
a'r  ansoddair  gnôstikos=gwybodus  ;  hoi  gnôstikoi=y  rhai  gwybodus,  y 
rhai  a  honent  eu  bod  yn  ddoethach  nag  ereill,  y  Gnosticiaid.  Cyfeirir  at 
yr  ymffrost  hwn  o'u  heiddo  yn  Col.  ii.  8.    1  Tira.  vi.  20. 

Mae  yn  anhawdd  gwybod  yn  sicr  pa  fodd  i  gyfrif  am  olygiadau  y 
Gnosticiaid,  a  pha  bryd  y  dechreuasant.  Fe  fernir  fod  eu  golygiadau  i'w 
priodoli  i  dair  ffynnonell,  sef  i  olygiadau  Plato  a'r  athronwyr  Groegaidd,  y 
Cabbaliaid  *  Iuddewig,  a  Christionogaeth,  a'u  bod  yn  dechreu  ymddangos 

0  dan  un  ffurf  neu'r  llall  cyn  genedigaeth  Crist,  ac  mai  Simon  Magus 

*  Deillia  y  gair  Cabbala  (nbnp)  o'r  ferf  Hebraeg  cdbal  (^Sp),  yr  hon  yn  y 
Piel  a  olyga  derbyn,  derbyn  addysg  er  mwyn  cydffurfio  â  hi  (Diar  xix.  20):  ac 
mewn  hanesiaeth  Iuddewig  ddiweddar  a  olyga  derbyn  trwy  draddodiad.  Golyga 
y  gair  Cabbala  yn  gyffredin  y  crynhodeb  o  dr^ddodiodau  a  dderbyniai  yr  Iudd- 
ewon  yn  nghylch  dehongliadau  cyfriniol  a  dirgelaidd  o  bethau  Duw,  a  dychym- 
mygion  athronyddol  yn  nghylch  y  Bôd  o  Dduw  a  gwrthddrychau  ereill,  y  rhai, 
meddent  hwy,  a  drosglwyddwyd  i  lawr  o'r  oesau  boreuaf.  Honai  yr  Iuddewon 
fod  Duw  wedi  dysgu  gwahanol  bethau  i  Adda,  Abraham,  a  Moses,  y  rhai  a  dros- 
glwyddwyd  o  un  oes  i'r  llall,  trwy  draddodiadau  anysgrifenedig,  hyd  nes  y  darfu 

1  Ezra  eu  dwyn  i  ffurf  ysgrifenedig.  Er  nad  oes  sail  i  gredu  y  f ath  beth  am  Ezra, 
a  bod  sail  i  gredu  mai  Rabbi  Jehuda,  tua'r  flwyddyn  A.D.  220,  ar  ol  deugain 
mlynedd  o  lafur  yn  eu  casglu,  a  gyhoeddodd  y  traddodiadau  gyntaf  mewn  Uyfr, 
eto  mae'n  amlwg  fod  traddodiadau  lawer  yn  mhlith  yr  Iuddewon  ugeiniau  o 
flynyddau  cyn  geni  Crist ;  ymddengys  hefyd  eu  bod  yn  cynnwys  llawer  o  syniadau 
wedi  eu  cael  mewn  rhan  oddiwrth  y  Caldeaid  yn  ystod  caethiwed  Babilon  ac  ar  ol 
hyny,  ac  mewn  rhan  oddiwrth  y  Groegiaid  trwy  gyssylltiad  yr  Iuddewon  â  hwynt 
yn  ysgolion  athronyddol  Alexandria. 

Mae  y  llythyrenau  Hebraeg  yn  golygu  rhif  neillduol ;  os  dygwydda  geiriau 
mewn  gwahanol  leoedd  a'u  llythyrenau  wedi  eu  rhifo  i  fyny  yn  gwneyd  yr  un 
cyfanrif ,  dysgai  y  Cabbaliaid  y  gellid  cymmeryd  y  naill  am  y  llall ;  a  thrwy  ffyrdd 
ereill  cyffelyb,  dirdynent  yr  Ysgrythyrau  i  olygu  unrhyw  beth  a  ewyl'ysient,  ac  i 
ddysgu  pethau  hollol  groes  i'w  meddwl  priodol,  gan  eu  u  gwyrdroi  i'w  dinystr  eu 
hunain  :  "  gwel  Eadie's  Ecclesiastical  Cyclopcedia,  "  Cabbala  ;  "  Jennings's  Jeioish 
Antiquities,  p.  277  ;  a  Burton's  Bampton  Lectures,  Note  14. 


2"  BEIBL  A  I  DDEIIONGLIAD. 


323 


oedd  yr  arch  hcretic  a'u  dygodd  i  gyhoeddusrwydd  neiìlduol,  ac  a 
barodd  y  fath  lwydd  a  gwasgariad  iddynt  yn  yr  oes  apostolaidd,  a'r  obs 
•ganlynol. 

Egwyddor  sylfaenol  cyfundrefn  y  Gnosticiaid  oedd  fod  defnydd  (matter) 
yn  hanfodol  ddrwg ;  ac  amcan  y  gyfundrefn  oedd  puro  dynion  oddiwrth  halog- 
rwydd  defnydd,  a'u  dŷrchafu  i  raddfa  uwch  o  fodolaeth,  yr  hon  a  berthyn 
yn  unig  i'r  rhai  perffaith  mewn  gwybodaeth.  Gan  fod  defnydd  yn  han- 
fodol  ddrwg,  nis  gallai  Duw  (meddent  hwy),  fod  yn  Greawdwr  iddo,  ac 
felly  mai  nid  yr  un  bôd  oedd  Creawdwr  y  byd  a'r  gwir  Dduw,  a  Thad 
Crist;  ac  mai  y  bôd  yma,  yr  hwn  a  greodd  y  byd  oedd  Duw  yr  luddewon, 
ac  Awdwr  yr  hen  oruchwyliaeth.  Yr  oedd  y  Duw  Goruchaf,  fcrwy  (;i 
weithrediadau  meddyliol,  yn  cynnyrchu  bodau  ereill  îs  nag  ef  ei  hun,  y 
rhai  a  elwid  JEons=oesau,  oddiwrth  gyfnodau  eu  bodolaeth  eyn  dechreu 
amser.  Dau  o'r  iEoniaid  diweddaf  oedd  Crist  a'r  Ysbryd  Glân.  Gan  fod 
defnydd  yn  hanfodol  ddrwg,  dywedai  y  Gnosticiaid  na  ddarfu  i  Grist  ym- 
gnawdoli  yn  wirioneddol,  ond  mewn  ymddangosiad  yn  unig  ;  neu  os  oedd 
y  fath  ddyn  a  elwid  Iesu  yn  bodoli,  na  ddisgynodd  Crist  amo  hyd  ei 
fedydd  ;  ac  na  ddyoddefodd  mewn  gwirionedd  ei  hun,  neu  fod  Crist  wed 
gadael  y  dyn  Iesu  pan  oedd  ar  y  groes,  neu  mai  Simon  o  Cyrene  a  groes- 
hoeliwyd  yn  lle  y  Gwaredwr.  Parai  y  golygiad  yma  ar  ddefnydd  iddynt 
hefyd  o  anghenrheidrwydd  wadu  adgyfodiad  Crist,  ac  adgyfodiad  y  meirw 
yn  gyíîredinol ;  a  chan  mai  y  corph,  yn  ol  eu  tyb  hwy,  ydyw  eisteddle 
llygredd  a  drygioni  mewn  dyn,  barnent  mai  y  ffordd  i  buro  dyn  ydoedd 
trwy  wasgu  ar  y  corph  a'i  gadw  i  lawr;  tra  y  dysgai  ereill  ei  fod  yn 
hollol  gyfreithlon  i  feithrin  y  nwydau  a'r  chwantau,  gan  nas  gallai 
chwantau  y  cnawd  effeithio  dim  ar  yr  ysbryd.  Gwnaeth  eu  golygiad  am 
Dduw  yr  Iuddewon  a  Phen  yr  hen  oruchwyliaeth  iddynt  wadu  Dwyfoldeb 
Ysgrythyrau  yr  Hen  Destament.  Dysgent  fod  daemoniaid  Plato  ac 
angyliony  Beibl  yr  un  bodau,  a  phriodolent  greadigaeth  y  byd  i  angylion 
drwg,  y  rhai  wrth  wneuthur  hyny  a  weithredent  yn  groes  i  ewyllya  y 
Goruchaf.  Dysgai  y  Cabbaliaid  Iuddewig  fod  deg  math  o  urddau  a 
angylion,  y  rhai  (ebe  Tertullian,  a  Chlement  o  Alexandria),  a  addolai  y 
Gnosticiaid.  Dyna  sylwedd  eu  daliadau.  Gwahaniaethent  ychyrdig  ar 
ryw  bwyntiau  oddiwrth  eu  gilydd;  ond  gellir  ystyried  y  pethau  uchod,  ar 
y  cyfan,  fel  pwyntiau  ar  ba  rai  yr  oedd  cydgordiad  lled  gytfredinol  yn  eu 
plith. 

Yn  awr,  edrychwn  fel  y  mae  amryw  ranau  o'r  Testament  Newydd  wedi 
eu  bwriadu  i  wrthweithio  gwenwyn  y  gyfuudrefn  hon,  a  throi  yn  ol  ei 
chyfeiliornadau.  Yr  pedd,  fel  y  gwelir,  yn  myned  o  dan  sylfaen  athraw- 
iaethau  hanfodol  yr  efengyl. 

(1,)  Gwirioneddolrwydd  ymgnawdoliad  Crist. 

Fel  y  sylwyd,  gwadai  yr  holl  Gnosticiaid  fod  Duw  wedi  ymddanîos  yn 
y  cnawd.  Dywed  Ignatius  (yr  hwn  fu  farw  A.D.  116),  yn  ei  Epistol  at 
Eglwys  Smyrna,  fel  y  canlyn  gyda  golwg  ar  yr  heresi  hon  :—  M  Oblegyd  oa 
mewn  ymddangosiad  yn  unig  y  gwnaed  y  pethau  hyn  gan  ein  Harglwydd, 
nid  wyf  finau  ond  carcharor  niewn  ymddangosiad  yn  unig.     Pa  leshad  i 


321 


Y  BEIBL  A'l  PDEHONGLIAD. 


mi,  os  bydd  i  ddyn  fy  nghanmol  i,  tra  yn  cablu  fy  Arglwydd,  heb  gyd- 
nabod  fod  ganddo  gorph  gwirioneddol  ?  "  Yn  ngwyneb  yr  heresi  hon,  y 
mae  grym  ac  ystyr  neillduol  yn  yr  adnodau  canlynol :  — 

"  A'r  Gair  a  wnaetbpwyd  yn  gnawd,  ac  a  drigodd  yn  ein  plith  ni  (ac  ni 
a  welsom  ei  ogoniant  ef,  gogoniant  megys  yr  Uniganedig  oddiwrth  y  Tad), 
yn  llawn  gras  a  gwirionedd."    (loan  i.  14.) 

"  "Wedi  hyny  y  dywedodd  efe  wrth  Thomas,  Moes  yma  dy  fys,  a  gwel  fy 
nwyl  i  w ;  ac  estyn  dy  law,  a  dod  yn  fy  ystlys :  ac  na  fydd  annghredadyn, 
ond  credadyn.  A  Thomas  a  atebodd  ac  a  ddywedodd  wrtho,  Fy  Arglwydd, 
a'm  Duw."    (Ioan  xx.  27,  28.) 

"  Yr  hyn  oedd  o'r  dechreuad,  yr  hyn  a  glywsom,  yr  hyn  a  welsom  â'n 
llygaid,  yr  hyn  a  edrychasom  arno,  ac  a  deimlodd  ein  dwylaw  am  Air  y 
bywyd;  (canys  y  bywyd  a  eglurhawyd,  ac  ni  a  welsorn,  ac  ydym  yn 
tystiolaethu,  ac  yn  mynegi  i  chwi  y  bywyd  tragywyddol,  yr  hwn  oedd 
gyda'r  Tad,  ac  a  eglurhawyd  i  ni)."    (1  Ioan  i.  1,  2.) 

"  Anwylyd  na  chredwch  bob  ysbryd,  eithr  profwch  yr  ysbrydion  ai  o 
Dduw  y  maent :  oblegyd  y  mae  gau  brophwydi  lawer  wedi  myned  allan  i'r 
byd.  Wrth  hyn  adnabyddwch  Ysbryd  Duw :  Pob  ysbryd  a'r  sydd  yn 
cyffesu  ddyfod  Iesu  Grist  yn  y  cnawd,  o  Dduw  y  mae.  A  phob  ysbryd  a'r 
iiid  yw  yn  cyífesu  ddyfod  Iesu  Giist  yn  y  cnawd,  nid  yw  o  Dduw  :  eithr 
hwn  y w  ysbryd  annghrist,  yr  hwn  a  glywsoch  ei  fod  yn  dyfod,  a'r  awrbon 
y  m  le  efe  yn  y  byd  eisioes."    (1  Ioan  iv.  1—3.) 

"  Oblegyd  y  mae  twyllwyr  lawer  wedi  dyfod  i  m^wn  i'r  byd,  y  rhai  nid 
ydynt  yn  cyffesu  ddyfod  Iesu  Grist  yn  y  cnawd.  Hwn  yw  y  twyllwr  a'r 
annghrist."    (2  Ioan  7.) 

(2,)  Gwirìoneddolrwydd  dyoddefiadau  Crist, 

Dywed  Ignatius  ar  hyn  hefyd  fel  y  canlyn:— "Fe  ddaeth  efe  yn  wir- 
ioneddol  o  linach  Dafydd ;  fe'i  ganwyd  ef  yn  wirioneddol  o  forwyn;  fe'i 
hoeliwyd  ef  yn  wirioneddol  ar  y  groes  yn  y  cnawd  drosom  ni,  yn  amser 
Pontius  Pilat  a  Herod  y  Tetrarch,— oblegyd  efe  a  ddyoddefodd  yrholl 
bethau  hyn,  fel  y  byddem  gadwedig ;  ac  fe  ddyoddefodd  mewn  gwirionedd, 
ac  fe  adgyfododd  ei  hun  mewn  gwirionedd ;  nid  fel  y  dywed  rhai  annghred- 
inwyr  mai  mewn  ymddangosiad  y  dyoddef odd,  am  mai  (Cristionogion)  mewn 
ymddangosiad  ydynt  hwy  eu  hunain." 

Yn  gyffelyb  y  dywed  Irenseus  (yr  hwn  a  fu  farw  A.D.  202)  : — "  Gan 
fod  yr  Arglwydd  (eb  efe)  wedi  ein  prynu  ni  â'i  waed,  a  rhoddi  ei  fywyd 
dros  ein  bywydau  ni,  a'i  gnawd  ei  hun  dros  ein  cnawd  ni,  y  rnae  holl 
athtawiaethau  yr  hereticiaid  yn  cael  eu  dymchwelyd.  Oblegid  ynfyd 
ydynt  hwy,  y  rhai  a  ddywedant  mai  mewn  ymddangosiad  yn  unig  y 
dyoddefodd ;  canys  nid  mewn  ymddangosiad  y  cymmerodd  y  pethau  hyn 
le,  ond  mewn  gwirionedd." 

Cawn  gyfeiriad  at  y  cyfeiliornad  hwn,  mae'n  debyg,  yn  y  lleoedd 
canlynol :  — 

"  A  chwithau,  y  rbai  oeddych  ddyeithriaid,  a  gelynion  mewn  meddwl 
trwy  weithredoedd  drwg,  yr  awrhon  hefyd  a  gymmododd  efe,  yn  nghorph 
ei  gnawd  ef  trwy  farwolaeth,"  &c.    (Col.  i.  21,  22.) 


Y  BEIBL  A'l  PDEIIONGLIAD.  325 

"  Eithr  bu  gau  brophwydi  hefyd  yn  mhlith  y  bobl,  megys  ag  y  byd  1 
gau  athrawon  yn  eich  plith  chwithau ;  y  rhai  yn  ddirgel  a  ddygant  i 
mewn  heresiau  dinystriol,  a  chan  wadu  yr  Arglwydd  yr  hwn  a'u 
prynodd  hwynt,  ydynt  yn  tynu  arnynt  eu  huuain  ddinystr  buan." 
(2  Pedr  ii.  1.) 

u  Dyma  yr  hwn  a  ddaeth  trwy  ddwfr  a  gwaed,  Sff  Iesu  Grist ;  nid  trwy 
ddwfr  yn  unig,  ond  trwy  ddwfr  a  gwaed.  A'r  Ysbryd  yw  yr  hwn  6)  dd  yn 
tystiolaethu,  oblegyd  yr  Ysbryd  sydd  wirionedd."    (1  Ioan  v.  0.) 

(3,)  Gwirioneddolrwydd  adgyfodiad  Crist  a?r  adgyfodiad  cyffrcdbiol. 

Ceisient  esbonio  atbrawiaeth  yr  adgyfodiad  ymaith,  gan  haeru  mai  iaith 
fíugyrol  ydyw,  fel  yr  awgrymir  yn  y  lleoedd  canlynol :  — 

"  Cofia  gyfodi  Iesu  Grist  o  hâd  Dafydd,  o  feirw,  yn  ol  fy  efen^yl  i.  Y 
rhai  o  ran  y  gwirionedd  a  gyfeiliornasant,  gan  ddywedyd  ddarfod  yr 
adgyfodiad  eisioes ;  ac  y  maent  yn  dadyrnchwelyd  fîydd  rhai."  (2  Tim. 
ii.  8,  18.) 

"  Ac  os  pregethir  Crist,  ei  gyfodi  ef  o  feirw  ;  pa  fodd  y  dywed  rhai  yn 
eich  plith  chwi,  nad  oes  adgyfodiad  y  meirw  ?  "    (1  Cor.  xv.  12.) 

(4,)  Addoliad  angylion. 

Dywedwyd  eisioes  fod  y  Gnosticiaid  yn  rhoddi  addoliad  i  angylion*, 
cyfeirir  at  hyn  yn  Col.  ii.  18:—"  Na  thwylled  neb  chwi  am  eich  gwobr, 
wrth  ei  ewyllys,  mewn  gostyngeiddrwydd,  ac  addoliad  angylion,  gan 
ruthro  i  bethau  nis  gwelodd,  wedi  ymchwyddo  yn  ofer  gan  ei  feddwl 
cnawdol  ei  hun." 

(5,)  Unoliaeth  Person  Crist,  a'i  berthynas  a'r  Tad. 

Ceisiai  y  Gnosticiaid  wahaniaethu  rhwng  Iesu  a  Christ,  fel  pe  buasent 
ddau  berson,  weithiau  mewn  undeb  â'u  gilydd,  ac  weithiau  ar  wahan  ; 
gwadent  ei  Dduwdod  priodol,  a  gwadent  safle  Duw  fel  Creawdwr  a 
Lly wydd  y  bydoedd ;  mae'n  ymddangos  fod  cyfeiriad  at  y  syniadau  hyn 
yn  y  lleoedd  canlynol : — 

"  Pwy  y w  y  celwyddog,  ond  yr  hwn  sydd  yn  gwadu  nad  Iesu  yw  y 
Crist?  Efe  yw  yr  annghrist,  yr  hwn  sydd  yn  gwadu  y  Tad  a'r  Mab." 
(1  Ioan  ii.  22.) 

"  Wrth  hyn  adnabyddwch  Ysbryd  Duw  :  Pob  ysbryd  a'r  sydd  yn 
cyffesu  ddyfod  lesu  Grist  yn  y  cnawd,  o  Dduw  y  mae."    (1  Ioan  iv.  2.) 

u  Pwy  bynag  a  gyífeso  fod  Iesu  Grist  yn  Fab  Duw,  y  mae  Duw  yn  aroa 
ynddo  ef,  ac  yntau  yn  Nuw."    (1  Ioan  iv.  15.) 

"  Pob  un  a'r  sydd  yn  credu  mai  Iesu  yw  y  Crist,  o  Dduw  y  ganed  ef  : 
a  phob  un  a'r  sydd  yn  caru  yr  hwn  a  geuedlodd,  ayôd  yn  caru  hefyd  yr 
hwn  a  genedlwyd  o  hono."    (1  Ioan  v.  1.) 


326 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


m  Pwy  yw  yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu  y  byd,  ond  yrhwn  sydd  yn  credu 
mai  Iesu  y  w  mab  Duw  ?  "    (1  Ioan  v.  5.) 

(6,)  Tsbrydoliaeth  yr  Hen  Destament. 

Awgrymwyd  yn  barod  fod  y  Gnosticiaid  yn  diystyru  Ysgrythyrau  yr 
Hen  Destament;  dichon  fod  Paul  a  Phedr  yn  golygu  gwrthweithio  eu 
syniadau  hwy,  yn  ogystal  a  dwyn  tystiolaeth  i  Ddwyfoldeb  yr  Hen  Desta- 
ment,  yn  yr  adnodau  canlynol : — 

"  Yr  holl  Ysgrythyr  sydd  wedi  ei  rhoddi  gan  ysbrydoliaeth  Duw,  ac 
sydd  f uddiol  i  athrawiaethu,  i  argyhoeddi,  i  geryddu,  i  hyfforddi  mewn 
cyfìawnder ;  fel  y  byddo  dyn  Duw  yn  berffaith,  wedi  ei  berffeithio  i  bob 
gweithred  dda."    (2  Tim.  iii.  16,  17.) 

"  Ac  y  mae  genym  air  sicrach  y  prophwydi ;  yr  hwn  da  y  gwnewch  fod 
yn  dal  arno,  megys  ar  ganwyll  yn  llewyrchu  mewn  lle  tywyll,  hyd  oni 
wawrio  y  dydd,  ac  oni  chodo  y  seren  ddydd  yn  eich  calonau  chwi :  gan 
wybod  hyn  yn  gyntaf,  nad  oes  un  brophwydoliaeth  o'r  Ysgrythyr  o 
ddeongliad  priod.  Canys  nid  trwy  ewyllys  dyn  y  daeth  gynt  brophwydol- 
iaeth;  eithr  dynion  santaidd  Duw  a  lefarasant  megys  y  cynbyrfwyd  hwy 
gan  yr  Ysbryd  Glân."    (2  Pedr  i.  19—21.) 

(7,)  Achau  anorphen. 

Yn  ol  cyfundrefn  y  Gnosticiaid,  yr  oedd  y  Goruchaf  yn  cynnyrchu 
bodau  ereill  fel  îs-dduwiau,  y  rhai  a  elwid  JEoniaid,  o  ba  rai  y  ddau 
ddiweddaf  oedd  Crist  a'r  Ysbryd  Glân ;  gelwid  y  cynnyrchiadau  hyn  yn 
ddeilliadau  (emanations)  o'r  Goruchaf,  a  thybir  gan  rai  beirniaid  fod 
Paul  yn  cyfeirio  atynt  yn  y  lleoedd  canlynol  pan  yn  defnyddio  y  gair 
achau  : — 

"  Ac  na  ddaliont  ar  chwedlau,  ac  achau  anorphen,  y  rhai  sydd  yn  peri 
cwestiynau  yn  hytrach  nag  adeiladaeth  dduwiol,  yr  hon  sydd  trwy  ffÿdd." 
(1  Tim.  i.  4.) 

"  Eithr  gochel  gwestiynau  ffol,  ac  achau,  a  chynnenau,  ac  ymrysonau 
yn  nghylch  y  ddeddf  :  canys  anfuddiol  ydynt  ac  ofer."    (Tit.  iii.  9.) 

Dywed  Dr.  Burton  nad  ydyw  yn  debygol  mai  at  achau  Iuddewig  y 
cyfeiiir,  gan  na  fuasai  i'r  rhai  hyny  achosi  llawer  o  gyffro  yn  mhlith 
credinwyr  Ephesus,  yn  mhlith  pa  rai  yr  oedd  Timotheus  (1  Tim.  i.  3),  na 
gwneuthur  llawer  o  niwaid  iddynt ;  nad  oedd  yr  achau  Iuddewig  ychwaith 
uwchlaw  eu  dirnadaeth  fel  yr  oedd  yr  achau  hyn  (1  Tim.  i.  7) ;  a'i  fod  yn 
auiheus  hefyd  a  fuasai  Paul  yn  dynodi  gwybodaeth  gywir  am  achyddiaeth 
Iuddewig  yn  gwestiynau  ffol9  gan  mai  ar  y  rhai  hyn  y  gorphwysai  achydd- 
iaeth  Crist.  (Act.  xiii.  23.  2  Tim.  ii.  8.)  Ond  (fel  y  sylwa  Ellicott)  gan 
fod  yr  heresiau  a'r  cyfeiliornadau  a  wrthwynebir  yn  Epistolau  Paul  at 
Timotheus  a  Titus,  yn  ymddangos  yn  dra  thebyg  i'w  gilydd,  a  bod  y 
"chwedlau"  (L  Tim.  i.  4)  yn  un  yn  cael  eu  neillduoli  fel  rhai  "  Iuddew- 
aidd"  yn  y  Uall  (Tit.  i.  14)  a  bod  yr  "achau"  yn  cael  eu  cyssylltu  âg 


Y  BEIBL  A  I  DDEIIONGLIAD. 


327 


"  ymrysonau  yn  nghylch  y  ddeddf  "  (Tit.  iiî.  9),  mao  yn  ymddangos  fod  yn 
rhaid  i  ni  ddeall  y  cyferiad  at  ddysgawdwyr  luddewig  ;*  ond  o'r  ochr  arall, 
ymddengys  fod  y  dysgawdwyr  hyn  eu  hunain  wedi  cael  eu  gwenwyno  â'r 
heresi  Gnosticaidd,  ac  yn  dysgu  rhyw  gymmysgedd  o  chwedlau  Iuddewig, 
dychymmygion  gwylltion  y  Gnosticiaid,  ac  athrawiaethau  yr  efengyl.  Dysg- 
ent  barhad  diddiwedd  deddf  Moses,  heb  ddeall  ei  bod  wedi  ei  diddymu  yn 
Nghrist  (1  Tim.  i.  7)  ;  yr  anghenrheidrwydd  i  ymattal  oddiwrth  fwydydd, 
a  pheidio  priodi,  a  meudwyaeth  (1  Tim.  iv.  1— 3),  yn  unol  âg  egwyddor 
sylfaenol  Gnosticiaeth  yn  nghylch  drygedd  hanfodol  defnydd,  a  natur  sant- 
eiddrwydd;  ac  fel  hyn  ymífrostient  eu  bod  hwy  yn  feddiannol  ar  philosophi 
a  gwybodaeth  fgnôsisj  yr  hon  oedd  yn  gallu  treiddio  trwy  ddirgelion  (Col. 
ii.  8.  1  Tim.  vi.  20),  a  diystyrent  ffydd  fpistis)  ddiysgog  gwir  blant  Duw 
yn  ngwirioneddau  dadguddiedig  y  Beibl,  ful  ynfydrwydd  plentynaidd. 

(8,)  Dylanwad  Moesol  Gnosticiaeth. 

Sylwyd  fod  y  gyfundrefn  yn  arwain  rhai  o'i  chofleidwyr  i  boenydio  a 
chosbi  eu  cyrph,  ac  ymattal  oddiwrth  bethau  cyfreithlon,  er  rnwyn 
cyrhaedd  períf eithrwydd  trwy  hyny ;  gwneir  cyfeiriad  aml  wg  at  hyn  yn 
y  lleoedd  canlynol : — 

"  Yr  hyn  bethau  sydd  ganddynt  rith  doethineb  mewnewyllys-grefydd,  a 
gostyngeiddrwydd,  a  bod  heb  arbed  y  corph,  nid  mewn  bri  ì  ddigoni  y 
cnawd."    (Col.  ii.  23.) 

"  Ac  y  mae  yr  Ysbryd  yn  eglur  yn  dywedyd  yr  ymedyrhai  yn  yr  amser- 
oedd  diweddaf  oddiwrth  y  ffydd,  gan  roddi  coel  i  ysbrydion  cyfeiliornus,  ac 

1  athrawiaeth.au  cythreuliaid ;  yn  dywedyd  celwydd  mewn  rhagrith,  a'u 
cydwybod  eu  hunain  wedi  ei  serio  â  haiarn  poeth  ;  yn  gwahardd  priodi, 
ac  yn  erchi  ymattal  oddiwrth  fwydydd,  y  rhai  a  greodd  Duw  i'w  derbyn, 
trwy  roddi  diolch,  gan  y  ffyddloniaid  a'r  rhai  a  adwaenant  y  gwirionedd. 
Oblegyd  y  mae  pob  peth  a  greodd  Duw  yn  dda,  ac  nid  oes  dim  i'w  wrthod, 
os  cymmerir  trwy  dalu  diolch.  Canys  y  mae  wedi  ei  santeiddio  gan  air 
Duw  a  gweddi."    (1  Tim.  iv.  1—5.) 

Hyn  oedd  dechreuad  monachaeth,  ag  sydd  hyd  heddyw  yn  cael  y  fath 
fri  mewn  cyf undebau  crefyddol  dirywiedig ;  proffesa  geisio  santeiddio 
natur  dyn  trwy  gosbi  y  corph  yn  hytrach  na  thrwy  ddylanwad  gair  y 
gwirionedd  ac  Ysbryd  Duw  ar  y  galon,  yn  ol  yr  efengyl. 

Yr  oedd  ereill  o'r  Gnosticiaid  yn  myned  i'r  eithafoedd  gwrthgyferbyniol, 
ac  yn  ymwerthu  bechod  oddiar  egwyddor  ac  yn  fwriadol.  Ni  allai 
chwantau  y  cnawd  effeithio  dim  ar  yr  enaid,  meddent  hwy.  Gwawdient  y 
ddeddf  foesol,  gan  haeru  mai  un  o'r  ìs-dduwiau  a'i  rhoddasai.  Bernir  fod 
cyfeiriad  neillduol  at  eu  bywyd  annuwiol  ac  aflan  yn  y  lleoedd  canlynol : — 

2  Tim.  iii.  1— 7.  lloanii.4.  Tit  i.  10-16.  lPedrü.  16.  2  Pedr  xviii. 
19.    Judas  4. 

*  Gellid  galw  yr  "achau"  Iuddewig  yn  rhai  "anorphen,"  mewn  gorniodiaith 
gyffredin  am  feithder  poenus  y  cyfryw,  fel  y  sylwa  Alford  ;  neu  gall  y  gair  a 
gyfieithir  **  anorphen  "  olygu  difudd,  diles,  fel  y  sylwa  Rose,  golygydd  Geiriadur 
Groeg  Parkhurst. 


328 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Yinddengys  mai  math  o  Gncsticiaid  oedd  y  Nicolaiaid  y  cyfeirir  atynt  yn 
Dad.  ii.  6,  15.  Dysgent  nad  oedd  niwaid  yn  y  byd  i  fwyta  o  btthau  wedi 
eu  haberthu  i  eilunod,  ac  felly  ymddangos  i  ereill  fel  eilunaddoìwyr,  a 
thrwy  hyny  ochelyd  erlidigaeth,  a  phorthi  eu  llygredd  trwy  buteinio  a 
godinebu ;  dysgent  y  pethau  hyn  er  ennill  proselytiaid,  a  gochelyd 
cynddaredd  gelynion  achos  Crist.  Yn  ol  eu  barn  hwy  nid  oedd  Duw  yn 
cashau  rhagrith  a  phechod,  ac  yn  caru  santeiddrwydd  a  rhinwedd,  ac  yn 
galw  ar  ei  ganlynwyr  i'w  arddel  ef  trwy  bob  tywydd,  a  chadw  eu  gwisg- 
oedd  yn  lân  rhag  pob  halogrwydd  hyd  angeu  ;  ond  codent  y  llif-ddorau  i 
ffrydiau  llygredigaeth  a  chnawdolrwydd  i  orlifo  y  byd  ag  aflendid,  euog- 
rwydd,  a  gwae ! 

Gwel  ar  y  Sectau  a  Rynafiaethau  luddewig, — Josephus  ;  Jennings's 
Jewish  Antiguities  ;  Jahrìs  Bibl.  Antiguities;  Rornës  Introd.  vol.  iii ; 
Bobinsorìs  Greek  Lexicon ;  Bible  Hand-Booh ;  a'r  gwahanol  Eiriaduron 
Duwinyddol. — Ar  yr  Epicureaid  rìr  Stoiciaid,—Dr.  W.  Smittis  Classical 
Dictionary. — Ar  y  Gnosticiaid^Kurtz  a  Neander 's  Church  Riston'es ;  a 
Dr.  Burtorìs  Bampton  Lectures  on  the  Reresies  ofthe  Apostolic  Age. 


PENÎIOD  IV. 


IEITHWEDD,  FFUGYEAU  YMADRODD,  A  BAEDDONIAETII 
Y  BEIBL. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Ieithwedcl  Hebrcig — Ffugyrau  Ymadrodd,  Cymhariaethau,  a  Dammeg. 
iou—Barddoniaeth  y  Beibl—Y  Salmau—Dosraniadau  o  Farddoniaeth 
y  Beibl — Amrywiol  fathau  o  Gyfochraeth — Manylion  ereill  pcrthynol 
i  Farddoniaeth  y  Beibl. 

Mae  adnabyddiaeth  o  deithi  meddyliol  Dwyreinwyr  yn  dra 
anghenrheidiol  er  deall  y  Beibl,  gan  eu  bod  yn  gosod  eu 
meddyliau  allan  mewn  modd  tra  gwahanol,  ar  amryw  ystyr- 
iaethau,  i'r  fíbrdd  a  fabwysiadwn  ni.  Ni  chawn  yma  ond 
cyfeirio  at  ychydig  o  engreifftiau  er  egluro  hyn. 

I.  FeoRDD  NEILLDUOL  YR  ÌUDDEWON  I  OSOD  EU  MEDDYL- 
IAU  ALLAN. 

(1.)  Nodiueddau  Gwrthddrychau. 

Nid  oeddynt  yn  gwneyd  defnydd  mor  helaeth  o  ansoddeiriau 
a  chenedloedd  ereill,  ond  yn  gyffredin  defnyddient  ddau  enw, 
yn  lle  enw  ac  ansoddair ;  a  defnyddient  hefyd  y  gair  "  mab  "  i 
osod  allan  nodwedd.    Er  engraifft : — 

Cawn  4<  air  ei  nerth"  am  ei  aìr  nerthol.    (Heb.  i.  3.) 

,,     "  mynydd  dy  santeiddrwydd  "  am  dy  fynydd  santaidd, 
(Salm  xv.  1.) 

"  gwisgoedd  dy  ogoniant  "  am  dy  tuisgoedd  yogoneddus. 
(Esai.  lii.  1.) 

Felly  hefyd  gyda'r  gair  %t  mab  :" — 

Cawn  "  meibion  anghall"  am  ddynion  fỳ\>l.    (Jer.  iv.  22.) 


330 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Cawn  (yn  Hebraeg)  "mewn  bryn  mab  yr  olew"  am  mewn 
bryn  tra  ffrwythlawn.    (Esai.  v.  1.) 
"  meibion  y  daran"  am  ddynion  tarauîlyd.  (Marc 
iii.  17.) 

,,     "  meibion  yr  Ethiopiaid  "  am  yr  Ethiopiaid  eu  hunain. 
(Amos  ix.  7.) 

"  mab  pum'  can'  mlwydd"  am  ddyn  pum?  cant  oed. 
(Gen.  v.  32.) 

,,     "  plant  y  goleuni"   am  ddynion  goleuedig.  (Ioan 
xii.  36.) 

,,     "  plant  y  byd  hwn"  am  ddynion  hydol-frydig.  (Luc 
xvi.  8.) 

Bryd  arall  defnyddir  y  gair  "mab"  i  osod  allan  gyssylltiad  o 
fath  arall : — 

Cawn  "  mab  uffern"  am  un  yn  haeddu  uffern,  un  yn  perthyn 

i  uffern,  un  o  dan  ddylanwad  uffern,  ac  i  gael  ei 

gosbi  yn  uffern.    (Mat.  xxiii.  15.) 
,,     (yn  Hebraeg)  "  mab  angeu  "  am  un  euog  o  farwolaeth. 

(2  Sam.  xii.  15.) 
,,     "  mab  y  golledigaeth "  am  un  wedi  ei  gondemnio  i 

ddinystr.    (2  Thes.  ii.  3.) 
,,     "  plant  digofaint"  am  rai  wedi  eu  dedfrydu  i  oddef 

digofaint  o  herwydd  eu  pechodau.    (Eph,  ii.  3.) 

Defnyddiai  yr  Iuddewon  y  geiriau  "  tad  "  a  "  brawd  "  mewn 
modd  ëang  ac  anmhennodol  yn  fynych. 

Dywedir  yn  Exod.  ii.  18,  19,  fod  Eeuel  yn  dad  i  wraig 
Moses,  tra  y  dengys  Num.  x.  29,  mai  ei  thaid  ydoedd.  Yn 
Gen.  xiv.  16,  gelwir  Lot  yn  frawd  i  Abraham,  ond  yn  Gen.  xi. 
31,  dywedìr  mai  nai  i  Abraham  ydoedd.  Yn  Gen.  xxix.  12, 
cawn  Jacob  yn  mynegi  i  Eahel  "  mai  brawd  ei  thad  oedd  efe ;  " 
ond  yn  Gen.  xxviii.  5,  dywedir  fod  Laban  yn  ewythr  iddo, 
"  brawd  Eebeccah,  mam  Jacob  ac  Esau."  Weithiau  golyga 
"  brawd"  un  o'r  un  llwyth  (2  Sam.  xix.  12),  bryd  arall  un  o'r 
un  wlad  (Bárn.  xiv.  3),  ac  weithiau  cyfaill  (Job  vi.  15).  Gwna 
cofìo  hyn  gyssoni  amryw  adnodau  â'u  gilydd,  megys  y  rhai 
uchod,  2  Bren.  viii.  26  â'r  18  adnod  o'r  un  bennod,  yn  nghydag 
engreifftiau  ereill  cyffelyb. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


331 


Dywed  teithwyr  fod  preswylwyr  Palestina  a  Syria  yn  defn- 
yddio  y  geiriau  hyn  yr  un  mor  aninhennodol  yn  awr  ag  yn  y 
cyfnodau  y  cyfeiria  y  Beibl  atynt.  (Dr.  Hachetfs  Illustrations 
of  Scripture,  pp.  118,  119.) 

(2,)  Arddull  orlaiun  a  diffygioL 

Weithiau  y  mae  arddull  y  Beibl  yn  orlawn : — 

"  Efe  a  agorodd  ei  enau,  ac  a'u  dysgodd  hwynt."  (Mat.  v.  1.) 

"  Efe  a  gododd,  ac  a  aeth  at  ei  dad."    (Luc  xv.  20.) 

"  Efe  a  gyfododd,  ac  a  fedyddiwyd."    (Act.  ix.  18.) 

Ystyria  Grrammadegwyr  y  geiriau  "agorodd"  a  "  chyfod- 
odd  "  yn  yr  adnodau  uchod  yn  engreifftiau  o  arddull  orlawn, 
gan  nad  oes  eu  heisieu  er  gwneyd  y  synwyr  yn  eglur. 

Weithiau,  o'r  ochr  arall,  mae'r  arddull  yn  ddiffygiol,  yr  hyn 
sydd  yn  gwneyd  rhai  brawddegau  yn  aneglur: — 

Luc  xix.  42,  "  Gan  ddywedyd,  Pe  gwybuaist  dithau,  ie,  yn  dy  ddydd 
hwn,  y  pethau  a  berthynent  i'th  heddwch !  eithr  y  uiaent  yn  awr  yn 
guddiedig  oddiwrth  dy  lygaid." 

Mae  teimlad  a  chynhyrfiadau  ymysgaroedd  yr  Iesu  yn  ei 
attal  i  fyned  yn  mlaen  i  draethu  am  wy nfyd  Jerusalem  î  "  Pe 
gwybuasit  dithau  " — 01  mor  ddedwydd  fuasìt;  ni  fuasai  y 
Rhufeiniaid  yu  dyfod  i  drochi  eu  cleddyfau  yn  dy  waed, 
ac  ni  fuasai  phiolau  llidiowgrwydd  y  nefoedd  yn  cael  eu  tyiuallt 
arnat  ! 

Rhuf.  ix.  22,  23,  "  Beth  os  Duw,  yn  ewyllysio  dangos  ei  ddigofaint,  a 
pheri  adnabod  ei  allu,  a  oddefodd  trwy  hirymaros  lestri  digofaint,  wedi  eu 
cymhwyso  i  golledigaeth :  ac  i  beri  gwybod  golud  ei  ogoniant  ar  lestri 
trugaredd,  y  rhai  a  ragbarotôdd  efe  i  ogoniant," — beth  am  hyny  ?  onid  oes 
ganddo  hawll  pwy  all  eifeio  ì  pa  annghyfiawnder  a  wneir  ì 

Gwelir  fod  y  frawddeg  yn  anorphenol  o  herwydd  dwysder 
teimlad  yr  apostol,  a'r  llu  o  feddylddrychau  a  ymdyrent  i'w 
feddwl  wrth  ymresymu  ar  ddyfnion  bethau  Duw. 

Mat.  xxv.  9,  "  A'r  rhai  call  a  atebasant — Rhag  na  byddo  digon  i  ni  ac  i 
chwithau :  ond  ewch  yn  hytrach  at  y  rhai  sydd  yn  gwerthu,  a  phrynwch  i 
chwi  eich  hunain." 

Gwelir  fod  colliaith  bwysig  yn  yr  adnod  hon  ;  mae  cyffroad 
grymus  teimlad  y  morwynion  doeth  yn  eu  hattal  ì  siarad,  ond 


332 


Y  BEIBL  A'í  DDEHONGLIAD. 


ysgydwant  eu  penau,  neu  codant  eu  dwylaw,  i  ddangos  eu  bod 
yn  gwrthod  cydsynio.  Cyflea  y  geiriau  "  Nid  felly"  yr  ystyr, 
ond  fod  bywiogrwydd  yr  olygfa,  a  difrifoldeb  yr  amgylchiad,  i 
raddau  yn  cael  eu  colli. 

Heb.  iv.  3,  "  Fel  y  tyngais  yn  fy  llid,  Os  ânt  i  mewn  i'm  gorpawysfa  i." 
(Salm  xcv.  11.) 

Mae  y  geiriau  hyn  yn  cynnwys  colliaith ;  weithiau  yn  nglyn 
â'r  gair  os,  cawn  y  rhan  ddealladwy  yn  dilyn,  neu  yn  rhag- 
flaenu : — "  Fel  hyn  y  gwnelo  Duw  i  mi,  ac  fel  hyn  y  chwanego, 
os  archwaethaf  fara,  na  dim  oll,  cyn  machludo  haul."  (2  Sam. 
iii.  35.)  "  Fel  hyn  y  gwnelo  Duw  i  mi,  ac  fel  hyn  y  chwanego, 
os  saif  pen  Eliseus,  mab  Saphat,  arno  ef  heddyw."  (2  Bren. 
vi.  31.)  Yn  yr  adnod  dan  sylw,  nid  ydyw  y  syniad  yn  cael  ei 
osod  allan  yn  gyflawn ;  golyga  y  geiriau  ry  wbeth  fel  y  canlyn 
(er  ein  bod  yn  amheus  am  briodoldeb  rhoddi  ymadroddion  yn 
ngenau  y  Duw  mawr) : — "  Os  ânt  i  mewn  i'm  gorphwysfa  i " 
— yna  bydd  fy  awdurdod  ar  ben,  a'r  deyrnwialen  wedi  syrthio 
ó*m  llaiü ;  bydd  fy  zel  dros  burdeb  santeiddrwydd  wedi  darfod, 
aW  Anfeidrol  wedi  myned  yn  analluog  i  gyflawni  ei  air ! 
(Cymharer  Salm  vii.  4,  5,  "  Os  telais  ddrwg  i'r  neb  oedd  hedd- 
ychol  â  mi — erlidied  y  gelyn  fy  enaid,"  &c.)  Ond  fe  ateba 
mynwes  pob  un,  a  pherffeithderau  y  Goruchaf,  fod  hyny  yn 
anmhossibl,  ac  na  fydd  hyny  byth ;  gan  hyny,  mae  y  geiriau 
yn  gyfystyr  â'r  cyfieithiad  yn  Salm  xcv.  11,  "  Wrth  y  rhai  y 
tyngais  yn  fy  llid,  na  ddelent  i'm  gorphwysfa :"  gwel  Gesenius's 
Heb.  Gram.  §  155.  2.  f.  Ed.  1869. 

Ioan  v.  S6,  "  Y  mae  genyf  fì  dystiolaeth  fwy  nag  Ioan,"  hyny  yw,  fwy 
na  thystiolaeth  Ioan. 

1  Cor.  i.  25,  "  Canys  y  mae  ffolineb  Duw  yn  ddoethach  na  dynion ;  a 
gwendid  Duw  yn  gryfach  na  dynion  :  "  hyny  yw,  y  mae  íîolineb  Duw  yn 
ddoethach  na  doethineb  dynion,  a  gwendid  Duw  yn  gryfach  na  nerth 
dynion. 

Gal.  vi.  15, "  Canys  yn  Nghrist  Iesu  ni  ddichon  enwaediad  ddim,  na 
dienwaediad,  ond  creadur  newydd" — sydd  bob  pUh. 

Nid  yw  enwaediad  o  un  fantais  yn  eglwys  Dduw,  na  dien- 
waediad  o  un  anfantais ;  nid  pethau  allanol  a  defodau  cnawdol 
sydd  yn  rhoddi  safle  i  ddyn  yn  nheymas  Mab  Duw,  ond 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


333 


aclnewyddiad  natur  trwy  ras,  ac  undeb  â  Christ  trwy  ffydd. 
Heb  hyn,  nid  all  dim  lesoli  dyn;  ond  trwy  hyn  y  mae  yn 
dyfod  yn  etifedd  bywyd  a  hedd. 

Esai.  lii.  4,  "Fy  mhobl  a  aeth  i  waered  i'r  AifFt  yn  y  dechreuad,  i 
ymdaith  yno ;  a'r  Assyriaid  a'u  gorthrymodd  yn  ddiachos  :"  hyny  yw, 
"  A'r  Assyriaid  a'u  gorthrymodd  yn  ddiachos"  yn  awr ;  cawaant  eu 
gorthrymu  yn  awr  gan  yr  Assyriaid  fel  y  cawsant  yn  y  deohreu  td  gan  yr 
Aiii'tiaid. 

1  Pedr  iii.  19,  20,  "  Trwy  yr  hwn  yr  aeth  efe  hefyd  ac  a  bregethodd  i'r 
ysbrydion  yn  ngharchar;  y  rhai  a  fu  gynt  anufydd :  "  hyny  y w,  "  Yr 
ysbrydion  "  ag  sydd  yn  awr  yn  ngharchar,  y  rhai  oeddynt  gynt,  pan  mewn 
undeb  â'u  cyrph  yn  nyddiau  Noah,  yn  anufydd. 

2  Pedr  iii.  13,  "Eithr  nefoedd  newydd,  a  daear  newydd,  yr  ydym  wi, 
yn  ol  ei  addewid  ef,  yn  eu  dysgwyl  (yn  gyntaf),  yn  y  rhai  y  mae  cyfiawn- 
der  yn  cartrefu." 

Ymddengys  fod  colliaith  cyfTelyb  i  hyn  yn  yr  adnod  ddi- 
weddaf,  oblegyd  y  mae  y  nefoedd  newydd  a'r  ddaear  newydd 
yn  gyfryw  ag  sydd  "  yn  ol  ei  addewid  ef ;"  yr  addewid  mae'n 
ddiau  yw  yr  hon  a  geìr  yn  Esai.  lxv.  17 ;  rhaid  i'r  nefoedd 
newydd  a'r  ddaear  newydd  yma  olygu  yr  un  peth  ag  yn 
Esaiah,  neu  ni  fyddai  y  dysgwyliad  "  yn  ol  ei  addewid  ef." 
Mae  yr  addewid  yn  Esaiah  yn  cyfeirio  at  ogoniant  crefydd  ar 
y  ddaear.  Ymddengys  fod  y  gair  "eithr"  yn  cael  ei  ddefn- 
yddio  yma  er  rhoddi  math  o  sicrwydd  o'r  hyn  sydd  i  gymmeryd 
lle  cyn  y  golosgiad,  ac  fe  ddichon  i  ragflaenu  camgymmeriad  a 
allasai  gyfodi  yn  meddyliau  y  darllenwyr  oddiwrth  yr  hyn  a 
ddywedasai  Pedr  am  ddyfodiad  sicr,  diymaros,  a  disymmwth 
dydd  yr  Arglwydd.    (adn.  9,  10.)    Cymharer  2  Thes.  ii.  1 — 3. 

Barnai  y  cyfieithwyr  weithiau  fod  diffygiaith  pryd  nad 
oedd,  ac  felly  rhoddent  ystyr  amheus  i  rai  adnodau  ;  er 
engraìfft : — 

Heb.  vii.  18,  19,  "  Canys  yn  ddiau  y  mae  dir}Tmiad  i'r  gorchyniyn  sydd 
yn  myned  o'r  blaen,  o  herwydd  ei  lesgedd  a'i  afles.  Oblegyd  ni  pher- 
fíeithiodd  y  gyfraith  ddim,  namyn  dwyn  gobaith  gwell  i  mewn  a  berffeith- 
iodd;  trwy  yr  hwn  yr  ydym  yn  neshau  at  Dduw." 

Mae  y  darlleniad  canlynol  yn  gywirach  ac  eglurach:  — 
"  Oblegyd  y  mae,  ar  un  llaw,  ddiddymiad  i'r  gorchymyn 


334 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


blaenorol,  o  herwydd  ei  wendid  a'i  aflesiant  (canys  ni  wnaeth 
y  gyfraith  ddim  yn  berffaith) ;  ac  ar  y  llaw  arall,  ddygiad 
gobaith  gwell  i  mewn,  trwy  yr  hwn  yr  ydym  yn  agoshau  at 
Dduw." 

Y  "  gobaith  gwell"  ydyw  yr  efengyl,  canys  saif  yn  wrth- 
gyferbyniol  i'r  gorchymyn  a  ddirymwyd. 

(3,)  Ea  dull  yn  cymharu  gwahanol  bethau. 

Pan  y  byddai  yr  Iuddewon  yn  dewis  un  peth  o  flaen  y  llall, 
dywedent  eu  bod  yn  caru  y  gwrthddrych  a  ddewisent  yn 
flaenaf,  ac  yn  cashau  y  llall,  pryd  na  olygir  yn  llythyrenol  eu 
bod  yn  ei  gashau,  ond  yn  hytrach  eu  bod  yn  dewis  y  llall  o'i 
flaen. 

Luc  xiv.  26,  "  Os  daw  neb  ataf  fi,  ae  ni  chashao  ei  dad,  a'i  fara,  a'i 
wraig,  a'i  blant,  a'i  f  rodyr,  a'i  chwiorydd,  îe,  a'i  eiuioes  ei  hun  hefyd,  ni 
all  efe  fod  yn  ddysgybl  i  mi." 

Pe  deallai  darllenydd  y  Beibl  yr  adnod  hon  yn  llythyrenol, 
byddai  yn  rhwym  o  ystyried  Crist  yn  ddysgawdwr  annghysson 
âg  ef  ei  hun,  ac  yn  gwrthddweyd  rhanau  ereill  o'r  Beibl.  Ceir 
Crist  yn  dysgu  dynion  i  garu  hyd  y  nod  eu  gelynion  ;  y 
gorchymyn  cyntaf  mewn  addewid  ydyw  yr  hwn  sydd  yn 
gorchymyn  anrhydeddu  tad  a  mam;  a  ydyw  yn  bossibl  fod 
Crist  Iesu,  Mab  Duw,  yn  gorchymyn  i'w  ddysgyblion  gashau 
eu  hanwyliaid  penaf  ar  y  ddaear  ?  Dim  o'r  fath  beth.  Dull- 
wedd  Hebreig  yw  yr  ymadrodd,  yn  gosod  allan  fod  eisieu  caru 
Crist  yn  fwy  na  phawb  a  phob  peth.  Ceir  caru  a  chashau  yn  y 
Beibl  am  ddewis  un  peth  o  flaen  y  llall.  Cymharer  Gen.  xxix. 
30,  "  Efe  a  hoffodd  Eahel  yn  fwy  na  Leah  ;  "  â'r  adnod 
ganlynol,  lle  y  dywedir  fod  Leah  yn  "  gas"  gan  Jacob,  pryd 
na  olygir  ond  ei  fod  yn  hoffach  o'r  llall.  Yn  Mat.  x.  37,  gosodir 
yr  un  meddylddrych  allan  mewn  ffordd  wahanol. 

"  Yr  hwn  sydd  yn  caru  tad  neu  fam  yn  fwy  na  myfi,  nid  yw  deilwng  o 
honof  fi:  a'r  neb  sydd  yn  caru  mab  neu  ferch  yn  fwy  na  myfi,  nid  yw 
deilwng  o  honof  fì." 

Ceir  yr  un  ieithwedd  hefyd  yn  Ehuf.  x.  11. 

Ffordd  arall  o  gymharu  ydoedd  trwy  wneyd  gosodiad  nacaol 
gyda  golwg  ar  un  gwrthddrych,  a  chadarnhaol  gyda  golwg  ar 
y  llall. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


3.35 


Gen.  xlv.  8,  "Nid  chwi  a'm  hobryngodd  i  ynia,  ond  Duw,"  liyny  y\v, 
Duw  a  wnaeth  yn  hytrach  na  chwi. 

Exod.  xvi.  8,  u  Nid  yn  ein  herbyn  ni  y  mae  eich  luchan,  ond  yn  erbyn 
yr  Arglwydd,"  hyny  yw,  yn  ei  erbyn  ef  yn  fwy  arbenig  nag'  yn  ein 
herbyn  ni. 

Ioan  vi.  27,  "  Llafuriwch  nid  am  y  bwyd  a  dderfydd,  ond  am  y  bwyd  a 
bery  i  fywyd  tragywyddol,"  hyny  yw,  am  y  diweddaf  yn  fwy  dyfal  ac 
ymdrechol  nag  am  y  blaenaf. 

Gwel  hefyd  Hos.  vi.  6.  1  Sam.  viii.  7.  Marc  ix.  37. 
Act.  v.  4.    ì  Cor.  i.  17. 

(4,)  Eu  dull  yn  giuadu  gosodaeth. 

Dad.  xxii.  3, "  A  phob  melldith  ni  bydd  mwyach." 

Gellid  meddwl  ar  yr  olwg  gyntaf,  o  ran  a  ddywed  y  geiriau 
hyn,  y  gallai  ambell  felldith  barhau ;  ond  camsyniad  fyddai 
hyny.  Hebreigiaeth  wedi  llusgo  i  mewn  i'r  Beibl  Cymraeg 
yw  y  frawddeg.  Yn  debyg  i  hyna  y  gosodai  yr  Hebreaid  y 
nacàol  allan.  Yr  Hebraeg  llythyrenol  am  "Na  wna  ynddo 
ddim  gwaith  "  (Exod.  xx.  10),  fyddai,  "  Ni  chei  di  wneyd  pob 
gwaith  ynddo."  Ceir  yr  un  ieithwedd  Hebreig  yn  1  Cor.  i. 
29  : — <(Fel  na  orfoleddai  pob  cnawd  ger  ei  fron  ef."  Golygir, 
<4Na  wna  ynddo  ddim  gwaith,"  ac  *'  Fel  na  orfoleddai  neb  ger 
ei  fron  ef ;"  ac  íelly  yn  Dad.  xxii.  3,  4<Ac  ni  fydd  yr  un  felldith 
mwyach." 

(5  )  Y  modd  y  defnyddient  enwau  priodol  a  chyffredinol,  a 
rhifnodau. 

(a,)  Weithiau  ceir  yr  un  enwau  ar  leoedd  a  phersonau. 
Gelwir  un  o  feibion  Cham  yn  Canaan  (Gen.  ix.  18),  a  gelwir 
Palestina  hefyd  ar  yr  un  enw.    (Gen.  xii.  5.    Act.  vii.  11.) 

(6,)  Gelwir  gwahanol  bersonau  a  lleoedd  wrth  yr  un  enwau. 
Dygai  gwahẁnol  freninoedd  yr  Aifft  yr  enw  neu  yn  hytrach  y 
teitl  Pharaoh  (y  brenin),  breninoedd  Media  a  Phersia  y  to.il 
Darius  (y  diogelwr),  breninoedd  y  Philistiaid  Abimelech  (fy 
nhad  y  brenin),  ac  ymerawdwyr  Ehufain  y  teitl  Gcesar* 

Cyfeirir  yn  y  Testament  Newydd  at  amryw  freninoedd  yn 
dwyn  yr  enw  Herod ;  sef, 


336 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOtfGLIAD. 


1.  Herod,  yr  hwn  a  elwir  Herod  Fawr,  llofrudd  babanod 
Bethlehem  (Mat.  ii.  16). 

Mab  ydoedd  i  Antipater,  yr  hwn  oedd  Idumead  o  genedl,  ao 
mewn  ffafr  gyda  Julius  Csesar.  Tua'r  flwyddyn  37  C.C. 
llwyddodd  Herod  i  ddiwreiddio  olynwyr  y  Maccabeaid,  a 
daeth  yn  frenin  Judea  o  dan  nodded  y  Ehufeiniaid.  Ail- 
adeiladodd  ac  addurnodd  y  demi  er  cymmodi  yr  Iuddewon  â'i 
deyrnasiad.  Yr  oedd  yn  ddiarhebol  am  ei  greulondeb,  fel  y 
sylwyd  yn  nhudalen  122.  Ganwyd  yr  Arglwydd  Iesu  ychydig 
cyn  diwedd  ei  deyrnasiad. 

2.  Herod  Antipas,  yr  hwn  a  elwir  yn  y  Testament  Newydd 
Herod  y  Tetrarch. 

Yr  oedd  hwn  yn  fab  i'r  un  blaenorol,  ac  efe  a  laddodd  Ioan 
Fedyddiwr.  Ar  ol  marwolaeth  ei  dad,  rhoddodd  Augustus 
Csesar  Galilea  a  Pherea  iddo,  gyda'r  urddenw  Tetrarch.  Wedi 
iddo  fyw  am  dymhor  gyda  Herodias  yn  Lyons,  Ffrainc,  mewn 
alltudiaeth,  anfonwyd  ef  i'r  Yspaen,  lle  y  bu  farw  o  dan 
anfoddlonrwydd  yr  ymerawdwr  Ehufeinig  Caligula.  Cyfeirir 
ato  yn  Mat.  xiv.  1—6.  Marc  vi.,  viii.  15.  Luc  iii.  1,  19:  viü. 
3 :  ix.  7,  9  :  xiii.  31 :  xxiii.  7—15,    Act.  iv.  27. 

3.  Herod  Agrippa,  yr  hynaf,  yr  hwn  a  elwir  Herod  yn  unig 
yn  y  Testament  Newydd. 

Yr  oedd  efe  yn  ŵyr  i  Herod  Fawr,  ac  yn  Fab  i  Aristobulus. 
Ar  adeg  dyrchafiad  Caligula  i'r  orsedd  ymerodrol  yn  Ehufain, 
gwnaed  yr  Herod  hwn  yn  frenin  ar  Batanea,  Trachonitis, 
Auranitis,  ac  Abiline ;  a  chafodd  gan  Claudius  ar  ol  hyny 
Judea  a  Samaria  i  fod  o  dan  ei  awdurdod.  Dyma  yr  Herod 
a  laddodd  Iago  â'r  cleddyf,  ac  a  fu  farw  o  dan  farn  Duw 
(Act.  xii). 

4.  Herod  Agrippa,  yr  ieuengaf,  yr  hwn  a  elwir  Agrippa  yn 
unig  yn  y  Testament  Newydd. 

Mab  oedd  hwn  i  Herod  Agrippa  yr  hynaì,  y  cyfeiriwyd  ato 
yn  flaenorol.  Yn  y  flwyddyn  48  A.D.,  derbyniodd  gan  yr 
ymerawdwr  Claudius  deyrnas  Chalcis  o  dan  Libanus.  Yn  y 
ílwyddyn  52  A.D.,  cafodd  ei  sj^mmud  i  fod  yn  frenin  ar 
dalaethau  blaenaf  ei  dad,  sef  Batanea,  Trachonitis,  Auranitis, 
ac  Abilene. 

0  ílaen  hwn  y  dygwyd  Paul  gan  Ffestus  (Act.  xxv.,  xxvi). 


Y  BEIBL  A  I  DDEIIONGLIAD. 


OO  í 


Eelly  hefyd  ceir  Ccesarea  ac  Antiochia  yn  golygu  gwahanol 
leoedd.  Yn  Mat.  xvi.  13,  gotyga  C«3sarea  y  ddinas  o'r  enw 
hwnw  yn  Ngogledd  Canaan,  tra  y  gol}rga  y  Caosarea  y  cyfeirir 
ati  yn  Act.  viii.  40,  a  xii.  19,  y  ddinas  a  safai  ar  làn  Mòr  y 
Canoldir.  Act.  xi.  22,  golyga  Antiochia  brif  ddinas  Syria  ; 
tra  y  cyfeiria  Act.  xiii.  14,  at  Antiochia  yn  Asia  Leiaf'. 

(c,)  Weithiau  ceir  gwahanol  enwau  ar  yr  un  personau  a 
lleoedd.  Gelwir  tad  yn  nghyfraith  Moses  yn  llobab  (liarn.  iv. 
11),  a  Jethro  (Exod.  iii.  1).  Dywedir  yn  Exod.  ii.  18,  19,  fod 
Eeuel  yn  dad  i  wraig  Moses ;  ond  ymddengys  oddiwrth  Num. 
x.  29,  mai  tad  Hobab  oedd  Eeuel,*  ac  felly  taid  i  Sephorah 
gwraig  Moses.  Eelly  hefyd  ceir  Saui  a  Phaul,  Bartholomew  a 
Nathanael,  Silas  a  Silvanus,  &c,  am  yr  un  personau ;  a  Môr 
Galilea,  Môr  Tiberias,  Môr  Cinnereth  (Deut.  iii.  17),  a  Llyn 
Gennesaret  (Luc  v.  1),  am  yr  un  môr;  a  Môr  y  Ehos,  Môr 
Heli  (Deut.  iii.  17),  a  Môr  y  Dwyrain  (Joel  ii.  20),  am  y  Môr 
Marw;  a'r  Môr  Eithaf  (Deut.  xi.  24),  Mur  y  Philistiaid  (Exod. 
xxiii.  31),  a'r  Môr  Mawr  (Num.  xxxiv.  6.  Jos.  i.  4),  am  Fôr  y 
Canoldir. 

(d,)  Cyssylltir  ystyron  neillduol  âg  enwau  y  Beibl.  Gelwir 
y  dyn  cyntaf  yn  Adda,  Heb.  Addam,  yr  hyn  a  olyga  yn 
llythyrenol,  un  coch,  a  hyny,  fe  ddichon,  am  fod  lliw  ei  groen 
a'i  wynebpryd  fel  lliw  daear  goch. 

Gelwir  y  wraig  gyntaf  yn  Efa,  Heb.  Chawah,  yr  hyn  a 
olyga  bywyd,  "  oblegyd  hi  oedd  fam  pob  dyn  byw."  (Gen. 
iii.  20.) 

Galwai  Lamech  un  o'i  feibion  yn  Noah,  sef  gorphwysfa,  gan 
ddywedyd,  "  Hwn  a'n  cysura  ni  am  ein  gwaith,  a  llafur  ein 
dwylaw."    Gen.  v.  29.) 

*  Yn  Num.  x.  29,  gelwir  Reuel  yn  Regucl.  Diofalwch  y  cyfieithwyr  a  achosodd 
hyn,  oblegyd  yr  un  ffurf  yn  hollol  sydd  i'r  gair  yn  y  ddau  le  yn  y  Beibl  Hebraeg, 
sef  Dygwyddodd  hyn  fe  ddichon  am  fod  V  weithiau  yn  cael  ei  hystyried 

yn  ddisain,  a  phryd  arall  fel  cydseiniad  yn  debyg  i  g  neu  ng.  Mae  orgraff  yr  un 
enwau  yn  gwahaniaethu  hefyd  trwy  fod  yr  ysgrifenwyr  weithiau  yn  dilyn  y  ffurf 
Hebreig,  a  phryd  arali  y  ff urf  Roegaidd,  o'r  un  geiriau,  megys  :— 

Yn  ol  y  ffurf  Hebrcìg.  Yn  ol  y  ffurf  Roega  idd. 


Simeon . 
Esaiah  . 
Messiah 


Simon. 
Esaias. 
.Messias. 


338 


Y  BEIBL  A'j  DDEHONGLIAD. 


Galwyd  Jacob  ya  Israel  (rhyfelwr  Duw),  am  ei  fod  wedi 
cael  nerth  gyda  Duw  fel  tywysog,  yn  lle  wrth  yr  hen  enw 
anmharchus,  Jacob  (disodlwr.  Gen.  xxxii.  28.)  Cyfeirir  at  yr 
ystyr  yma  o'r  gair  yn  y  Testament  Newydd,  pan  y  sonir  am 
Israeliad  yn  wir,  teilwng  o'r  enw  anrhydeddusf  hwn  (Ioan  i. 
48),  ac  nid  rhai  yn  dwyn  dim  ond  yr  enw  allanol  yn  unig. 
(Rhuf.  ix.  6.) 

Golyga  y  gair  Naomi  Prydferth,  a'r  gair  Mara  Chwerw  ;  am 
hyny  y  dywedodd  gwraig  Elimelech,  "  Na  elwch  fi  Naomi; 
gelwch  fì  Mara :  canys  yr  Hollalluog  a  wnaeth  yn  chwerw 
iawn  â  mi."    (Ruth  i.  20.) 

Golyga  y  gair  Joseph,  cynnydd,  neu,  boed  iddo  gynnyddu. 
Cyfeiria  Jacob  at  ystyr  ei  enw  pan  y  dywed,  "  Joseph  fydd 
ganghen  ffrwythlawn,  canghen  ffrwythlawn  wrth  ffynnon, 
ceinciau  yn  cerdded  ar  hyd  y  mur."    (Gen.  xlix.  22.) 

Felly  hefyd  fe  gyssylltir  ystyron  neillduol  â'r  gair  Groeg 
Pedr,  neu  y  gair  Syriaeg  Cephas,  yr  hwn  a  olyga  careg,  ac 
weithiau  craig  (Ioan  i.  42),  ac  âg  enwau  neu  deitlau  y 
Gwaredwr,  megys  Immanuel,  lesu,  a  Chrìst,  y  rhai  a  olygant, 
Duw  gyda  ni,  Gwaredwr,  ac  Eneiniog. 

Mae  i  enwau  Duw  ystyron  neillduol  yn  y  Beibl. 

Jehofah. — Deillia  Jehofah  o'r  feri  Hebraeg,  rrn  haiah,  am 
fod,  a  gesyd  Duw  allan  fel  bôd  ag  sydd  yn  bodoli  o  anghënrheid- 
nuydd,  ac  yn  annghyfnewidiol  yn  ei  natur.  Ymddengys  ei 
fod  weithiau  yn  cyfeirio  at  y  dyfodol,  gan  olygu,  yn  ol  ffurf  y 
gair,  yr  hwn  a  ddaw,*  gan  gyfeirio,  mae'n  debygol,  at  y 
Gwaredwr,  yr  hwn  oedd,  yr  hwn  sydd,  a'r  hwn  sydd  ar 
ddyfod.  Defnyddir  ef  yn  fynych  i  olygu  Duiu  mewn  cyfammod 
âH  bobl.  Dichon  mai  yn  y  goleuni  yma  yr  edrychir  arno  yn 
Exod.  vi.  2,  3.    Nid  yw  Jah  ond  talfyriad  o  Jehofah. 

El. — Ceir  El  yn  nherfyniad  geiriau,  megys  yn  Israel.  Gol- 
yga  yr  un  Cadarn,  sef  Duw,  ífynnonell  pob  gallu  a  nerth. 

Elohim. — Deillia  hwn  o'r  ferf  alah—ofni,  anrhydeddu,  a 
golyga  y  Dmu  sydd  €w  ofni  a?i  barchu. 

Jehofah  Sabaoth. — Arglwydd  y  Lluoedd,  Llywydd  mawr 

*  Dylai  y  geiriau,  "  Cefais  ŵr  gan  yr  Arglwydd"  (Gen.  iv.  1),  gael  eu  cyfleithu 
"  Cefais  ddyu  y  Jehofah  "=cefais  ddyn  yr  hwn  ocdd  i  ddyfod,  gan  olygu,  mae  yn 
ymddaDgos,  fod  hâd  y  wraig  wedi  dyfod.    Buan  y  gwelodd  Efa  ei  chamsyniad  ! 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


339 


y  bydysawd,  yr  hwn  y  mae  y  bydoedd  oll  o  dan  ei  reolaeth,  ac 
engyl  y  nef  yn  ufydd  i'w  orchymyn. 

Ysbryd. — Gelwir  Duw  yn  Ysbryd,  er  dangos  nad  bôd 
materol  ydyw,  fel  duwiau  gwoledig  y  Cenedloedd,  neu  sêr  y 
nen,  ac  mai  addoliad  ífyddiog  a  chariadus  yn  ol  ei  cwyllys  ei 
hun,  sydd  yn  dderbyniol  ganddo,  ac  nid  defodau  allanol  yn  ol 
dychymrnyg  dyn. 

Mae  amryw  o  enwau  neu  deitlau  ereill  yn  perthyn  i'r  Duw 
byw,  er  ei  wahaniaethu  oddiwrth  dduwiau  gweigion  y  pagan- 
iaid,  ac  er  gosod  allan  ei  weithrediadau  a'i  berthynas  â'i 
greaduriaid. 

(e,)  Defnyddir  rhifnodau,  rhagenwau  annherfynol,  &c,  yn 
y  Beibl  mewn  modd  anmhennodol.  Weithiau  rhoddir  math  o 
gyfanrif  f  round  number  J  pryd  na  olygir  hyny  yn  llythyrenol. 
Yn  1  Cor.  x.  8,  dywedir  fod  tair  mil  ar  hugain  o'r  Israeliaid 
wedi  cwympo  ;  tra  y  dywedir  yn  Num.  xxv.  9,  fod  pedair  mü 
ar  hugain  wedi  marw.  Mae'n  debyg  fod  rhwng  tair  a  phedair 
mil  ar  hugain  wedi  syrthio,  a  bod  Moses  yn  rhoddi  ychydig  dros 
ben  y  rhif,  a  Phaul  ychydig  o  dano,  heb  ddodi  y  manylion  i 
lawr. 

Weithiau  de'fnyddir  y  cyfan  am  ran,  neu  ran  am  y  cyfan, 
trwy  droellymadrodd  a  elwir  cyforddwyn  ( synecdoche J. 

Dywedir  fod  Jerusalem  a  holl  Judea  wedi  myned  allan  at 
Ioan  (Mat.  iii.  5),  pryd  na  olygir  ond  fod  llawer  o'r  trigolion 
wedi  myned.    Yr  un  modd  yr  ydym  i  ddeall  Ioan  iii.  26. 

Dywedir  fod  "y  dysgyblion "  wedi  sorri  am  i'r  wraig 
dywallt  enaint  ar  ben  yr  Iesu  (Mat.  xxvi.  8) ;  ond  yn  Ioan 
xii.  4,  cawn  mai  un  o'r  dysgyblion  oedd  wedi  digio,  sef  y 
bradychwr. 

Ymddengys  mai  ar  yr  un  egwyddor  y  defnyddir  yr  y:na<ìrodd 
"  tridiau  a  theirnos  "  (Mat.  xii.  40),  i  olygu  un  diwrnod  cyfan 
a  rhan  o  ddau  ddiwrnod  arall.  Yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  arfer 
â  chyfrif  eu  dyddiau  yn  y  dull  hwn.  Dyfyna  Grotius  y  sylw 
canlynol  o  waith  Aben  Ezra,  Eabbi  enwog  yn  y  deudtiegfed 
ganrif,  ar  Lef.  xii.  3  : — "  Pe  buasai  y  baban  wedi  ei  eni,  ond 
awr  cyn  i'r  dydd  cyntaf  ddarfod,  cyfrifid  ef  fel  diwrnod  cyfan  ; 
a  phe  na  buasai  ond  awr  o'r  diwrnod  ar  yr  hwn  yr  enwaedwyd 
ef  wedi  myned  heibio,  yr  oedd  hyny  i  gael  ei  gyfrif  fel  diwrnod 
cyfan."  Dywed  y  Ceidwad  weithiau  ei  fod  i  gyfodi  "  wedi 
tridiau"  (Mat.  xxvii.  63.    Marc  viii.  31),  a  phryd  arall  eí  fod  i 


340 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


adgyfodi  "  ar  y  trydydd  dydd  "  (Mat.  xv.  21.  Marc  x.  34. 
Luc  xviii.  33) ;  yr  hyn  a  ddeagys  fod  y  gwahanol  ymadroddion 
yn  gyfystyr. 

Felly  hefyd  fe  ddywedir  fod  y  "  lladron"  wedi  cablu  (Mat. 
xxvii.  44),  tra  mae  Luc  yn  rhoddi  y  manylion  i  ni,  ac  yn 
dwe-d  mai  un  o  honynt  a  gablodd,  ond  fod  y  llall  wedi  ei 
amddiífyn.    (Luc  xxiii.  39,  40.) 

O'r  ochr  arall,  ceir  rhan,  weithiau,  am  y  cyfan.  "  Mor 
weddaidd  ar  y  mynyddoedd  yw  traed  yr  hwn  sydd  yn 
efengylu"  (Esai.  lii.  7),  lle  y  ceir  traed  am  yr  efengylwr  ei 
hunan.  Crybwyllir  am  y  traed  gan  ei  fod  yn  teithio  o  fan  i 
fan.  Yr  un  modd  ceir  llygaid  am  y  dyn  yn  Mat.  xiii.  16.  Luc 
ii.  30.    Mat.  xx.  15. 

Sonia  Matthew  (viii.  28),  am  ddau  o  rai  dieflig,  tra  na 
chrybwylla  Marc  (v.  1 — 20),  a  Luc  (viii.  26 — 36),  ond  am  un. 
Mae  y  rhifedi  mwyaf  yn  cynnwys  y  lleiaf,  ac  nid  yw  dystaw- 
rwydd  un  efengylwr  yn  dirymu  tystiolaeth  y  llall.  Dichon 
fod  Marc  a  Luc  yn  peidio  nodi  ond  un,  oblegyd  (fel  yr 
awgryma  yr  archesgob  Newcome),  mai  un  o  honynt  yn  unig 
a  amlygodd  ei  ddiolchgarwch  i'r  Iesu  am  ei  waredigaeth  ;  neu 
(fel  y  barna  Dr.  Wordsworth),  o  herwydd  fod  Marc  a  Luc  yn 
ysgrifenu  eu  Hefengylau  er  budd  y  Ehufeinwyr  a'r  Groegiaid, 
eu  bod  yn  nodi  iachâd  y  Gadareniad  yn  unig  er  dangos  cariad 
Crist  trwy  y  wyrth  at  y  byd  cenedlìg,  i  ba  un  y  perthynai  v 
Gadareniad  hwn.  Yn  gyffelyb  yr  ydym  i  gyssoni  Mathew 
(xx.  30 — 34),  yr  hwn  a  grybwylla  am  ddau  ddyn  dall,  â  Marc 
(x.  45—52),  a  Luc  (xviii.  35 — 43),  y  rhai  ni  soniant  ond  am 
un.  Diau  mai  Bartimëus  oedd  y  mwyaf  hynod  o'r  ddau,  a'r 
mwyaf  enwog  am  ei  ífydd  yn  yr  Iesu.  Tybia  Di .  Wordsworth 
fod  Bartimëus  (Mab  Timëus)  hefyd-  yn  genedl-ddyn,  gan  mai 
enw  Groegaidd  yw  Timëus ;  a  bod  Marc  a  Luc  yn  cyfeirio  at 
hwn  er  dangos  fod  y  Cenedloedd  i  gael  cyfranogi  o  fendithion  y 
prynedigaeth.* 

*  Gellir  cyssoni  yr  anhawsdra  arall  yn  nglyn  â'r  hanesion  hyn,  sef  gwaith  Marc 
(x.  4Gj,  yn  dweyd  fod  yr  Iesa  "  yn  myned  allan  o  Jericho,"  a  Luc  (xviii.  35),  ei  fod 
"  yn  neshau  at  Jericho,"  pan  yr  agorwyd  llygaid  y  deillion,  trwy  un  o'r  ffyrdd 
canlynol.  (1.)  Gellir  deall,  gyda  Trench,  Webster  &  WilMnson,  Wordsworth,  ac 
ereill,  fod  un  o'r  deillion  wedi  llefain  am  ei  olwg  pan  oedd  ý  Ceidwad  yn  myned 
i  mewn  i  Jericho,  ond  na  chafodd  ei  olwg  y  pryd  hyny,  er  fod  un  efengylwr  trwy 
ragflaeniad  (by  anticipationj  yn  cofnodi  hyny.  Cafodd  ddysgwyl  hyd  dranoeth 
er  profi  ei  ffydd.  Erbyn  dranoeth  yr  oedd  Bartimé'us  wedi  cael  gafael  ar  un  dall 
arall,  a'i  ddwyn  i'r  man  y  dysgwyliai  gael  cyfarfod  â'r  Iesu  ;  a  darfu  i'r  Iesu  wrth 


Y  BETBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


311 


(6,)  Drfnyddir  ymadroddion  cyffredìn,  weühiau,  rnewn  yüyr 
neillduol, 

Er  engraifft,  defnyddir  y  gair  ateb  yn  fynych,  am  waiíb  un 
yn  traethu  ei  feddwl  gyda  golwg  ar  unrhyw  bwnc  neu  syniad, 
pryd  na  fydd  y  cyfryw  bwnc  neu  syniad  wedi  cael  ei  wisgO 
mewn  geiriau. 

Job  iii.  2 : — "  A  Job  a  lefarodd  (Ileb.  atebodd),  ac  a  ddy  wed- 
odd." 

Mat.  xi.  25:— "  Yramser  hwnw  yr  atebodd  yr  Iesu,  ac  y 
dywedodd,"  &c. 

Luc  xiv.  3  : — "  A'r  Iesu  gan  ateb  a  lefarodd,"  &c. 

Act.  iii.  12:— "A  phan  welodd  Pedr,  efe  a  atebodd  i'r 
bobl,"  &c. 

Os  collir  golwg  ar  y  defnydd  neillduol  hwn  o'r  gair  ateb, 
bydd  amryw  ranau  o'r  Ysgrythyr  yn  aneglur  i  ni. 

Ceir  y  gair  chwareu  yn  Exod.  xxxii.  6,  a  1  Cor.  x.  6,  am 
ganu,  neidio,  a  dawnsio  mewn  cyssylltiaí  ag  eilunaddoliaeth, 
fel  yr  eglurir  yn  Exod  xxxii.  17—19. 

II.  Ffugyrau  Ymadrodd. 

Mae  y  Beibl  yn  orlawn  o'r  cymhariaethau  tlysaf,  ac  o'r 
dammegion  mwyaf  swynol  ac  addysgiadol.  Eglura  ei  gyn- 
nwysiad  â  goleuni  dysglaer  yr  haul,  a  thywyllwch  dudew  y 
nos ;  â  gwlith  tyner  ac  adfywiol  y  nefoedd,  â  ffrwythlondeb  y 
gwlaw,  â  rhyferthwy  y  llif  ddyfroedd,  ac  âg  ymchwydd  tùnau 
y  môr  ;  â  phrydferthwch  y  lili,  ac  â  mawrhydi  y  cedrwydd ; 
â  defodau  y  cyssegr,  ac  â  gorchwylion  yr  amaethwr ;  â  chyn- 
ddaredd  y  corwynt,  ac  â  chadernid  y  mynyddau  oesol,  &c;  a 
thra  byddo  nef,  daear,  a  dyn,  yr  hyn  ydynt,  bydd  naturioldeb, 
symledd,  ac  arucheledd,  a  dyddordeb  ac  addysg  ffugyrau  a 
dammegion  y  Beibl  yn  raeddu  swyn  a  hyfrydwch  angerddol  i'r 
efrydydd  bywiog  ac  ymroddgar, 


fyned  o'r  dref  iachau  y  ddau  yr  un  pryd.  (2.)  Neu  gellir  deall,  gyda  Doddridge, 
Robinson,  ac  ereill,  fod  y  geiriau,— "A  bu.ac  efe  yn  neshau  at  Jericho,"  yn 
golygu,— "  A  bu,  ac  efe  yn  agos  i  Jericho."  Ymddengys  nad  yw  hyn  yn  dniis  ar  j 
geiriau,  yn  ol  ieithwedd  Groeg  y  Testament  Newydd  a'r  Septuagint.  Cymharer 
Luc  xix.  37.    Phil.  ii.  30.    LXX.    1  Bren.  xx.  2.   Deut  xxi.  3,  6. 


342 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Wrth  iaith  ffugyrol,  yr  hon,  ebe  Dr.  Blair,  a  gynnyrchir  gan 
y  dychymmyg  a'r  teimladau,  y  golygir  iaith  yn  yr  hon  y 
gosodir  un  peth  allan  o  dan  ffurf  neu  gysgod  rhywbeth 
arall ;  mae  gair  yn  ffugyrol  pan  y  defnyddir  ef  o'i  ystyr 
arferol  a  llythyrenol,  megys  y  geiriau  haul  a  tharian,  pan 
ddywedir  "  Haul  a  tharian  yw  yr  Arglwydd  Dduw  "  (Salm 
lxxxiv.  11) ;  a'r  meddyliau  i'w  deall  felly  pan  fydd  rhyw  wersi 
neu  egwyddorion  moesol  ac  ysbrydol  yn  cael  eu  dysgu  trwy 
ymadroddion  a  gyfeiriant  yn  llythyrenol  at  ddygwyddiadau 
yn  mhlith  dynion,  megys  yn  nainmeg  y  mab  afradlon,  neu 
ddammeg  y  ddafad  golledig. 

Y  term  grammadegol  a  ddefnyddir  i  osod  allan  y  defnydd 
ffugyrol  yma  o  eiriau  ac  ymadroddion  ydyw  troellymadrodd, 
neu  drofeg  ;  pan  na  olygir  ond  troad  geiriau  neu  ymadroddion 
hyrion,  gelwir  y  cyfnewidiad  yn  y  gwaith  hwn  yn  droelliaith  ;  * 
ond  pan  ddefnyddir  lliaws  o  ymadroddion  cyssylltiedig  â'u 
gilydd  ar  ffurf  hanesiaeth  mewn  modd  ffugyrol,  gelwir  y  cyf- 
newidiad  yn  alegori  neu  ddammeg. 

Teoelliaith. — Troelliaith  ( metaphor )  sydd  gymhariaeth 
yn  yr  hon  y  troir  gair  o'i  ystyr  briodol  i  ystyr  arall  gyffelyb, 
o  herwydd  y  tebygolrwydd  rhyngddynt,  ac  ar  debygolrwydd 
gwrthddrychau  i'w  gilydd  y  sylfaenir  hi.  Fel  mae  yr  haul 
yn  goleuo  a  sirioli  y  byd,  a  tharian  yn  diogelu  y  milwr  yn 
nydd  y  frwydr,  felly  y  mae  Duw  yn  cyfarwyddo  a  dyddauu 
ei  bobl,  a'u  diogelu  rhag  ymosodiadau  eu  gelynion  ;  o  ganlyn- 
iad  dywedir,  "  Haul  a  tharian  yw  yr  Arglwydd  Dduw."  Megys 
ag  y  gwna  tân  bethau  o'i  amgylch  yn  fffam,  oddi  eithr  i  ofal 
neillduol  gael  ei  gymmeryd  gydag  ef,  felly  fe  wna  tafod  dyn 
roddi  cymdeithas  ar  dân,  a  chynhyrfu  nwydau  dynion,  oddi 
eithr  i'w  berchenog  ofalu  am  ei  lywodraethu  yn  briodol ;  o 
ganlyniad  dywedir,  "  A'r  tafod  tân  ydyw."  (Iago  iii.  6.)  Fe 
welir,  gan  hyny,  fod  troelliaith  yn  cael  ei  sefydlu  ar  debygol- 

*  Mae  Grammadegwyr  yn  adranu  troellymadrodd  i  amryw  ddosbarthiadau, 
megys  trawsenwad  (metonymy),  pan  y  defnyddir  yr  arwydd  am  yr  hyn  a  arwydda, 
megys  "Hwn  yw  fy  nghorph"  (Mat.  xxvi.  26);  cyforddwyn  (  synecdoche) ,  pan  y 
cymmerir  rhan  am  y  cyfan,  neu  y  cyfan  am  ran,  megys  y  traed  am  yr  holl  ddyn 
(Esai.  lü.  7),  neu  yr  holl  ddyn  pan  na  olygir  ond  ei  gorph  yn  unig  (Gen.  xxv.  10)  ; 
neu  pan  y  mae  perthynas  heb  debygolrwydd ,  megys  pan  y  defnyddir  cwpan  am 
yr  hyn  a  gynnwysa  (1  Cor.  xi.  27),  neu  awdwr  am  ei  ysgrifau,  &c.  (Luc  xvi.  31)  ; 
ond  nid  ydyw  y  gwahaniaeth  yn  ddigon  pwysig  i  gadw  ato  mewn  gwaith  fel  hwn ; 
a  rhag  dyrysu  y  darllenydd,  defnyddir  "  troelliaith"  am  y  naill  fel  y  llall. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


343 


rwydd  gwrthddrychau  i'w  gilydd.  Y  mae,  modd  bynag  (fel  y 
sylwir  ya  y  nodiad  ar  waelod  y  ddalen),  rai  engreifftiau  o 
droelliaith  yn  mha  rai  nad  oes  tebygolrwydd,  megys,  "Hwn 
yw  fy  nghorph  "  (Mat.  xxvi.  26);  "Y  saith  o  wartheg  fcêg, 
saith  mlynedd  ydynt ;  a'r  saith  dywysen  deg,  saith  mlynedd 
ydynt "  (Gen.  xli.  26) ;  ond  yn  gyfFredin,  sail  troelliaith  y  w 
tebygolrwydd. 

Cyffelybiaeth.  —  Nid  oes  gwahaniaeth  hanfodol  rhwng 
cyffelybiaeth  f  comparison J,  a  throelliaith ;  yr  uü  peth  ydynt 
ond  fod  y  geiriau  cyrnharol  fel  a  megys  yn  cael  eu  dofuyddio 
gyda  chyfîelybiaeth  :  er  engraifft, — 

"Fcl  oen  yr  arweinid  ef  i'r  lladdfa."    (Esai.  liii.  7-) 
"  Megys  finegr  i'r  dannedd,  a  mwg  i'r  llygaid, 

Felly  y  bydd  y  diog-  i'r  neb  a'i  gyrant."    (Diar.  x.  26.) 
"  Byddaf  fel  gwlith  i  Israel."    (Hos.  xiv.  5.) 
"  Ac  a  ymlawenha  fel  cawr  i  redeg  gyrfa."    (Salm  xix.  5.) 

Mae  yr  ymadrodd  yn  fwy  bywiog  a  chyfTrous  mewn  troell- 
iaith  nag  mewn  cyffelybiaeth  ;  mae 

"  Llew  wyt  ti,  Judah."    (Gen.  xlix.  9.) 

"  Haul  a  tharian  yw  yr  Arglwydd  Dduw."    (Salm  lxxxiv.  11.) 
"  A'r  tafod  tân  ydy w."    (Iago  iii.  6.) 

"  Oddi  mewn  bleiddiaid  rheibus  ydynt  hwy."    (Mat.  vii.  15.) 

yn  ddesgrifiad  mwy  hyf  a  chyffrous  na  phe  defnyddid  y  geiriau 
fel  a  megys  gyda'r  enwau  a  gymherir. 

Alegori. — Ystyr  llythjTenol  y  gair  alegori  (Groeg,  allêgoria)^ 
neu  aralleg,  yw  desgrifiad  o  un  peth  o  dan  ffurf  peth  arall;  y 
mae,  o  ganlyniad,  fel  y  sylwa  Lowth  ac  ereill,  yn  fath  o 
droelliaith  barhaol,  neu  gyfres  o  droellymadroddion  yn  dilyn 
eu  gilydd  mewn  fTurf  o  ddesgrifìad  hanesyddol  o  unrhyw 
drafodaeth  ddaearol,  er  gosod  allan  rhyw  wirionodd  ysbrydol. 
Ystyrir  dammeg  y  winllan  (Esai.  v.),  dammeg  yr  hauwr  (Maro 
iv.),  a  dammeg  y  mab  afradlon  (Luc  xv.),  yn  alegoriau.  Dy- 
wedir  fod  alegori  yn  bur,  pryd  na  ddyry  yr  allwedd  i'w 
hystyr,  ac  yn  anrnhur  pryd  y  cynnwysa  yr  allwedd  ynddi  ei 
hun,  megys  Salm  lxxx.  2,  3,  17,  18.    Esai.  v.  7. 


344 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Ymddengys  nad  oes  alegori  briodol  yn  Gal.  iv.  24,  fel  y 
gellid  meddwl  ar  yr  olwg  gyntaf.  Y  rhangymmeriad  (allê- 
goroumena )  a  ddefnyddia  yr  apostol,  ac  nid  yr  enw  alegori:  — 
"  Canys  y  mae  yn  ysgrifenedig  fod  i  Abraham  ddau  fab;  un 
o'r  wasanaethferch,  ac  un  o'r  wraig  rydd.  Eithr  yr  hwn  oedd 
o'r  wasanaethferch,  a  aned  yn  ol  y  cnawd ;  a'r  hwn  oedd  o'r 
wraig  rydd,  trwy  yr  addewid.  Mae  y  pethau  hyn  yn  arallegol 
(â\\riyopoviuLevaì  yn  arwyddo  pethau  ysbrydol  o  dan  y  darlun 
yma),  canys  y  rhai  hyn  yw  y  ddau  destament,"  &c.  (Gal.  iv. 
22—24.)  Dichon  mai  yr  ystyr  yw,  fel  yr  awgryma  Dr. 
Eadie  : — "Mae  y  pethau  hyn  yn  cael  eu  harallegu,"  hyny 
yw,  gan  Esai.  liv.  1,  fel  y  dyfyna  yr  apostol  yn  adn  27,  ac  yr 
esbonia  wrth  fyned  yn  mlaen  :  neu  gan  yr  apostol  ei  hun, 
fel  y  tybia  Dr.  Marsh,  gan  arddangos  fod  y  ddwy  wraig  a'u 
plant  yn  gysgodau,  a'r  ddau  gyfammod  yn  wrthíuniau  o 
honynt. 

Dammeg. — Golyga  y  gair  dammeg  (parable,  Groeg,  parabolê), 
yn  llythyrenol,  dodiad  gwrthddrychau  wrth  ochrau  eu  gilydd, 
fel  llongau  mewn  brwydr,  yna  cymhariaeth,  lle  y  gosodir 
dygwyddiadau  hanesyddol  (neu  yr  hyn  a  ystyrir  yn  gyfryw), 
a  gwirioneddau  moesol  ac  ysbrydol  wrth  ochrau  eu  gilydd,  y 
naill  i  egluro  y  llall.  Mae  yn  anhawdd  gwahaniaethu 
dammeg  oddiwrth  alegori ;  maent  yn  fynych  yn  rhedeg  i'w 
gilydd.  Mewn  alegori  mae  mwy  o  ystyr  yn  perthyn  i'r  hyn 
a  ddefnyddir  fel  cymhariaeth,  a  rhywbeth  yn  ystyr  ysbrydol  yr 
alegori  yn  ateb  i'r  pwyntiau  yn  y  desgrifìad ;  tra  mai  egluriad- 
aeth,  y  rhan  fynychaf,  yw  dyben  penaf  dammeg,  ac  mai  egluro 
rhyw  un  neu  ddau  bwynt  neillduol  yw  yr  amcan  mewn  rhai 
engreifftiau. 

Efug-chwedl. — Math  o  ddesgrifìad  hanesyddol  dychym- 
mygol,  o'r  hyn  nad  allai,  yn  ol  natur  pethau,  gymmeryd  lle 
yw  ffug-chwedl  (ýable,  Barn.  ix.  6— 2i.  2  Bren.  xiv.  2. 
2  Chron.  xxv.  18.)  Ni  ddefnyddiodd  yr  Arglwydd  Iesu  ífug- 
chwedlau  er  dysgu  dynion,  ac  nid  prophwydi  yr  Arglwydd  a 
lefarodd  y  rhai  a  gofnodir  yn  yr  Hen  Destament. 

Dychymmyg. — Dychymmyg  ( riddle J  oedd  fath  o  ddyrys- 
bwnc  er  profi  cywreinrwydd  dynion.  (Barn.  xiv.  14.  Diar. 
xxx.  15—21.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIOXGLIAD. 


345 


Diaeheb. — Math  o  arwireb  byr,  yn  d  wyn  cyssylltiad  â  bywyd 
ymaríerol  djrn,  yw  diarheb.  Gall  fod  mewri  iaith  íFu^yrol  neu 
lythyrenol ;  ond  yn  mha  un  bynag  y  byddo,  rhaid  iddo  gyn- 
nwys  gwirionedd  cyfíredinol. 

Cysgod.  —  Cysgod  ftypej  oedd  arwydd  neu  gysgodlun 
appwyntiedig  gan  Dcluw  i  osod  allan  rhywbeth  uwch  a  rhag- 
orach  yn  y  dyíodol,  yr  hwn  a  elwir  y  gwrthlun.  Sylwor, 
rhaid  ei  fod  wedi  ei  appwyntio  a'i  fwriadu  gan  Dduw  i  rag- 
gysgodi  rhywbeth  o  dan  yr  efengyl,  cyn  y  gellir  ei  ystyried  yn 
gysgod.  Nid  yw  tebyyolnuydd  rhwng  gwrthddrychau  yn 
ddigon  ;  canfyddodd  llawer  debygolrwydd  rhwng  Josepb  a 
Samson,  a  Christ,  ac  am  hyny  casglasant  fod  Joseph  a 
Samson  yn  gysgodau  o  Grist — fel  pe  buasai  pawb  yn  gysgodau 
o  Grist,  os  oedd  unrhyw  beth  yn  eu  hanes  yn  debvg  i'r  eiddo 
ef ! 

Hysbysir  ni  fod  Elias  yn  gysgod  o  Ioan  Fedyddiwr  (Marc  ix. 
13),  a  Jonah  (Luc  xi.  30),  Adda  (Rhuf.  v.  14),  Melchizedec 
(Heb.  vi.  20),  Moses  (Deut.  xviii.  15.  Act.  iii.  22),  Dafydd 
(Salm  xvi.  8.  Act.  ii.  25 — 31),  a  Solomon  (2  Sam.  vii.  14. 
Heb.  i.  5),  yn  gysgodau  o  Grist;  a  bod  oen  y  pasg  (Exod.  xii. 
46.  loan  xix.  36),  dyrchafiad  y  sarph  bres  (Ioan  iii.  14),  a 
llifiad  y  dwfr  o'r  graig  (1  Cor.  x.  4),  yn  gysgodau  o  hono  ef  yn 
ei  farwolaeth  a'i  fendithion.  Yn  Heb.  ix.  9,  dywedir  fod  y 
tabernacl  yn  fath  o  gysgod  neu  gyffelybiaeth  o  dabernacl  rhag- 
orach  o  dan  yr  efengyl :  ac  yn  Col.  ii.  17.  Heb.  x.  1,  fod  yr 
holl  drefniant  Iuddewig  yn  gysgod  o  ddaionus  bethau  i 
ddyfod. 

Mae  yn  amheus  a  ddylem  ni  fyned  yn  mhellach  i  egluro 
cysgodau  y  Beibl  nag  y  mae  y  Testament  Newydd  yn  ein 
cyfarwyddo  ;  'dyma  ein  hunig  awdurdod  ddiogel  i  ysbrydoli  yr 
Hen  Destament ;  er  y  dywedir  fod  y  gyfraith  yn  y  cyfanswm 

0  honi  yn  gysgod  daionus  bethau  i  ddyfod,  eto  nid  diogel  i  ni 
yw  cymmeryd  ein  rhyddid  oddiwrth  hyn,  a  mjmed  i  ysbrydoli 
mwy  o  bethau  nag  a  eglurir  yn  y  Testament  Newydd,  rhag  ofn 

1  ni  gamgymhwyso  pethau,  a  chamddarlunio  meddwl  yr 
Ysbryd  Glàn.  Dichon,  ac  y  mae  yn  dra  thebygol,  fod  mwy  o 
bethau  yn  gysgodau  o  dan  y  ddeddf  nag  a  eglurir  i  ni ;  *  ond 

*  Gwna  Dr.  Angus  y  sylw  canlynol  ar  hyn  yn  ei  Ragarweiniad  i'r  Epistol  at  yr 
Hebreaid  :— *  Yr  oedd  y  cyfaìi  yn  gysgod  o  ddaionus  bethau  i  ddyfod  (x.  lì :  ond 
ni  eglurir  arwyddocâd  ond  rhanau  neillduol  yn  unig.  Gall  y  cyssegr  santeiddiolaf, 


346 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


nid  yw  o  bwys  i  ni  eu  gwybod,  neu  fe  fuasai  yr  apostolion 
wedi  eu  dehongli  i  ni.  Gellir  tynu  addysgiadau  neu  wersi 
moesol  gwerthfawr  oddiwrth  lawer  o  hanesion  (Ehuf.  xv.  4), 
heb  geisio  gwneyd  y  gwrthddrychau  yn  gysgodau  o  Grist. 

Ahwyddlun. — Àrwyddlun  ( symbol J  y w  rhyw  wrthddrych 
sylweddol,  neu  weithred,  er  gosod  allan  rhyw  ddygwyddiad 
dyíodol  pwysig,  neu  rhyw  wirionedd  ysbrydol.  Mae  bedydd 
yn  arwyddlun,  er  gosod  allan  farwolaeth  dyn  i  bechod,  a'i 
adgyfodiad  i  fuchedd  newydd,  ac  o  gladdedigaeth  ac  adgyfodiad 
Crist ;  a  swper  yr  Arglwydd  o  ddrylliad  corph  a  thywalltiad 
gwaed  Crist.  Yr  oedd  blodeuad  gwialen  Aaron  yn  arwyddlun  y 
blodeuai  ei  offeiriadaeth ;  yr  oedd  gweledigaeth  yr  ysgol  yn 
mreuddwyd  Jacob  yn  arwyddlun  o  gyfryngwiiaeth  Crist ;  yr 
oedd  y  gwarthe»  a  welsai  Pharaoh  yn  ei  freuddwyd  yn  arwydd- 
luniau  o'r  blynyddau  ag  oedd  ar  ddyfod.  Yr  oedd  gwaith 
Ezeciel  yn  bwyta  y  llyfr  (iii.  1),  ac  yn  tynu  darlun  gwarchaead 
Jerusalem  ar  bridd-lech  (iv.  1,2);  a  gwaithEsaiahyn  ymddiosg  ac 
yn  rhodio  yn  hanner-noeth  a  throednoeth  (xx.  2),  yn  arwydd- 
luniau  o'r  hyn  oedd  ar  gymmeryd  lle.  Yr  oedd  rhoddiad  oen  y 
Pasg  i  farwolaeth  er  arbed  Israel,  yn  arwyddlun  o  farwolaeth 
Crist,  er  arbed  y  rhai  a  ymddiriedant  ynddo,  &c.  Yr  oedd  Duw 
trwy  arwyddluaiau  mewn  gwrthddrychau  a  thrafodaethau  fel 
hyn,  yn  rhagamlygu  dygwyddiadau  y  dyfodiant,  ac  yn  dysgu 
dynion,  mewn  modd  bywiog  ac  argraffìadol,  egwyddorion  ei 
lywodraeth  a  bwriadau  ei  galon. 

Mae  ffugyrau  fel  hyn  yn  bywiogi  y  cyfansoddiad,  ac  yn  ei 
wneyd  yn  fwy  dyddorol  i'w  ddarllen,  ac  yn  fynych  yn  fwy 


fel  yr  eid  i  mewn  iddo  gan  yr  archoffeiriad,  osod  allan  y  nef  i'r  hon  yr  aeth  Crist 
i  mewn  (ix.  1 — 14,  21.  Lef.  xvi.)  Gall  y  cyssegr,  fel  preswylfod  Duw,  osod  allan 
ein  Harglwydd  (Ioan  ii.  21.  Col.  ii.  9),  neu  yr  eglwys  (Eph.  ii.  19—22.  1  Pedr  ii. 
5,  9)  ;  y  caawyllbren  aur,  yr  eglwys  fel  y  goleuir  hi  gan  air  ac  Ysbryd  Duw  (Dad.  i. 
20,  iv.  5.  Phil.  ii.  15, 16.  Mat  v.  14—16);  yr  arogldarth,  gweddiau  a  moliant  y 
saint  (Heb.  xiii.  15.  Dad.  viii.  3,  4.  Exod.  xxx.  1—8,  34—36)  ;  yr  ail  len,  gnawd 
Crist,  yr  hwn  a  rwygwyd  er  mwyn  i  ni  gael  dyfodfa  at  Dduw  (x.  19,  20.  Marc  xv. 
37,  38.  Exod.  xxvi.  31—33) ;  y  crochan  a'r  manna,  y  gwir  fara  (Dad.  ii.  17.  Ioan 
vi.  48—51.  Exod.  xvi.  32—34) ;  a'r  drugareddfa,  gorseddfainc  y  gras,  at  yr  hon  y 
mae  i'r  edifeiriol  ryddid  i  agoshau  trwy  waed  Crist  yr  hwn  yw  yr  iawn  dros 
bechod  (ix.  5,  iv.  16    Col.  ii.  10—17.   íüiuf.  iii.  25.   Salm  xl.  6-8.  Exod.  xxv. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIO.YGLIAD. 


347 


eglur,  addysgiadol,  a  dylanwadol,  gan  y  dysgir  pethau  ysbrydol 
a  Dwyfol  i  ddyn  ynddynt  trwy  gyfrwng  pethau  daearol  ae 
adnabyddus.* 

III.  Barddoniaeth  y  Beibl. 

Mae  rhanau  helaeth  o'r  Beibl  yn  farddoniaeth.  Amcan 
barddoniaeth,  ebe'r  esgob  Lowth,  yw  llesoli  dyn,  a  phleeer  y w 
moddion  barddoniaeth  i  gyrhaedd  yr  amcan  yna  ;  ac  y  mae 
defnyddioldeb  barddoniaeth  yn  gynnwysedig  yn  ei  gwaith  yn 
gweinyddu  mwynhad  i  ddyn  tra  wrth  y  gorchwyl  o'i  addysgu. 
Mae  yr  athronydd  a'r  bardd  yn  ymestyn  at  yr  un  anican,  ond 
eu  bod  yn  gwahaniaethu  yn  y  moddion  trwy  yr  hwn  y  maent 
yn  ymgyrhaedd  ato ;  appelia  yr  athronydd  at  reswm  dyn  yn 
annibynol  ar  ei  nwydau  a'i  deimladau;  cyfarcha  y  bardd  ei 
reswm  yn  y  fath  fodd  ag  i  ennill  ei  deimlad  hefyd ;  gesyd  un  ei 
achos  allan  gyda'r  ymresymiad  cywiraf,  a'r  ystyriaethau 
pwysicaf;  addurna  y  llall  ef  â'r  prydferthion  mwyaf  deniadol, 
nes  ennill  ei  farn  a  swyno  ei  galon.  Gesyd  barddoniaeth  bur  y 
meddylddrychau  o  flaen  dyn  wedi  eu  paentio  yn  yr  iaith  fwyaf 
hyfryd,  a'u  gwisgo  â'r  egluriadau  a'r  cymhariaethau  mwyaf 
prydferth,  tarawiadol,  a  dedwydd  ag  sydd  i'w  cael  yn  nghyfrol 
gyfoethog  hanesyddiaeth,  ac  yn  ngogoniannau  amryfal  y  cread, 
ac  yn  maesydd  rhamantol  dychymmyg,  nes  gorchfygu  ei 
deimlad  ac  ennill  ei  serch.  Felly  y  mae  barddoniaeth  y  Beibl 
wedi  ei  bwriadu  i  ddwyn  enaid  dyn  i  amgyffred  urddas,  a 
theimlo  gwerth,  a  chanfod  prydferthwch  rhinwedd,  ac  i  blygu 
mewn  parch  addoliadol  ger  bron  yr  uchel  Dduw,  ac  mewn 
llesmair  o  hyfrydwch  nefol  i  ddyrchafu  ei  foliant  ef. 

Pan  yr  ydys  yn  son  am  farddoniaeth,  yr  ydys  yn  meddwl, 
nid  yn  unig  am  feddylcìdrychau  goruchel,  a  chymhariaethau 
tarawiadol,  a  throellymadroddion  hyfion  a  chyffrous,  a  desgrif- 
iadau  naturiol  a  bywiog,  a  thynerwch  drylliog  a  thoddiadol, 
ond  hefyd  am  fesur  o  ryw  fath,  o  fesurau  caethion  y  prif 
feirdd  Cymreig,  hyd  emynau  mawl  Seion  a'r  odlau  gwaladgarol 
a  byncia  ein  llanciau  a'n  gwyryfon ;  ond  nis  gellir  bod  yn  sicr 
pa  un  a  oedd  mesur  neillduol  yn  perthyn  i  farddoniaeth  yr 

*  Gwel  Horne's  Introduction ,  vol.  ii. ;  Barrows's  Introduction;  Bible  Hand-Booh', 
Seiler's  Biblical  Heimeneutics  ;  Ernesti's  Principles  of  Biblical  Interpretation  aiv\ 
Criticism,  &c. 


348 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Hebreaid.  Dadleua  rhai  beirniaid  Hebreig  yn  selog  fod,  a 
chreda  ereill  mor  benderfynol  nad  oedd.  Gan  mai  ychwaneg- 
iad  diweddar  mewn  cymhariaeth  yw  nodau  llafar  yr  iaith 
Hebraeg,  nis  gellir  cael  sicrwydd  ar  y  pwnc  hwn.  Barna 
awdwr  y  gyfrol  hon  íbd  y  farddoniaeth  Hebreig  weithiau  yn 
dilyn  rhyw  fesur  neu  fesurau,  o  herwydd  yr  ystyriaethau 
canlynol :  — 

1.  Mae  y  geiriau  yn  ymddangos  fel  wedi  eu  cyfaddasu  i  ryw 
hyd  ac  odl  neillduol.  Mae  y  brawddegau  yn  aml  yn  lled 
debyg  i'w  gilydd  o  ran  eu  hyd;  nis  gellir  bod  yn  sicr,  yn  awr, 
pa  faint  o  sillau  oeid  ynddynt,  gan  y  gallai  gair  fod  yn  ddau 
neu  dri  sill,  yn  ol  natur  a  rhif  y  nodau  llafar  a  ddefnyddid 
gydag  ef ;  ond  y  mae  ffurfìau  y  geiriau  a'r  rhagenwau  a 
ddefnyddir  mewn  barddoniaeth,  fel  pe  byddent  wedi  eu  llunio  i 
ateb  i'r  mesur, — weithiau  i  wneyd  brawddeg  sill  neu  ddau  yn 
hŵy,  neu  yn  fyrach,  yn  ol  yr  amgylchiad.*  Byddai  weithiau 
hefyd  fath  o  odl  rhwng  y  llinellau  cyfochrol,  fel  y  gwelir  yn 
Gen.  iv.  23.    Job  vi.  4,  7,  9,  13,  22,  29.f 

2.  Y  fîaith  fod  llawer  o  ranau  barddonol  y  Beibl  yn  cael  eu 
canu  gydag  offerynau  cerdd.  Enw  un  offeryn  oedd  Gittith  (Salm 
viii.,  lxxxi.,  lxxxiv.);  enwau  offerynau  ereill  oedd  Sosannim 
(Salm  lxix) ;  Neginoth  (Salm  vi.,  liv.,  lv.,  lxxvi.) ;  Nehiloth 
(Salm  v.),  &c.  Bernir  fod  yr  ysgrifen  uwchben  amryw  o'r 
Salmau  yn  dynodi  y  dôn  ar  ba  rai  yr  oeddynt  i  gael  eu  canu  : 
megys,  Al  Ai-ieleth  Hash-shachar—  Ar  Eurìg  y  Boreu 
(Salm  xxii.);  Al  TASH-CHETtf=xVa  Ddistrywia  (Salm  lvii., 
lviii.,  &c.) ;  Al  Ionath  Elem  EECHOciM=^lr  Golomen  y 
Prenau  Terebinth  Pell  (Salm  lvi.),  &c.  Mae  ystyron  enwau 
amryw  o'r  Salmau  yn  rhagdybied  y  cenid  hwy  gydag  offeryn- 
au;  megys,  MiZM.ou—cânì  gydag  ofîeryn  cerdd  (Groeg,  ^aX/xós 
Salm  iii. — ix.,  &c);  Ma.schil=c^,  ar  y  MACHALATH=y  bibell 
neu  y  delyn  (Salm  liii.,  lxxxviii.),  &c. 

Arwydd  cerddorol  oedd  Selah.  Deillia  o'r  ferf  Shalah:= 
gorphwyso,  a  golyga  fod  y  cerddorion  i  orphwyso  am  ychydig ; 
neu  o'r  ferf  SA.'LA.Ti.—cyfodi,  a  dynoda  fod  y  cerddorion  i  gyfodi 
eu  llais,  neu  ail  fyned  dros  y  gân  gyda  llais  uwch  a  chryfach  ; 
neu  (yn  ol  yr  ail  ystyr  i'r  un  ferf)=òcxi  yn  ddystaw,  ac  felly 

-  Loioth's  Sacred  Poetry  ofthe  Hebrew,  Lect.  iii. 

t  Gwel  Dr.  B.  Davies's  Hebrew  Reading  Book,  yn  niwedd  Grammadeg  Hebraeg 
Gesenius. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


349 


mai  term  cerddorol,  yn  galw  am  i'r  llais  neu  yr  oíferyn 
i  fod  yn  ddystaw,  oedd  Selah.*  Yn  Salm  ix.  16,  defnyddir 
ef  mewn  cj'ssylltiad  â  gair  arall,  "  Iliggaion  ;  Selàh"  Golyga 
y  ddau  air  fel  liyn  gyda'u  gilydd,  yn  ol  barn  Tholuck  a 
Hengstenberg,  wyfyrdod,  gorphwyeo ;  hyny  yw,  boed  i'r 
cerddor  fyfyrio  tra  byddo  y  beroriaeth  yn  ddystaw. 

Y  casgliad  naturiol  oddiwrth  y  pethau  hyn  yw  fod  y  geiriau 
a  ddefnyddid  wedi  eu  cyfaddasu  i  wahanol  dônau  a  mesurau  a 
arferid. 

Dosrenir  barddoniaeth  y  Beibl  weithiau  fel  y  canlyn : — 

1.  Barddoniaetii  Delynol  fLyrîc  PoetryJ,  yn  cynnvrys 
emynau  o  faẁl,  orlawn  o  deimladau  diolchgar  i'r  Goruchaf. 

2.  Barddoniaetii  Hanesiol  neu  Arwrol  fEpic  PoetryJ, 
fel  Llyfr  Job. 

3.  Barddoniaeth  Addysgiadol  neu  Arwireddol  fDi- 
dactic  or  Gnomic  Poetry fel  yr  hyn  a  geir  yn  y  Diarhebion  a 
Galarnad  Jeremiah. 

4.  Barddoniaetii  Fugeilaidd  netj  Fugeilgan  fPastoral 
Poetry  or  ldyìs J,  megys  Caniadau  Solomon. 

Mae  y  dosraniad  hwn  yn  ymwneyd  yn  benaf,  fel  y  gwelir,  â 
r,atur  cynnwysiad  y  farddoniaeth,  yn  hytrach  nag  â  nodweddau 
neillduol  y  cyfansoddiad  ;  ymddengys  fod  neillduolrwydd 
barddoniaeth  y  Beibl,  fel  cyfansoddiad,  yn  gyfansoddedig  yn 
benaf  rnewn  cyfochraeth  f parallelism J  o  dan  ei  gwahanol 
agweddau.  Wrth  gyfochraeth  y  deallir  cyfatebiaeth  gwahanol 
ranau  brawddeg,  neu  wahanol  freichiau  prydyddiaeth  i'w 
gilydd ;  megys  y  ddwy  linnell : — 

"  Ceisiwch  yr  Arglwydd,  tra  y  galler  ei  gael  ef  ; 
Gelwch  arno  tia  fyddo  yn  agos."    (Esai.  lv.  6.) 

Mae  y  gyfochraeth  dan  sylw  yn  dra  phwysig  a  gwerthfawr  ; 
y  mae  yn  prydferthu  y  cyfansoddiad,  ac  yn  disgyn  yn  hyfryd 
ar  y  glust ;  weithiau  y  mae  un  Uinnell  yn  esbonio  ac  yn  egluro 
llinneìl  arall ;  gellir  cyfieithu  y  breichiau  cyfochrog  hyn  i 
ieithoedd  ereill  hefyd  heb  eu  hymddifadu  o?u  nherth  na'u 

*  Gwel  y  Geiriaduron  Hebraeg  gan  Dr.  Davies  a  Gesenius,  a  Ritio's  Cyclopctdia* 


350  Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

diosg  o'u  prydferthwch,  yr  liyn  sydd  yn  gwneyd  barddoniaeth, 
yr  Hebreaid  yn  wahanol  i  farddoniaeth  cenedloedd  ereill,  ac  yn 
un  o'r  elfenau  ag  sydd  yn  addasu  y  Beibl  fel  llyfr  i'r  holl  fyd. 
Mae  y  gyfochraeth  weithiau  yn  eglur  a  phendant ;  bryd  arall 
ceir  ymëangiad  y  syniad  yn  hytrach  na  chyfochraeth  gyfatebol; 
mewn  engreifftiau  ereill,  ceir  y  cyfansoddiad  yn  ymblethu 
trwy  ei  gilydd  gyda  llawer  o  gywreinrwydd  a  phrydferthwch. 
Crefwn  sylw  yr  efrydydd  at  y  manylion  a'r  engreifîtiau 
canlynol : — 

1.  Cyfochradh  Gyfystyrol. 

Wrth  hyn  y  golygir  fod  y  syniad  yr  un,  ond  fod  yr  adran  o'r 
frawddeg,  neu  y  fraich  o'r  gân,  yn  wahanol : — 

"  Pa  beth  yw  dyn,  i  ti  ei  gofìo  ? 

A  mab  dyn,  i  ti  ymweled  âg  ef  ?  "    (Salm  v:ii.  4.) 

"  Fy  enaid,  bendithia  yr  Arglwydd  ; 
A  chwbl  sydd  ynof,  ei  énw  santaidd  ef."    (Salm  ciii.  1.) 

"  Efe  a  wna  afonydd  yn  ddiffaethwch, 

A  ffynnonau  dyfroedd  yn  sychdir."    (Salm  cvii.  33.) 

"  Er  na  ddaw  cystudd  allan  o'r  pridd, 

Ac  na  flagura  gofid  allan  o'r  ddaear."    (Job  v.  6.) 

2.  Ymëangiad  ac  ail  adroddiad  y  syniad. 

Yn  y  Salm  gyntaf,  cawn  engraifft  o  ymëangiad  y  syniad  : — 

"  Gwyn  fyd  y  gŵr, 

Yr  hwn  ni  rodia  yn  nghynghor  yr  annuwiolion  ; 

Ac  ni  saif  yn  ffordd  pechaduriaid ; 

Ac  nid  eistedd  yn  eisteddfa  gwatwarwyr."    (adn.  i.) 

Mae  dadganiad  y  gwynfyd  yn  y  llinnell  gyntaf,  yn  dwyn  yr 
un  cyssylltiad  â  phob  un  o'r  tair  llinnell  ganlynol :  ac  y  mae 
yr  ymadroddion  yn  y  llinnellau  canlynol  yn  dyí'od  yn  gryfach 
wrth  i'r  Salmydd  fyned  yn  mlaen.  "  Nid  yw  rhodio"  ebe'r 
esgob  Jebb,  "  yn  cynnwys  mwy  na  chymdeithas  ddamweiniol; 
ond  golyga  sefyll,  gyfeillgarwch  agosach ;  ac  eisteddy  gyssyllt- 
iad  seí'ydlog  a  pharhaus :  golyga  y  cynghor,  y  man  arferol  i 


Y  BEIBL  A'l  DDEnOXOLIAT). 


351 


gyfarfod,  cyrchfa  gyhoeddus;  y  ffordd,  y  llwybr  dewisol  a 
detholedig ;  yr  eisteddfa,  yr  orphwysfa  arferol  a  therfynol : 
arwydda  yr  annuwiolion,  y  rhai  nacaol  ddrwg ;  pechaduriaid,  y 
rhai  gweithredol  ddrwg ;  y  gwatwamvyr>  y  rhai  a  ddirmygant 
hyd  y  nod  enw  neu  y  syniad  am  dduwioldeb  a  daioni."*  Mae 
ynia,  gan  hyny,  raddfa  fel  y  canlyn,  fel  y  sylwa  Dr.  Jebb,  a'r 
holl  brif  esboniadau  gan  Iuddewon  a  Christionogion  : — 

Jihodio  Cywghor  Anmiwiollon. 

SEFYLL   PFOBDD  PECHADURIAID. 

EISTEDD  EISTEDDFA  .  .GWAT  WAIiWYR. 

Felly  hefyd  yn  yr  adnodau  Canlynol;  niae  y  syniad  yn 
yuiëangu ;  mae  serch  at  gyfraith  Duw  yn  dwyn  y  duwiol  i 
fyfyrío  ynddi  ddydd  a  nos ;  mae  hyny  yn  peri  iddo  fírwytho, 
a  bod  yn  hardd  yr  olwg  arno,  a  theimlo  yn  ddedwydd  yn  ei 
holl  ymdrechion,  fel  pren  ffrwythlawn,  ar  làn  y  fîrydiau  dyfr- 
oedd,  a'i  ddail  yn  wyrddion,  a'i  ffrwyth  yn  beraidd. 

Felly  hefyd  yn  Job  vi.  15—20 

"  Fy  mrodyr  a'm  twyllasant  megys  afon, 
Aetbant  heibio  fel  llifeii  iant  afonydd  ; 
Y  rhai  a  dduasant  gan  rew, 
Ac  yr  ymguddiodd  yr  eira  ynddynt : 
Yr  araser  y  cynhesant,  hwy  a  dorir  ymaith  ; 
Pan  wresogo  yr  hin,  hwy  a  ddarfyddant  allan  o'u  lle. 
Llwybrau  eu  rfordd  hwy  a  g'iliant ; 
Hwy  a  âiìt  yn  ddiddym,  ac  a  gollir. 
Byddinoedd  Teîna  a  edrychant, 
Minteioedd  Seba  a  ddysgwyliant  am  danynt: 
Hwy  a  gywilyddiant,  am  iddynt  obeitbio : 
Hwy  a  ddaethant  hyd  yno,  ac  a  frawychwyd  !  "  f 

Ceir  ëangiad  y  syniad  hefyd  yn  Salm  xix.  8 — 11,  cxxix. 
G— 8.  Esai.  xl.  12,  26,  lv.  10,  11.  Job  xxxviii.  4—11.  Deut. 
xxxii.  11. 

Canfyddir  hyn  hefyd  yn  nghân  Deborah,  pan  yn  desgrifio 
dysowyna(iau  hyfryd  mam  Sisera ;  disgwyliai  hi  am  anrhaith 

*  Jëbb's  Sacred  Literaturc,  §  3.  p.  41.   Gwel  hefyd  y  Bible  Hand-Book,  §  2S6. 
+  Yr  ydym  wedi  cyfnewid  ychydig  ar  y  cyfieithiad  yn  rhai  o'r  dj-fyniadau  yn  yr 
adran  hon. 


352  V  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

— anrhaith  o  gaethion — anrhaith  o  wisgoedd — o  wisgoedd  sym- 
mudliw — o  wniadwaith  symmudliw — anrhaith  symmudliw  o 
wniadwaith  o'r  deutu,  cymmwys  i  yddfau  y  gorchfygwyr. 
(Barn.  v.  30.) 

Yn  hytrach  na  defnyddio  y  rhagenw,  cawn  y  bardd  ysbryd- 
oledig  weithiau  yn  ail  adrodd  yr  enw  ei  hun  : — 

"  Dy  ddeheulaw,  Arglwydd,  sydd  ardderchog  o  nerth, 
A'th  ddeheulaw,  Arglwydd,  a  ddrylliodd  y  gelyn." 

(Exod.  xv.  6.) 

"  Deheulaw  yr  Arglwydd  sydd  yn  gwneuthur  grymusder; 
Deheulaw  yr  Arglwydd  a  ddyrchafwyd  : 
Deheulaw  yr  Arglwydd  sydd  yn  gwneuthur  grymusder." 

(Salin  cxviii.  lo,  16.) 

Gwel  hefyd  Salm  xxix.  3—9,  lxxvii.  1,  11,  16. 

Weithiau  ymenir  mewn  gair  neu  syniad  yn  y  llinnell 
flaenorol,  ier  dilyn  y  meddylddrych  yn  mhellach  yn  y  llinnellau 
canlynol : — 

1  "  Dyrchafaf  fy  llygaid  i'r  mynyddoedd, 

O'r  lle  y  daw  fy  nghymhorth. 

2  Fy  nghymhorth  a  ddaw  oddiwrth  yr  Arglwydd, 
Yr  hwn  a  wnaeth  nefoedd  a  daear. 

3  Ni  âd  efe  i'th  droed  lithro  : 
Ac  ni  huna  dy  geidwad. 

4  Wele,  ni  huna  ac  ni  chwsg 
Ceidwad  Israel. 

5  Yr  Arglwydd  yw  dy  geidwad, 

Yr  Arglwydd  yw  dy  gysgod  ar  dy  ddeheulaw. 

6  Ni'th  dery  yr  haul  y  dydd, 
Na'r  lleuad  y  nos. 

7  Yr  Arglwydd  a'th  geidw  rhag  poh  drwg, 
Efe  a  geidw  dy  enaid. 

8  Yr  Arglwydd  a  geidw  dy  fynediad  a'th  ddyfodiad, 
O'r  pryd  hwn  hyd  yn  dragywydd."    (Salm  cxxi.) 

Cymharer  Esai.  xxvi.  5,  6.  Nahum  i.  2  ;  â'r  2  Cor.  i.  4 — 7, 
lle  y  dygir  yn  mlaen  y  syniad  o  ddyddanu,  crybwylledig  yn 
adn.  4.* 

*  Gwel  hefyd  Paleÿs  Horce  Paulince,  Epistle  to  the  Ephes.  No.  III. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


3.  Cyfochraeth  Wrthgyferbym'ol. 

Yn  yr  engreifftiau  hyn,  ceir  yr  ymadroddion  yn  cyfateb,  ond 
y  syniad  yn  newid  :  — 

"  Mab  doetb  a  wna  dad  llawen  ; 

Ond  enw  y  drygionus  a  bydra."    (Diar.  x.  1.) 

"  Coffadwriaeth  y  cyfiawn  sydd  fendigedig  ; 
A  mab  tfol  a  dristâ  ei  fam."    (Diar.  x.  7.) 

"  Y  dyn  llawen  a  fathra  y  dil  raêl ; 

Ond  i'r  newynog,  pob  peth  chwerw  sydd  felus."    (Diar.  xxvii  }.] 

"  Dros  enyd  fechan  y'th  adewais  : 

Ond  â  mawr  drugareddau  y'th  gasglaf."    (Esai.  liv.  7,  8.) 

Weithiau  ceir  cyfochraeth  gyfystyrol  a  gwrthgyferbyniol 
yn  nglyn  â'u  gilydd,  fel  math  o  gyfochraeth  ddwbl.  (Esai, 
li.  7,  80 

4.  Cyfochraeth  Gymhlethedig. 

Gwelir  fod  y  Uinnellau  canlynol  yn  ateb  i'w  gilydd,  y  1  i'r  .3, 
a'r  2  i'r  4  :— 

"  Canys  cyfuwch  ag  yw  y  nefoedd  uwchlaw  y  ddaear 

Y  rhagorodd  ei  drugaredd  ef  ar  y  rhai  a'i  hofnant  ef  : 
Cyn  belled  ag  yw  y  Dwyrain  oddiwrth  y  Gorllewin, 

Y  pellhaodd  efe  ein  camweddau  oddi  wrthym." 

(Salm  ciii.  11,  12.) 

"  Eithr  dywedasoch,  Na,  canys  ni  a  ffown  ar  feirch  ; 
Am  hyny  y  ffowch  : 
A  marchogwn  ar  feirch  buain  ; 

Am  hyny  y  bydd  buan  y  rhai  a'ch  erlidio."    (Esai.  xxx.  16.) 

"  Meddwaf  fy  saethau  â  gwaed ; 
A'm  cleddyf  a  fwyty  gig  : 
A  gwaed  y  lladdedig  a'r  caeth, 
O  ben  blaenoriaid  y  gelyn."    (Deut.  xxxii.  42.) 


Z 


354 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Mae  yr  esgob  Jebb  yn  cyfeirio  at  gymhlethiad  neillduol  yr  hon 

a  eilw  efe  yn  gyfochraeth  fewndroawl  ( 'introverted  parallelism JK 
a  hona  mai  efe  ydyw  darganfyddwr  y  math  yma  o  gyfochraeth. 
Mae  y  darnau  barddonol  hyn  wedi  eu  cyfansoddi  y  fath,  ebe'r 
Esgob,  fel,  gan  nad  beth  fyddo  rhifedi  y  llinnellau,  y  mae  y 
gyntaf  yn  ateb  i'r  olaf,  a'r  ail  i'r  olaf  ond  un,  ac  felly  yn  mlaen 
trwy  y  cyfansoddiad,  fel  y  canlyn  : — 

Í"  Fy  mab,  os  dy  galon  di  fydd  ddoeth, 
(  Fy  nghalon  inau  a  lawenycha ; 
X  Ië,  fy  arenau  a  grychneidiant, 
P;ui  draetho  dy  wefusau  di  gyfìawnder."    (Diar.  xxiii.  15,  16.) 

Ì"  Delwau  y  Cenedloedd  ydynt  arian  ac  aur : 
f  Gwaith  dwylaw  dyn ; 
/  Genau  sydd  iddynt,  ond  ni  lefarant ; 
J  )  (  Llygaid  sydd  ganddynt,  ond  ni  welant ; 

II  )  \  Y  mae  clustiau  iddynt,  ond  ni  chly  want ; 
I  *  Nid  oes  ychwaith  anadl  yn  eu  genau : 
(JFel  hwynt  y  mae  y  rhai  a'u  gwnant ; 
A  phob  un  a  ymddiriedo  ynddynt."    (Salm  cxxxv.  15  -18.) 

I  "  Gwelais  liefyd  megys  lliw  ambr ; 


V  A  dysgleirdeb  iddo  oddi  amgylch."    (Ezec.  i.  27.) 

Ystyrir  fod  Saltn  lxxxiv.  5 — 7,  cxxiii.  1,  2.  Hosea  xiii.  14. 
Esai.  xxvü.  12,  13,  &c,  yn  engreifftiau  cyffelyb.  Yr  ydym 
wedi  cyssylltu  y  llinnellau  a  ystyrir  yn  gyfystyr  â'u  gilydd,  er 
i'r  darllenydd  ganfod  ar  unwaith  yr  hyn  yr  ymdrechir  ei 
egluro. 

Er  i'r  darllenydd  allu  canfod  y  math  yma  o  gyfochraeth  (ac 
yn  wir  pob  math  o  gyfochraeth),  dylai  y  geiriau  fod  wedi  eu 
trefnu  fel  llinnellau  barddoniaeth,  fel  y  gwneir  mewn  rhai 
Beiblau  Hebraeg,  ac  yn  yr  Annotated  Paragraph  Bible.  Wedi'r 
cyfan,  mae'n  ainheus  a  fwriedid  y  fath  gywreinrwydd  gan  yr 
ysgrifenwyr  ag  a  bnodola  Dr.  Jebb  iddynt  pan  yn  traethu  ar 
gyfochraeth  í'ewndroawl. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD.  3Ö<5 
5.  Dosbarthiadau  Cydganiadol. 

Ymddengys  fod  amryw  o'r  Salmau  wedi  caol  eu  cyfansoddi 
yn  y  fath  fodd  ag  i  gael  eu  canu  gan  ŵanánol  gorau  yn  olynol, 
y  naill  yn  ateb  y  Uall ;  ac  fe  fydd  coíio  hyn  yn  eu  gwneyd  yn 
fwy  dealladwy,  a'u  gwisgo  â  rnwy  o  brydfnrthwch  yn  ein 
golwg.  Dodwn  enirraifFt  neu  ddwy  o'r  modd,  yn  ol  Tholuck, 
y  byddai  yr  Israeliaid  yn  pyncio  y  Salmau  yn  nghy.ssegr 
Duw. 

SALM  XX. 

Y  Lefiaid  yn  canu. 

1  Gwrandawed  yr  Arglwydd  arnat  yn  nydd  cyfyngder  : 
Enw  Duw  Jacob  a'th  ddiö'yno. 

2  Anfoned  í  ti  gymhorth  o'r  cyssegr, 
A  nerthed  di  o  Seion. 

3  Cofied  dy  holl  oífrymau, 

A  bydded  foddlawn  i'th  boeth-oífrwm.  Selah. 

4  Rhodded  i  ti  wrth  fodd  dy  galon ; 
A  chyÜawned  dy  holl  gynghor. 

5  Gorfoleddwn  yn  dy  iachawdwriaeth  di, 
A  dyrchaf  wn  faner  yn  enw  ein  Duw : 
Cyflawned  yr  Arglwydd  dy  holl  ddymuniadau. 

Dafÿdd  yn  eanu. 

G  Yr  awr  hon  y  gwn  y  gwared  yr  Arglwydd  ei  eneiniog : 
Efe  a  wrendy  arno  o  nefoedd  ei  santeiddrwydd, 
Yn  nerth  iechyd  ei  ddeheulaw  ef . 

7  Ymddiried  rhai  mewn  cerbydau,  a  rhai  mewn  meìrch : 
Ond  nyni  a  gofìwn  enw  yr  Arglwydd  ein  Duw. 

8  II wy  a  gwympasant,  ac  a  syrthiasant ; 
Ond  nyni  a  gyfodasom,  ac  a  safasom. 

Y  Lefiaid  yn  canu. 

9  Achub,  Arglwydd  : 

Gwrandawed  y  Brenin  arnom  yn  y  dydd  y  llefom. 

SALM  XLYI. 

Cydgan  (ChorusJ. 

1  Dnw  sydd  noddfa  a  nerth  i  ni, 

Cymhorth  hawdd  ei  gael  mewn  cyfyngder. 


356 


Y  BEIBL  A  I  DDEHONGLIAD. 


2  Am  hyny  nid  ofnwn  pe  symmudai  y  ddaear, 
A  phe  treiglid  y  mynyddoedd  i  ganol  y  môr  : 

3  Er  rhuo  a  therfysgu  o'i  ddyfroedd, 

Er  crynu  o'r  mynyddoedd  gan  ei  ymchwydd  ef.  Selah. 

4  Y  mae  af on, 

A'i  firydiau  a  lawenhant  ddinas  Duw ; 
Cyssegr  preswylfeydd  y  Goruchaf . 

5  Duw  sydd  yn  ei  chanol ; 
Nid  ysgog  hi : 

Duw  a'i  cynnorthwya  yn  foreu  iawn. 

6  Y  Cenedloedd  a  derfysgasant, 

Y  teyrnasoedd  a  ysgogasant : 

Efe  a  roddes  ei  lef,  toddodd  y  ddaear. 

Y  Bobl. 

7  Y  mae  Arglwydd  y  lluoedd  gyda  ni ; 

Y  mae  Duw  Jacob  yn  ymddiffynfa  i  ni.  Selah. 

Çydgan. 

8  Deuwch,  gwelwch  weithredoedd  yr  Arglwydd : 
Pa  annghyfanedd-dra  a  wnaeth  efe  ar  y  ddaear. 

9  Gwna  i  ryf eloedd  heidio  hyd  eithaf  y  ddaear  ; 
Efe  a  ddryllia  y  hwa,  ac  a  dyr  y  waywtfon, 
Efe  a  lysg  y  cerbydau  â  thân. 

10  Peidiwch,  a  gwybyddwch  mai  myfì  sydd  Dduw : 
Dyrchefìr  fì  yn  mysg  y  Cenedloedd, 
Dyrchefìr  fì  ar  y  ddaear. 

Y  Bobl. 

11  Ymae  Arglwydd  y  lluoedd  gyda  ni ; 
Ymddiffynfa  i  ni  yw  Duw  Jacob.  Selah. 

SALM  CXXXII. 
Y  Còr  Cyntaf. 

1  0  Arglwydd,  cofîa  Dafydd, 
A'i  holl  flinder : 

2  Y  modd  y  tyngodd  efe  wrth  yr  Arglwydd, 
Ac  yr  addunodd  i  rymus  Dduw  Jacob. 

3  Ni  ddeuaf  i  fewn  pabell  fy  nhý, 

Ni  ddringaf  ar  erchwyn  fy  ngwely ; 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


4  Ni  roddaf  gwsg  i'm  llygaid, 
Na  hûn  i'm  hamrantau, 

5  líyd  oni  chaffwyf  lo  i'r  Arglwydd, 
Preswylfod  i  rymus  Dduw  Jacob. 

Yr  Ail  Gòr. 

6  Wele,  clywsom  am  dani  yn  Ephratah: 
Cawsom  hi  yn  raeusydd  y  coed. 

7  Awn  i'w  bebyll  ef  ; 
Yuigrymwn  o  flaen  ei  fainc-draod  ef. 

Y  Côr  Cynlaf. 

8  Cyfod,  Arglwydd,  i'th  orphwysfa  ; 
Ti,  ac  arch  dy  gadernid. 

9  Gwisged  dy  offeiriaid  gyfìawnder : 
A  gorfoledded  dy  saint. 

10  Er  mwyn  Dafydd  dy  was, 

Na  thro  ymaith  wyneb  dy  Eneiniog. 

Yr  Ail  Gor. 

11  Tyngodd  yr  Arglwydd  meion  gwirionedd  i  Dafydd ; 
Ni  thry  efe  oddiwrth  hyny  ; 

0  fîrwyth  dy  gorph  y  gosodaf  ar  dy  orseddfainc. 

12  Os  ceidw  dy  feibion  fy  nghyfammod  a'm  tystiolaeth, 
Y  rhai  a  ddysgwyf  iddynt ; 

Eu  meibion  hwythau 

Yn  dragywydd  a  eisteddant  ar  dy  orseddfainc. 

Y  Ddau  Gôr. 

13  Canys  dewisodd  yr  Arglwydd  Seion : 
Acelì  chwenychodd  yn  drigfa  iddo  ei  hun. 

14  Dyma  fy  ngorphwysfa  yn  dragywydd  : 
Yma  y  trigaf  ;  canys  chwenychais  hi. 

15  Gan  fendithio  y  bendithiaf  ei  lluniaeth  : 
Diwallaf  ei  thlodion  â  bara. 

16  Ei  hoffeiriaid  hefyd  a  wisgaf  âg  iachawdwriaeth : 
A'i  saint  dan  ganu  a  ganant. 

17  Yna  y  paraf  i  gorn  Dafydd  flaguro  : 
Darperais  lamp  i'm  Heneiniog. 

18  Ei  elynion  ef  a  wisgaf  â  chywilydd : 
Arno  yntau  y  blodeua  ei  goron. 


353 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Dosrana  Esgob  Horsley  yr  ail  Salm  yn  y  drefn  ganlynol: — 

Ehan  I —  Y  Salmydd. 

1  Paham  y  terfys°:a  y  Cenedloedd, 
Ac  y  myfyria  y  bobloedd  beth  ofer  ? 

2  Y  mae  breninoedd  y  ddaear  yn  ymosod, 
A'r  penaethiaid  yn  ymgynghori  yn  ngliyd, 

Yn  erbyn  yr  Arglwydd,  ac  yn  erbyn  ei  Griat  eî,gan  ddytuedyd, 

3  Drylliwn  eu  rhwymau  hwy, 

A  thaflwn  eu  rheffynau  oddi  wrthym. 

4  Yr  hwn  sydd  yn  preswylio  yn  y  nefoedd  a  chwardd  : 
Yr  Arglwydd  a'u  gwatwar  hwynt. 

5  Ynay  llefara  efe  wrthynt  yn  ei  lid, 

Ac  yn  ei  ddigllonrwydd  y  dychryna  efe  hwynt. 

6  Minau  a  osodais  fy  Mrenin 
Ar  Seion  fy  mynydd  santaidd. 

Rhan  II. —  Y  Messiah. 

7  Mynegaf  y  ddeddf  : 
Dywedodd  yr  Arglwydd  wrthyf, 

Fy  Mab  ydwyt  ti ;  myfì  beddyw  a'th  genedlais. 

8  Gofyn  i  mi,  a  rhoddaf  y  Cenedloedd  yn  etifeddiaeth  i  ti, 
A  therfynau  y  ddaear  i'th  feddiant. 

9  Drylli  hwynt  â  gwialen  haiarn ; 
Maluri  hwynt  fel  llestr  pridd. 

Bhan  III— Y  Salmydd. 

10  Gan  hyny  yr  awr  hon,  f  reninoedd,  byddwch  synwyrol : 
Barnwyr  y  ddaear,  cymmerwch  ddysg. 

11  Gwasanaethwch  yr  Arglwydd  mewn  ofn, 
Ac  ymlawenhewch  mewn  dychryn. 

12  Cusenwch  y  Mab,  rhag  iddo  ddigio, 
A'ch  difetha  chwi  o'r  ö'ordd, 

Pan  gyneuo  ei  lid  ef,  ond  ychydig. 

Gwyn  eu  byd  pawb  a  ymddiricdant  ynddo  ef. 

Mae  neillduolion  ereill  yn  perthyn  i  farddoniaeth  Hebreig. 
CJn  ydyw  y  cyfansoddiad  rhestr-lythyrenol  ( alphabetical J,  yn 
yr  hwn  y  dechreuir  y  brawddegau  yn  olynol  â  geiriau  gyda 


Y  BEIBL  a'I  DDEIIONGLIAD. 


llythyrenau  yr  egwyddor  Ilebraog  yn  eu  dochrou,  yn  ol  trefn 
yr  egwyddor,  sef  gair  yn  dechreu  gydag  n  (AlephJ  yn  nechreu 
y  frawddeg  gyntaf,  3  (Btth  J  yn  nechrou  yr  ail  frawddog,  &c, 
fel  y  canlyn  : — 

1  (k  A.)  Clodforaf  yr  Arglwydd  â'm  holl  ^ídon  ; 

(n  B.)  Yn  nghymmanfa  y  rhai  uniawn,  ac  yn  y  gynnulh  idfa. 

2  (3  G.)  Mawr  yw  gweithredoedd  yr  Arçlwydd ; 
(i  D.)  Wedi  eu  ceisio  gan  bawb  a'u  hoífant. 

3  (n  H.)  Gogoniant  a  harddwch  yw  ei  waith  ef, 
( 1  F.)  A'i  gyíiawnder  sydd  yn  parhau  byth. 

Ac  fel  yna  yn  mlaen  drwy  y  Salm  hyd  ddiwedd  yr  egwyddor 
Hebraeg.  Coíier  fod  y  llythyrenau  hyn  yn  yr  Iíebraeg  yn 
rhan  o'r  geiriau  a  ddechreuant.  Dilynir  yr  un  drefn  yn  Salm 
cxii.  Yn  Salm  cxix.  ceir  y  llythyren  k  ( Aleph J,  yn  dechreu 
pob  un  o'r  wyth  adnod  gyntaf;  a  (BethJ,  yn  nechreu  pob 
adnod  yn  yr  ail  adran  o'r  wythfed  i'r  unfed  ar  b}Tmtheg ; 
3  ( Oirael J,  yn  nechreu  pob  adnod  yn  y  drydedd  adran  o'r 
unfed  ar  bymtheg  hyd  y  bedwaredd  ar  hugain ;  ac  felly  yn 
mlaen,  trwy  y  Salm  hyd  ddiwedd  yr  egwyddor  Hebraeg.  Ceir 
llythyrenau  yr  egwyddor  Hebraeg  yn  dechreu  yr  adnodau  yn 
Salm  cxiv.  yn  rheolaidd,  gyda'r  eithriad  o'r  llythyren  d  (N)  ; 
dichon,  fel  yr  awgryma  Phillips,*  fod  brawddeg  wedi  colli  o'r 
Salm  fel  yr  ysgrifenwyd  hi  ar  y  cyntaf.  Yn  Ngalarnad 
Jeremiah  y  mae  cywremwaith  tra  chelfydd  o'r  natur  yma  yn 
y  cyfansoddiad,  a'r  llythyrenau  wedi  eu  trefnu  yn  y  modd 
mwyaf  rheolaidd,  fel  y  gwel  yr  efrydydd,  ond  iddo  droi  i'w 
Feibl  Hebraeg.f  Mae  rhai  engreifftiau  ereili  i'w  cael  o  r  math 
yma  o  gyfansoddiad. 

Mae  troellymadroddion  hyfion  ac  arucheledd  mawreddog 
barddoniaeth  y  Beibl  wedi  tynu  sylw  neillduol  efrydwj-r  Beibl- 
aidd  yn  mhob  oes.  Mae  dychymmyg  bywiog  y  bardd  ysbrvd- 
oledig  yn  personoli  natur,  ac  yn  galw  ar  wrthddrychau  difywvd 
i  ddadgan  eu  llawenydd  a  phyncio  mawl  o  flaen  Duw  ;  bryd 
arall,  desgrifia  hwynt  mewn  braw  a  dychryn  yn  ngwyneb  yi 
arddangosiad  o'i  ddigter  : — 


*  Tlie  Psalms  in  Hebrew,  <L-c.  By  the  Eev.  George  Phillips,  B.D. 
t  Gwel  Lowth's  Sacred  Poetry  of  tJie  Hebrcics,  Lect.  XXII. 


360 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


"  Rhued  y  môr,  a'i  gyflawnder; 

Y  byd,  a'r  rhai  a  drigant  o'i  fewn : 
Cured  y  llifeiriant  eu  dwylaw  ; 

Cydganed  y  mynyddoedd,  o  flaen  yr  Arglwydd  ; 
Canys  y  mae  yn  dyfod  i  farnu  y  ddaear." 

(Salm  xcviii.  7—9.) 

u  Y  môr  a  welodd  hyn,  ac  a  giliodd : 
Yr  Iorddonen  a  drodd  yn  ol : 

Y  mynyddoedd  a  neidinsant  fel  hyrddod, 
A'r  bryniau  fel  ŵyn  defaid. 

Beth  ddarfu  i  ti,  O  f ôr,  pan  giliaist  ? 
Tithau  Iorddonen,  paham  y  troaist  yn  ol  ? 
Paham,  fynyddoedd,  y  neidiech  fel  hyrddod  ? 
A  chwi,  fryniau,  fel  ŵyn  defaid." 

(Salm  cxiv.  3-C.) 

"  Yr  haul  a'r  lloer  a  dywyllant, 
A'r  sêr  a  attaliant  eu  llewyrch. 
A'r  Arglwydd  a  rua  o  Seion, 
Ac  a  rydd  ei  lef  o  Jerusalem  ; 

Y  nefoedd  hefyd  a'r  ddaear  a  grynant." 

(Joel  iii.  15,  16.) 

Gwel  hefyd  Esai.  xxxiv.  4,  xxxv.  1,  2.  Nah.  i.  3—6.  Mae 
arucheledd  y  Beibl  yn  cyfTroi  ein  natur,  ac  yn  ein  dwyn  i 
ymostwng  gydag  ofn  santaidd  a  pharch  duwiol  o  flaen  Tad  y 
trugareddau.* 


*  Gwel  yn  ychwanegol  at  y  gweithiau  y  cyfeiriwyd  atynt  yn  barod  ar  bwnc  yt 
adran  hon,  De  Wette's  Introduction  to  the  Psalms,  American  Biblical  Repository, 
vol.  iii.  1833,  pp.  445—460  ;  Erthyglau  ar  Hebrew  Poetry,  yn  Ngeiriaduron  Kitto 
a  Dr.  W.  Smith  ;  a'r  Erthygl  ragorol  ar  Farddoniaeth  Hebreig  yn  Ngeiriadur  y 
Parch.  J.  Jones  (Mathetes). 


EHEOLAU 


PENNOD  V. 

DEHONGLI AD 


Y  BEIBL. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Gwerth  a  phioysigrwydd  Rhcolan  cywir — Y  Taclau  fel  esbonwyr — 
Riieol  I.  Gciriau  y  Bcibl  i'w  dcall  yn  eu  hystyron  arfcrol — Cyfar- 
wyddiadau  ac  eyluriadau —  Cymhioysiad  a  therfynau  y  Rhcol — 
Rheol  II.  Ypryd  y  mae  y  gciriau  iw  deall  yn  Ffugyrol — Eglur- 
iadau — Rheol  III.  Ymadroddion  ancglur  %w  hcgluro  ag  ymad- 
robidion  eglurach  a  hclacthach  ag  fyddont  yn  traethu  am  yr  un 
pethau — Engrcifftiau — Rheol  IV.  Y  pioys  o  sylwi  ar  amcan  llcfar- 
iad  ncu  ysgrifeniad  gwahanol  ranau  oW  Bcibl — Egluriadau — Rheol 
V.  Yptoys  o  esbonio  yn  ol  rhediad  yr  Ysgrythyrau—  Ystyr  y  Rheoì 
— Egluriadadù  oH  phiuysigrwydd — "  Yr  ysbrydion  yn  ngharchar  "— 
"  Llestri  digofaint  " — Tmpio  yr  Tuddeioon  i  mewn  i'w  holewyddcih 
eu  hun — Desgrifiad  y  Bcibl  o  Grist  aW  Tad — "  Yr  annuwiol  yn 
iaion  dros  y  cyfíawn" — Gorchymynion  moesol  aphendant — Rheol  VI. 
—  Yr  anghcnrhcidrwydd  i  amgyffred  y  geiriau  dan  sylw,  deall  cu 
neiUdicolmoydd,  a  dwyn  allan  eu  cynmcysiad — Gtoahanol  engreifft- 
iau  er  egluro  y  Rheol — Gochcliadau  wrth  weithio  y  Rhcol  allan. 

Mae  o  bwys  neillduol  i  ni  ymgadw  o  fewn  terfynau  priodol,  a 
glynu  wrth  egwyddorion  safadwy,  pan  yn  ceisio  dehongli  y 
gyfrol  Ddwyfol.  0  ddiffyg  hyn,  mae  yr  hanesiaeth  egluraf 
wedi  cael  ei  dirdynu  i  olygu  y  pethau  mwyaf  dyeithr  ac  an- 
mherthynasol ;  y  dammegion  prydferthaf  i  ddysgu  dychym- 
mygion  gwylltion  a  gwrthun;  a'r  ymresymiad  cadarnaf  yn 
cael  ei  wyrdroi  i  ddysgu  pethau  perffaith  groes  i  feddwl  yr 
Ysbryd.  Fel  hyn  cawn  Hippolytus  yn  y  drydedd  ganrif,  wrth 
esbonio  hanes  Isaac,  yn  dweyd  fod  Isaac  yn  golygu  Duw  ; 
Eebecca,  yr  Ysbryd  Glân  ;  Esau,  y  genedl  Iuddewig;  a  Jacob, 
yn  golygu  Crist ;  esboniai  henaint  Isaac,  i  olygu  cyflawnder 
yr  amser ;  a'i  ddallineb  i  olygu  tywyllwch  ysbrydol.  Esbonia 


362 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Hilary,  yn  y  bedwaredd  ganrif,  ehediaid  y  nef,  i  olygu  ysbryd- 
ion  aflan  ;  y  lili,  i  olygu  yr  angylion  ;  a'r  glaswellt,  y  pagan- 
iaid.  Dysgai  Ambrose,  yn  y  bedwaredd  ganrif,  wrth  esbonio 
Mat.  xvii.  24,  fod  y  pysgodyn  yn  golygu  y  merthyr  cyntaf, 
a'r  arian  a  gaed  yn  ei  safn  yn  golygu  Crist ;  a  bod  Stephan, 
y  merthyr  cyntaf,  â'r  trysor  yn  ei  enau  pan  oedd  yn  nghanol 
ei  ingoedd  yn  cyffesu  Crist.  Yr  oedd  llawer  o'r  rhai  a  elwir 
y  Tadau  a'u  holynwyr  yn  fynych  yn  diystyru,  ac  weithiau  yn 
gwadu  yr  ystyr  lythyrenol,  ac  yn  myned  i  ddychymmygu 
ac  ysbrydoli  mwy  nag  yr  oedd  yr  Ysbryd  Glân  erioed  wedi 
ei  fwriadu.  Gyda  chyfundrefn  o'r  fath  yna  o  ddehongli, 
ni  ellid  bod  yn  sicr  am  ystyr  unrhyw  ran  o'r  Beibl,  a  gellid 
gwneyd  i'r  Beibl  olygu  unrhyw  beth  a  ddygwyddai  pen- 
boethiaid  ddychymmygu. 

Ffordd  mor  gyfeiliornus  a  hona,  drachefn,  yw  y  ffordd  o 
esbonio  ymadroddion  ífugyrol  a  chymhariaethol  i  olygu  cyí- 
lawniad  llythyrenol,  fel  y  gwna  y  müflwyddiaid  gyda  theyrn- 
asiad  Crist  a'r  adgyfodiad  cyntaf ;  a'r  fTordd  o  gymmeryd 
brawddeg  o'i  chyssylltiadau,  a  sefydlu  athrawiaethau  arni, 
hollol  annghydweddol  â  rhediad  yr  ymresymiad,  megys  adfer- 
iad  y  colledigion  ar  y  geiriau  "  adferiad  pob  peth  "  yn  Act.  iii. 
21,  tra  mae  yr  apostol  yn  cyfyngu  y  lC  pob  peth  "  i  "  y  rhai  a 
ddyiüedodd  Duw  trwy  enau  ei  holl  santaidd  broplnuydi  erioeä" 
Nid  ydyw  y  prophwydi  yn  dysgu  y  fath  beth  ag  adferiad  yr 
annuwiol  o  drueni  yn  y  byd  arall ;  ond  y  maent  yn  dysgu  y 
bendithir  "  holl  dylwythau  y  ddaear  "  yn  Nghrist,  ac  yr  adferir 
y  byd  trwy  Gyfryngwr  i'r  fath  raddau  ag  i  ymddangos  fel  pe 
buasai  "  nefoedd  newydd  a  daear  newydd  "  wedi  cael  eu  creu. 
(Esai.  lxv.  17.) 

Dengys  yr  ystyriaethau  hyn  y  pwys  i  ni  feddu  nifer  o  reolau 
safadwy,  sylfaenedig  ar  feirniadaeth  deg,  hanesiaeth  gywir,  ac 
adnabyddiaeth  ëang  â  chynnwysiad  y  Beibl. 

Cyn  i  ni  fyned  at  reolau  neillduol  Dehongliad  y  Beibl,  y  mae 
o  bwys  mawr  coSo  mai  amcan  goruciiel  y  Beibl  yw  dysgu 
Ciiefydd  i'r  byd.  Os  na  chedwir  hyn  mewn  cof,  ni  wna  y 
rheolau  cywiraf  ein  dysgu  i  ymwneyd  â'r  Beibl  mewn  ysbryd 
priodol,  a'i  ddeall  yn  gywir;  tra  y  gwna  cofio  y  fFaith  hon 
daflu  goleuni  ar  amryw  bwyntiau  dyrus,  a  symmud  ymaith 
amryw  anhawsderau  pwysig.  Yn  wir,  gellir  ystyried  yr  osod- 
aeth  hon  ei  hunan  yn  reol  hanfodol  i  iawn  ddohongliad  y  BeibL 


\ 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONCLTAD. 


363 


Gan  ein  bod  wedi  cyfeirio  sylw  y  darllenydd  at  hyn  o'r 
blaen  (tudal.  211),  ni  wnawn  yn  bresennol  ond  nodi  fel  y  mae 
y  ífaith  yn  cyfrif  am  wahanol  nodweddau  y  Beibl,  ac  yn  egluro 
rhai  o'i  neillduolion  : — 

1.  Ehydd  hyn  gyfrif  am  y  ffaith  nad  ydyw  y  Beibl  yn 
arddangos  ac  yn  egluro  gweithrediadau  natur  gyda  manylrwydd 
gwyddonoly  ond  yn  hytrach  fel  yr  yrnddangosant  i'r  edrychydd 
diddysg.  Sonia  am  godiad  a  machludiad  yr  haul,  gan  ei  fod 
yn  ymddangos  i'r  llygad  noeth  fel  yn  codi  a  machlud.  Sonia 
am  "  goloíhau"  a  "  chonglau"  y  ddaear,  gan  y  barnai  dynion 
mai  gwastadedd  ëang  ydyw,  a  bod  colofnau  yn  oi  chynnal  ;  gan 
mai  nid  dysgu  gwyddoniaeth  yw  amcan  y  Beibl,  nid  ydyw  yn 
ymaros  i  gywiro  y  syniadau  hyn. 

Ond  ar  rai  adegau,  ceir  awgrymiadau  am  wir  safle  y 
ddaear  : — "Ymae  efeyn  crogi  y  ddaear  ar  ddiddym."  (Job 
xxvi.  7.)  Ernadyw  y  Beibl  yn  dysgu  y  gwyddorau,  dylid 
cofio  nad  yw  efe  yn  dysgu  dim  ag  sydd  yn  groes  i  wir 
athroniaeth.  Mewn  modd  cyffeiyb  y  mae  athronwyr  yn  son 
am  bethau,  pan  yn  traethu  ar  olygfeydd,  rhyíeddodau,  a 
deddfau  y  cread. 

2.  Mae  yr  ystyriaeth  yma  hefyd  yn  dangos  y  rheswm  dros 
y  pwysigrwydd  a  roddir  i  hanes  Israel  ac  amgylchiadau  neillduol% 
pan,  o'r  ochr  arall,  yinae  hanes  teyrnasoedd  yn  cael  ei  grynhoi 
mewn  ychydig  frawddegau. 

3.  Eglura  hefyd  lymder  y  gosb  am  droseddu  gosodindau  Duw. 
Cawn  íbd  cosbedigaethau  llymion  yn  cymmeryd  lle  am  dros- 
eddiadau  yn  erbyn  gosodiadau  pendant  Duw  ;  tarawyd  gwraig 
Lot  yn  golofn  halen  am  anufyddhau  i  orchymyn  pendant  Duw 
(Gen.  xix.  17,  26) ;  lleddid  yr  hwn  a  droseddai  ddeddf  bendant 
y  Sabbath  (Exod  xxxi.  14,  15.  Num.  xv.  32—36);  dinystr*- 
wyd  Achan  am  droseddu  deddf  bendant  Duw  gyda  golwg  ar  y 
diofrydbeth  (Jos.  vi.  18,  vii.  11,  25).  Y  dyben  mawr  yn  yr 
holl  lymder  hwn  oedd  dysgu  i  ddyn  y  piuys  o  roddi  ufydd-dod 
trylwyr  i  Dduw  yn  mhob  peth. 

Yr  un  modd  y  cawn  hefyd  fod  troseddau  yn  erbyn  gorchym- 
ynion  moesol  yn  cael  eu  cosbi  gyda  llymder.  Er  engraiíft,  nid 
oedd  diangfa  i'w  chael  i'r  llofrudd  bwriadol  yn  y  ddinas  noddfa 
(Deut.  xix.  11,  12);  wrth  gyrn  yr  allor  (Exod.  xxi.  14);  nao 
yn  un  man  arall.  (Num.  xxxv.  31.)  Yr  amcan  trwy  gosbedig- 


384 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


aethau  chwerwon  fel  hyn  oedd  dysgu  ufydd-dod  i  Dduiu,  a  chyf- 
iawnder  a  thynerwch  brawdol  a  charìadus  tuag  at  ddyn. 

4.  Dengys  yr  ystyriaeth  yma  hefyd  paham  y  rhoddir  y  fath 
bwys  ar  feddu  egwyddor  gywir  pan  yn  ymiuneyd  â  gwaith  Duw. 
Cael  dyn  o  ran  ei  enaid  i'w  le,  i  barchu  Duw,  ac  ymhyfrydu  yn 
ardderchowgrwydd  ei  gymmeriad,  yw  yr  amcan ;  gan  hyny 
rhoddir  y  pwys  mwyaf  ar  fod  dyn  yn  meddu  y  cywirdeb  a'r 
parch  hwnw  i'r  Goruchaf  ag  sydd  yn  gymmeradwy  yn  ngolwg 
yr  Hollwybodol ;  a  chondemnir  pob  peth  ag  sydd  yn  syrthio  yn 
fyr  o  hyn  fel  nieidd-beth  yn  ngolwg  y  Duw  santaidd. 

5.  Rhydd  hyn  gyfrif  hefyd  paham  y  mae  y  Beibl  yn  edrych 
ar  bob  peth  yn  eu  cyssylltiad  â  Duiu,  ac  yn  dyrchafu  meddyliau 
dynion  oddiwrth  y  daearol  at  yr  ysbrydol. 

(1,)  Gesyd  natur  allan  o  dan  reolaeth  Duw.  Efe  sydd  yn 
peri  i'r  haul  godi,  ac  i'r  cymmylau  wlawio  (Mat.  v.  45) ;  efe 
sydd  yn  bwrw  iâ  ar  y  ddaear  (Salm  clxvii.  16,  17)  ;  efe  sydd 
yn  gollwng  y  gwynt  o'i  law,  ac  yn  cyfodi  yr  ystorm  ( Jonah  i. 
4) ;  a'i  fendithion  ef  yw  gogoniant  y  tymhorau,  a  holi  drysorau 
y  ddaear.    (Salm  lxv.  9 — 13.) 

(2,)  Edrycha  ar  amgylchiadau  dynion  o  dan  reolaeth  Duw. 
Dywed  "  nad  eiddo  dyn  ei  ífordd  "  (Jer.  x.  23),  a  bod  Duw  yn 
gosod  terfynau  i'w  einioes  (Job  xiv.  5) ;  dysga  mai  Duw  sydd 
yn  gwaredu  o  gystudd,  ac  yn  achub  rhag  angeu.  (Phil.  ii.  27. 
Salm  xxxîii.  19.)  Dywed  yr  hanesydd  Josephus  fod  Herod 
wedi  cael  ei  daro  yn  angeuol  pan  yn  derbyn  gweniaith  y  bobl, 
ond  ychwanega  y  Beibl  mai  cenad  Duw  a'i  tarawodd,  o  herwydd 
na  roddasai  y  gogoniant  i  Dduw.  (Act.  xii.  19 — 23.  Gwel 
tudal.  123.) 

(3,)  Yn  unol  â'r  amcan  yma,  mae  Crist  a'i  apostolion  yn 
dyrchafu  meddyliau  eu  gwrandawyr  oddiwrth  bethau  daearol 
at  bethau  ysbrydol  a  Dwyfol. 

Pan  oedd  Martha  yn  gordrafferthu  i  barotoi  ymborth,  cymmer- 
odd  yr  Iesu  achlysur,  oddiwrth  hyny ,  i  son  am  yr  un  peth  anghen- 
rheidiol,  y  rhan  oreu  o  bob  rhan,  yr  hon  a  fydd  yn  eiddo  dyn 
yn  dragywydd.  (Luc  x.  38 — 42.)  Cyfodai  feddwl  y  wraig  o 
Samaria  oddiwrth  ddwfr  ffynnon  Jacob  at  li  y  dwfr  bywiol" 
(Ioan  iv.  10):  a  chyfeiriai  sylw  y  dysgyblion  oddiwrth  y  cyn- 
hauaf  naturiol  at  y  gwaith  o  gasglu  ffrwyth  i  fywyd  tra- 
gywyddol.    (Ioan  iv.  35 — 38.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEÜONGLIAD. 


365 


Pan  y  synai  y  bobl  o  herwydd  iachâd  y  dyn  cloff,  cyfeiriai 
Pedr  eu  sylw  at  iechyd  uẅch  a  phwysicach — iechyd  enaid 
oddiwrth  elîeithiau  dinystriol  gwenwyn  pechod,  yr  iachawdwr- 
iaeth  ysbrydol  yr  hon  sydd  yn  Nghrist  yn  unig.  (Act.  iii. 
12—20,  iv.  9—12.)* 

(4,)  Felly  hefyd  mae  y  Beibl  yn  dysgu  pob  dyledswydd 
gymdeithasol  oddiar  saíle  grefyddol.  Dysga  ufydd-dod  i'r 
brenin  a'r  awdurdodau  gwladol  megys  i  Dduw  (Ehuf.  xiv.  2. 
1  Pedr  ii.  13);  i  rieni,  am  fod  Duw  yn  gorchymyn  (Eph.  vi.  1, 
2);  ac  i  feistriaid,  er  anrhydeddu  Crist  trwy  hyny  (Eph.  vi. 
5-7.) 

Mewn  gair,  gesyd  y  Beibl  allan  holl  ymddygiad  dyn  yn  ei 
gyssylltiad  â  Duw  ac  â'r  byd  a  ddaw:  "  Canys  Duw  a  ddwg 
bob  gweithred  i  farn,  a  phob  peth  dirgel,  pa  un  bynag  fyddo  ai 
da  ai  drwg."    (Preg.  xii.  14.    2  Cor.  v.  10.    Gal.  vi.  7,  8.) 

Gan  hyny,  fe  fydd  i'r  ystyriaeth  o  amcan  goruchel  y  Beibl 
daflu  goleuni  gwerthfawr  arno,  a'n  cynnysgaethu  â'r  allwedd 
i  fyned  i  mewn  i'w  drysorau. 

Ond  bellach,  deuwn  at  y  Eheolau.  Nid  oes  llawer  o 
newydd-deb  i'w  ddysgwyl  yn  nhrafodaeth  y  pwnc  hwn.  Yr 
ydym  wedi  darllen  gweithiau  gwahanol  awdwyr  ar  y  ganghen 
hon,  a'r  un  cyfarwyddiadau  o  ran  sylwedd  a  geir  ynddynt  bron 
i  gyd,  ond  fod  rhai  o  honynt  yn  crynhoi  y  rheolau  i  lai  o  rifedi, 
a'u  gosod  allan  mewn  gwahanol  ymadroddion.  Yr  ydym  wedi 
ffurfio  y  rheolau  canlynol,  heb  geisio  ar  un  llaw  ddilyn  y  naill 
na'r  llall  o  honynt,  nac  ar  y  llaw  arall  osgoi  tebygolrwydd 
iddynt  er  mwyn  newydd-deb,  ond  gyda'r  amcan  neillduol  i 
gael  allan  y  cyfarwyddiadau  goreu,  a'r  rheolau  mwyaf 
anghenrheidiol  a  phwrpasol. 

Eheol  I. — Fod  geìriau  y  Beibl  i'w  dedll  yn  gyffredin  yn  eu 
hystyron  arferol. 

Mae  dwy  ffordd  i  gael  hyn  allan,  sef  (1,)  oddiwrth  arferiad, 
ac  (2,)  oddiwrth  y  cyssylltiad. 

*  Yr  un  ferf  crcú£a>  (sôzô)  a  ddefnyddir  am  iachau  yn  Act.  iv.  9,  ac  am  fod  yn 
gadwedig  yn  Act.  iv.  12,  ond  fod  y  cyfeiriad  yn  y  lle  cyntaf  at  waredigaetû  oddi* 
wrth  afìechyd  naturiol,  ac  yn  yr  ail  at  ddiangfa  ysbrydol. 


866 


Y  BEIBL  A'l  DDEtlONGLIAD. 


Mae  arferiad  cyffredin  yn  sefydlu  ystyron  geiriau,  ac  os 
ydyw  yr  ystyr  arferol  yn  gwneyd  yr  yrnadrodd  yn  ddealladwy 
ynddo  ei  hun,  ac  yn  y  cyssylltiadau,  dylid  deall  yr  ymadrodd 
yn  ei  ystyr  arferol.  Pan  yr  ydys  yn  darllen  y  Beibl.  dylem 
ddeall  ei  ymadroddion  yn  gyffredin,  fel  y  deallem  yr  un  ymad- 
roddion  pe  cyfarfyddem  â  hwynt  mewn  llyfr  arall. 

Pan  y  darllenwn  am  "  bysgodyn  "  yn  llyncu  Jonah,  dylem 
ystyried  mai  pysgodyn  a  olygir,  ac  nid  llong,  a  llun  morfil 
wedi  ei  baentio  arni,  fel  y  barnai  Godfrey  Less;  neu  dafarndŷ, 
gyda  llun  pysgodyn  ar  yr  arwydd-fwrdd  f sign J,  i'r  hwn  y 
derbyniwyd  Jonah  ar  ol  ei  longddrylliad  (?),  fel  y  dysgai  Yon 
der  Hardt  ;*  neu  fod  yr  hyn  a  adroddir  i'w  ddeall  fel  gweledig- 
aeth  Jonah,  neu  yr  holl  lyfr  fel  dammeg,  fel  y  dysga  ereill. 
Pelly  hefyd  pan  y  dysga  Crist  i'w  ddysgyblion  beidio  cyfarch 
gwell  i  neb  ar  y  ffordd  (Luc  x.  4),  yr  ydym  i  ddeall  y  cyfar- 
wyddyd  yn  llythyrenol,  ac  nid  ei  ysbrydoli  fel  y  cawn  Origen  yn 
gwneyd:  cymharer  tudal.  257,  258.  Lle  y  goddef  y  synwyr, 
dylid  deall  y  geiriau  yn  yr  ystyr  arferol. 

Mae  y  cyssyìltiad  hefyd  yn  gymhorth  i  ddeall  ystyron  geiriau. 
Mae  yr  un  geiriau  mewn  ymddyddan  cyffredin  yr  un  modd 
ag  yn  yr  Ysgrythyr,  yn  meddu  ystyron  gwahanol  mewn 
gwahanol  gyssylltiadau.  Gwelir  hyn  oddiwrth  y  defnydd  a 
wneir  o'r  ymadrodd  gair  (Groeg,  logos),  yn  y  Testament  Newydd. 
Golyga  wahanol  bethau  mewn  gwahanol  leoedd  ;  megys,— 

(1,)  Örist :  "  Y  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd."  (Ioan  i.  14.) 

(2,)  Yr  efengyl:  "  Pregetha  y  gair,"    (2  Tim.  iv.  2.) 

(3,)  Dywediad:  "Am  hyny  yr  aeth  y  gair  yma  allan  yn 
mhlith  y  brodyr,"  &c.    (Ioan  xxi.  23.) 

(4,)  Proffes  arwynebol  o  unrhyw  beth  :  "  Na  charwn  ar  air 
nac  ar  dafod  yn  unig."    (1  Ioan  iii.  18.) 

(5,)  Addewid  Duw:  "Oblegyd  ti  a  fawrheaist  dy  air  uwchlaw 
dy  enw  oll"  (Salm  cxxxviii.  2),— gan  gyfeirio  yn  benaf  at  yr 
addewid  a  roddwyd  i  Dafydd  am  y  Messiah.    (2  Sam.  vii.) 

Yr  un  modd  y  gellir  dweyd  am  y  gair  gras  (Groeg,  cha.ris). 
Defnyddir  ef  er  gosod  allan, — 

(1,)  Ilawddgarwch  a  dymunoldeb, — mewn  geiriau  neu  ym- 
ddygiad.  "  Tywalltwyd  gras  ar  dy  wefusau."  (Salm  xlv.  2. 
Luc  iv.  22.    Ephes  iv.  29.    Col.  iv.  6.) 

*  Gwel  Stuart  on  the  Old  Test.  Canon,  §  4.  Dr.  Jahn's  Introd.  to  the  Old 
Testament,  §§  124—129. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


367 


(2,)  Teimlad  nou  ducddiad  caredig  tuag  at  arall,  Megya 
eiddo  dyn  tuag  ddyn  (Luc  ii.  52.  Act.  ii.  47,  iii.  33.  vii.  10) ; 
ac  eiddo  Duw  tuag  ato.  (Bhuf.  i.  7,  xi.  6.  Act.  xv.  11.  Tit. 
ii.  11.    1  Pedr  i.  10.) 

(3,)  Ffafr,  yn  caeloidangos  mown  gweithred  garedig.  (Rhuf. 
iv.  4).  Megys,  mewn  elusen  (1  Cor.  xvi.  3.  2  Cor.  viii.  6,  19), 
— yn  mendithion  yr  efengyl  (Ioan  i.  14.    Act.  xi.  23.   Rhuf.  v. 

2,  vi.  14.    1  Pedr  v.  12),— yn  y  swydd  apostolaidd  (Phuf.  xii. 

3.  Ephes.  iii.  8),  — mown  cymhorth  Dwyfol  i  fyw  yn  ol  yr 
efengyl  (2  Cor.  i.  12,  xii.  9.  Ileb.  iv.  16),— ac  yn  arddeliad 
Duw  o'r  saint  yn  y  farn.    (1  Pedr  i.  13.) 

(4,)  Diolchgarwch,  yn  n^wyneb  ífafrau  Dwyfol.  "Bydded 
genym  ras."    (Iieb.  xii.  28). 

Felly  hefyd  gyda'r  geiriau  gwaed,  cnaiud,  ysbryd,  giuirionedd, 
goìeuni,  &c. 

Mae  y  cyssylltiadau  hofyd  yn  gymhorth  i  ddeall  brawddcg- 
au  ;  er  engraifft :  — 

ft  Yr  ydyrn  ni  gan  hyny  yn  cyfrif  rnai  trwy  ffydd  y  cyfiawnheir  dyn,  heb 
weit;iredoedd  y  ddeddf."    (Rhuf.  iii.  28.) 

"  Chwi  a  welwch  gan  hyny  mai  o  weithredoedd  y  cyfiawnheir  dyn,  ac 
nid  o  ffydd  yn  unig."    (Iago  ii.  24.) 

Dengys  y  cyssylltiadau  nad  yn  yr  un  ystyr  y  llefara  Paul  a 
Iago  am  ffydd  a  gweithredoedd ;  son  am  ffydd  fel  moddion  ein 
cyfiawnhad  gerbron  Duw  y  mae  Paul,  son  am  weithredoedd  i 
brofi  didwylledd  y  ffydd  hono  ger  bron  dynion  y  mae  Iago ; 
eglura  Paul  ei  bwnc  trwy  gyfeirio  at  waith  Abraham  yn  credu 
yn  Nuw  cyn  ei  enwaediad,  eglura  Iago  ei  bwnc  trwy  gyfeirîo 
at  ufydd-dod  Abraham  yn  ofîrymu  Isaac  yn  mhen  mwy  nag 
ugain  mlynedd  ar  ol  hyny. 

Gyda  golwg  ar  iachawdwriaeth  dyn  trwy  ras  yn  unig,  yr 
oedd  Iago  yn  dysgu  yr  un  athrawiaeth  a  Phaul,  oblegyd 
priodola  iachawdwriaeth  pechadur  i  ewijllys  da  Duw.  (Iago  i.  18.) 

"  Wele,  myfi  Paul  wyf  yn  dywedyd  -svrthych,  Os  enwaedir  chwi,  ni 
lesha  Crist  ddini  i  chwi."    (Gal.  v.  2.) 

"  Paul  a  fynai  i  hwn  fyned  allan  gydaç  ef;  ac  efe  a'i  cymherth  ac  a'i 
henwaedodd  ef,  o  achos  yr  Iuddewon  oedd  yn  y  lleoedd  liyny  :  cauys  hwy 
a  wyddent  bawb  mai  Groegwr  oedd  ei  dad  ef."    (Act.  xvi.  3.) 

"A  alwyd  neb  wedi  ei  enwaedu  ?  nac  adgeisied  ddienwaediad.  A  alwyd 
neb  mewn  dienwaediad  ?  nac  enwaeder  arno.  Euwaediad  nid  yw  ddim,  a 
dienwaediad  nid  yw  ddim,  ond  cadw  gorchymyuion  Duw."  (1  Cor.  vii- 
18,  19.) 


368 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Bhaid  ystyried  y  cyssylltiadau  er  deall  yr  ymadroddion  hyn. 
Yr  oedd  y  Galatiaid  yn  myned  i  ymddiried  mewn  enwaediad  a 
defodau  Iuddewig  am  gyfìawnhad,  ac  felly  yn  gwrthod  yr 
efengyl  yn  ei  hanfod  a'i  graslonrwydd ;  yr  oedd  enwaedu  ar 
Timotheus  yn  symmud  rhwystrau  oddiar  ffordd  ei  ddefnydd- 
ioldeb,  heb  fradychu  yr  un  egwyddor ;  tra  y  dywedir  wrth  y 
Corinthiaid  ag  oedd  mewn  pryder  yn  nghylch  eu  dyledswydd 
gyda  golwg  ar  enwaediad,  am  fod  yn  dawel  yn  ei  gylch,  a 
pheidio  pryderu  mwy  o  barthed  iddo— nad  oedd  enwaediad  o  un 
fantais,  na  dienwaediad  yn  un  anfantais,  yn  nheyrnas  Dduw. 

"  Ond  yn  awr  ni  saif  dy  freniniaeth  di :  yr  Arglwydd  a  geisiodd  iddo  ŵr 
yrrtli  fodd  ei  galon  ei  hun  :  yr  Arglwydd  hefyd  a  orchymynodd  iddo  fod 
yn  íiaenor  ar  ei  bobl ;  o  herwydd  na  chedwaist  ti  yr  hyn  a  orchymynodd  yr 
Arglwydd  i  ti."    (1  Sam.  xiii.  14.    Act.  xiii.  22.) 

Cyfeiria  y  geiriau  hyn  at  gymmeriad  swyddol  Dafydd  fel 
brenin  yn  wrthgyferbyniol  i  ymddygiad  anufydd  Saul,  ac  nid 
at  ei  berffeithrwydd  dibechod,  fel  y  gwelir  yn  y  cyssylltiadau. 
Cjrmharer  2  Sam.  xii.  9. 

NODIAJ)  I. — 

"Weithiau  mae  ystyr  ffugyrol  yn  dyfod  trwy  arferiad  yn  ystyr  arferol 
gair.    Er  engraiff  t :  ystyr  lythyrenol  y  gair  Hebraeg  charah  yw  llosgi  ; 

0  d  cTe  njdlir  ef  yn  wastad  am  fod  yn  ddigllawn.  Ystyr  lythyrenol  y 
geiriau  a  gyfieithir  "  hwyrfrydig  i  ddig "  (Exod.  xxxiv.  6)  yw  hir  o 
ffroenau  ;  a'r  geiriau  "  gŵr  digllawn"  (Diar.  xiv.  17),  yw  byr  ei  ffroenau 
gan  gyfeirio  at  waith  dyn  yn  anadlu  yn  gyflym  pan  wedi  ei  gynhyrfu,  ac 
yn  araf  pan  na  fydd  dan  gyffroad ;  ond  gyda'r  ymadroddion  hyn,  a  rhai 
ereill  o  gyffelyb  natur,  mae  yr  ystyr  ífugyrol  wedi  dyfod  trwy  arferiad  yr 
ystyr  briodol. 

Nodiad  II. — 

Tra  mae  geiriau  yn  gyffredin  i'w  ddeall  yn  yr  ystyr  lythyrenol  ac 
arferol,  mae  amryw  engreiíftiau  yn  dygwydd  pryd  mae'n  anghenrheidiol 
i'r  efrydydd  arfer  ei  ddoethineb  wrth  gymhwyso  y  Rheol.  Dywedir  fod 
Crist  yn  esiampl  i  ni ;  mae  hyny  yn  wirionedd  eglur  a  phwysig,  a'r  ymad- 
roddion  a'i  desgrifìant  ef  fel  y  cyfryw  i'w  deall  yn  Uythyrenol ;  ond  rhaid 
i'r  efrydydd  ymofyn  yn  mha  ystyriaethau  ac  i  ba  raddau  y  mae  Iesu  Grist 
yn  esiampl  i'w  bobl.  Gan  ei  fod  o  gymmeriad  neillduol,  nis  gallasai  fod 
yn  esiampl  i  ni  yn  mhob  peth  ;  yr  oedd  efe  yn  Fab  Duw,  yn  Frenin  Seion, 
ac  yn  Waredwr,  ac  o  herwydd  hyny  yn  honi  cydraddoldeb  â  Duw,  yn 
derbyn  addoliad,  yn  sefydlu  crefydd  newydd  yn  y  byd,  yn  galw  ar  ddynion 

1  gredu  ynddo,  gan  gyífesu  ei  hun  yn  alluog  i'w  hachub,a'u  hadgyfodi  yny 
dydd  diwcddaf ;  byddai  yn  gabledd,  a  rhyfyg  mawr  i  neb  feddwl  ei 
efelychu  yn  y  pethau  hyn.  O'r  ochr  arall,  gan  ei  fod  yn  ddyn  perffaith, 
yr  oedd  yn  esiampl  i  ni  yn  y  rhinweddau  a  ofynir  gan  gyfraith  Duw ; 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


3G9 


megys  ei  burdeb  dibalog,  ei  ymroddiad  i  wncnthur  ewyllys  ei  Dad,  ei 
dosturi  tuag  at  y  byd  euog  a  damniol,  ei  gariad  at  ei  ddysgyblion,  ei 
hunan-ymwadiad  — mewn  gair,  yr  holl  rinweddau  ag  sydd  yn  nodweddu 
ac  yn  cyfansoddi  y  cymmeriad  Cristionogol.  Yr  oodd  duwioldeb,  llarieidd- 
dra,  maddeugarwch,  dyfalbarhad  yn  llwybr  rhinwedd,  &c,  yn  addumo  *â 
gymmeriad  ef,  ac  yn  peri  i  engyl  y  nef  ei  fawrygu,  ac  i'r  Tad  ymliyfrydu 
ynddo  gyda  hyfrydwch  annhraethadwy  a  Dwyfol.  Y  mae  yn  esiampl  i  ni 
yn  yr  ystyriaethau  hyn,  a  desgrifir  ei  ddysgyblion  fol  rhai  sydd  yu  ei 
ddilyn  i  ba  le  bynag  yr  elo. 

NODIAD  III.— 

Mae  rhai  o'r  geiriau  a  ddefnyddir  yn  y  Beibl  yn  cael  eu  defnyddio  i 
ddybenion  newyddion,  ac  yn  meddu  ystyron  neillduol ;  megys  y  geiríau 
am  gyfiawttder,  ffydd,  cyfammod,  angel,  apostol,  pregethu,  &c  Ni  ddylid 
cymhwyso  y  rheol  yn  rhy  gaeth  pan  yn  esbonio  geiriau  o'r  natur  yma. 

Nodiad  IV.— 

Mae  rhai  geiriau  ac  ymadroddion  yn  y  Beibl  yn  cyfeirio  at  yr  ystyr 
lythyrenol  a'r  weithred  naturiol,  a'r  amcan  mewn  golwg,  ac  at  y  cym- 
hwysderau  moesol  hefyd  yr  un  pryd,  fel  y  maent  mewn  rhan  i'w  deall 
yn  llythyrenol,  ac  mewn  rhan  yn  ffugyrol  ;  megys  bedydd,  swper  yr 
A.rglwydd,  a  chanu  mawl.  Wrth  gyfeirio  atynt  cymmerir  i  ystyriaeth  y 
weithred  ei  hun,  yr  arwyddocâd,  a'r  cymhwysderau  moesol  gofynul  i 
wneyd  y  gwasanaeth  yn  dderbyniol  gan  Dduw. 

Nodiad  V.— 

Tra  mae  y  Rheol  i'w  dilyn  gyda'r  mwyafrif  o  ymadroddion,  gydag 
ymadroddion  ereill  mae  ychydig  o  gyfyngiad  (modification)  yn  ofynol. 
Yn  2  Cor.  iv.  6,  dywedir  fod  "  y  llytliyren  yn  lladd,"  hyny  yw,  yn 
cyhoeddi  marwolaeth  uwchben  y  troseddwr  heb  estyn  ymwared  idJo ; 
ond  fod  "  yr  ysbryd  yn  bywhau,"  hyny  yw,  fod  yr  efengyl  yr  hon  y w 
deddf  Ysbryd  y  bywyd  yn  Nghrist  Iesu  yn  cyhoeddi  bywyd  i'r  byd,  ac  yn 
achub  dyn  rhag  yr  ail  farwolaeth. 

Priodolir  gweithred  neu  weithredoedd  i  un  yn  fynych,  pryd  na  olygir 
ond  (1,)  Caniatâu  neu  oddef  hyny ;  (2,)  Trefnu  i  arall  weithredu  dros  un  ; 
(3,)  Rhagfynegi  unrhyw  brophwydoliaeth.  Dywedir  fod  Duw  yn 
caledu  calon  Pharaoh  (Exod.  x.  27),  a  rhoddi  Israel  yn  llaw  ^íidian 
(Barn.  vi.  2),  pryd  na  olygir  ond  caniatâu  hyny :  dywedir  fod  Dafydd 
wedi  lladd  Urias  (2  Sam.  xii.  9),  a  Nebuchodonosor  wedi  adeiladu  Babilon 
(Dan.  iv.  30),  a  bod  Herod  wedi  tori  pen  Ioan  Fedyddiwr  (Luc  ix.  7\ 
pryd  na  olygir  ond  achosi  i  ereill  wneyd  hyny  drostynt :  a  dywedir  hefyd 
yn  iaith  prophwydoliaeth  fod  y  prophwyd  yn  gwneyd  yr  hyn  a  raç- 
fynega,  megys  Jeremiah  yn  planu  a  diwreiddio  teyrnasoedd  (Jer.  i.  10), 
ac  Esaiah  yn  trymhau  clustiau  a  chau  Uygai  1  yr  Iuddewon  (Esai.  vi.  10.) 
Gwel  hefyd  Ezec.  xliii.  3.    Hos.  vi.  5. 


370 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


NODIAT)  VI.— 

Cofier  hefyd,  er  fod  geiriau  y  Beibl  y  rhan  fynychaf  i'w  deall  yn 
llythyrenol,  nad  ydyw  yr  ysgrifenwyr  santaîdd  bob  amser  yn  dilyn  trefn- 
iad  araserol  (orâer  of  timej.  Yn  1  Tim.  ii.  4,  dywedir  fod  Duw  "  yn 
ewyllysio  fod  pob  dyn  yn  gadwedig,  a'u  dyfod  i  wybodaeth  y  gwirionedd;" 
y  mae  dyfod  i  wybodaeth  y  gwirionedd  i  ragflaenu  bod  yn  gadwedig,  canys 
moddion  yw  y  naill  i  gyrhaedd  y  llall.  Yn  1  Tim.  iii.  16,  dywedir  fod 
Orist  wedi  ei  bregethu  i'r  Cenedloedd,  fel  pe  byddai  hyny  wedi  cymmeryd 
lle  cyn  ei  esgyniad,  tra  y  dengys  yr  Actau  mai  ar  ol  ei  ddyrchafìad  y 
cymmerodd  hyny  le.  Yn  1  Pedr  i.  2,  dywedir  fod  y  saint  wedi  eu  hethol 
"  i  ufydd-dod  a  thaenelliad  gwaed  Iesu  Grist,"  tra  nad  ydyw  yr  ufydd-dod 
ond  eífaith  cymmod  â  Duw  trwy  groes  Crist.  Yn  Tit.  iii.  5,  dywedir  fod 
Duw  wedi  achub  Paul  a'i  frodyr  "  trwy  olchiad  yr  adenedigaeth  ac 
adnewyddiad  yr  Ysbryd  Glân,"  tra  mae  yn  eglur  fod  adnewyddiad  yr 
Ysbryd  Glân  i  flaenori  y  golchiad  sydd  yn  dilyn  ac  yn  arwyddlun  o  hyny. 
Gwna  cofìo  y  ffaith  nad  ydyw  yr  ysgrifenwyr  santaidd  yn  wastad  yn 
dilyn  trefn  amser  symmud  amryw  anhawsderau  ac  annghyssonderau 
ymddangosiadol. 

Eheol  II. — Pan  y  bydd  yr  ystyr  lythyrenól  yn  anmhossibl, 
neu  yn  anmhriodol,  neu  pan  fydd  y  geiriau  yn  eyfeirio  at  bethau 
ysbrydol,  y  maent  i'w  deall  y  pryd  hyny  meiun  modd  ffugyrol. 

Pan  y  dywedir,  "  Gâd  i'r  meirw  gladdu  eu  inheirw"  (Mat. 
viii.  22),  mae'n  amlwg  fod  y  gair  meirw  yn  y  lle  cyntaf  o 
anghenrheidrwydd  yn  fTugyrol,  gan  fod  yn  anmhossibl  i'r 
meirw  yn  yr  ystyr  arferol  i  wneyd  yr  hyn  a  ddywedir. 

Pan  y  sonir  am  y  saint  fel  "  meini  bywiol"  (1  Pedr  ii.  5),  ac 
am  "  y  mynyddoedd  a'r  bryniau  yn  bloeddio  canu,"  a  "  holl 
goed  y  maes  yn  curo  dwylaw"  (Esai.  lv.  12),  mae  anmhriod- 
oldeb  ac  anmhossibilrwydd  naturiol  yn  y  desgriüad,  ac  felly 
mae'n  eglur  ei  fod  yn  ffugyrol. 

Wrth  i'r  Iesu  ddysgu  yr  anghenrheidrwydd  i  "  fwyta  ei 
gnawd  ac  yfed  ei  waed  ef "  (Ioan  vi.  53,  54),  y  mae  yn  cyfeirio 
at  yr  hyn  sydd  ynddo  ei  hun  yn  anweddus,  ac  yn  son  am 
bethau  ysbrydol,  yr  hyn  a  ddengys  fod  y  geiriau  i'w  deall 
mewn  modd  ffugyrol. 

Pan  y  gosodir  Duw  allan  fel  "goleuni"  (1  Ioan  i.  5),  a 
Christ  fel  "  sylfaen  "  (1  Cor.  iii.  11) ;  pan  y  dysgir  yr  anghen- 
rheidrwydd  am  "  ailenedigaeth  "  (loan  iii.  3),  a'r  ddyledswydd 
i  M  redeg  yr  yrfa"  (Heb.  xii.  1),  ac  i  "gymmeryd  gafael  ar  y 
bywyd  tragywyddol "  (1  Tim.  vi.  12),  fe  gyfeirir  at  bethau 
ysbrydol  a  moesol,  ac  o  ganlyniad  mae  yr  ymadroddion  i'w 
deall  yn  gymhariaethol,  ac  nid  yn  Uythyreuol. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


371 


"Weithiau  defnyddir  yr  un  ymadroddion  mewn  modd  ffugýrol 
a  llythyrenol ;  er  engraiíft : — 

"  Efe  a  roddodd  iddynt  fara  o'r  nof  i'w  fwyta."    (Ioan  vi.  81.) 
"  Hwn  yw  y  bara  sydd  yn  dyfod  i  waorod  o'r  nef,  fel  y  bwytao  dyn  o 
hono,  ac  na  byddo  marw."    (Ioan  vi.  50.) 

Desgrifiad  llythyrenol  o  ffaith  bwysig  yn  hanes  Israel  yw  yr 
adnod  gyntaf  o'r  ddwy  uchod ;  a  iaith  ífugyrol  yn  dysgu  gwir- 
ioneddau  ysbrydol  yw  yr  olaf. 

Defnyddir  y  geiriau  "adgyfodi"  a  "  bywhau  "  yn  fynyfih 
yn  yr  ystyr  lythyrenol,  gan  eu  bod  yn  cyfeirio  at  adgyfodiad  y 
meirw  yn  niwedd  y  byd  (Ioan  v.  29,  vi.  39,  40.  Act.  xxiv.  15. 
1  Cor.  xv.  52.  1  Thes.  iv.  16,  &c),  neu  at  adgyfodiad  Crist  ei 
hun ;  defnyddir  hwynt  hefyd  i  osod  allan  fywhad  ysbrydol  y 
rhai  oedd  yn  feirw  mewn  drygioni,  a'u  dygiad  i  rodio  llwybrau 
santeiddrwydd  (Ephes.  ii.  1,  5,  6),  ac  adferiad  Israel  o  brofedig- 
aethau  a  gwaradwydd  y  caethiwed  i'w  gwlad  eu  huuain. 
xxxvii.  11 — 14.) 

Öosodir  yr  un  gwirionedd  allan  yn  fynych  mewn  iaith  bri- 
odol  a  ffugyrol : — 

"  Yr  liwn  sydd  yn  dyfod  ataf  fi,  ni  newyna  ;  a'r  hwn  sydd  yn  credu  ynof 
fi,  ni  sycheda  un  amser."    (Ioan  vi.  35.) 

Yma  mae  dyfod.at  Grist  a  chndu  ynddo  yn  golygu  yr  uu 
peth. 

"  Cymmerwch  fy  iau  arnoch,  a  dysgwch  genyf."    (Mat.  xi.  29.) 

Mae  dysgu  gan  Orist  bron  yr  un  peth  a  chymmeryd  ei  iau  p/ 
arnoiit,  gan  mai  cydffurfio  à'i  eiriau  yw  y  ffordd  i  gydnabod  ei 
awdurdod. 

Pan  y  sonir  fod  Duw  yn  "  edifarhau"  (Gen.  vi.  6),  dywedir 
hyny  mewn  modd  ffugyrol  o  herwydd  gwendid  ein  hamgyff- 
redion  ni,  i  osod  allan  gyfnewidiad  yn  ei  ymddygiad  at  y  byd, 
fel  y  dy wedir  fod  yr  Arglwydd  yn  disgyn  i  weled  Babel  ac  i 
gymmysgu  iaith  plant  dynion  (Gen.  xi.  5 — 7),  er  dangos  ei 
waith  yn  diddymu  cynlluniau  meibion  dynion  ;  mai  hyn  yw  yr 
ystyr  sydd  amlwg  oddiwrth  ranau  ereill  o'r  Beibl,  yn  y  rhai  y 
dywedir  nad  ydyw  Duw  yn  edifarhau  (1  Sam.  xv.  29.  Esai 
xivi.  10.  Mal.  iii.  6),  a'i  fod  yn  holl  bresennol.  (Salm  cxxxix. 
1—10.    Jer.  xxiii.  23,  24.) 


372 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Eheol  III. — Fod  geiriau  ac  ymadroddion  aneglur  i  gael  eu 
hegìuro  âg  ymadroddion  eglurach  a  helaethach,  y  rhai  a  fyddant 
yn  traethu  am  yr  un  pethau. 

Mae  llawer  o  ymadroddion  y  Beibl  yn  cynnwys  ac  yn  rhag- 
dybiei  gwirioneddau  ereill,  fel  y  canfyddir  yn  ngoleuni  eglur- 
bad  helaethach  ar  yr  un  pynciau.  Dywed  Paul  yn  Ehuf.  xiv> 
9,  "  Er  mwyn  hyn  y  bu  farw  Crist,  ac  yr  adgyfododd,  ac  y  bu 
fyw  drachefn  hefyd,  fel  yr  arglwyddiaethai  ar  y  byw  a'r  rneirw 
hefyd."  Ni  fyddai  yn  iawn  casglu  oddiwrth  hyn  mai  unig 
amcan  ei  farwolaeth  oedd  cyrhaedd  awdurdod  gyffredinol  fel 
Cyfryngwr;  yr  amcan  uniongyrchol  oedd  rhoddi  iawn  dros 
bechod  fel  y  cymmodai  ni  â  Duw  (Mat.  xxvi.  28.  Ioan  iii. 
14—16.  Ehuf.  iii.  25.  2  Cor,  v.  21.  1  Tim.  i.  15,  ii.  6. 
Heb.  ix.  12.  1  Pedr  iii.  18) ;  ac  un  o'r  canlyniadau  o  hyn, 
a'r  wobr  am  ei  ufydd-dod,  oedd  ei  awdurdod  gyffredinol 
fel  Cyfryngwr,  (Ioan  iii.  35,  xvü.  1 — 5.  Phil.  ii.  9.  Heb. 
ii.  9.)" 

Yn  1  Pedr  iii.  21,  dywedir  fod  "  bedydd  yn  achub ;  "  ni  wiw 
casglu  oddiwrth  hyn  nad  oes  eisieu  dim  yn  ychwaneg  nag 
ymostwng  i  fedydd  er  sicrhau  iachawdwriaeth.  Wrth  ym- 
gynghori  â  rhanau  ereill  o  air  Duw,  cawn  fod  eisieu  amgyffred 
cenadwri  yr  efengyl,  a  chredu  yn  Nghrist,  ac  edifarhau  am 
bechod,  a  galw  ar  enw  yr  Àrglwydd ;  oblegyd  y  mae  yr  holl 
bethau  hyn  yn  cael  eu  dysgu  mewn  Ueoedd  ereill  ag  sydd  yn 
traethu  yn  helaethach  am  delerau  yr  iachawdwriaeth. 

Dysgir  ni  yn  Ioan  iii.  5,  am  ailenedigaeth  o  ddwfr  ac  o'r 
Ysbryd  ;  nid  ydym  i  gasglu  oddiwrth  hyn  nad  oes  eisieu  y  gair 
fel  moddion,  a'r  ymarfenad  o  ffydd  ar  raa  y  dyn :  wrth  chwilio 
lleoedd  ereill  ag  sydd  yn  traethu  yn  eglurach  ar  droedigaeth 
ac  adferiad  clyn,  yr  ydym  yn  canfod  fod  ffydd  yn  ofynol,  yr 
hon  sydd  yn  dyfod  trwy  glywed  gair  Duw  (Ehuf.  x.  17),  ac 
mai  trwy  air  y  gwirionedd  y  mae  Ysbryd  Duw  yn  aileni 
dynion,  a'u  hennill,  a'u  symmud  o  deyrnas  y  tywyllwch  i 
deyrnas  ei  anwyl  Pab  ef.    (Iago  i.  18.    Col.  i.  13.) 

Sonia  Pedr  (1  Pedr  iv.  6),  am  "  efengylu  i'r  meirw  ;  "  dysgir 
ni  mewn  rhanau  ereill  o'r  Beibl  fod  tymhor  prawf  dyn  yn 
darfod  yn  angeu,  ac  nad  yw  yr  efengyl  yn  cael  ei  phregethu 
yn  y  byd  arall  (Luc  xvi.  22,  23.  Heb.  ix.  27.  2  Cor.  v.  10) ; 
rhaid  fod  y  geiriau  gan  hyny  yn  cyfeirio  at  rai  ag  oedd  yn 
feirw  yr  adeg  yr  ysgrifenai  l'edr,  ond  y  rhai  oeddynt  yn  fyw 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


373 


pan  yr  efongylwyd  iddynt ;  nou  eu  bod  i'w  deall  yn  ffugyrol 
am  rai  meirw  mewn  camweddau  a  phechodau. 

Yn  Mat.  xvi.  18,  dywedir  wrth  Simori  y  golwid  ef  Pedr,  yr 
hyn  a  arwydda  careg  neu  graig,  ac  mai  ar  y  graig  hon  yr 
adoiladai  Cnst  ei  eglwys;  dadleua  Uawer  mai  Pedr  yw  y  graig 
hon,  tra  y  tybia  ereill  mai  Crist  ei  hun  a  olygir  wrth  y  graig 
(cymharer  Ioan  ii.  19) ;  ac  ereill  drachefn  mai  cyíTos  Pedr  a 
olygir.  Wrth  ymgynghori  â  lleoedd  ereill,  fo  welir  maî  örist 
ydyw  sylfaen  yr  eglwys  yn  yr  ystyr  o  fod  yn  sail  cymmer- 
adwyâeth  dyn  gerbron  Duw,  ac  yn  ddiogelwch  i'r  rhai  sydd 
yn  ymddiried  ynddo  (Ioan  iii.  36.  1  Cor.  iii.  11.  Ephes  ii. 
20—22),  ac  felly  nis  gall  Pedr  fod  yn  sylfaen  yn  yr  ystyr  yma  : 
ond  fel  un  o  brif  sylfaenwyr  achos  Crist  ar  y  ddaear,  ao  un  o 
ddeddfroddwyr  a  dysgawdwyr  anífaeledig  yr  eglwys,  gellir  ei 
ystyried,  ar  un  olwg,  yn  sylfaen  yr  eglwys,  fel  un  o'r  meini 
ìsaf  yn  yr  adeilad  ar  graig  yr  oesoedd.  (Gal.  ii.  9.  Dad.  xxi. 
14.)  Ond  os  hyn  ydyw  y  ìneddwl,  mae  yn  anhawdd  gwybod 
pa  fodd  y  mae  diogelwch  yr  eglwys  yn  gyssylltiedig  â'i  sylfaen- 
iad  ar  ddyn,  ac  ar  Pedr  yn  fwy  na'i  frodyr ;  y  syniad  mwyaf 
cysson,  mae'n  ddiau,  ydyw  mai  yr  athrawiaeth  gynnwysedig  yn 
nghyffes  Pedr,  sef  Duwdod  Crist,  a  olygir  ivrth  y  graig ;  oblegyd 
(1,)  CyíTes  Pedr  oedd  testyn  yr  ymddyddan.  (2,)  Duwdod 
Crist  sydd  yn  rhoddi  gwerth  ar  bob  athrawiaeth  arall,  a  dyma 
saii  cyssondeb  holl  athrawiaethau  yr  efengyl.  Ni  fyddaî 
gwerth  na  gwirionedd  yn  yr  athrawiaeth  am  ei  iawn,  ei  eiriol- 
aeth,  a'i  lywodraeth,  nac  ymddiried  i'w  roddi  yn  ei  addewid- 
ion,  oni  buasai  ei  Dduwdod.  (3,)  Trwy  ymddiried  yn  y  gwir- 
ionedd  yma,  mae  yr  eglwys  yn  ddiogel,  a'i  llwyddiant  yn  sicr. 

Wrth  son  am  ei  weledigaethau,  dywed  Paul  ei  fod  ef  wedi 
cael  "  swmbwl  yn  y  cnawd,"  sef  cenad  Satan  i'w  gernodio, 
rhag  iddo  ymffrostio.  (2  Cor.  xii.  7.)  Wrth  ymgyn<rhori  à?r 
cyssylltiadau,  yn  y  rhai  y  mae  Paul  yn  traethu  yn  helaethach 
ar  yr  hyn  a  olyga,  mae'n  ymddangos  mai  yr  un  peth  a  olyga 
wrth  y  "  swmbwl  yn  y  cnawd  "  ag  wrth  "  wendid,  anmharch. 
aughenion,  erlidiau,  a  chyfyngderau "  (adn.  9,  10).  yr  hyn  a 
ddygid  arno  trwy  fod  Satan  yn  cynhyrfu  dynion  i'w  erlid  o 
herwydd  ei  ymroddiad  gyda  gwaith  Crist. 

Diau  fod  llawer  o  engreifftiau  cyffelyb  i'r  rhai  uchod  yn 
ymgynnyg  i  feddwl  yr  efrydydd,  y  rhai  y  bydd  ymgynghori  à 
rhanau  ereill  o'r  Beibl  yn  gymhorth  pwysig  i'w  deall  a'u 
hamgyffred. 


374 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Rheol  IV. — Fod  sylw  neiììduol  i  gael  ei  dalu  i  amgylchiadau 
ac  amcan  llefariad  neu  ysgrifeniad  gwahanol  ranau  oV  Beibl, 

Wrth  ddarllen  llyfr  Job,  rhaid  cofio  ei  fod  yn  cynnwys  areith- 
iau  gwahanol  bersonau  mewn  atebiad  i'w  gilydd,  ac  felly  nas 
gellir  dysgwyl  fod  eu  holl  syniadau  i'w  cymmeryd  fel  gwir- 
ionedd.  Mae  Duw  ei  hun  yn  condemnio  syniadau  cyfeillion 
Job.    (xlii.  7.) 

Mae  ystyried  yr  amgylchiadau  o  dan  ba  rai  y  cyfansoddwyd 
amryw  o'r  Salmau,  yn  ychwanegu  at  rym  a  phriodoldeb  yr 
ymadroddion  a  ddefnyddir  ynddynt ;  megys  y  darluniad  o 
drallod  ac  eto  o  hyder  Dafydd,  pan  oedd  Absalom  wedi  codi  yn 
ei  erbyn  (Salm  iii.);  a'i  ddiolchgarwch  pan  oedd  wedi  ei  waredu 

0  law  ei  holl  elynion  (Salm  xviii.) ;  a'i  edifeirwch  dwys  ar  ol  ei 
gwymp  gwaradwyddus  (Salm  li.) 

Mae  y  tri  efengylwr  blaenaf  yn  cofnodi  yn  benaf  annerch- 
iadau  Crist  i'r  bobl  gyffredin  yn  Galilea,  a  rhanau  ereill  o'r 
wlad,  heb  ond  ychydig  o'i  ymddyddanion  gyda'i  ddysgyblion ; 
tra  mae  Ioan  yn  cofnodi  yn  benaf  areithiau  Crist  wrth  y 
dy sgedigion  Iuddewig  gan  mwy  af  yn  Judea  a  J erusalem ,  a'i 
ymddyddanion  â  hwynt  ac  â'i  ddysgyblion,  a  hyny  yn  fwyaf 
neillduol  am  dano  ei  hun,  ei  Berson,  ei  gymmeriad,  a'i  waith. 
Mae  yn  naturiol  dysgwyl  fod  ei  arddull  yn  wahanol  wrth  an- 
nerch  y  werin,  i'r  hyn  ydoedd  wrth  annerch  y  dysgedigion,  ac  y 
mae  hyn  yn  cyfrif,  mewn  rhan,  am  y  gwahaniaeth  rhwng 
efengyl  Ioan  a'r  efengylau  ereill. 

Ystyrir  fod  Matthew  wedi  ysgrifenu  ei  efengyl  er  adeilad- 
aeth  credinwyr  o'r  Iuddewon,  a  Luc  er  dangos  agwedd 
gyffredinol  yr  efengyl  fel  cyfundrefn  i  bob  cenedl  yn  ddi- 
wahaniaeth  ;  am  hyny,  ceir  Matthew  yn  olrhain  achau  Crist 

1  Abraham,  ac  yn  profi  fod  y  prophwydoliaethau  am  y  Messiah 
yn  cael  eu  cyflawni  ynddo  ef ;  a  Luc  yn  olrhain  ei  achau  i 
Adda,  ac  yn  cofnodi  llawer  o  bethau  ag  sydd  yn  dangos  mewn 
modd  neillduol  fod  Crist  yn  "  oleuni  i  oleuo  y  Cenedloedd,"  yn 
ogystal  ag  yn  ogoniant  i'w  bobl  Israel.  Ysgrifenai  Marc  ei 
ef'engyl  er  addysg  y  dychweledigion  o'r  Ehufciniaid  ;  am  hyny 
ceir  crynhodeb  ynddi  o  hanes  gweithredoedd  nerthol  Crist,  ac 
o'i  bregethau  dylanwadol,  ac  eglurhad  achlysurol  ar  arferion 
Iuddewig,  er  cyfarwyddo  deall  a  nerthu  ffydd  y  dychweledigion 
líhuí'emig. 


Y  BETBL  A  I  DDEIIONGLIAD. 


375 


Mae  Paul  yn  ei  dduwinyddiaeth  yn  cymmcryd  dÿn,  téì  eá 
safle  gychwynol.  Dyn  ar  ddelw  Duw — wedi  syrthio— yn 
analluog  i  achub  ei  hun — yn  cael  ei  gyfiawnhau  trwy  ÍFydd  — 
yn  arwain  bywyd  santaidd— yn  caei  ei  ogoneddu  gyda  Christ, 
ac  yn  dwyn  gogoniant  tragywyddol  i  Dduw  a'r  Oen — ydyw 
baich  ei  lythyr  mawreddog  at  y  Rhufeiniaid.  Y  Gair,  o'r  ochr 
arall,  yw  safle  gychwynol  Ioan  ;  y  Gair  yn  ei  dragywyddol  a'i 
Ddwyfol  hanfod— ei  gyssylltiad  â'r  greadigaeth— ei  ympnawd- 
oliad — ei  ddadguddiad  o  Dduw — ei  weithredoedd  nerthol  u'i 
athrawiaethau  Dwyfol — ac  yn  ei  farwolaeth  iawnol  ar  y  groes, 
a'i  eiriolaeth  lwyddiannus  yn  y  nef — ydyw  sylwedd  tystiolaeth 
efengyl  Ioan ;  a  dymchweliad  yr  heresi  Gnosticaidd  a  gwrth- 
weithiad  ei  dylanwad  llygredig,  oedd  ei  amcan  peaaf  yn  ei 
epistolau,  yn  neillduol  yr  epistol  cyntaf. 

Amcan  mawr  ysgrifeniad  y  llytliyr  at  yr  Hebreaid  oedd 
cryfhau  ífydd  y  credinwyr  o'r  Iuddewon  yn  yr  efengyl,  a'u 
rhwystro  i  fyned  yn  ol  at  egwyddorion  llesg  a  thlodion  Iudd- 
ewiaeth.  Mae  ymresymiad  y  llythyr,  ei  rybuddion  a'i 
ocheliadau,  ei  gymhellion  a'i  addewidion,  ei  appeliadau  a'i 
esiamplau,  oll  yn  îs-wasanaethgar  er  cyrhaedd  yr  amcan  pwysig 
uchod. 

Mae  y  fath  eiriau  ag  "ara  hyny"  neu  "  gan  hyny"  neu'r 
cyffelyb,  yn  awgrymu  yr  amcan  at  yr  hwn  y  cyfeirir  yn  flaen- 
orol ;  dengys  y  geiriau  hyn  yn  Ehuf.  iii.  20,  28,  mai  amcan 
Paul  yn  y  rhanau  blaenorol  o'r  llythyr  oedd  profi  na  ddichon 
dyn  gael  ei  gyfiawnhau  trwy  weithredoedd,  ac  mai  trwy  ras  yn 
unig  y  mae  modd  iddo  gael  ei  gyfiawnhau. 

Yn  Gal.  v.  1,  golyga  "  gan  hyny"  mai  amcan  Paul  yn  ei 
lythyr  oedd  dwyn  y  Galatiaid  i  beidio  cymmeryd  eu  caethiwo 
gan  y  gau  athrawon  Iuddewig,  ac  i  ymarfer  eu  rhagorfiemtiau 
fel  plant  Duw. 

Mae  yn  dra  anghenrheidiol  ystyried  sefyllfa  yr  oes  yn  yr  hon 
y  cynnyrchwyd  y  cyfansoddiad.  Cawn  y  gwahanol  brophwydi 
yn  cyfeirio  at  sefyllfa  gwladwriaeth  Israel  yn  eu  dyddiau 
neillduol  eu  hunain :  Esaiah  yn  son  am  bechodau  a  rhagrith 
y  bobl  cyn  y  caethiwed  Babilonaidd,  ac  amgylchiadau  y  genedl 
y  pryd  hyny  ;  Jeremiah,  am  bethau  cyn,  ac  ar  adeg  goresgyn- 
iad  Jerusalem  gan  y  Babiloniaid,  a'r  difrod  canlynol;  j£zecte?i 
am  amgylchiadau  meibion  y  gaethglud  yn  Babilon ;  ffaggai  a 


376 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Zechariah,  am  amgylchiadau  yr  Iuddewon  ar  ol  eu  dychweliad 

o  Babilon,  &c. 

Cyfeiria  yr  efengylwyr  at  bleidiau  Iuddewig  yn  amser  ym- 
ddangosiad  Crist  ar  y  ddaear ;  a'r  apostolion  yn  eu  pregethau 
a'u  hepistolau  at  y  gau  athrawon  Iuddewig  a  Chenedlig  y 
rhai  oeddynt  ar  ol  esgyniad  Crist  yn  amcanu  llygru  y  gwir- 
ionedd,  cymmylu  gogoniant  yr  efengyl,  a  throi  gras  Duw  yn 
drythyllwch. 

Dylid  bod  yn  ofalus  i  gymhwyso  gwahanol  ranau  y  Beibl  at 
y  pethau  y  bwriedid  hwynt  gan  yr  ysgrifenwyr  santaidd  a'r 
Ysbryd  Giân,  ac  nid  at  bethau  ereill  anmherthynasol. 

Eheol  Y. — Gan  fod  y  Beibl  yn  un  cyfangorph  o  egwyddor- 
ion,  a'i  holl  ranau  mewn  cydgordiad  hanfodol  â'u  gilydd, 

mae  ei  ddysgeidiaeth  meiun  rhanau  neülduol  i  gael  eu  hegluro 
yn  y  fath  fodd  ag  t  fod  mewn  cydgordiad  âW  holl  ranau  ereül 

0  hono. 

Dysga  yr  apostol  Paul  y  rhai  oedd  yn  Uefaru  dros  Dduw 

1  brophwydo  yn  ol  cyssondeb  y  ífydd  (Ehuf.  xii.  6),  a  iawn 
gyfranu  gair  y  gwirionedd  (2  Tim.  ii.  15),  gan  ddysgu  yn 
unol  â  geiriau  yr  Arglwydd  Iesu  a'r  athrawiaeth  sydd  yn  ol 
duwioldeb.  (1  Tim.  vi.  3.  1  Cor.  xiv.  37.)  Yr  oedd  yr 
Arglwydd  Iesu  a'i  apostolion  yn  dysgu  y  bobl  yn  ol  yr 
egwyddorion  a  geir  yn  y  prophwydi,  ac  yn  appelio  at  y  ddeddf 
'a'r  prophwydi  am  gadarnhad  i'w  hathrawiaeth.  (Mat.  xii.  7, 
xv.  4,  xxii.  37 — 40.  Luc  xxiv.  44—46.  Ioan  v.  39,  x.  35. 
Ehuf.  iv.  3.  1  Cor.  xv.  3,  4.)  Mae  y  cyfarwyddiadau  uchod, 
a'r  ffaith  fod  Crist  a'i  apostolion  yn  appelio  at  Ysgrythyrau  yr 
Hen  Destament,  ac  yn  sylfaenu  eu  hathrawiaethau  arnynt,  yn 
awgrymu  ac  yn  dysgu  y  pethau  canlynol : — 

1.  Fod  yr  holl  Ysgrythyrau  yn  gysson  â'u  giiydd. 

2.  Eu  bod  oll  o  Ddwyfol  awdurdod. 

3.  Fod  myfyrdod  manwl  o'r  Beibl,  ac  adnabyddiaeth  drwyadl 
âg  ef,  yn  anghenrheidiol  i'r  hwn  sydd  yn  dehongli  y  Beibl,  ac 
yn  dysgu  ewyllys  Duw  i'r  byd.  Os  nad  yw  yn  gyfarwydd  â'r 
Beibl,  pa  fodd  y  gall  brophwydo  yn  ol  cyssondeb  y  ffydd  ? 


Y  BEIBL  A'l  DDETTONGLTAD. 


377 


4.  Y  pall  y  rhai  sydd  yn  proíTesu  dysgu  ewyllys  Duw  gam- 
cìdarlunio  ei  ewyllys ;  yr  hyn  a  ddengys  bwysigrwydd  cyfar- 
wyddiadau  yr  apostol  Paul  i  ddysgawdwyr  crefyddol  gyfranu 
addysg  mewn  cydgordiad  â'r  holl  Ysgrythyrau. 

Mae  pwys  mawr  yn  y  rheol  hon.  Woithiau  cyfarfyddir  á 
brawddegau  dyrus  ag  nas  gellir  eu  hegluro  i  foddloMrwydd 
drwy  y  cyssylltiadau,  nac  ychwaith  trwy  edrych  ar  améan  y 
llefarwr  neu  yr  ysgrifonydd.    Nodwn  ychydig  o  engreiíftiau. 

Yn  1  Pedr  iii.  18,  19,  dywedir  fod  Crist  "  wedi  ei  farwol- 
aethu  yn  y  cnawd,  eithr  ei  fywhau  yn  yr  Ysbryd,  trwy  yr 
hwn  yr  aeth  efe  ac  a  bregethodd  i'r  ysbrydion  yn  ngharchar." 
0  ran  yr  ymadroddion  eu  hunain,  gall  y  geiriau  olygu  naill 
ai  fod  Crist  o  ran  ei  enaid  wedi  pregethu  i  eneidiau  y  colîedigion 
yn  y  cyfwng  rhiong  ei  farwolaeth  a?i  adgyfodiad,  neu  ei  fod  trwy 
ei  natur  Ddwyfol  yn  nyioeinidogaeth  Noah  wedi  pregcthu  Vr 
cynddiluwiaid,  y  rhai  o  ran  eu  heneidiau  oeddynt  yn  ysbrydion 
yn  ngharchar  pan  ysgrifenai  Pedr  y  Mythyr.  Gallem  betruso 
wrth  edrych  ar  y  geiriau  eu  hunain  beth  ydyw  yr  ystyr,  ond 
wrth  edrych  ar  yr  adnod  hon  yn  ngoleuni  yr  Ysgrythyrau 
ereill,  nid  ydym  i  betruso  am  funyd  i  dderbyn  y  syniad 
diweddaf  o'r  ddau  uchod  fel  yr  unig  syniad  cywir. 

1.  Nid  at  eneidiau  y  colledigion  yr  aeth  Crist  pan  y  bu 
farw,  ond  i  baradwys  i  bresennoldeb  ei  Dad.  (Luc  xxiii. 
43,  46.) 

2.  Nid  enaid  Crist  a  olygir  wrth  "Ysbryd"  yn  y  18fed 
adnod,  ond  ei  natur  Ddwyfol,  yn  wrthgyferbyniol  i'r  natur 
ddynol  a  elwir  <4  cnawd,"  yn  gyfîelyb  i  Ehuf.  i.  3,  4.  Ioan 
i.  14. 

3.  Mae  dyn  yn  myned  i  gyflwr  digyfnewid  pan  yn  marw,  ac 
nid  oes  sail  i  ddysgwyl  ymwared  i  elynion  Duw  yn  y  byd  arall. 
(Luc  xvi.  23—26.  Heb.  ix.  27.  2  Cor.  v.  10.)  Awgrymir  y 
byddai  gwaith  Duw  yn  ceisio  darbwyllo  y  cynddiluwiaid  ar  ben 
cyn  hir,  ac  wedi  hyny  y  byddai  raid  iddynt  oddef  y  canlyniad. 
(Gen.  vi.  3.    öal.  vi.  7,  8.) 

Sylfaena  y  Pabyddion  athrawiaeth  y  purdan  ar  1  Cor.  iii. 
15  : — "  Os  gwaith  neb  a  losgir,  efe  a  gaiff  golled  :  eithr  efe  ei 
hun  a  fydd  cadwedig ;  eto  felly,  megys  trwy  dân."  Dysga 
duwinyddion  Pabaidd  fod  lle  yn  nghanol  y  ddaear  a  elwir 


378 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


purdan,  yn  yr  hwn  y  mae  eneidiau  y  rhai  nad  oeddynt  wedi 
eu  llwyr  lanhau  cyn  marw,  yn  cael  eu  puro  trwy  dân  naturiol, 
fel  y  byddont  yn  cael  eu  parotoi  i  wynfyd  y  nef ;  gan  sylfaenu 
eu  tjTb  ar  yr  adnod  hon  yn  mhlith  adnodau  ereill.  Ond  nis 
gall  y  syniad  hwn  fod  yn  gywir,  oblegyd, — 

1.  Y  mae  yn  groes  i  rediad  ymresymiad  yr  apostol. 
Soniant  hwy  am  ddyn  yn  cael  ei  buro  oddiwrth  ei  bechodau ; 

traetha  Paul  am  waith  gwemidog  yr  efengyl  yn  cael  ei  brofì » 
soniant  hwy  am  brawf  cyn  y  farn,  cyfeiria  Paul  at  brawf  y 
farn  ei  hun. 

2.  Priodolant  hwy  ystyr  lythyrenol  i'r  gair  tân,  tra  mae 
Paul  yn  eì  ddefnyddio  mewn  modd  tîugyrol,  fel  y  mae  yn 
amlwg  oddiwrth  y  gair  "  megys." 

Os  dylid  deall  y  gair  "tân"  yn  yr  ystyr  lythyrenol,  felly 
hefyd  y  dylid  deall  y  geiriau  "  aur,  arian,  meini  gwerthfawr, 
coed,  gwair,  sofì,"  yr  hyn  a  arweiniai  i  wrthuni  perffaith, 
pa  un  bynag  a  olygwn  yr  adeilad  i  fod  yn  gynnwysedig  o 
bersonau  neu  athrawiaethau. 

Mae  yn  ddirgelwch  hefyd  pa  fodd  y  gallai  tân  naturiol  boen- 
ydio  ysbryd  dyn,  a'i  buro  oddiwrth  aflendid  moesol. 

3.  Mae  y  fath  esboniad  yn  groes  i  ddysgeidiaeth  yr  holl 
Peibl. 

Nis  gellir  sylfaenu  athrawiaeth  y  purdan  ' f  yn  ol  cyssondeb 
y  fîydd  :  "  dengys  cyssondeb  y  ffydd  fod  tymhor  prawf  dyn  ar 
ben  yn  angeu,  a  bod  ei  dynged  yn  nhragywyddoldeb  yn 
ymddibynu  ar  ei  ymddygiad  yn  y  corph,  megys  y  sylwyd  yn 
flaenorol. 

Mae  "  cyssondeb  y  fiydd"  yn  gymhorth  i  ni  benderfynu  pa  un 
ai  athrawiaethau  ai personau  a  olygir  yn  1  Cor.  iii.  12  : — "  Eithr 
os  goruwch-adeilada  neb  ar  y  sylfaen  hon  aur,  arian,  meini 
gwerthfawr,  coed,  gwair,  sofl,"  &c.  Wrth  edrych  ar  y  geiriau 
ynddynt  eu  hunain,  gallant  olygu  y  naill  neu  y  llall;  ni  arddelir 
gwaith  yr  athraw  crefyddol  ag  sydd  yn  dysgu  cyfeiliornadau ; 
ni  arddelir  ychwaith  ragrithwyr  a  ddichon  y  gweinidog 
dderbyn  i'r  eglwys  ;  collfernir  dysgeidiaeth  y  naill,  a  gwrth- 
odir  gwaith  y  llall — "  llosgir  gwaith"  y  ddau.  Ond  pan 
gofìr(l,)nad  yw  adnodau  10  —  15  ond  yrnëangiad  o'r  syniad 
yn  adnod  9fed,  "  Adeiladaeth  Duw  ydych  chwi;"  (2,)  mai 
person,  sef  Crist  Iesu,  yw  sylfaen  yr  adeilada9th  dan  sylw,  ac 


Y  BEIBL  A'l  DDEÜONGLIAD. 


379 


nid  yr  athrawiaeth  am  dano  yn  unig  ;  (3,)  fod  plant  Duw  yn 
fynych  yn  cael  eu  cyffelybu  i  deml  Duw,  tra,  o'r  ochr  arall,  na 
sonir  byth  am  egwyddorion  fol  yn  cyfansoddi  ei  breswylfod  ef ; 
a  phan  ystyrir  (4,)  fod  y  dysgawdwr  y  cyfeiria  Paul  ato  i  fod 
yn  gadwedig,  er  i'w  lafur  fyned  yn  ofer,  ac  nas  gellir  tybied  y 
dianga  gau  athrawon  ag  sydd  yn  dysgu  cyfeiliornadau  y  rhai 
a  beryglant  iachawdwriaeth  dynion,  ac  a  ysbeiliant  Dduw  o'i 
ogoniant,  ymddengys  yn  fwy  cysson  â  rhediad  y  Beibl  i  ddeall 
fod  y  geiriau  yn  cyfeirio  at  ychwanegiad  personau  at  yr 
eglwys,  y  rhai  (o  herwydd  anallu  y  gweinidog  i  ddarllen  yr 
egwyddor)  a  droant  allan  weithiau  i  fod  yn  ddyeithriaid  i 
waith  gras  ar  y  galon,  neu  yn  iaith  Paul,  yn  "  goed,  gwair, 
a  eoíl ;  "  tra  y  bydd  gwir  gredinwyr,  fel  "  aur,  arian,  a  meini 
gwerthfawr,"  yn  dal  y  prawf  heb  golli  eu  gwerth,  na  chywil- 
yddio  yr  hwn  a  fydd  wedi  bod  yn  llafurio  gyda  hwynt. 

Sonia  Paul  yn  Ehuf.  ix.  22,  am  "  lestri  digofaint  wedi  eu 
cymhwyso  i  golledigaeth."  Yr  anhawsdra  ydyw  cael  sicrwydd 
pwy  a  }u  cymhwysodd  ì  Ni  wna  y  geiriau  eu  hunain  ein  cyn- 
uorthwyo  ond  ychydig.  Gall  y  gair  a  ddefnyddia  yr  apostol 
(Groeg,  Jmiêrtismena),  o  ran  ei  íFurf  fod  yn  Ehangymmeriad 
Goddefbl  (Passive  Voice),  a  golygu  "  ivedi  cael  eu  cymhwyso" 
neu  yn  Ehangymmeriad  Ad-droadol  (Middle  Voice),  a  golygu 
"  wedi  cymliwyso  eu  hunain." 

Ceir  ychwaneg  o  gymhorth  i  ddeall  y  gofyniad  yn  y  cyssyllt- 
iadau.  Pan  yn  son  am  lestri  trugaredd,  dywed  yr  apostol  mai 
Duw  a  gymhwysodd  y  rhai  hyny  i  ogoniant :  "  y  rhai  a  rag- 
barotôdd  efe  i  ogoniaut  "  (adn.  23),  jy  hyn  a  awgryma  nad  efe 
a  gymhwysodd  y  lleill  i  golledigaeth. 

Ond  y  mae  "cyssondeb  y  ffydd "  yn  syminud  ymaith  yr 
anhawsdra. 

1.  Os  rhaid  deall  fod  y  geiriau  yn  dysgu  mai  Duw  a'u  cym- 
hwysodd  i  golledigaeth,  gwnaeth  hyny  yn  un  o'r  ddwy  ffordd 
ganlynol:  — 

(1,)  Trwy  ganiatâu  iddynt  fyned  yn  mlaen  yn  eu  ffyrdd 
eu  hunain  heb  eu  hattal  â'i  ras  (gwel  Eheol  I.  Nodiad  Y.), 
neu 

(2,)  Trwy  ymweled  â  hwy  â  chalcdwch  harnol  fel  cosb  am 
wrthod  ei  Fab,  a  diyst}Tru  goludoedd  ei  ras. 

2.  Tystia  yr  Ysgrythyrau  yn  eglur  nad  Duw  yw  awdwr 


380 


Y  BETBL  A'l  DDEITOXGLTAD. 


pechod  a  thrueni  dyn.  Nid  yw  efe  yn  temtio  neb  i  bechu,  nao 
yn  cefnogi  dyn  mewn  pechod;  yn  hytrach  na  hyny,  y  mae  efe  yn 
gwahardd  pechod — yn  rhybuddio  dyn  o'r  canlyniad  o  bechu — yn 
galw  ar  ddyn  i  adael  pechod,  ac  yn  addaw  maddeu  iddo — 
desgrifir  ef  fel  yn  deisyf  ar  ddyn  i  ddyfod  i  gymmod  âg  ef,  ac 
yn  tyngu  iddo  ei  hun  nad  ydyw  yn  ymhoffi  yn  marwolaeth  yr 
annuwiol,  ond  dychwelyd  o  hono  a  byw  î  Os  edrychir  ar  ei 
ymddygiadau,  fe  welir  yn  amlwg  nad  chwerwi  dynion  ydyw 
eu  tuedd,  ond  eu  tywys  i  edifeirwch,  a'u  dwyn  i'w  garu  ef 
am  iddo  ef  yn  gyntaf  ein  caru  ni.  Duw  yn  achub  ydyw 
Jehofah,  ac  nid  Duw  yn  cymhwyso  i  golledigaeth.  Y  casgliad 
gan  hyny  oddiwrth  "  gyssondeb  y  ffydd"  yw,  mai  cymhwyso 
eu  hunain  i  golledigaeth  y  mae  llestri  digofaint.  (Diar.  viii.  36. 
Ehuf.  ii.  5.) 

Nid  yw  y  gymhariaeth  oddiwrth  y  pridd-lestr  yn  adn.  21 
yn  dirymu  yr  ymresymiad  hwn,  oblegyd  son  y  mae  Paul  am 
ddynion  ag  ydynt  oll  wedi  pechu  a  haeddu  eu  colli,  y  rhai  y  gall 
Duw  yn  unol  â'i  hawl  a'i  awdurdod  gyfìawn  gosbi  y  neb  a  fyno 
o  honynt,  ac  arbed  y  neb  a  ewyllysio  o  honynt,  fel  y  gall  y 
crochenydd  drefnu  o'r  un  telpyn  pridd  un  llestr  i  anrhydedd, 
ac  un  arall  i  anmharch.  Ehaid  cofio  mai  ymddygiad  Duw  at 
ddynion  fel  pechaduriaid  a  olygir,  ac  nid  fel  creaduriaid  yn 
unig ;  ac  mai  gras  i  gyd  yw  ei  ymddygiad  yn  achub  un 
dosbarth,  ac  mai  cyfiawnder,  ac  nid  trais,  a  ddangosir  tuag 
at  y  dosbarth  arall,  y  rhai  a  gymhwysasant  eu  hunain  i 
golledigaeth. 

Yn  Ehuf.  xi.  24,  sonir  am  (í  impio"  yr  Iuddewon  "  i  mewn 
yn  eu  holewydden  eu  hun."  Dywedir  mai  wrth  yr  olewydden 
hon  y  golygir  eglwys  Dduw,  a  bod  yr  Iuddew  i  gael  ei  ddych- 
welyd  iddi  i  fwynhau  ei  freintiau  cyntefìg  ;  ac  mai  wrth 
wreiddyn  y  wir  olewydden,  ar  yr  hwn  yr  ymddibyna  y 
can^henau  impiedig,  y  golygir  Abraham  a'r  patriarchiaid 
Iuddewig  (adn.  17,  18.) 

Y  mae  "  cyssondeb  y  ffydd,"  modd  bynag,  yn  galw  arnom  i 
ystyried  mai  Orist  y  Gwaredwr  a  olygir  wrth  y  wir  olewydden, 
yn  yr  hon  yr  impiwyd  y  canghenau  o'r  Oenedloedd  "yn 
mhlith"  y  dychweledigion  Iuddewig  (adn.  17),  yn  yr  hon 
hefyd  yr  impir  yr  Iuddewon  dychweledig  yn  y  dyfodol,  fel  y 
dengys  yr  ystyriaethau  canlynol : — 


y  BEIBL  a'i  ddeiiongliad. 


381 


1.  Desgrifia  Crist  ei  hun  niewn  iaith  gyfíelyb  yn  yr  efeogyl- 
au.    (Ioan  xv.  1,  4,  5.) 

2.  Crist  yw  unigrwymyn  undeb  rhwng  Iuddewon  a  Chenedl- 
oedd.  Y  mae  undeb  yrna ;  mae  y  Cenedloedd  fel  canghenau 
gwylltion  wedi  cael  euhimpio  yn  mhlith  yr  Iuddewon  crediniol 
yn  yr  olewydden  ;  a  beth  all  yr  olewydden  hono  fod  ond  Crist 
eihun?    (Eph.  ii.  14,  15.) 

Ar  wahan  oddiwrth  Grist,  rhaid  edrych  ar  wahaniad  yr 
luddew  a'r  Cenedlddyn  o  hyd  mewn  grym,  a'r  Cenedloedd  yn 
wrthodedig ;  ond  darfu  i'r  Gwaredwr  dynu  i  lawr  ganolfur  y 
gwahaniaeth,  a  gwneyd  yr  Iuddew  a'r  Cenedlddyn  yn  un  dyn 
newydd  ynddo  ei  hun,  gan  ddileu  yn  dragywydd  y  gwahaniaeth 
rhwng  un  genedl  a'r  llall. 

3.  Mae  yr  impiad  i  mewn  yn  cymmeryd  Ue  trwy  íîydd. 
"  Trwy  annghrediniaeth  y  torwyd  hwynt  yinaith,  a  thithau 
sydd  yn  sefyll  trwy  ffydd."  (Rhuf.  xi.  20.)  Trwy  ffydd  yr 
unir  dynion  â  Christ. 

4.  Mae  yn  rhaid  i'r  nerth  a'r  cynnaliaeth  ag  sydd  ar  y 
Cenedlddyn  crediniol  eu  heisieu,  ddyfod  oddiwrth  Grist.  Rhaid 
fod  M  bod  yn  gyfranog  o'r  gwreiddyn  ac  o  frasder  yr  olewydden" 
yn  adn.  17,  yn  golygu  y  gras  a'r  nerth  a  ddeillia  trwy  undeb 
ífydd  â  Christ.  Nid  oes  nerth  ysbrydol  i'w  gael  oddiwrth 
Abraham  nac  unrhyw  sant  arall. 

5.  Yr  oedd  Crist,  ar  un  olwg,  yn  olewydden  yr  Iuddewon 
mewn  modd  neillduol.  0  honynt  hwy  yr  hanodd  Crist  yn  ol  y 
cnawd  ;  yr  oedd  yr  holl  brophwydi  a'r  aberthau  yn  cyfeirio  at 
Grist,  a'r  genedl  yn  hiraethu  am  y  Messiah,  er  nad  oeddynt 
yn  adnabod  ei  gymmeriad,  nac  yn  deall  natur  ei  deyrnas.  Yr 
oedd  holl  hanes  yr  Israeliaid  o'r  dechreuad  yn  dwyn  cyssylltiad 
âg  ef,  ac  o'i  herwydd  ef  y  neillduwyd  hwynt  o  blith  cenedloedd 
y  ddaear ;  am  hyny  ystyriai  Moses  ei  helynt  gyda  hwynt,  a'r 
gwawd  a  dderbyniai  gan  yr  Aifftiaid  o  herwydd  ymgymmeryd 
ág  achos  cenedl  o  gaethion,  fel  M  dirmyg  Crist "  (Heb.  xi.  26)  ; 
am  hyny  hefyd  gelwir  ef  yn  M  wreiddyn  Jesse  "  (Rhuf.  xv.  12), 
gan  mai  trwyddo  ac  o'i  herwydd  ef  y  cyfodwyd  ac  y  cynnal- 
iwyd  teulu  Jesse  a  Dafydd.  Pan  gredant  yn  Nghrist,  fe'u 
himpir  hwy  i  mewn  i  Grist,  yr  hwn  yw  eu  holewydden  hwy  eu 
hunain  mewn  modd  neillduol,  yr  hwn  ydoedd  gwrthddrych 


382 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


mawr  tystiolaetli  eu  prophwydi,  testyn  cân  eu  beirdd  ysbrydol- 
edig,  gobaith  hyfryd  yr  holl  rai  ffyddiog  yn  eu  plith,  a  dyddan- 
wch  y  gwir  Israeliaid  yn  rnhob  cyfnod  o'u  hanes. 

6.  Nid  oes  unrhyw  ddychweliad  arall  yn  cael  ei  addaw 
iddynt.  Mae  y  rhai  a  esboniant  yr  adnodau  hyn  i  arwyddo  y 
bydd  i'r  Iuddewon  ddychwelyd  eto  i  Ganaan,  a  dyfod  yn 
genedl  flodeuog  yno  o  dan  deyrnasiad  y  Messiah  (pa  un  bynag 
a  fydd  efe  yn  bersonol  gyda  hwynt  ai  peidio),  yn  edrych  ar 
Gristionogaeth  o  safle  yr  luddew,  ac  nid  o  safle  yr  apostol 
Paul.  Nid  ydyw  Paul  yn  son  am  adferiad  ond  at  Dduw  trwy 
ffydd  yn  ei  Fab ;  ac  i  gredinwyr  yn  unig  y  mae  bendithion 
teyrnas  Crist,  ac  nid  i*had  Abraham  yn  ol  y  cnawd.  Nid  yw 
yr  efengyl  yn  son  am  fendithion  gwladoi  a  chymdeithasol,  ond 
am  fendithion  ysbrydol;  dysga  yr  Iuddew  a'r  Cenedlddyn  i 
roddi  eu  serchiadau  ar  bethau  sydd  uchod,  a  dyfòd  yn  ddines- 
yddion  o  deyrnas  nefoedd,  a  cheisio  gwlad  well  na'r  un 
baradwys  ddaearol  o  dan  haul.  Bydd  bendithion  gwladol  a 
chymdeithasol  yn  canlyn  fel  ffrwyth  teyrnasiad  gras  ar  y 
ddaear  (Mat.  vi.  33.) 

Weithiau  sonir  am  Iesu  Grist  yn  blino  wrth  deithio  (Ioan  iv. 
6),  ac  yn  teimlo  awydd  cael  ymborth  naturiol  (Mat.  iv.  2),  ac 
yn  ymollwng  i  gysgu  (Mat.  viii.  24) ;  ni  fyddai  yn  iawn 
sylfaenu  athrawiaeth  ar  hyn  nad  oedd  Iesu  Grist  ond  dyn  yn 
unig,  oblegyd  mae  yr  Ysgrythyrau  ereill  ag  sydd  yn  traethu 
am  dano  yn  ei  osod  allan  yn  Dduw  gwirioneddol  hefyd, 
yr  hwn  oedd  yn  meddu  pob  gallu  ac  awdurdod  yn  y  nef  a'r 
ddaear. 

Gosodir  Duw  alian  fel  Bôd  ysbrydol,  anfeidrol,  tragywyddol, 
hoilwybodol,  a  hollbresennol,  Creawdwr  a  Chynnaliwr  y  byd- 
oedd  ;  dylid  esbonio  yr  adnodau  ag  sydd  yn  son  am  dano  yn 
cyfodi,  eistedd,  edrych,  dynoethi  ei  fraich,  &c,  mewn  cyd- 
gordiad  â'r  adnodau  ag  sydd  yn  son  am  dano  yn  gwisgo  y 
cymmeriad  perffaith  uchod,  gan  mai  iaith  gymhariaethol,  er 
cyfaríbd  â  gwendid  amgyffrediadau  dynion,  ydyw  y  desgrifiad 
o  hono  yn  gweithredu  yn  debyg  i  feibion  dynion. 

Yn  Diar.  xxi.  18,  dywedir  fod  "  yr  annuwiol  yn  cael  ei 
roddi  yn  iawn  dros  y  cyfiawn  ;  "  rhaid  esbonio  y  fath  ymad- 
roddion  a'r  rhai  hyn,  fel  ag  i  beidio  gwrthdaraw  yn  erbyn  yr 
adnodau  sydd  yn  dysgu  mai  Iesu  Grist  yw  yr  iawn.  Yn  yr 
ystyr  o  fod  yn  foddion  iachawdwriaeth  a  sail  cyfiawnhad  i 


Y  BEIBL  A'l  DDEUONGLIAT), 


383 


ddyn,  yr  Arglwydd  Iesu  yn  unig  yw  yr  iawn,  ac  nid  oes 
iachawdwriaeth  yn  neb  arall  (Rhuf.  iii.  25.  1  Ioan  ii.  2.  Act. 
iv.  12);  ond  mewn  ystyr  îs-raddol,  gellir  dweyd  fod  yr  annuw- 
iol  yn  cael  ei  roddi  yn  iawn  dros  y  cyfìawn,  yn  un  o'r  ddwy 
flPordd  ganlynol : — 

1.  Trwy  fod  y  rhai  drygionus  yn  fynych  yn  dwyn  arnynt 
eu  hunain,  fel  y  gwnaeth  Haman  (Esther  vii.  10),  a  chyhudd- 
wyr  Daniel  (Dan.  vi.  24),  y  drwg  a  fwriadent  i'r  oyfiawn  ; 
felly  eu  bod  hwy  eu  hunain  yn  myned  i'r  ddalfa  yn  etî  lle.  "  Y 
cyfìawn  a  waredir  o  gyfyngder,  a'r  drygionus  a  ddaw  yn  ei  le 
ef."    (Diar.  xi.  8.) 

2.  Neu  trwy  fod  Duw  yn  dinystrîo  y  golynion,  pan  y  maent 
yn  sefyll  ar  fTordd  gwaredigaeth  ei  bobl,  Ownaeth  hyny  â'r 
Aifftiaid,  trwy  eu  boddi  yn  y  Môr  Coch;  â'r  Canaaneaid,  y  rhai 
a  wrthwynebent  i  Israel  gael  Palestina ;  ao  â'r  Babiloniaid,  y 
rhai  na  ollyngent  y  gaethglud  yn  rhydd  ;  a  gwna  hyny  eto,  os 
na  chilia  y  gelynion  oddiar  ífordd  llwyddiant  ei  deyrnas.  (Esaì. 
xliii.  3,  40 

Mae  y  geìriau  yn  y  golouni  yma  yn  hòllol  gysson  à  dysgeid- 
iaeth  yr  holl  Feibl. 

Nodiad  I.— 

Mae  gosodiadau  a  gorchymynion  moesol  i'w  deall  o  ran  eu  hysbryd  yn 
ogystal  a£  yn  ol  y  llythyren.  Mae  y  gorchymyn  i  beidio  lladd  yn  gws- 
hardd  digio  hefyd ;  y  gorchj^myn  i  beidio  godinebu  yn  gwahardd  chwen- 
ychiad  annghyfreithlon  hefyd.    (Mat.  v.  21,  22,  27,  28.) 

Cadw  at  ysbryâ  y  cyfarwyddyd  ydyw  y  pwynt  gyda  rhai  dyledswj^ddau, 
gan  na  ddygwydd  yr  hyn  a  dybir  yo  y  geiriau  ond  anfynych,  os  byth,  tra  y 
ceir  cyfleusdra  bob  dydd  i  weithio  allan  ysbryd  y  gorchymyt .  (Mat.  v.  39, 40  ) 

Nodiad  II. — 

Tra  mae  cyssondeb  y  tfydd  yn  dysgu  fod  gorchymynion  moesol  yn  f  wy 
pwysig  na  gorchymynion  pendant,  a  bod  rhai  pendant  i  roddi  ftordd  i  rai 
moesol  fel  rheol  (Hos.  vi.  6.  Mat.  xii.  17) ;  eto  mewn  rhai  eugreifftiau 
cawn  fod  gorchymynion  moesol  i  roddi  ífordd  i  rai  pendant,  megys  yn 
aberthiad  Isaac  (Gen.  xxii.  2),  ac  yn  ninystr  y  Canaaneaid.  (Deut.  xx. 
16—18.)  Dylid  cofio,  modd  bynag,  mai  eithriadan  tra  neillduol  oedd  y 
rhai  hyn,  ac  fod  rhediad  dysgeidiaeth  y  Beibl  yn  rhoddi  y  flaenoriaeth  i'r 
gorchyniynion  moesol,  fel  pethau  pwysicaf  cyfraitli  y  nef . 

Reeol  VI. — Ymdrecher  amgyffred  y  geiriau,  deall  eu  neili- 
duolrwydd,  a  dwyn  allan  eu  cyimiuysiad. 

O'r  braidd,  fe  ddichon,  y  dylem  alw  hon  yn  rheol :  ac  eto 


384 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


mae  yn  gymhwysiadol  at  lawer  o  leoedd  ag  nad  ydy w  y  rheolau 
blaenorol  yn  ymwneyd  yn  uniongyrchol  â  hwynt.  Traethir  yn 
gyffredin  ar  bwnc  y  rheol  hon  gan  wahanol  ysgrifenwyr  o  dan 
y  penawd  "Myfyrdod  Casgliadol "  flnferential  Study J  o'r 
Ysgrythyrau  Santaidd. 

Bydd  deall  y  testyn  gwreiddiol  weithiau  yn  gymhorth  arbenig 
i  gael  allan  feddwl  yr  Ysbryd  Glân  yn  y  gair,  í'el  y  dengys  yr 
engreifftiau  canlynol :  — 

Mat.  vi.  2,  "Y  maent  yn  derbyn  eu  gwobr,"  Groeg, 
apechousi,  "y  maent  yn  dyhysbyddu  eu  gwobr."  Nid  oes 
ganddynt  ddim  cysur  yn  eu  haros  erbyn  y  byd  a  ddaw,  y 
inaent  yn  cael  yr  hyn  oll  a  geisiant  yn  y  byd  hwn. 

Luc  xvi.  25,  "  Coffa  i  ti  dderbyn  dy  wynfyd  yn  dy  fywyd," 
Groeg,  apelabes,  "i  ti  Iwyr  dderbyn"  Yr  oedd  wedi  cael  yr 
holl  ddedwyddwch  a  geisiai  yn  y  fuchedd  hon,  ac  nid  oedd 
ychwaneg  o'i  flaen. 

Àct.  xvi.  25,  "  Ac  ar  hanner  nos  Paul  a  Silas  wrth  weddio  a 
foliannasant  Dduw;  ac  yr  oedd  y  carcharorion  yn  gwrando 
arnynt."  Mae  yr  amserau  a  ddefnyddir,  a  chystrawen  yr 
adnod,  yn  galw  am  gyfìeithiad  fel  hyn,  er  dwyn  allan  y  syniad. 
Awgryma  y  geiriau  y  pethau  canlynol: — 

1.  Nad  oedd  arnynt  gywilydd  o'u  crefydd. 

2.  Eu  bod  yn  mwynhau  cysur  oddiwrth  eu  crefydd  yn  y 
cyfyngder  mwyaf. 

3.  Fod  eu  brwdfrydedd  yn  hawlio  sylw,  ac  yn  swyno  calon  y 
carcharorion. 

4.  Fod  Duw  yn  gwenu  ar  eu  heneidiau  ac  yn  eu  bendithio 
pan  oeddynt  yn  gweddio,  nes  iddynt  dori  allan  i  foliannu. 
\irpo(jevxó^voL  vfivovv.)  Trodd  y  weddi  yn  orfoledd  o  dan  wenau 
y  nef. 

Mae  y  testyn  gwreiddiol  weithiau  yn  rhoddi  sicrwydd  i  ni 
gyda  golwg  ar  ystyr  adnodau,  ag  nas  gallem  ei  gyrhaedd 
trwy  y  cyüeithiad  arferol.  "A  chwi  a  wyddoch  mai  trwy 
wendid  y  cnawd  yr  efengylais  i  chwi  y  waith  gyntaf.  (Gal. 
iv.  13.)  Mae  y  gair  "trwy"  yn  amwysol,  ac  nid  ydyw  yn 
cyfleu  ystyr  eglur  a  sicr.  Wrth  sylwi  ar  y  geiriau  a  ddefnydd- 
iodd  yr  apostol,  nid  ydym  yn  cael  ein  gadael  mewn  petrusder. 
laith  Paul  ydyw,  "A  chwi  a  wyddoch  mai  o  herwydd  gwendid 
(ó7  ào-dév€Lav*)  y  cnawd  yr  efengylais  i  chwi  y  waith  gyntaf."  Yr 

*Àià,  with  the  accusative,  because  of,  on  account  of,  by  reason  of.  Felly  Alford, 
Ellicott,  Webster  &  Wilkinson,  Conybeare  &  Howson,  &c,  ar  y  lle. 


Y  BEIBL  A'l  DDEtlONGLIAD. 


385 


eglurhad  tebygol  yw  nad  oedd  Paul  pan  ar  ei  daith  gyntaf  trwy 
Galatia  yn  bwriadu  aros  yno  ond  ychydig,  ond  myned  rhag  Ldo 
i  Pontus,  lle  yr  oedd  llawer  o  Iuddewon  wedi  ymsefydlu  (Act. 
ii.  9,  xviii.  2.  1  Pedr  i.  1),  a  pharthau  oreill  o  Asia  Leíaf; 
ond  iddo  gael  ei  gymmeryd  yn  glaf,  ac  felly  ei  gadw  yn 
Galatia  yn  hwy  nag  y  bwriadasai  :  rhoddodd  hyn  iddo  gyfleus- 
dra  i  draethu  mwy  am  ras  Duw  i'r  Galatiaid  na'i  fwriad  ar  y 
cyntaf,  ac  mao'n  debyg  iddo(wrth  weled  ou  parodrwydd  i  dderbyn 
yr  efengyl)  benderfynu  aros  yno  am  dymhor  helaethach  i  lafurio 
yn  eu  plith.  Mae  yr  adnod  yn  ymddangos  yn  dra  dyddorol  yn 
y  goleuni  yina,  ac  yn  awgrymu  amryw  wersi  buddiol : — 

1.  Nad  meddyliau  dyn  yw  meddyliau  Duw.  Oynllun  Paul 
oedd  myned  rhagddo  tua  Phontus  heb  aros  ond  ychydig  yn 
Galatia.  ond  yr  oedd  Duw  wedi  arfaethu  yn  wahanol. 

2.  Fod  fFordd  Duw  yn  aml  yn  dywyll  i  ddyn.  Mae  ei  ffordd 
ef  yn  y  môr,  a'i  lwybrau  yn  y  dyfroedd  dyfnion  (Salm  lxxvii* 
19),  a'i  weithrediadau  yn  aml  uwchlaw  dirnadaeth  dyn  (Rhuf. 
xi.  33.)  Ni  wyddai  Paul  ar  y  pryd,  mae'n  ddiau,  beth  oedd 
amcan  Duw  yn  peri  iddo  gael  ei  gystuddio ;  ond  deallodd  ar  ol 
hyny  mai  yr  amcan  oedd  efengyleiddio  Galatia. 

3.  Fod  Duw  yn  gallu  goruwchlywodraethu  profedigaethau  ei 
bobl  i  byrwyddo  llwyddiant  ei  achos.  Bu  cystudd  Paul  yn 
achlysur  o  lwyddiant  yr  efengyl  yn  Galatia.  Bu  ei  garchariad 
yn  achlysur  i  amryw  o'i  epistolau  gael  eu  hysgrifenu,  y  rhai  a 
fyddant  yn  ystorfa  addysg  a  ffynnonell  cysur  i  blant  Duw  hyd 
ddiwedd  amser.  Yr  un  modd  y  gellir  dweyd  am  lawer  o 
amgylchiadau  ereill ;  megys  caethiwed  Babilon,  a  phrofedig- 
aethau  y  tri  llanc  a  Daniel  yn  foddion  i  ledaenu  y  wvbodaeth 
am  y  gwir  Dduw  yn  ymerodraeth  Culdea  ;  a  chaethiwed 
John  Bunyan  yn  achlysur  i  fendithio  y  byd  â  "  Thaith  y 
Pererin." 

4.  Fod  Duw  yn  arddel  ymdrechion  ei  genadon  yn  eu  llesgedd 
a'u  gwendid,  yn  ogystal  a  phan  y  byddant  yn  nghyflawnder 
eu  nerth. 

5.  Fod  caredigrwydd  at  weision  Duw  yn  eu  cystudd  yn 
cynnyrchu  adgoûon  hyfryd  a  diolchgarwch  gwresog. 

ix.  13-15.) 

NODIAD  I.— 

Dylai  y  nodiadau  a  wneir  fod  yn  sylfamcdig  ar  iawn-ddealltwri.^th  o'r 
geiriau  a  fyddont  dan  sylw.  Ni  ddylid  d  .wn  yu  uilaeu  aduodau  fel  p^non 
2  B 


386 


Y  BEIBL  A  I  DDEHONGLIAD. 


0  unrhyw  bwnc  ag  mae  amheuaeth  am  ystyr  yr  adnodau  hyny  eu  hunain, 
megys,  "  Y  mae  gan  hyny  oiphwysfa  eto  yn  ol  i  bobl  Dduw  "  (Heb.  iv.  9), 

1  brofì  y  Sabbath  Cristionogol,  gan  fod  lle  cryf  i  gredu  fod  y  geiriau  yn 
cyfeirio  at  yr  orphwysfa  nefol  yn  mhresennoldeb  Duw :  neu,  "  Ni  fydd 
arnynt  na  newyn  mwyach,  na  syched  mwyach ;  ac  ni  ddisgyn  arnynt  na 
haul  na  dim  gwres.  Oblegyd  yr  Oen,  yr  hwn  sydd  yn  nghanol  yr  orsedd- 
fainc,  a'u  bugeilia  hwynt,  ac  a'u  harwain  hwynt  at  fTynnonau  bywiol  o 
ddyfroedd  :  a  Duw  a  sych  ymaith  bod  deigr  oddiwrth  eu  llygaid  hwynt" 
(Dad.  vii.  16,  17),  i  ddesgrifìo  dedwyddwch  y  nef,  gan  y  dichon  mai  dar- 
luniad  ffugyrol  sydd  yn  y  geiriau  o  waredigaethau  a  diogelwch  yr  eglwys 
ar  y  ddaear  ar  ol  "  cystudd  mawr  "  yr  erlidiau  a'r  merthyrdod  :  neu  "  Pwy 
a  oddef  ddydd  ei  ddyfodiad  ef  ?"  (Mal.  iii.  2),  i  brofi  arswydolrwydd  y  farn, 
tra  mae'n  amlwg  oddiwrth  y  cyssylltiadau  mai  at  ymddangosiad  cyntaf 
Crist,  ac  at  lymder  a  gonestrwydd  ei  weinidogaeth,  y  cyfeirir. 

Defnyddir  Rhuf  viii.  11,  yn  fynych  i  brotì  fod  adgyfodiad  Crist  yn  cael 
ei  briodoli  i'r  Ysbryd  Glân ;  nid  yw  yr  adnod  hon  yn  profì  y  fath  beth. 
Pe  buasai,  buasai  y  cyíieithiad  fel  y  canlyn :  — "  Ac  os  (yr)  Ysbryd  yr  hwn 
a  gyfododd  lesu  o  feirw  sydd  yn  trigo  ynoch,"  &c. :  ond  gan  nad  beth  am 
y  cyfìeithiiid,  y  mae  y  testyn  gwreiddiol  yn  dangos  fod  y  syniad  yn  an- 
mhossibl  yma  fto  pneuina  tou  egeirantos  Iesoun). 

NODIAD  II. — 

Dylid  cofio  nad  yw  y  Beibl  yn  wastad  yn  cymmeradwyo  yr  hyn,  fel  llyfr 
Jaanesyddol,  a  gofnoda  fel  golygiadau  dynion. 

Dichon  fod  y  geiriau  canlynol  ya  cyfeirio  at  draws-symmudiad  eneidiol : 
— "  A'i  ddisgyblion  a  ofynasant  iddo,  gan  ddywedyd,  R  ibbi,  pwy  a 
bechodd,  ai  hwn,  ai  ei  rieni,  fel  y  genid  ef  yn  ddall  ?  "  (Ioan  ix.  2.)  Os 
ydynt,  nid  yw  cofnodiad  y  Beibl  o'r  geiriau  mewn  un  modd  yn  cynnwys  ei 
fod  ef  yn  cymmeradwyo  y  fath  syniad. 

"  Ac  yn  y  bedwaredd  wylfa  o'r  nos  yr  aeth  yr  Iesu  atynt,  gan  rodio  ar  y 
môr.  A  phan  welodd  y  dysgyblion  ef  yn  ihodio  ar  y  môr,  dychrynasant, 
gan  ddywedyd,  Drychiolaeth  ydyw.  A  hwy  a  waeddasant  rhag  ofu." 
(Mat.  xiv.  25,  26.) 

Nid  yw  y  geiriau  hyn  yn  cynuwys  fod  yr  Ysbryd  Glân  yn  cefnogi  y 
gredioiaeth  mewn  ysbrydion  a  drychiolaethau,  ond  yn  unig  yn  cofnodi  y 
fí'aith  fod  y  fath  grediniaeth  yn  bodoli  yn  nihlith  y  bobl,  o'r  hon  yr  oedd 
y  dysgyblion  ar  hyn  o  bryd  yn  gyf  ranog. 

Yn  gyff elyb  hef yd  y  rtiaid  i  nì  ddeall  cais  Zalome  ar  ran  ei  raeibion 
(Mat.  xx.  21),  a  gofyniad  y  dysgyblion  i  Grist  (Act.  i.  6)  :  cyfeiriant  at 
freniniaeth  dymhorol  y  Messiah  ;  ni  wnaeth  yr  Iesu  gywiro  eu  syniadau  y 
pryd  hyny,  ond  gadawodd  iddynt  hyd  nes  y  darfu  i'w  esgyniad,  a  goleuni 
ei  Ysbryd  symmud  ymaith  y  syniadau  daearol  o'u  credo,  a'u  dwyn  i  roddi 
eu  serch  ar  y  petliau  sydd  uchod,  Ue  mae  Crist  yn  eistedd  ar  ddeheulaw 
Duw.  Y  mae  yn  hollol  groes  i  holl  rediad  ei  athrawiaeth  i  gasglu  oddiwrth 
ei  waith  yn  peidio  gwrthwynebu  eu  syniadau  ei  fod  yn  eu  cymineradwyo. 

Nid  ydym  i  gasglu  oddiwrth  ofyniad  Crist  i'r  Phariseaid,  u  Os  trwy 
Beelzebub  yr  wyf  fì  yn  bwrw  allan  gythreuliaid,  trwy  bwy  y  mae  eich 
plant  chwi  yn  «u  bwrw  hwyni  allau  r"  (Mat.  xii.  27),  neu  oddiwrth  y 


Y  BEIBL  A'l  DDEnO.YGLIAD. 


387 


geiriau  yn  nghylch  "  yr  ysbryd  aíian  yn  rhodio  ar  hyd  Ucocdd  iyohion" 
(Mat.  xii.  43),  fod  Crist  ei  hun  yn  cydnabod  gwirioneddolrwydd  gwyrthiau 
dysgyblion  y  Phariseaid,  a  chywirdeb  syniad  y  bobl  yn  aghylc  i  yebrydíoti 
aflan  yn  mynychu  lleoedd  neillduol,  ond  yn  unig  mai  dyna  ocdd  syniad  y 
werin ;  cyfeirir  at  y  pethau  hyn  fel  syniadau  y  bobl  heb  eu  cyfiawuhau 
na'u  condemnio. 

Felly  hefyd  gyda'r  ymadroddion  yn  nghylch  codiad  a  machludiad  yr 
haul,  a'r  cyffelyb.  Nidydywy  Beibl  yn  proffesudysgu  ífeithiau  gwyddonol, 
ond  yn  unig  cofnodi  pethau  fel  yr  yinddangosant  i  ddynion,  ac  fel  y  deallir 
hwynt  gan  ddynion. 

NODIAD  III.— 

Nid  ydym  i  fod  yn  rhy  hyderus  yn  nghywirdeb  y  casgliadau  a  dyuwn 
oddiwrth  leferydd  yr  Ysgrythyr,  oddi  cithr  fod  y  casgliadau  eu  huntin  yn 
cael  eu  cadarnhau  a'u  dysgu  mewn  iaith  eglur  yn  rhanau  ereill  y  Bcibl. 

Dy wed  Paul,  "  Beth  bynag  nid  yw  o  ífydd,  pechod  yw."  (R'iuf.  xiv. 
23.)  "Wrth  "fl'ydd"  yma  y  golygir  argyhoeddiad  o  gyfreithlondeb  a 
rhwymedigaeth  gweithred  grefyddol.  Gellid  casglu  ar  yr  olwg  gyntaf 
oddiwrth  hyn,  fod  argyhoeddiad  o  gyfreithlondeb  a  rhwymedigaeth 
unrhyw  weithred  fel  dyledswydd  grefyddol  yn  ei  chyfreithloni  ;  ond  ni 
fyddai  hyny  yn  gasgliad  cywir  a  chysson  â'r  Ysgrythyrau.  Er  fod  eisieu 
argyhoeddiad  o  gyfreithlondeb  gweithred  grefyddol  yn  yr  addolwr  cyn  y 
bydd  y  weithred  yn  dderbyniol,  eto  gail  fod  aigyhoeddiad  o  hyn  pryd 
mae  y  weithred  yn  hollol  wrthodedig.  Yr  oedd  Paul  yn  gydwybodol 
pan  yn  erlid  eglwys  Dduw,  ond  yr  oedd  ei  ymddygiad  yn  beciiadums,  ac 
yn  ei  lenwi  â  phrudd-der  pan  y  meddyliai  am  dano  hyd  ddiwedd  ei  oes. 

Yn  Mat.  xxv.  41—43,  cawn  fod  dynion  yn  cael  eu  gyru  i'r  tân  tra 
gywyddol  am  eu  bod  wedi  esgeuluso  anghenion  y  claf,  y  dyeithr,  a'r 
carcharor.  Ni  ddygir  un  cyhuddiad  arall  yn  eu  herbyn.  Ond  byd  ì  ii  y\i 
gyfeiliornad  dinystriol  i  neb  gasglu  oddiwrth  hyn  fod  elusenyarwch  ỳn 
ddigon  i  sicrhau  cadwedigaeth  dyn.  Gall  elusengarwch  darddu  oddiar 
hynawsedd  naturiol  dyn,  heb  fod  un  elfen  grefyddol  ynddo  o  gwbl,  tra  y 
rhaid  iddo  fod  yn  ffrwyth  parch  i'r  Gwaredwr  a  diolchgarwch  i  Dduw,  a  chael 
ei  ymarfer  am  fod  Crist  yn  ei  orchymyn,  mewn  ti  efn  i  fod  yn  gymmeradwy 
fel  gwasanaeth  crefyddol  (Mat.  x.  42,  xxv.  40.    Act.  xx.  35.    Iago  i.  27). 

Nid  elusengarwch,  neu  dosturi  tuag  at  yr  anghenus  a'r  trallod^di?,  yw 
ammod  iachawdwriaeth,  ond  íîydd  yn  Nghrist  (Ioan  iii.  oò).  Mae  y 
tosturi  dan  sylw,  gan  hyny,  yn  rhagdybied  bodolaeth  ffydd  yn  y 
Cyfiyngwr,  ac  yn  un  o'i  ífrwythau  gweledig  ;  a'r  diíîyg  o  hono,  o'r  ocln* 
arall,  yn  profi  ei  habsennoldeb  (Iago  ii.  14 — 17.    1  Ioan  iii.  16— 1S). 

Gwel  ar  gynnwysiad  y  bennod  hon,  D)\  Planch's  Introdnction  to  Sacred 
Philology  and  lnterpretation  ;  Dr.  Angns"s  Bible  I£and-Book  ;  Dr. 
Davidsorìs  Sacred  Hermeneutics  ;  Dr.  Dordes' s  Hermenentics  of  the  Xew 
Test.;  Dr.  Seiler's  Biblical  Hermeneutics  ;  Dr.  Fairbairrì s  Hermem  ntical 
Manual ;  Dr.  Barrows's  New  Introduction  to  the  Study  of  the  Bible ; 
Ernesti's  Elements  of  Biblical  Criticìsm  and  Interpretation;  Dr.  Etîicott's 
Essay  in  Aids  to  Faith ;  Homës  Introdnetion,  vol.  ii. ;  a  Carpenter's 
Lectures  on  Biblical  Criticism  and  Interpretatijn. 


PENÌTOD  VI. 


FFUGYEAU  AC  ARWYDDLUNIAU  Y  BEIBL  A'U  DEHONGLIAD. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Yrliesumi  paham  y  defnyddìr  laith  Ffugyrol — Sail  Ffugyrau—Rheolau 
i  ddehongli  Ymctdroddion  Ffugyrol  —  Taflen  o  Brif  Ymadroddion 
Ffugyrol  y  Beibl  au  Heglurhad. 

Mae  Dwyreinwyr  yn  dra  hofî  o  osod  eu  meddyliau  allan  mewn 
iaith  ffugyrol,  ac  felly  yr  oedd  yr  luddewon  ;  a  chawn  fod 
llawer  iawn  o  wirioneddau  ac  addysgiadau  y  Beîbl  wedi  eu 
gwisgo  mewn  ffugyrau  a  chymhariaethau.  Mae  dau  reswui 
yn  cyfrif  am  liosogrwydd  termau  ffugyrol  ac  arwyddluniol  y 
Beibl,  sef  o  herwydd  tlodi  iaith  plant  dynion,  ac  er  mwyn 
rhoddi  mwy  o  fywiogrwydd  yn  y  cyfansoddiad.  Os  meddyliwn 
am  y  geiriau  a  ddefnyddiwn,  y  synhwyrau  corphorol,  ymsyn- 
iad  meddyliol,  ac  ymwybyddiaeth  ( 'sensation,  reflection,  and 
consciousness ),  ydyw  y  ffyanonellau  o  ba  rai  y  deilliant.*  Felly, 
gyda  phethau  o'r  tu  allan  i  gylch  ein  sylw  a'n  hymwybydd- 
iaeth,  rhaid  i  ni  arfer  ymadroddion  a  ddefnyddir  gyda  golwg  ar 
wrthddrychau  agos  atom,  a'u  cymhwyso  at  bethau  dyeithr  i 
ni.  Ni  welsom,  ac  ni  theimlasom  Dduw  erioed,  na  gwrth- 
ddrychau  ysbrydol  ereill;  ond  soniwn  am  ddwylaw,  llygaid, 
a  chalon  Duw,  ac  am  dano  yn  edifarhau,  gofìdio,  a  llawenychu, 
mewn  modd  ffugyrol,  er  gosod  allan  ei  berffeithderau  a'i 
weithrediadau.  Defnyddir  y  gair  gwynt  yn  yr  Ysgrythyrau 
i  osod  allan  ysbryd ;  y  gair  7naes  neu  feusydd  hyfryd  (canys 
dyna  ystyr  paradwys)  i  osod  allan  orphwysfa  ysbrydoedd  y 
cyfiawn  yn  y  byd  arall ;  y  gair  tân  i  osod  allan  erwindeb  cosb 

*  Gwel  Moses  Stuart  ar  Natur  Iaith  Ffugyrol.  JBiblical  Cabìnet,  vol.  xxxvii 
p;>.  280-287. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


389 


yr  annuwiol ;  y  dyfnd&r  i  osod  alian  eu  carchar  o  dan  lid  Duw  ; 
bywyd  i  osod  allan  ddedwyddwch ;  a  marwolaeth  i  osod  allan 
drueni  dynion  yn  y  byd  arall.  Yr  oedd  tlodi  iaüh  dynion  i 
osod  allan  bethau  Dwyíbl  ac  ysbrydol,  o  anghenrheidrwydd  yn 
galw  am  i'r  ysgrifenwyr  santaidd  wneyd  defnydd  helaeth  o 
iaith  ffugyrol. 

Mae  y  math  yma  o  gyfansod.diad  hefyd  yn  fwy  bywiog, 
argraffiadol,  ac  addysgiadol,  na  iaith  hollol  syini  a  diaddurn. 
Mae  llawer  iawn  o  brydíbrthwch  yn  y  ffugyrau  a  ddefnyddir 
yn  y  Beibl.  Gosodir  allaa  y  meddylddrych  o  wahardd  a  cAcm- 
iatâu  unrhyw  beth  o  dan  y  ffugyr  o  rwymo  a  rhyddhau  (Mat. 
xvi.  19,  xviii.  18) ;  awydd  angerddol  am  rywbeth  fel  newyn  a 
syched  (Mat.  v.  6.  Salm  lxiii.  1)  ;  darlunir  goddiweddiad 
dynion  gan  brofedigaethau  mawrion  a  chwerwon  fel  ttifogydä 
cryfion  neu  ddiluw  gorchuddiol  (Salm  xlii.  7,  lxix.  1,  2),  neu 
fel  nos  dywell  ddigysur  wedi  eu  dal  (Esai.  xxi.  11.  Job  xxxv. 
10) ;  desgriflr  pleser  adfywiol  bendithìon  efengyl  Crist  fel  effaith 
ffrydiau  dyfroedd  i  enaid  sychedig,  neu  effaith  gwlaw  a  gwlith 
Dwyreiniol  ar  laswellt  (Esai.  lv.  1,  10,  11.  Hos.  xiv.  5);  a 
gosodir  ailan  chwyldroadau  gwladol,  a  dymchweliacl  deddfau, 
sefydliadau,  a  gorseddau,  fel  daeargryn,  yn  yr  hon  y  dym- 
chwelir  mynyddau,  ac  y  cyfodir  y  dyffrjmoedd,  ac  y  symmudir 
gwelyau  afonydd  i  gyfeiriadau  gwahanol.  (Joel  ii.  10.  Hag. 
ii.  21,  22.  Jer.  iv.  23—25.  Esai.  xxiv.  19—23.  Dad.  vi.  12, 
xi.  13,  xvi.  18,  19.) 

Sylfaenir  ffugyrau  y  Beibl,  y  rhan  fynychaf,  fel  y  sylwa  Syr 
Isaac  Newton,  Dr.  Angus,  Esgob  Lowth,  Dr.  Davidson,  &c, 
ar  yr  egwyddor  o  debygoliaeth ;  defnyddir  gwrthddrychau 
mawreddog  natur  i  osod  allan  yr  hyn  sydd  bwysig  yn  mhlith 
dynion,  megys  y  cyrph  nefol,  cedrwydd,  mynyddau,  &c,  i 
osod  allan  freninoedd,  tywysogion,  gorseddau,  &c.  :  gwrth- 
ddrychau  dymunol  mewn  natur,  megys  gwlaw,  gwlith, 
goleuni,  &c,  i  osod  allan  hyfrydwch  llwyddiant  a  bendithion 
ysbrydol :  a  thywyllwch,  tymhestl,  &c,  bethau  anhyfryd  a 
gofidiau.  Defnyddir  enwau  adar  a  bwystfllod  ysglyL.ethus 
ag  sydd  yn  byw  trwy  ysbeilio  a  dinystrio  creaduriaiu  ereill, 
megys  llewod,  llewpardiaid,  eryrod,  &c,  i  osod  allan  frenin- 
oedd  a  gelynion  gormesol,  &c  :  a  defnyddir  y  geiriau 
defaid,  colomenod,  &c,  i  csod  allan  ddynion  addfwyn  a 
diniwaid. 


390 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Ehaid  cadw  at  yr  un  Eheolau  wrth  esbonio  iaith  ffugyrol  y 
Beibl  ag  wrth  ddehongli  ymadroddion  ereill ;  ac  er  dehongli 
ffugyrau  y  Beibl  yn  briodol,  y  mae  llawer  iawn  yn  ymddibynu 
ar  adnabyddiaeth  yr  esboniwr  â  chynnwysiad  y  Beibl  yn  gyff- 
redinol,  ac  ar  fywiogrwydd  a  chraffder  ei  feddwl  ei  hun. 

Eheol  I. — Pan  nad  ydyw  ystyron  arferol  a  llythyrenol  y 
geiriau  yn  gwneyd  y  frawddeg  yn  ddealladwy,  neu  pan  y  sonia 
y  geiriau  am  bethau  ysbrydol,  gellir  penderfynu  fod  y  geiriau 
yn  ffugyroh 

Gellir  canfod  hyn  mewn  dwy  ffordd  : — 

1 .  Trwy  ystyried  natur  y  pwnc  dan  sylw. 

"  Canys  sylfaeu  arall  nis  gall  neb  ei  osod,  heblaw  yr  un  a  osodwyd,  yr 
hwn  yw  Iesu  Grist.  Eithr  os  goruwchadeilada  neb  ar  y  sylfaen  hon,  aur, 
arian,  meini  gwerthfawr,  coed,  gwair,  sofl  ;  gwaith  pob  dyn  a  wneir  yn 
amlwg:  canys  y  dydd  a'i  dengýs,  oblegyd  trwy  dân  y  dadguddir  ef :  a'r 
tân  a  brawf  waith  pawb,  pa  fath  ydy w.  Os  gwaith  neb  a  erys,  yr  hwn  a 
oruwchadeiladodd  ef,  efe  a  dderbyn  wobr.  Os  gwaith  neb  a  losgir,  efe  a 
gaiffgolled:  eithr  efe  ei  hun  a  fydd  cadwedig;  eto  felly,  megys  trwy  dân." 
(1  Cor.  iii.  11-15.) 

Mae  Crist  yn  fôd  deallol,  ac  yn  awr  yn  y  nef,  felly  rhaîd 
deall  y  gair  "sylfaen"  yn  ffugyrol:  a  dengys  natur  y  pwnc 
fod  y  geiriau  "  coed,  gwair,  sofl,"  i'w  deall  yn  ffagyrol  hefyd. 

"  Yr  hwn  sydd  yn  bwyta  fy  nghnawd  i,  ac  yn  yfed  fy  ngwaed  i,  sydd 
ganddo  fywyd  tragywyddol."    (Ioan  vi.  54.) 

Mae  Orist  wedi  esgyn  i'r  nef,  ond  y  mae  y  geiriau  hyn  o  hyd 
mewn  grym  ;  mae  natur  y  pwnc,  gan  hyny,  yn  dangos  fod  yn 
rhaid  i  ni  eu  deall  mewn  modd  ffugyrol.  Dysgir  yr  un  meddyl- 
ddrych  mewn  iaith  eglur  yn  adnod  47:  {<Yr  hwn  sydd  yn 
credu  ynof  fì,  sydd  ganddo  fy  wyd  tragy  wyddol." 

2.  Trwy  y  cyssylltiadau. 

Yn  gyffredin,  pan  ddefnyddir  geiriau  mewn  modd  ffugyrol, 
defnyddir  arisoddeiriau  mewn  cyssylltiad  â  hwynt,  neu  ych- 
wanegir  ymadroddion  ereill  atynt,  y  rhai  a'n  galluogant  i  gan- 
fod  mai  mewn  ffordd  ffugyrol  y  defnj^ddir  hwynt. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


391 


Fel  liyii  yn  Ehuf,  xii.  1,  dangosir  fod  y  gair  "  aberth  "  i'w 
ddeallynffugyrol  trwy  yr  ansoddair  "bywu  a  ddefnyddir  gydag 
ef,  natur  y  cymheiliad,  a'r  ymadroddion  ychwanegol  a  ddefn- 
yddir  yn  yr  adnod  ganlynol. 

Dengys  y  gair  íl  pechodau"  yn  Eph.  ii.  1,  mai  marwolaeth 
ysbrydol  a  olygir. 

Wrth  i'r  Salmydd  ddweyd  (xxiii.  2),  "Efo  a  wna  i  mi  orwedd 
mewn  porfeydd  gwelltog,  efe  a'm  tywys  gerllaw  y  dyfroedd 
tawel,"  canfyddir  ár  unwaith  oddiwrth  y  ffaith  mai  dyn  sydd 
yn  llefaru,  ac  mai  am  Dduw  y  lleferir,  ac  mai  yr  "  enaid  "  yw 
y  gwrthddrych  a  arweinir,  a  hyny  ar  hyd  liwybrau  cyfiawnder 
— fod  y  Salm  i'w  deaìl  yn  ffugyrol  am  ofal  Duw  am  ci  bobl,  à'î 
dynerwch  tuag  atynt. 

"  A'r  blaidd  a  drig  gyda'r  oen,  a'r  llewpard  a  orwedd  gyda'r  ìnyn  ;  y  Uo 
hefyd,  a  chenau  y  llew,  a'r  anifail  bras,  fyddant  yn  nghyd,  a  baehgen 
bychan  a'u  harwain.  Y  fuwc^i  befyd  a'r  arth  a  borant  yn  nghyd  ;  eu 
liydnod  a  ^ytì?-orweddant :  y  llew,  fel  yr  ỳch,  a  bawr  welit.  A'r  plenl  yn 
sugno  a  cbwery  wrth  dwll  yr  asp  ,  ac  ar  ffau  y  wiber  yr  estyn  yr  hwn  a 
ddiddyfnwyd  ei  law."    (Esai.  xi.  6 — 8.) 

O'u  rhan  eu  hunain,  gall  y  geiriau  hyn  fod  i'w  deall  yn 
llythyrenol  neu  yn  ffugyrol ;  ond  y  mae  yr  ychwanegiad  yn 
adnod  9,  "Ni  ddrygant  ao  nl  ddifethaat  yn  holl  fynydd  fy 
santeiddrwydd ;  "  a;r  rheswm  a  roddir  dros  fod  y  blaidd  yn 
trigo  gyda'r  oen,  sef,  "  Canya  y  ddaear  a  fydd  Ilawn  o  wybod- 
aeth  yr  Argiwydd,"  yn  dangos  fod  yn  rhaid  deall  y  geiriau 
mewn  modd  ffugyrol  am  ddrlanwad  efengyl  gras  yn  traws- 
newid  calonau  a  chymmeriadau  dynion. 

Dengys  y  gair  c<cyfiawnder"  yn  Mal.  iv.  2,  mai  mewn 
modd  ffugyrol  y  defnyddir  y  gair  1  Haul"  yn  y  frawddeg, 
**Haul  cyfiawnder  a  gyfyd  i  chwi." 

'*  Ac  yr  ydwyf  yn  dywedyd  i  chwi,  nad  yfaf  o  hyn  allan  o  ffrwyth  bwn 
y  winwydden,  liyd  y  dydd  hwnw,  pan  yfwyf  ef  gyda  chwi  yn  newydd  yn 
nheyrnas  fy  Nbad."    (Mat.  xxvi.  29.) 

Mae  yr  ychwanegiad,  c<  yn  nheyrnas  îy  Nhad,"  yn  awgrymu 
mai  iaith  ffugyrol  am  gymmundeb  nefol  Crist  a'i  ganlyuwyr, 
pan  y  bydd  trefn  yr  iachawdwriaeth  wedi  gorphen  ei  gwaith,  a 
dwyn  yr  holl  deulu  adref,  yw  yr  ymadroddion  uchod. 


392 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Yn  Luc  xvi.  24,  gofyna  y  goludog  annuwiol  am  ddyferyn  o 
ddwfr  "  i  oeri  ei  dafod;  "  yn  adnod  22.  dywedir  ei  fod  "  wedi 
ei  gladdu ;  "  mae  yn  amlwg  gan  hyny  mai  iaith  ffugyrol  yw 
yr  hon  a  ddefnyddir  yn  adnod  24 ,  yn  yr  hon  y  gosodir  allan 
boenau  ysbrydoedd  dynion  annuwiol  mewn  ymadroddion  wedi 
eu  benthyca  oddiwrth  boenau  corphorol. 

Er  deall  beth  a  olygir  wrth  "  buteinio"  yn  Jer.  iii.  8,  darllener 
y  nawfed  adnod,  lle  y  dywedir  fod  Judah  wedi  puteinio  "  gyda'r 
maen  a'r  pren,"  a  cheir  gweled  mai  ymadrodd  ffugyrol  yw 
puteinio  am  eilunaddoli. 

Yn  Jer.  iv.  7,  dywedir  fod  llew  yn  dyfod  i  fyny  o'r  dyrysni 
yn  erbyn  Seion ;  ac  yn  adnod  11,  dywedir  fod  gwynt  yn 
chwythu  yn  ei  herbyn ;  yn  y  cyssylltiadau  fe  ddy wedir  fod  y 
llew  yn  "  ddifethwr  y  Cenedloedd "  (adn.  7),  a  bod  gan  y 
•'fwynt  ei  "  gerbydau  "  a'i  "feirch"  (adn  13),  y  rhai  sydd  yn 
gyfystyr  â  "  gwylwyr  o  wlad  bell"  (adn.  16),  yr  hyn  a  ddengys 
fod  y  llew  a'r  gwynt  yn  golygu  brenin  Babilon,  yn  dyfod 
gyda'i  fyddin  i  oresgyn  y  wlad. 

Wrth  i'r  apostol  ddweyd  wrth  yr  Hebreaid,  "  Y  mae  yn 
rhaid  i  chwi  wrth  laeth  "  (v.  12),  fe  welir  ar  unwaith  oddiwrth 
y  cyssylltiad  ei  fod  yn  defnyddio  iaith  ffugyrol. 

Eheol  II. — Gan  fod  mwy  nag  un  ystyr  ffugyrol  i  eiriau, 

rhaid  ymgynghori  áV  cyssylltiadau  a  rhediad  yr  ymresymiad, 
er  canfod'  beth  yw  ystyr  neillduol  gwahanol  eirìau  mewn 
gwahanol  leoedd. 

Er  engraifft,  defnyddir  y  gair  "dyfroedd"  mewn  modd 
ffugyrol ;  ond  ni  ateba  trallodion — ei  ystyr  yn  Salm  lxix.  1,  2. 
Esai  xliii.  2, — i  osod  allan  ei  ystyr  yn  Esai.  lv.  1,  lle  y  golyga 
y  gair  dyfroedd  gyflawnder,  rhadlonrwydd,  a  dylanwad  adfyw- 
iol  bendithion  yr  iachawdwriaeth.  Felly  hefyd  gyda  golwg  ar  y 
gair  '  cnawd  ;"  ni  ateba  dynoliaeth  lygredig — ei  ystyr  yn  Bhuf. 
vii.  18,  25,  viii.  1, — i  osod  allan  ystyr  y  gair  yn  Ioan  i.  14,  lle 
y  dywedir,  "  A'r  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd,"  gan  y  golyga 
y  gair  yn  y  lle  olaf  y  natur  ddynol  yn  unig,  heb  un  cyfeiriad  at 
ei  llygredd. 

Yr  un  modd  gyda  llawer  o  ymadroddion  ereill,  y  rhai  a 
ymgynnygiant  yn  naturiol  i  feddwl  y  darllenydd. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


.393 


Eheol  III.  —  Rhaid  esbonio  termau  ffugyról  mewn  cydgordiad 
â  ffeithiau  hanesyddol,  ac  â  chyssondeb  y  ffydd. 

Ni  fyddai  yn  iawn  esbonio  y  gair  "  annghrist"  yn  1  Ioan  ii. 
18,  iv.  3,  i  olygu  Pabyddiaeth,  oblegyd, 

1   Nid  cedd  Pabyddiaeth  eto  wedi  ei  sefydlu. 

2.  Nid  prophwydoliaeth  ydyw  geiriau  Ioan,  ond  darluniad  o 
gyfeiliornad  ag  oedd  y  pryd  hwnw  yn  uchel  ei  ben. 

3.  Nid  ydyw  Pabyddiaetn  yn  gwadu  mewn  proffes  ddyfod 
Crist  yn  y  cnawd.  Ond  dylid  ei  gymhwyso  naill  ai  at  y  gwrth- 
wynebwyr  Iuddewig  y  ìhai  wadent  mai  Iesu  o  Nazareth 
oedd  y  gwir  Fessiah  (1  Ioan  n.  22),  neu  at  yr  hereticiaid 
Gnosticaidd,  y  rhai  fe  y  syiwy1  yn  y  drydedd  bennod,  a 
wadent  wirioneddolrwydd  ymgnawdoliad  Crist. 

Ond'am  2  Thes  ii.  1-  10,  mae  yn  naturiol  i  ni  gymhwyso 
y  dyn  pechod,'  a'r  '  anwir  "  at  Babyddiaeth,  o  herwydd  mai 
prophwydoliaeth  ydyw  y  geiriau  ag  sydd  yn  cytuno  yn  well  â 
hanes  Pabyddiaeth  nag  *  dinTarall  a  wyddis  am  dano. 

1.  lcr  oedd  yma  allu  yn  attal  an*  dymhor  cyn  ymddangosiad 
c.yflawn  yr  *  anwir '  (adn  7).  Fell>  yr  oedd  gallu  gwladol 
yr  ymerodraeth  Eufeinig  yn  atta*  iBabyddiaeth  gael  ei  rhwysg; 
ond  wedi  symmud  eisteddle  }  llywodraeth  i  Gaercystenyn,  ac 
"'r  ymerodraeth  Eufeinig  syrthio,  ca^odd  y  Pab  y  fîordd  yn 
rhydd  i  weithio  allan  ei  uchelgais 

2.  Un  iel  y  desgnflr  yma  yw  Pab — cynnrychiolydd  y 
gyfundreín  (adn  4).  Y  mae  wedi  gwrthwynebu  trefn  Duw 
o'r  dechreuad  ac  y  mae  yn  myned  rhagddo  trwy  dwyll  a 
rhyfeddodau  gau  o  dan  ysbrydoliaeth  Satan;  ac  yn  1870  fe'i 
cyhoeddwyd  yn  anffaeledig,  a  chymmerodd  arno  ei  hun  yr 
anrhydedd  a  berthyn  i  Dduw  yn  unig ! 

3.  Yn  y  flPordd  a  ddesgrifir  yma  y  mae  Pabyddiaeth  i  gael 
ei  dinystrio  (adn.  8).  Y  gwirionedd  yn  y  purdeb  o  hono,  a 
phresennoldeh  neillduol  Duw  gyda'i  saint  a'i  waith.  sydd 
i  ddymchwelyd  y  gyfundrefn,  a  rhyddhau  dynion  odditan  ei 
dylanwad. 

Wrth  egluro  arwyddluniau  y  Beibl,  mae  eisieu  cadw  golwg 
ar  ffeithiau  hanesyddol,  mewn  crefydd  a  gwladyddiaeth. 


394 


Y  BEIBL  A?I  DDEHONGLIAD. 


Yn  Dan.  vii.  1—7,  cawn  hanes  pedwar  o  fwystfilod,  y  rhai  a 
olygant  bedwar  o  freninoedd  (adn.  17).  Gwna  fíeithiau 
hanesyddol  daflu  goleuni  ar  y  weledigaeth  ryfedd  hon  ;  cyfeiria 
y  llew  at  Nebuchodonosor,  brenin  Babilon,  a'i  helyntion  ef  a'i 
ganlynwyr :  yr  arth,  at  ymerodraeth  y  Mediaid  a'r  Persiaid, 
yr  hon  oedd  i  gael  cenad  i  "  gyfodi,  a  bwyta  cig  lawer,"  neu  i 
ddinystrio  yr  ymerodraeth  Fabilonaìdd  :  a'r  Uewpard,  gyda 
phedair  aden  aderyn  ar  ei  gefn,  at  ymerodraeth  Macedonia,  o 
dan  Alexander  Fawr,  er  gosod  allan  yrfa  ddinystriol  Alex- 
ander,  a  chyüymder  ei  symrnudiadau :  cyfeiria  y  pedwar  pen, 
mae'n  debyg,  at  raniad  yr  ymerodraeth  Facedonaidd  ar  ol 
marwolaeth  Alexander  rhwng  pedwar  o'i  gadfridogion,  sef 
Thracia  a  Bithynia  i  Lysimachus ;  Syria  a'r  Dwyrain  i 
Seleucus  ;  yr  AifFt  i  Ptolemy  Soter  ;  a  Macedouia  i  Cassander. 
Cymharer  Dan.  vii.  18 — 22.  Dywedir  fod  y  pedwerydd  bwyst- 
íìl  yn  golygu  y  bedwaredd  freniniaeth,  a'r  deg  corn  yn  golygu 
deg  brenin  (adn.  23,  24),  gan  gyfeiric,  mae'n  ymddangos,  at  yr 
ymerodraeth  Eufeinig.  yr  hon  a  ymranodd  i  ddeg  o  fân  frenin- 
iaethau,  er  fod  gwahaniaeth  barn  pa  enwau  i'w  rhoddi  arnynt. 
With  y  "  corn  bychan,"  yr  hwn  a  gyfododd  yn  mysg  y  deg 
corn  arall,  mae'n  ymddangos  fod  yn  rhaid  i  ni  ddeall  Pabydd- 
iaeth,  yr  hon  a  ddiddymodd  rai  o'r  teyrnasoedd  ereill  er 
cyssylltu  y  gallu  tymhorol  ac  ysbrydol  â'u  gilydd  ;  ac  a 
erlidiodd  saint  y  Gorucha.x,  ac  a  newidiodd  gyfreithiau  y  nef 
(adn.  24,  25.)* 

Mae  cadw  golwg  ar  gadwyn  hanesyddiaeth  yn  gymhorth 
hefyd  i  ddeall  ymadroddion  yr  Arglwydd  Iesu.  Ni  fyddai  yn 
briodol  esbonio  y  geiriau,  "  Y  mae  genyf  fedydd  i'ra  bedyddio 
âg  ef,"  i  olygu  ei  fedydd  yn  yr  Iorddonen,  oblegyd  yr  oedd 
hwnw  wedi  cymmeryd  lle,  ond  yn  hytrach  ei  ddyoddefiadau 
dirfawr,  y  rhai  a  gymhara  i  ddiluw  i'r  hwn  y  suddai  (Salm 
lxix.  1,  2):  ac  ni  íÿddai  yn  iawn  esbonio  y  geiriau,  "  Oni 
fwytewch  gnawd  Mab  y  dyn,  ac  oni  yfwch  ei  waed  ef,  nid 
oes  genych  fywyd  ynoch  "  (Ioan  vi.  53),  i  olygu  swper  yr 
Arglwydd,  oblegyd  nid  oedd  hwnw  wedi  ei  sefydlu  pan  lefar- 
wyd  y  geiriau. 

Sonia  y  Eheol  hefyd  am  esbonio  flugyrau  yn  ol  cyssondeb  y 

*  Gwel  Barnes  ar  Daniel,  Calmet's  Dictionary,  a'r  esgob  Newton  ar  y  Prophwyd- 
oliaethau.  Gwel  hefyd  Moses  Stuart  ar  Daniel,  yr  hwn  a  wahaniaetha  mewn  rhai 
pethau  oddiwrth  yr  awdwyr  crybwylledig. 


Y  BEIBL  AT  DDEITONGLIAT). 


395 


ffydd,  neu  mewn  cydgordiad  â'r  holl  Ysgrythyrau  Santaidd. 
Mae  hyn  yn  dra  phwysig ;  o  herwydd  diffyg  cadw  at  y  rheol 
bwysig  hon,  mae  y  damcaniaethau  gwylltaf  wedi  cael  eu 
coleddu.  Sonir  yn  Dad.  xx.  5,  am  "  yr  adgyfodiad  cyntaf," 
yn  nechreu  y  mil  blynyddoedd ;  o  ganlyniad  dysga  llawer  fod 
y  saint  i  gyfodi  o'u  beddau  yn  nechreu  y  mil  blynyddoedd,  er 
mwyn  teyrnasu  gyda  Christ  ar  y  ddaear  yn  ystod  y  cyfnod 
dedwyddhwnw:  ond  nid  yw  hyn  yn  gysson  â'r  Ysgrythyrau 
ereill,  oblegyd  yn  mhob  man  arall  sonir  am  adgyfodiad  y 
meirw  fel  un  adgyfodiad  cyffredinol  yn  niwedd  y  byd,  pryd  y 
bydd  y  duwiol  a'r  annuwiol  yn  cydgyfodi,  y  naill  i  fywyd  ac 
anrhydedd,  y  llall  i  gosbedigaeth  a  gwarth.  Ehaid  i  ni  ddeall 
yr  adgyfodiad  yma,  gan  hyny,  fel  udgyfodiad  moesol — adgyfod- 
iad  y  merthyron  o  ran  eu  hegwyddorion,  eu  dylanwad,  a'u 
parch  ar  y  ddaear,  oblegyd  fel  ail  fywhad  eneidiau  y  merthyron 
y  desgrifìr  ef  yn  Dad.  xx.  4,  yn  debyg  i  adgyfodiad  y  tystion 
yn  Dad.  xi.  11. 

Nid  ydyw  yr  ymadrodd,  "  teyrnasu  gyda  Christ"  yn  cyn- 
nwys  ychwaith  y  bydd  Crist  yn  bersonol  gyda  hwynt  mewn 
ffurf  weìedig,  mwy  nag  mae  y  geiriau  "  claddu  gydag  ef 
trwy  fedydd,"  "  croeshoelio  gydag  ef,"  yn  cynnwys  ei  fod 
ef  yn  bersonol  gyda  ni  mewn  ffurf  weledig  pan  yr  ydym  yn 
ymwneyd  â'i  waith,  a  byw  er  ei  glod;  ymadroddion  yw  y  naill 
a'r  llall  ag  sydd  yn  gosod  allan  yymdáthas  â  Christ,  ac  anrhyd- 
edd  y  saint,  ac  nid  y  syniadau  Iuddewig  am  bresennoldeb  y 
Messiah  ar  y  ddaear. 

Terfynwn  y  bennod  hon  trwy  roddi  llechres  o'r  prif  ymadrodd- 
ion  ffugyrol  a  ddefnyddir  yn  y  Beibl,  yn  nghyda'u  heglurhad, 
mor  bell  ag  y  deallwn  hwynt ;  mae  amryw  o  honynt,  megys 
y  geiriau  a  ddefnyddir  yn  y  Dadguddiad,  yn  gyfryw  ag 
nas  gall  neb  fod  yn  benderfynol  ac  anffaeledig  iawn  yn  eu 
cylch. 

TAFLEN  0  BRIF  YMADRODDION  FFUGYROL  Y  BEIBL, 
A'U  HEGLURHAD. 

Adenydd, — 1.  Amddiffyniad  Duw.    (Ruth  ii.  12.    Salm  xvii.  8.  Exod. 
xix.  4.    Deut.  xxxii.  11,  12.) 

2.  Cyrion  byddinoedd.    (Esai.  viii.  8.    Jer.  xlviii.  40.) 

3.  Pelydrau  yr  haul.    (Mal.  iv.  2.) 


396 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Aderyn  ysgh/faethus,—"Byààin  elynol  yn  ymosod  ar  wlad.    (Esaî.  xlvi. 

11.    Luc  xvii.  37.) 
Agorìad, — 1.  Awdurdod  a  gallu.    (Dad.  i.  18,  iii.  7.) 

2.  Rhagorfraint  swyddol,  i  fod  yn  gyntaf  i  arwain  Iuddewon  a  Chen- 

edloedd  i  fwynhau  bendithion  yr  efengyl.    (Mat.  xvi.  19.) 

Ailenedigaeth,  —  \.  Adferiad  y  byd  i  drefn  trwy  yr  efengyl.  (Mat. 
xix.  28.) 

2.  Adferiad  dyn  at  Dduw,  ac  adnewyddiad  ei  natur  trwy  ras.  (Tit. 
iii.  5.) 

Aifft,—  Rhufain  Babaidd.  (Dad.  vi.  12,  xi.  8.  Wemyss),  neu  enw  arwydd- 
luniol  ar  yr  Iuddewon.    (Dr.  E.  Robinson.) 

Allor,—\.  Aberth  Crist  a'i  eífeithiau.    (Heb.  xiii.  10.) 

2.  Gwasanaeth  eglwys  Crist  o  dan  y  Testament  Newydd.  (Dad.  xi.  1.} 
Annghrist,—Y  gau  athrawon  Iuddewig  y  rhai  a  wadent  mai  Iesu  o 

Nazareth  oedd  y  Messiah,  neu  yr  hereticiaid  Gnosticaidd,  y  rhai  a 

wadent  wirioneddolrwydd  ymgnawdoliad  Ciist,  neu  y  gyfundrefn  a 

ddysgent.    (I  Ioan  ii.  22,  iv.  3.) 
Anivir,—Y  gyfundrefn  Babaidd  wedi  ei  phersonoli,  neu  ei  chynnrychiol- 

ydd.    (2  Thes.  ii.  8.) 
Arfoaaeth,—Gmsus&VL  a  rhinweddau  Cristionogol.    (Rhuf.  xiii.  12.  Eph. 
"  vi.  11.) 

Arogläarth,— Gweddi.    (Dad.  v.  8.    Sahn  qx1ì.  2.) 
Aur,—\.  Ymerodraeth  Caldea.    (Dan.  ii.  32,  38.) 

2.  Y  gras  a  rydd  oruchafiaeth.    (Dad.  iii.  18.) 

3.  Y  gwir  gredinwyr.    (1  Cor.  iii.  12.) 

Bab'üon,  -Rhufain  Babaidd  a'i  defodau  eilunaddolgar.  (Dad.  xiv.  8, 
xvii.  18. 

Balaam, — Gair  yn  cael  ei  ddefnyddio  i  osod  allan  athrawon  gau  a  thwyll- 
odrus,  yn  hudo  dynion  oddiwrth  y  gwirionedd  at  arferion  anfoesol  a 
ffiaidd,  fel  Balaam  gynt.    (Judas  11.    Dad.  ii.  14.    2  Pedrii.  15.) 

Bara, — 1.  Crist.    (Ioan  vi.  50.) 

2.  Cristionogion.    (1  Cor.  x.  17.) 
Blaguryn,—  Crist.    (Zech.  iii.  8.) 

Blaidd,—\.  Dynion  creulon.    (Esai.  xi.  6.    Luc  x.  3.) 

2.  Erlidwyr  neu  dwyllwyr  crefyddol.    (Ioan  x.  12.) 
Brwmstan, — 1.  Dinystr.    (Job  xviii.  15.) 

2.  Athrawiaethau  dinystriol.    (Dad.  ix.  17,  18.) 
Bugail,—  \.  Crist.    (íoan  x.  11.    Heb.  xiii.  20.) 

2.  Gweinidogion  yr  efengyl.    (Eph.  iv.  11.) 
Bwa,—\.  Nerth.    (Job  xxix.  20.    Jer.  xlix.  35.    Hos.  i.  5.) 

2.  Buddygoliaeth.    (Dad.  vi.  2.) 


Y  BEIBL  A*I  DDEHONGLIAD.  «397 

Baysffd, — 1.  Teyrnas  baganaidd,  er  gosod  allan  ei  daearoldeb  yn  ei 
thueddiadau  cnawdol  a  bydol.    (Dan.  vii.  17.) 
2.  Y  Babaetb,  neu  grefyddau  gwladol.    (Dad.  xiii.  2,  12.) 

Careg  neu  Faen,  —  \.  Crist.    (1  Pedr  ii.  7.) 

2.  Credinwyr.    (1  Pedr  ii.  5.    1  Cor.  iii.  12.) 

3.  Calon  annghrediniol.    (Ezec.  xxxvi.  26.) 

4.  Careg  wen,— Maddeuant  cyflawn  a  rhyddhad.  (Dad.  ii.  17.)  Yn 
mhlith  y  Groegiaid,  pleidleisid  yn  erbyn  dynion  ar  aleg  eu  prawf 
trwy  f wrw  careg  ddu  i'r  gist  (neu  y  ballot-box),  ac  o'u  plaid  trwy 
fwrw  careg  wen  iddi. 

Cedrwydd — 1.  Dynion  mewn  swyddi  pwysig.  (Ezec.  xvii.  3.  Zech.  xi.  2.) 
2.  Cedrwydd  Libanus,  — Breninoedd,  tywysogion,  a  mawrion  Judah 
(Esai.  ii.  13.) 

Cenllysg. — Caledi  a  dychrynfeydd  rhyfel.    (Esai.  xxviii.  2.  Dad.  viii.  7.) 

Cleddyf,--\.  Ing  angerddol  y  meddwl.    (Luc  ii.  35.) 

2.  Angeu  a  dinystr.    (Ezec.  xxi.) 

3.  Gair  Duw.    (Eph.  vi.  17.) 

4.  Arwyddlun  o  awdurdod.    (Iihuf.  xiii.  4.) 

Corn,—l.  Breniniaeth.     (Jer.  xlviii.  25.    Zech.  i.  18,  21.    Dan.  viii. 
20  -22.) 

2.  Nerth  a  gallu.    (Dad.  v.  6.    Salm  xviii.  2.) 

3.  Corn  yr  allor,  —  Amddiífyuiad  Dwyfol.    (Amos.  iii.  14.) 

Craig,  —  \.  Amddiífyniad  a  noddfa.    (Esai.  xvii.  10.    Salm  xviii.  2.) 

2.  Patriarch,  neu  dad  cyntaf  cenedl.    (Esai.  li.  1.) 

3.  Gwrandawyr  anrîrwythlon  yr  efengyl.    (Luc  viii.  6,  13.) 

4.  Crist.    (1  Cor.  x.  4.) 

Cusan,-\.  Arwydd  o  addoliad  eilunod.    (Hos.  xiii.  2.    1  Bren.  xix.  18.. 
Job  xxxi.  27.) 

2.  Arwydd  o  gyfarchiad  a  serch  rhwng  brodyr.    (Rhuf.  xvi.  16.) 

3.  Ymadrodd  yn  golygu  parch  i  Fab  Duw.    (Salrn  ii.  12.) 

Cẃn,— 1.  Cencdloedd.    (Mat.  xv.  26.) 

2.  Gẃylwyr.    (Esai.  lvi.  10.) 

3.  Dynion  haerllug  a  gau  athräwon.    (Dad.  xxii.  15.    Phil.  iii.  2.) 

Cwpan  neu  P/tioI,  —  \.  Bendithion  a  ífafr  Duw.    (Salru  xxiii.  5.) 

2.  Dyoddefiadau  a  thrallodion  nuwn  canhniad  i  lid  Duw.    (Esai.  li 
17.    Dad.  xiv.  10.) 

3.  Ing  a  ohyfyngder  dirfawr.    (Mat,  xxvi.  39,  42.) 

4.  Hudoliaethau  twyllodrus  yr  eglwys  svrthiedig.    (Dad.  xvii.  4.) 


398  Y  BEIBL  A'j  DDEHONGLIAD. 

Cymmylau,—!.  Torfeydd  lliosog.  (Jer.  iv.  13.  Esai.  xlix.  8.  Heb.  xii.  1.) 

2.  Bendithion  Duw.    (Esai  v.  6.) 

3.  Gau  athrawon  ansefydlog  a  thwyllodrus.  (2  Pedr  ii.  17.  Judas  12.) 

4.  Gwendidau  henaint.    (Preg.  xii.  2.) 

o.  Dirgeledigaethau  gweithrediadau  y  Duwdod.    (Salni  xcvii.  2.) 
6.  Diwrnod  cytnmylog  yw  dydd  trallod  a  gofìd.    (Exec.  xxx.  3. 
Joel  ii.  2.) 

Daeargryn,— Chwyldroadau  a  chyfnewidiadau  pwysig  mewn  gwledydd  a 
theyrnasoedd.  (Joel  ii.  10.  Hag.  ii.  21,  22.  Jer.  iv.  23  -25. 
Esai.  xxiv.  19—23.)  Golyga  symmudiad  ymaith  yr  hen  oruchwyl- 
iaeth  er  rhoddille  i  oruehwyliaeth  ysbrydol  y  Messiah.  (Hag.  :'i.  21. 
Heh.  xii.  26.) 

Dalüneb,— Diífyg  dealîtwriaeth  yn  mhethau  Duw.  (Esai.  vi.  9,  xxix.  18.) 
Defaid,—!.  Dysgyblion  Crist.    (Ioan  x.) 

2.  Meibion  Israel.    (Mat.  x.  6.) 
Derw,— Derw  Basan  y  gelwir  tywysogion  a  mawrion  Judah.  (Esai.  ii.  13. 
Zech.  xi.  2.)    Cyílawnid  defodau  eilunaddolgar  o  dan  y  coed  derw 
gan  feibion  Israel.    (Esai.  lvii.  5.    Ezec.  xx.  28 .    Hos.  iv.  13.) 

Diwmod, — 1.  Cyfnod  aumhennodol.    (Heb.  iv.  8.    2  Cor.  vi.  2.) 

2.  Adeg  tywalltiad  barnau  Duw  ar  ei  elynion.  (Joel  ii.  11.  Esai. 
ii.  12.) 

3.  Dydd  mawr  y  farn.    (Mat.  vii.  22.    2  Thes.  i.  10.) 

4.  Cyfnod  prophwydol.  (Dad.  xi.  3.)  Blwyddyn.  (Num.  xiv.  34. 
Ezec.  iv.  4,  6.) 

Draig, — 1.  Brenin  gwrthwynebol.    (Ezec.  xxix.  3.    Salm  lxxiv.  13.) 

2.  Satan.    (Dad.  xii.  9.) 

3.  Yr  hyn  sydd  yn  niweidiol.    (Salm  xci.  13.) 

Drain, — 1.  Gofalon  a  hudoìiaethau  y  byd  hwn.    (Luc  viii.  7,  14.) 
2.  Dynion  drygionus.    (Ezec.  ii.  6.    Esai.  lv.  13.) 

Dwfr,—  l.  Bendith  Duw,  a  dylanwad  ei  Ysbryd.  (Esui.  xliv.  3.  Ezec. 
xxxvi.  25.) 

2.  Helbulon  a  phrofedigaethau.    (Salni  lxix.  1.) 

3.  lihiíedi  dirfawr  o  bobl.    (Esai.  viii.  7.    Dad.  xvii.  15.) 

Dyn,  —  \.  Yr  hen  ddyn,— Ymadrodd  yn  gosod  allan  lygiedd  y  natur 
ddynol,  yr  hwn  a  arglwyddiaethai  ar  ddyn  cyn  ei  ddveh\veliad. 
(Eph.  iv.  22.    Col.  ii.  9.) 

2.  Y  dyn  newydd,—  Ymadrodd  yn  gosod  allan  natur  dyn  wedi  ei  had- 
newyddu  a'i  chyfnewid  trwy  ras.    (Eph.  iv.  24.    Col.  ii.  10.) 

3.  Y  dyn  pechod,— Ymgorphoriad  o  bechod,  fel  yr  arddangosir  ef  mewn 
cyfundraetliau  crefyddol  twyllodrus,  yn  neillduol  yn  y  gyfuudrein 
Babaidd.    (2  Tlies.  ii.  3.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


399 


Dymu,—  Dinystrio.    (Jor.  li.  33.    Esai.  xli.  15.    Amos  î.  3.) 
Efrau, — Dynion  drygionus  a  rhagrithiol.    (Mat.  xîii.  33.) 
Eryr,—\.  Brenin.    (Ezec.  xvii.) 

2.  Y  fyddin  Rufeinig.    (Mat.  xxiv.  28.) 

3.  Adenydd  eryrod, — AmddilFyniad  a  gwaredigaetliau  Dwyfol.  (Kxo<1. 
xix.  4.    Dad.  xii.  14.) 

Esgidiau, — Parodrwydd  meddwl  o  dan  ddylanwad  efongyl.  (Eph.  vi.  15.) 
Ffrwyth, — 1.  Canlyniad  ymddygiad.    (Diar.  i.  31.    Rhuf.  vi.  21.) 

2.  Gweithredoedd  da.    (Salm  i.  3.    Mat.  iii.  8.) 
Ffwm, — 1.  Caethiwed  caled.    (Deut.  iv.  20.) 

2.  Cystuddiau,  yn  y  rhai  y  purir  y  saint.    (Jer.  ix.  7.) 
Geifr, — 1.  Dynion  drygionus.    (Mat.  xxv.  33.) 

2.  Bwcli  gafr, — Brenin  Macedonia.  (Dan.  viii.  21.)  Býchod,— 
tywysogion.    (Zech.  x  3.) 

Godineb, — Eilunaddoliaeth  ac  anífyddlondeb  i  Dduw.    (Jer.  iii.  8.  Esai. 
i.  21.    Dad.  xvii.  1—5.) 

Goleuni,—\.  Cysur.    (Esth.  viii.  16.) 

2.  Addysg  a  hyíForddiant.    (Salin  cxix.  105.) 

3.  Dynion  wedi  eu  goleuo  gan  ras  (Eph.  v.  8.  1  T  v.  5).  a 
chyfranwyr  goleuui  moesol  a  chret'yadol  i  ereill.  (Mat.  v.  14. 
Ioan  v.  35.) 

4.  Y  gogoniant  sydd  yn  amgylchu  gorsedd  Duw.  (Salm  civ.  2. 
1  Tim.  vi.  16.) 

5.  Santeiddrwydd  a  phurdeb.    (1  Ican  i.  5.) 
Gwely,— Gofid  a  helbul  mawr.    (Dad.  ü.  22.) 

Gwellt, — Dynion  o  herwydd  breuolder  eu  natur.    (Esai.  xl.  6,  7.) 
Gwenith,—  Gwir  blant  Duw.    (Mat.  iü.  12.) 
Givenwyn,  —  Ceìwydà,  cyfeiliornad,  melldith.    (Rlmf.  iii.  13.) 
GwialeHy—l.  Gallu  i  lywodraethu.    (Salm  ii.  9.) 

2.  Cerydd.    (2  Sam.  vii.  14.    Job  ix.  34.    Ezec.  xx.  37.) 

Gwin,— Barnedigaeth.  (Salm  lxxv.  8.  Jer.  xxv.  15.  Dad.  xiv.  10,  xvi  1(.>  ) 

Gwinllan, — 1.  Y  genedl  Iuddewig  yn  Nghanaan.    (Esai.  v.    Marc  xii. 
1-12.) 

2.  Cylch  dyledswyddau  y  Cristion.    (Mat.  xx.  1  — 16.) 

Gwinwydden>—\.  Y  genedl  Iuddewig.    (Salm  lxxx.  8.) 
2.  Crist.    (Ioan  xv.  1.) 

Gwlaw,— Daioni  Dwyfol.    (Esai.  v.  6,  xxvii.  3,  xliv.  3.)    Cymhorir  dys_- 
eidiaeth  y  Beibl  i  wlaw.    (Deut.  xxxii.  2.    Esai.  Lv.  10,  11.) 


400 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Gwlith, — 1.  Bendith  adfywiol  y  nefoedd.    (Hos.  xiv.  5.) 
2.  Tyrfa  liosog  neu  rifedi  aruthrol.    (Salni  cx.  3.) 

Gwraig  neu  Ferch,  —  Ì.  Dinas,  gwlad,  neu  ei  phreswylwyr.  (Salm  xlv.  12, 
cxxxvii.  8.    2  Bren.  xix.  21.) 

2.  Eglwys  Crist.    (Dad.  xii.  1.) 

3.  Yr  eglwys  syrthiedig  wedi  ei  hieuo  â'r  gallu  gwladol  (Dad.  xvii. 
1 — 3),  trwy  gyfrwng  yr  hwn  yr  erlidia  saint  Duw.    (Dad.  xvii.  7.) 

Had,—\.  Gair  Duw.    (Luc.  viii.  11.) 

2.  Hiliogaeth.    (Gen.  xv.  18.) 

3.  Dynion  duwiol  ac  annuwiol.    (Gen.  iii.  15.) 

4.  Yr  anian  dduwiol.    (1  J.oan  iii.  9.) 

5.  Goroeswyr  barnedigaethau.    (Rhuf.  ix.  29.    Esai.  i.  9.) 
I£aul,—l.  Duw.    (Salm  lxxxiv.  11.) 

2.  Y  Messiah.    (Mal.  iv.  2.) 

3.  Haul  a  lloer  yo.  tywyllu,— Cwymp  y  wladwriaeth  Iuddewig.  (Joel 

11.  31.    Act.  ii.  20.) 

Henuriaid, — Cynnrychiolwyr  pohl  Dduw  o  dan  y  ddeddf  a'r  efengyl. 
(Dad.  iv.  10.) 

lau,— 1.  Caethiw^ed  poenus.    (Deut.  xxviii.  48.    Gal.  v.  1.) 

2.  Cosb  am  bechod.    (Galar.  i.  14.) 

3.  Awdurdod  grefyddol  y  gwir  Dduw  a'i  Fab.    (Galar.  iii.  27.  Mat. 
xi.  29,  30.) 

Jerusalem,—\.  Y  grefydd  Iuddewig.    (Gal.  iv.  25.) 

2.  Yr  oruchwyliaeth  Gristionogol.    (Gal.  iv.  26.) 
Lamp  neu  Lusern, — 1.  Cyfarwyddyd.    (Salra  cxix.  105.) 

2.  Llywodraeth,  neu  olynwyr  breninol.      (1  Bren.  xi.  36.  Salm 
cxxxii.  17.) 

3.  Yr  eglwys  Gristionogol.    (Dad.  i.  12,  20.) 

Lefain  neu  Surdoes,— Athrawiaethau  ac  arferion  Uygredig.    (Mat.  xvi.  6, 

12.  1  Cor.  v.  6—8.) 

Libanus, — Y  deml  yn  Jerusalem.    (Zech.  xi.  1.) 
Locustiaid,—  Llygrwyr  efengyl  Crist.    (Dad.  ix.  1.) 

Llaw, — 1.  Gweithredoedd  dyn  :   dwylaw  glân  =  gweithredoedd  canmol- 
adwy ;  dwylaw  gwaedlyd=gweithredoedd  wedi  eu  nodweddu  â  chreu- 
londeb,  &c.    (Salm  xc.  17.   Job.  ix.  30.    1  Tim.  ii.  8.    Esai.  i.  15.) 
2.  Gallu.    (Act.  xi.  21.    Salm  lxxi.  4.    Exod.  xv.  12.) 
Lleuad,—\.  Swyddogion  gwladol.    (Esaí.  xiii.  10,  11.    Ezec.  xxxii.  7,  8.) 

2.  Yr  hen  oruchwyliaeth.    (Act.  ii.  20.    Dad.  xii.  1.) 
Llew,— Arwyddlun  o  wroldeb  a  nerth.    (Dad.  v.  5  ) 


Y  BEIBL  a'I  DDEIIONGLIAD. 


401 


LUwpard,  —  \.  Gelyn  creulon  a  chyflym,  megys  Alexander  Fawr.  (Dan. 
vii.  6.) 

2.  Dynion  creulon.    (Esai.  xi.  6.) 

Llif-ddyfroedd—\.  Perygl  mawr.    (Salm  lxix.  14,  15,  xviii.  16.) 
2.  Profedigaethau  chwerwon.    (Esai.  xliii.  2.) 

Llyfr-seliedig, — Arwyddlun  o'r  llywodraeth  Ddwyful  ar  y  byd,  yr  hon  a 
roddwyd  i'r  Mab.     (Dad.  v.    Dr.  Fairbairn,  a  Williams,  Amlwch.) 

Llwynog y—Byn  cyfrwys  a  thwyllodrus.    (Luc  xiii.  32.    Ezec.  xiii.  4.) 

Manna,—\.  Crist,  bara  y  bywyd.    (Ioan  vi.  49,  50,  58.) 
2.  Mwynhad  o  lawenydd  y  nef.    (Dad.  ii.  17.) 

March, — Arwyddlun  o  ryfel  a  buddygoliaeth.    (Zech.  x.  3.) 

Y  march  gwyn,— Crefydd  y  Testament  Newydd  yn  ei  hegwyddorion 

tangnefeddus  a  santeiddiol. 

Y  march  coch, — Gau  gref ydd  yn  ei  nhatur  waedlyd  ac  erlidgar. 

Y  march  du, — Gau  grefydd  yn  ei  thuedd  dywyll  a  gorthrymus. 

Y  march  gweliulas, — Gau  grefydd  yn  ei  chanlyníadau  dinystriol  a 
marwol.    (Dad.  vi.  1 — 8.    Gwel  Esboniad  Williams,  Amlwch.) 

Meddwdod,—  \.  Ynfydrwydd  pechadurus.    (Esai.  xxviii.  1,  3.) 

2.  Y  dyryswch  a'r  cyfyng-gynghor  ag  sydd  yn  goddiweddyd  dynion 
mewn  canlyniad  i  farnau  Duw.  (Esai.  xxix.  9,  li.  21.  Jer.  xiii. 
13, 14.) 

Mieri,—  Dynion  drwg  ac  anhywaith.    (Esai.  lv.  13.) 
Moch, — Dynion  drygionus  ac  aflan.    (Mat.  vii.  6.) 
Moelni, — Dinystr.    (Jer.  xlvii.  5.) 

Môr,—\.  Yr  ynysoedd  a'r  arfordiroedd  Ue  y  preswyliai  y  Cenedloedd 
(Esai.  lx.  5.) 

2.  Yr  Euphrates  (Esai.  xxi.  1),  a'r  Nilus.    (Ezec.  xxxii.  2.) 

3.  Goresgyniad  a  gorchfygiad  gwlad.    (Jer.  li.  42.) 

4.  Y  môr  gwydr — ymadrodd  barddonol  yn  gosod  allan  y  palmant 
dysglaer  ëangfawr  o  flaen  gorsedd  Duw.  Yn  ol  rhai,  modd  bynag, 
golyga  waed  Crist,  yr  hwn  yn  unig  a  lanhà  ddyn  oddiwrth  ei 
bechod ;  a  gelwir  ef  yn  fôr  mewn  cyfeiriad  at  y  bâdd  yn  y  deml 
(1  Bren.  vii.  23)  :  ac  yn  ol  ereill,  arwydda  y  purdeb  hwnw  heb  yr 
hwn  ni  chaiíf  neb  agoshau  i'r  presennoldeb  Dwyfol.  (Dad.  iv.  61.) 
Barna  Mills  fod  Dad.  xv.  2,  yn  cyfeirio  at  y  Môr  Coch,  trwy  yr  hwn 
yr  aeth  Moses  a  meibion  Israel  yn  ddiangol. 

Mur, — Diogelwch  ac  amddiffyniad.    (Zech.  ii.  5.) 
2  C 


402 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Mynyddau, — 1.  Teyrnasoedd  a  gwladwriaethau.   (Esai.  ii.  14.  Jer.  li.  25. 
Dad.  xvi.  20.    Salm  xxx.  7.) 

2.  Teyrnas  Crist.    (Esai.  ii.  2,  xi.  9.    Dan.  ii.  34,  35.) 

3.  Rhwystrau  ar  ffordd  llwyddiant  yr  efengyl.    (Esai.  xl.  4.  Zech. 

iv.  7.) 

4.  Helbulon  y  dyfodiant.    (Jer.  xiii.  16.) 

Nos, — 1.  Anwybodaeth,  rhwysg,  a  llygredd.    (Rhuf.  xiii.  12.    1  Thes. 

v.  7.) 

2.  Helbulon  gofidus.    (Dad.  xxi.  25,  xxii.  5.    Esai.  xxi.  12.) 

3.  Angau.    (Ioan  ix.  4.) 

Olewydden,—!.  Olewydden  wyllt— cenedl-ddyn  heb  freintiau  crefydd  y 

Beibl.    (Rhuf.  xi.  17.) 
2.  Y  wir  Olewydden— Crist.    (Rhuf .  xi.  24.) 
Taradwys  — Trigfa  ysbrydoedd  y  gwaredigion  yn  y  byd  arall.  (Dad.  ii.  7. 

Luc  xxiii.  43.) 

Triodfab Crist  (Ioan  iii.  29),  y  briodferch  yw  ei  eglwys.    (Dad.  xxi.  9.) 
Saethau—l.  Cystuddiau  neu  farnedigaethau.     (Job.  vi.  4.    2  Sam.  xxii. 
14,  15.    Salm  xxxviii.  2,  3.) 

2.  Geiriau  chwerwon.    (Salm  lxiv.  3.) 

3.  Plant.    (Salm  cxxvii.  4,  5.) 

Saith,— Rhif  perffaith,  ond  anmhennodol.    (Dad.  i.  4.) 
Sarph,—  Satan,  Diafol.    (Dad.  xii.  9.    2  Cor.  xi.  3.) 
Seren, — 1.  Llywodraethwr  neu  orchfygwr.     (Num.  xxiv.  17.  Dan. 
viii.  10.) 

2.  Gweinidogion  yr  efengyl.    (Dad.  i.  20.) 

3.  Sêr  gwibiog— gau  athrawon  a  rhagrithwyr  annuwiol  a  chableddus. 
(Judas  13.) 

Tad,— 1.  Awdwr,  achos,  neu  ffynnonell.    (Ioan  viii.  44.   Iago  i.  17.) 
2.  Esiampl  neu  gynllun.    (Ioan  viii.  44.    Rhuf .  iv.  11,  12.    Gen.  iv. 
20,  21.) 

Talent, — Rhoddion  Duw,  cyíleusderau  a  galluoedd  i  weithio  gyda'i  achos. 
(Mat.  xxv.  14—30.) 

Tân,  —  l.  Dinystr.    (Esai.  xlii.  25,  lxvi.  15.) 

2.  Llid  Duw.    (Ezec.  xxii.  31.    Salm  xviii.  8,  12,  13.   Mat.  iii.  12.) 

3.  Cystuddiau  neu  erlidigaeth.    (Esai.  xliii.  2.) 

4.  Ymchwiliad  a  phrawf  y  farn.    (1  Cor.  iii.  13.) 
Tarian, — 1.  Amddiífyniad.    (Salm  xviii.  2,  lxxxix.  18.) 

2.  Ffydd.    (Eph.  vi.  16.) 
Teirw,—  1.  Dynion  drygionus  creulon.    (Salm  xxii.  12.) 

2.  Tywysogion.    (Ezec.  xxix.  18.) 
Tyrauy— Amddirîynwyr.    (Esai.  ii.  12,  15.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


403 


Tywylhoch, — 1.  Pechod  ac  anwybodaeth.    (Esai.  ix.  2.    Rhui.  xiii.  12. 
Eph.  v.  11.) 

2.  Cystudd,  trallod,  a  chyfyngder.    (Jer.  xiii.  16.    Esai.  xlvii.  5.) 

3.  Dyryswch  ac  annhrefn  raewn  llywodraeth  wladol.    (Esai.  xiii.  10. 
Ezec.  xxxii.  7.    Joel  ii.  10,  31.) 

4.  Sefyllfa  y  meirw.    (Job  xvii.  13.) 

Us,— Dynion  diegwyddor  ac  annuwiol.    (Mat.  iii.  12.) 
Ymysgaroedd  —  Tosturi,  tynerwch.    (Luc  i.  78.    PLil.  i.  8.) 

Gwel  ar  bwnc  y  bcnnod  hon  J)avidsorìs  Sacred  Hermeneutics ; 
Horne's  lntroduction  ;  Barrows's  Introductìon  ;  Anguós  Bible  Hand- 
Booh ;  ac  ar  yr  u  Ymadroddion  Ffugyrol,"  Mills*  Sacred  Symbology-; 
Wemyss's  Clavis  Symbolica ;  Rorne's  Concise  Dictionary  of  tìie  Sym* 
bolical  Language  of  Scripture  (Introd.  vol.  iii.) ;  Carpenter's  Yocabulary 
of  Scripture  Symbols  (Appendix  to  Lectures  on  Biblìcal  Criticism  $ 
Interpretation) ;  yn  nghyda  Geiriaduron  Charles,  Jones  (Mathetes)y  Eadie, 
Kitto,  Smith,  Fairbairn,  &c. 


PENNOD  VII. 

DAMMEGION   Y   BEIBL  A'U  DEHONGLIAD. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Dyddordeb  llefaru.  trwy  Ddammegion,  yn  neillduol  i  Ddwyreinwyr — 
Araeth  y  -Parch.  Thomas  Evans,  y  Genadwr — Yr  egwyddor  ar  yr 
hori  y  sylfaenir  Dammegion  y  Beibl — Gyfres  o  Ddammegion  yr  Hen 
Destament  ar  Newydd  —  Testyn  Dammegion  Grist — Dosbarthiad  o 
Ddammegion  Grist  — Amcan  llefaru  â  Dammegion  —  Dehongliad 
Dammegion. 

Mae  dammegion  y  Beibl  yn  nodedig  o  ddyddorol  ac  addysg- 
iadol.  Maent  yn  hawlio  sylw  ao  yn  ennill  edmygedd  pob 
efrydydd,  ac  yn  cyfranu  addysg  a  phleser  i  bob  darllenydd 
ystyriol.  Mae  cymhariaeth  ynddi  ei  hun,  yn  enwedig  os 
defnyddír  hi  i  egluro  pethau  pwysig,  yn  codi  dysgwyliad  yn  y 
gwrandawr  neu  y  darllenydd,  ac  yn  deífroi  ei  sylw  at  yr  hyn 
sydd  yn  canlyn,  fel  y  mae  y  dull  o  ddysgu  trwy  ddammegioD 
yn  rhwym  o  fod  yn  ddull  tra  dyddorol  ac  argrafìiadoL 

Ymddengys  fod  rhai  cenedloedd  yn  fwy  hoff  o'r  dull  yma 
nag  ereill.  Yr  oedd  yr  luddewon  wedi  ymarfer  â  dammegion 
a  chyífelybiaethau  yn  eu  Hysgrythyrau  er  dyddiau  Moses. 
Mae'n  debyg  fod  ansawdd,  natur,  a  theithi  meddyliol  Dwyrein- 
wyr  yn  eu  gwneyd  yn  fwy  anghenrheidiol  iddynt  hwy  nag  i 
drigolion  Ewrop.  Dywedai  y  Parch.  Thomas  Evans,  Delhi, 
yn  ei  araeth  Genadol  yn  Exeter  Hall,  Llundain,  yn  1864,  fod  yn 
rhaid  i'r  Cenadon  wisgo  gwirioneddau  yr  efengyl  mewn 
cymhariaethau  cyn  y  gadawant  argraffiad  ar  feddwl  yr  Indiaid. 
4<  Y  mae  eu  llyfrau,"  ebe  Mr.  Eyans,  "  yn  llawn  o  fîugyrau,  ac 
y  mae  hyd  y  nod  eu  hymddyddanion  cyffredin  yn  ilawn  o 
gyffelybiaethau.  Nid  oes  dim  yn  eu  boddhau  gymmaint  ag 
egluriadau  pwrpasol,  ac  nid  oes  un  math  o  bregethu  yn 
rhoddi  y  fath  ddyddordeb  iddynt  a'r  desgrifiadol  a'r  dammegol. 


Y  BEIBL  A'l  DDETIONGLIAD. 


405 


Dywedant  fod  y  dyn  anwybodus  yn  ddall,  a  bod  gan  y  dyn 
dvsgedig  gant  o  lygaid.  Os  byddant  am  ddesgrifio  dyn  o  ym- 
ddangosiad  allanol  hardd,  gyda  chalon  ddrwg,  hwy  a'i  galwant 
yn  gwpan  aur  lawn  o  wenwyn,  tra  y  galwant  ddyn  o  ym- 
ddangosiad  allanol  tlawd  gyda  chalon  dda,  yn  llestr  pridd 
llawn  o  feluswin  ( nectar J.  Mae  y  dyn  haelfrydig  yn  ffynnon 
o  fewn  cyrhaedd  pob  teithiwr  sychedig.  Mae  y  dyn  gwir 
gymmwynasgar  yn  bren  ag  sydd  yn  gollwug  ei  ffrwythau  i'r 
rhai  sydd  yn  lluchio  ceryg  ato.  Mae  y  dyn  drwg  yn  neidr  ag 
sydd  yn  brathu  hyd  y  nod  y  rhai  sydd  yn  ei  phorthi  a'i  thew- 
hau.  Mae  y  dyn  diog  yn  fegin  ag  sydd  yn  chwythu  heb  fywyd. 
Môr  yw  pechod,  i'r  hwn  y  sudda  y  drygionus,  a  chwch  yw 
crefydd  i  gludo  y  rhai  rhinweddol  drosto.  Ac  fel  hyn  y  lliwiant 
neu  y  desgrifiant  braidd  bob  gwrthddrych  neu  ddygwyddiad  y 
soniant  am  dano."  * 

Defnyddir  y  gair  dammeg  yn  y  Beibl  mewn  gwahanol 
ystyron;  megys,— 

1.  Diarheb.  i(Yn  hollawl  y  dywedwch  y  ddiarheb  (Groeg, 
paraholê,  dammeg)  hon  wrthyf,  Y  meddyg,  iachâ  di  dy  hun." 
(Luc  iv.  23.) 

2.  Barddoniaeth  ddyrchafedig  ac  athraiuiaethol,  u  Ac  efe  a 
gymmerodd  ei  ddammeg,  ac  a  ddywedodd  "  (Num.  xxiii.  7). 
"Fy  nammeg  a  ddadguddiaf  gyda'r  delyn."  (Salin  xlix.  4.) 
"  Agoraf  fy  ngenau  mewn  diarheb  ;  traethaf  ddammegion  o'r 
cynfyd."  (Salm  lxxviii.  2.)  O'r  arferiad  hwn  daeth  y  gair  i  olygu 
athrawiaeth  ddyfnddysg  doethineb,  mewn  modd  cyffredinol,  heb 
addurnîadau  barddoniaeth :  {íAgoraf  fy  ngenau  mewn  dammeg- 
ion  ;  mynegaf  bethau  cuddiedig  er  pan  seiliwyd  y  byd." 
(Mat.  xiii.  35.) 

3.  Cyffelybiaeth,  a  hyny  mewn  dwy  ystyr. 

(1,)  Cyffelybiaeth  arwyddluniol.  "  Yr  hwn  ydoedd  gyíFelyb- 
iaeth  (Groeg,  paraboìê,  deimmeg=  ffugyr,  arwyddhcn,  cysgoJlun) 
dros  yr  amser  presennol,  yn  yr  hwn  yr  offrymid  rhoddion  ac 
aberthau."  (Heb.  ix.  9.)  "  0  ba  le  y  cawsai  efe  ef  hefyd 
mewn  cyffelybiaeth  (Groeg,  en  parabolê,  mewn  dammeg,= 
mewn  arwyddlun).    Heb.  xi.  19. 


*  Gwel  yr  araeth  ragorol  uchod  yn  y  Frcnnan,  April  29th,  1S04. 


406 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


(2,)  Cyffelybiaeth  hanesyddol,  er  dysgu  gwirioneddau  moesol 
ac  ysbrydol.  Dammegion  o'r  fath  yma  oedd  dammegion  yr 
Arglwydd  Iesu,  er  dysgu  y  Dwyfol  a'r  dyrchafedig  trwy 
gyfrwng  yr  hyn  oedd  agos  ac  adnabyddus.  Mae  y  gyffelyb- 
iaeth  weithiau  yn  cael  ei  gosod  allan  mewn  byr  eiriau,  megys 
dammeg  yr  hedyn  mwstard,  y  perl  gwerthfawr,  a'r  llain 
brethyn  ;  bryd  arall  yn  cynnwys  desgrifiad  hanesyddol  manwl 
a  maith,  megys  dammeg  yr  hauwr,  dammeg  y  mab  afradlon,  a 
dammeg  y  talentau.  Gwel  y  darnodiad  o  ddammeg  ac  alegori, 
yn  nhudalenau  343,  344. 

Yr  egwyddor  ar  yr  hon  y  sylfaenir  dammegion  yw  y  tebygol- 
rwydd  neu  y  gyfatebiaeth  ag  sydd  rhwng  na.tur  a  theyrnas  Dduw, 
Pel  y  mae  y  naill,  felly  hefyd  y  mae  y  llall  mewn  amryw 
ystyriaethau,  oblegyd  yr  un  Bôd  yw  Duw  natur  a  Brenin 
teyrnas  nefoedd.  Megys  y  mae  cyssylltiad  rhwng  achos  ac 
effaith  mewn  natur,  felly  hefyd  y  mae  cyssylltiad  rhyngddynt 
yn  nheyrnas  nefoedd ;  fel  y  mae  offerynoliaeth  dyn  a  bendith 
Duw  yn  ofynol  i  gynnyrchu  effeithiau  neillduol  mewn  natur, 
felly  hefyd  yn  nheyrnas  y  Messiah  ;  fel  y  mae  diwygiad  mewn 
buchedd  yn  adferiad  i  safle  mewn  cymdeithas  yn  mhlith 
dynion,  íelly  y  mae  troedigaeth  at  Dduw  yn  dderbyniad  i  mewn 
i  deyrnas  nefoedd ;  ac  fel  y  mae  tad  naturiol  yn  tosturio  wrth 
ei  blant,  a  brenin  daearol  yn  anrhydeddu  ei  fab  a'i  etifedd, 
felly  y  mae  Duw  yn  tosturio  wrth  ei  blant  yntau,  ac  yn 
anrhydeddu  ei  Fab  Iesu  uwchlaw  pawb  yn  y  nef  a'r  ddaear. 
Dull  o  ddysgu  yw  llefaru  mewn  dammegion  a  chyffelyb- 
iaethau,  yr  hyn  sydd  nefol  ac  ysbrydol  trwy  gyfrwng  yr  hyn 
sydd  ddaearol  ac  adnabyddus,  fel  yr  ydym  trwy  y  byd  gwel- 
edig  yn  cael  golwg  ar  y  byd  anweledig, — trwy  y  daearol  yn 
canfod  y  nefol, — trwy  y  presennol  yn  cael  trem  ar  y  dyfodol, — 
a  thrwy  yr  amserol  yn  rhagweled  yr  hyn  sydd  dragywyddol. 
Mae  dammegion  Örist  yn  dangos  y  byd  hwn  i  ni  fel  adlewyrch- 
iad  o'r  byd  ysbrydol,  yr  un  Duw  yn  ei  arolygu,  a'r  un  deddfau 
yn  ei  lywodraethu,  ag  sydd  yn  arolygu  a  llywodraethu  y  byd 
anweledig. 

Wele  gyfres  o  ddammegion  yr  Hen  Destament : — 

Dammeg  Nathan  yn  nghylch  oenig  y  dyn  tlawd.    (2  Sam.  xii.  1.) 
Dammeg  y  wraig  o  Tecoah  yn  nghylch  ymrysonfa  ei  dau  fab.    (2  Sam. 
xiv.  0.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


407 


Dammcg  y  prophwyd  wrth  Ahab  yn  nghyloh  rhyddhad  Benhadad. 
(1  Breu.  xx.  39.) 
Dammeg  neu  weledigaeth  Michcah.    (1  Brcn.  xxii.  19  23.) 

At  yr  hyn  yr  ychwanega  rhai  Preg.  xii.  1 — 7. 

Nid  ydyw  gwahanol  awdwyr  yn  cytuno  yri  righylch  rhif 
daminegion  y  Testament  Newydd  ;  yn  ol  Greswell,  27  ydynt; 
yn  ol  Trench,  30;  tra  yr  ystyria  rhai  awdwyr  hwyntynôO. 
Cawn  Lisco  yn  ystyried  y  cyífelybiaethau  canlynol  yn  mhlith 
damrnegion  Crist : — 

Y  ddau  adeiladydd.    (Mat.  vii.  24—29.) 

Y  tÿ-ddaliwr.    (Mat.  xiii.  52.) 

Y  darn  newydd  ar  yr  hen  ddilledyn.  ì  (Luc  v.  36—39.    Mat.  ix.  16,  17. 


Y  gwin  newydd  a'r  hen  gostrelau.    j  Marc  ii.  21,  22.) 

Y  gwas  ffyddlawn  a  doeth.    (Mat.  xxiv.  42  -51.    Luc  xii.  35 — 48.) 

Ac  ychwanega  rhai  y  gyfîelybiaeth  yn  nghylch  y  defaid  a'r 
geifr.    (Mat.  xxv.  31—33.) 

Nid  ydyw  yr  archesgob  Trench  yn  cymmeryd  i  mewn  y 
cyffelybiaethau  uchod  yn  ei  gyfres  ef  o  ddammegion  Crist,  gan 
eu  hystyried,  mae'n  debygol,  yn  fwy  o  eyluriadau  nag  o 
ddammegion.  Y  rhestr  ganlynol  ydyw  dammegion  Crist  yn 
ol  Dr.  Trench:— 

Yr  Hauwr.    (Mat.  xih\  1—23.    Marc  iv.  1—21.    Luc  viii.  5—15.) 
Yr  Efrau.    (Mat.  xiii.  24—43.) 

Y  Pren  Mwstard.     (Mat.  xiii.  31,  32.    Marc  iv.  30—32.    Luc  xiii. 


Y  Lefain  yn  y  blawd.    (Mat.  xiii.  33.    Luc  xiii.  20,  21.) 

Y  Trysor  cuddiedig.    (Mat.  xiii.  44.) 

Y  Perl  gwerthfawr.    (Mat.  xiii.  45,  46.) 

Y  Rhwyd.    (Mat.  xiii.  47-50.) 

Y  Gwas  annhrugarog.    (Mat.  xviii.  23—35.) 

Y  Gweithwyr  yn  y  Winllan.    (Mat.  xx.  1 — 16.) 

Y  ddau  Fab.    (Mat.  xxi.  28-32.) 

Y  Gwinllanwyr  drygionus.  (Mat.  xxi.  33—44.  Marc  xii.  1—12.  Luc 
xx.  9-18.) 

Priodas  Mab  y  Brenin.    (Mat.  xxii.  1—14.) 

Y  deng  Morwyn.    (Mat.  xxv.  1 — 13,) 


18,  19.) 


403 


Y  BEIBL  A*I  DDEHWGLIAD. 


Y  Talentau.    (Mat.  xxv.  14-30.) 

Yr  Had  yn  tyfu  mewn  modd  dirgelaidd.    (Marc  iv.  26—29.) 

Y  ddau  Ddyledwr.    (Luc  vii.  41—43.) 

Y  Siimaritan  trugarog.    (Luc  x.  30 — 37.) 

Y  Cyfaill  ganol  nos.    (Luc  xi.  5—8.) 

Y  Goludog-  ynfyd.    (Luc  xii.  16-21.) 

Y  Ffìgysbren  ddiörwyth.    (Luc.  xiii.  6—9.) 

Y  Swper  mawr.    (Luc  xiv.  15—24.) 

Y  Ddafad  golledig.    (Mat.  xyiii.  12—14.    Luc  xv.  3—7.) 

Y  darn  Arian  colledig.    (Luc  xv.  8 — 10.) 

Y  Mab  Afradlon.    (Luc  xv.  11-32.) 

Y  Goruchwyliwr  anngbyfiawn.    (Luc  xvi.  1—9.) 

Y  Glwth  goludog  a  Lazarus.    (Luc  xvi.  19—31.) 

Y  GweisioD  anfuddiol.    (Luc  xvii.  7 — 10.) 

Y  Barnwr  annghyfìawn.    (Luc  xviii.  1 — 8.) 

Y  Pharisead  a'r  Publican.    (Luc  xviii.  9 — 14.) 

Y  Punnoedd.    (Luc  xix.  11—27.) 

í.  Testyn  Dammegion  Crist— Teyrnas  Nefoedd. 

Mae  y  dywediad  mynyeh,  â'r  hwn  y  dechreua  yr  Arglwydd 
Iesu  lawer  o'i  ddammegion,  "  öyffelyb  yw  teyrnas  nefoedd" 
yn  dangos  mai  TEYBNAS  NEFOEDD  yn  ei  gwahanol 
agweddau  yw  testyn  mawr  ei  ddammegion.  Pregethu  teyrnas 
nefoedd  oedd  baich  gweinidogaeth  Crist.  (<  O'r  pryd  hwnw  y 
dechreuodd  yr  Iesu  bregethu,  a  dywedyd,  Edifarhewch:  canys 
neshaodd  teyrnas  nefoedd"  (Mat.  iv.  17.)  * '  A'r  Iesu  a  aeth  o 
amgylch  holl  Galilea,  gan  ddysgu  yn  eu  synagogau,  a  phre- 
gethu  efengyl  y  deyrnas"  (Mat.  iv.  23.)  Yn  nechreuad  ei 
bregeth  ar  y  mynydd,  cawn  nodweddau  a  rhagorfreintiau 
deiliaid  teyrnas  nefoedd.  (Mat.  v.  1 — 16.)  "  Gair  y  deyrnas" 
yw  yr  enw  sydd  ganddo  ar  yr  efengyl.  (Mat.  xiii.  19.)  ((  Y 
gyfraith  a'r  prophwydi  oedd  hyd  Ioan :  er  y  pryd  hwnw  y 
pregethir  teyrnas  Dduw."  (Luc  xvi.  16.)  "  O  ddyddiau  Ioan 
Pedyddiwr  hyd  yn  awr,  yr  ydys  yn  treisio  teyrnas  nefoedd." 
(Mat.  xi.  12.)  Ac  yn  ei  brawf  diweddaf,  dygai  dystiolaeth 
i  natur  a  phurdeb  y  deyrnas  yr  hon  a  gyhoeddasai  ac  a 
eglurasai  trwy  ei  bregethau  a'i  ddammegion.  (Ioan  xviii. 
36,  37.) 


Y  BEIBL  A  I  DDETTOXGLTAD. 


409 


Rhaid  cofio  y  ffaith  bwysig  hon,  gan  hyny,  wrth  i  ni 
ymdrechu  deall  ac  egluro  dammo^ion  Orist  ;  a  rhaid  i  ni 
esbonio  ei  ddammegion  mewn  cyd-gordiad  â'r  egwyddor  hon. 

Yr  ydym  wedi  ymdrechu  edrych  ar  y  gwahanol  ddamrrH;.riori 
yn  ol  eu  perthynas  â  gwahanol  agweddau  toyrnas  nefoedd,  ac 
wedi  eu  dosbarthu  ( classify J  fol  y  canlyn.  Gellir  gwoled 
dosbaithiadau  ( cìmsifieations J  ereill  o  honynt  yn  ngwaith 
Lisco,  ac  yn  Westcott's  Introductiou  to  the  Gospels ;  ceir  dau  neu 
dri  o  wahanol  ddosbarthiadau  o  honynt  gan  wahanol  awdwyr 
yn  Llaw-lyfr  y  Beibl  gan  Dr.  Angus,  er  nad  yw  y  Doctor 
parchus  yn  cynnyg  yr  un  o'i  w.ûth  ei  hun.  Pa  ddosbarthiad 
bynag  a  ddewisir,  fe  fydd  rhai  anhawsderau  yn  nglyn  âg  ef, 
yn  ol  yr  ystyr  a  briodolir  i'r  gwahanol  ddammegion  ;  efryded  y 
darllenydd  y  pwnc,  a  barned  drosto  ei  hun. 

Testyn — Teyrnas  Nefoedd. 

I.  Dammegion  yn  gosod  allan  gymmeriad  ei  Brenin. 

1.  Fel  un  yn  ceisio  ac  yn  cadw  y  colledig.  Dammeg  y  ddafad  a  gollasid, 
a'r  darn  arian.    (Luc  xv.  1 — 11.) 

2.  Fel  un  yn  croesawu  yr  edifeiriol  ar  ei  ddychweliad.  (Luc  xv.  11 — 32.) 

3.  Fel  un  yn  gweithredu  yn  benarglwyddiaethol,  yn  gyfiawn,  a  thru- 
garog.  Damtneg  y  gweithwyr  yn  y  winllan  :  gwel  Mat.  xx.  1 — 1G,  mewn 
cyssylltiad  â  gofyniad  Pedr  yn  Mat.  xix.  27. 

4.  Fel  un  yn  gwahodd  pechaduriaid  i  gyfranogi  o  ddarpariadau  ei  ras. 
Dammeg  y  swper  mawr  (Luc  xiv.  66—21)  ;  a  phriodas  mab  y  brenin. 
(Mat.  xxii.  1—10.) 

II.  Dammegion  yn  gosod  allan  gymmeriad  a  nodweddau  ei 
Deiliaid. 

1.  Fel  rhai  gostyngedig  ac  edifeiriol.  Dammeg  y  Pharisead  a'r  publican. 
(Luc  xviii.  9  —  14.) 

2.  Fel  rhai  yn  caru  Duw  ac  yn  ufydd  iddo.  Dammeg  y  ddau  ddyledwr 
(Luc  vii.  41  -47) ;  a  dammeg  y  ddau  fab.    (Mat.  xxi.  28—32.) 

3.  Fel  rhai  taer  a  ífyddiog  mewn  gweddi.  Dammeg  y  weddw  daer  (Luc 
xviii.  1 — 8)  ;  a  dammeg  yr  echwynwr  taer.    (Luc  xi.  5— 10.) 

4.  Fel  rhai  yn  bwrw'r  draul,  ac  yn  gwasanaethu  Duw  oddinr  argy- 
hoeddiad.  Dammeg  y  tŵr,  a'r  brenin  yn  myned  i  ryfel.  (Luc  xiv. 
25-33.) 

5.  Fel  rhai  gweithgar  a  tTyddlon  yn  ei  wasauaeth.  Dammeg  y  goruch- 
wyliwr  ffyddlon  (Luc  xii.  41 — 48) ;  dammeg  y  talentau  (Mat.  xxv.  14— 30. 
Luc  xix.  12 — 27)  ;  a  dammeg  y  winwydden.    (Ioan  xv.  1—7.) 


410 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


6.  Fel  rhai  yn  ystyiied  bendithion  teyrnas  nefoedd  eu  trysor  penaf, 
pa  un  bynag  ai  wedi  eu  darganfod  yn  ddamweiniol,  ai  ar  ol  ymchwiliad 
dyfal.  Dammeg  y  trysor  cuddiedig,  a'r  perJ  gweithfawr.  (Mat.  xiii. 
44-46.) 

III.  Dammegion  yn  gosod  allan  natue,  a  llwyddiant  teyrnas 

NEFOEDD. 

1.  Y  moddion  ydyw  gair  Duw,  yr  hwn  a  elwir  oblegyd  hyny,  "  gair  y 
deyrnas."  Dammeg  yr  hauwr.  (Mat.  xiii.  1 — 23.  Marc  iv.  4—21.  Luc 
viii.  5 — 15.) 

2.  Offerynoliaetb  dyn  a  bendith  Duw  yn  ofynol  er  sicrhau  ei  llwyddiant 
yn  y  byd.  Dammeg  yr  had  yn  tyfu  mewn  modd  ag  sydd  uwchlaw  dirnad- 
aeth  dyn.    (Marc  iv.  26—29.) 

3.  Ei  llwyddiant  graddol  a  sicr.  Dammeg  y  pren  mwstard.  (Mat.  xiii. 
31,  32.    Marc  iv.  30—32.) 

4.  Ei  dylanwad  mewnol,  dirgelaidd,  a  threiddiol,  yn  puro  natur  dyn 
a  thrawsnewid  cymdeithas.  Dammeg  y  lefain  yn  y  blawd.  (Mat.  xiii.  33.) 

IV.  Dammegion  yn  gosod  allan  ddyledswyddau  moesol  a 
chymdeithasol  teyrnas  nefoedd. 

1.  Gwyleídd-dra.  Dammeg  yn  nghylch  y  prif  eisteddl'joedd.  (Luc 
xiv.  7—11.) 

2.  Ffyddlondeb  mewn  swyddi  o  ymddiried.  Dammeg  y  goruchwyliwr 
annghyfìawn.*    (Luc  xvi.  1 — 12.) 

*  Llef  arwyd  y  ddammeg  hon  wrth  ddysgyblion  Crist  yn  gyffredinol,  ac  nid  wrth 
y  deuddeg  yn  unig.  Yr  oedd  ei  ddysgyblion  yn  cynnwys  amryw  bublicanod. 
Gwaith  Crist  yn  derbyn  publicanod  a  achlysurodd  lefariad  y  dammegion  yn  y 
bennod  flaenorol ;  a  llefarwyd  dammegion  y  bennod  hon  yr  un  pryd  ;  ac  ym« 
ddengys  mai  dysgu  gonestrwydd  a  ffyddlondeb  i'r  publicanod  oedd  ei  ddyben 
uniongyrchol  wrth  lefaru  y  ddammeg  hon. 

Swyddog  annghyfìawn  sydd  yma  yn  cael  ei  gosbi  o  herwydd  ei  anonestrwydd. 
Yr  oedd  wedi  bod  yn  anonest  tra  yn  ei  swydd,  ac  y  mae  yn  dangos  yr  un  anonest- 
rwydd  wrth  ymadael,  ond  ei  fod  yn  rhoddi  y  fantais  y  tro  hwn  i  ddeiliaid  ei  feistr, 
ac  nid  yn  ei  chadw  iddo  ei  hun.  Y  mae  trwy  hyny  yn  gwneyd  dyled  y  deiliaid  i'r 
meistr  yn  llai,  ac  yn  eu  gwneyd  oll  yn  gyfranogion  ag  ef  yn  y  twyll,  ac  felly  yn 
ennill  hyfdra  arnynt ;  tra  ar  yr  un  pryd  y  mae  yn  sicrhau  eu  diolchgarwch,  fel  y 
caff ai  dderbyniad  ganddynt  yn-  ol  llaw. 

Yr  oedd  un  peth  yn  ei  ymddygiad  yn  werth  ei  efelychu— sef  ei  waith  yn  gofalu 
am  y  dyfodol.  Nid  y  modd  y  darparodd,  ond  y  ffaith  ei  f od  wedi  gwneyd.  Cyng- 
hora  Crist  ei  ganlynwyr  i  ddefnyddio  eu  meddiannau.  nid  i  adeiladu  tai  a  phrynu 
tiroedd,  ond  i  wneyd  cyfeillion  trwy  ofalu  am  saint  tlodion  Duw,  ac  anfon  yr 
efengyl  i  baganiaid  y  byd  ;  fel  pan  y  byddont  yn  marw,  y  byddo  y  cyfeillion  hyn 
(cynnifer  o  honynt  ag  fydd  wedi  marw  o'u  blaen)  yn  eu  croesawu  i'r  trigfanau 
nsfol,  fel  eu  cynnorthwywyr  ar  ffordd  y  bywyd. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD.  411 

3.  Cymmwynasgarwch.  Dammeg  y  Samaritan  trugarog.  (Lnc  x. 
30  -37.) 

4.  Maddeugarwch.    Dammeg  y  gwas  dyledog.    (Mat.  xviii.  23—35.) 

V.  DAMMEGION  YN  GOSOD  ALLAX  GYFLWR  PRBSENNOL  J'ETHAU  YN 
NlIEYltNAS  NEFOEDD,  A'l  PHUltDEB  DYFODOL. 

Mae  rhagrithwyr  yn  bresennol  yn  mysg  ei  doiliaid  ;  ond  y  mae  didoliad  i 
gymmeryd  lle.  Damraeg  yr  efrau  (Mat.  xiii.  24— o0,  36—43)  :  damraeg  y 
rhwyd  a'r  pysgod  (Mat.  xiii.  47 — 50) ;  a  dammeg  y  deng  morwyn.  (Mat. 
xxv.  1-13.) 

VI.  DAMMEGION  YN  GOSOD  ALLAN  GOSB  Y  RHAI  A  DDIBRI8IÂNT  AC 
A  GAMDDEFNYDDIANT  EI  RH AGOltFREINTIAU. 

Dammeg  y  ffigysbren  ddiffrwyth.    (Luc  xiii.  6—9.) 
Dammeg  y  glwth  goludog  a  Lazarus.    (Luc  xvi.  19-31.) 
Dammeg  y  gwinllanwyr.    (Mat.  xxi.  33 — 46.) 
Dammeg  y  gŵr  goludog  ynfyd.    (Luc  xii.  16—21.) 

II.  Amcan  LLEFARU  a  dammegion. 

Ymddengys  fod  y  dull  yma  wedi  cael  ei  fabwysiadu  o 
herwydd  amryw  resymau,  ac  i  ateb  ^wahanol  ddybenion, 
heblaw  ei  ddyddordeb  cyffredinol  fel  ffordd  o  gyfranu  addysg 
ar  ífurf  hanesiaeth,  a  thrwy  gyfrwng  gwahanol  ddelweddau. 

1.  Yr  oedd  yn  ddidl  effeithiol  i  argylweddi  o  becJwd. 

Darfu  i  Nathan  trwy  ddammeg  argyhoeddi  Dafydd,  a'i 
ddwyn  i  gondemnio  ei   hun   yn  ddiarwybod  iddo  ei  hun. 


Yn  y  ddegfed  adnod,  dychwela  yr  Iesu  at  y  prif  bwnc—fyddlond'.'b  mcvm  swydd 
o  ymddiried ;  ac  mae  hyn  o  bwys  dirf awr  ;  mae  diffyg  ffyddlondeb  mewn  pethau 
bychain  yn  bradychu  egwyddor  a  fyddai  yn  anffyddlon  mewn  pethau  o  annhraethol 
bwys  ;  os  na  wna  dyn  gyfìawnder  â  golud  y  byd  hwn,  pa  fodd  y  gall  Duw  ddysgwyi 
iddo  wneyd  cyfìawnder  â'r  "  gwir  olud  " — "  yr  aur  wedi  ei  buro  trwy  d«àn  ?  "  Mae 
ffyddlondeb  trwyadl  mewn  pethau  bychain  yn  meithrin  a  chryfhau  cymmeriad  da 
a  diysgog,  ac  yn  addasu  dyn  i  fwynhau  ffafrau  y  nefoedd.  Cymharer  Mat.  xxiv. 
45.  à  xxv.  21-23. 

O  dan  y  cyfan,  fe  orwedd  y  gwirionedd  mawr  nad  yw  dyn  ond  goruchwyliwT  yn 
y  byd  hwn  ar  bethau  Duw;— fod  ganddo  Feistr  yn  y  nef,  i'r  hwn  y  mae  yn  gyfrifol; 
— ac  nas  gall  ddysgwyl  ei  gymmeradwyaeth  ef  heb  ffyddlondeb  a  didwylledd  yn  ei 
wasanaeth;  ac  fod  Duw  yn  gofyn  holl  galon  dyn,  ac  nid  gwasanaeth  rhanol  ganddo 
(adn.  13).    Gwel  Alford,  a  Webster  a  AVilkinson,  ar  y  Ue. 


412 


Y  BEIBL  A'l  DBEHONGLIAD. 


(2  Sam.  xii.  1 — 14.)  Felly  liefyd  y  darfu  i  un  o  feibion  y 
prophwydi  arwain  Ahab  i  gondemnio  ei  ymddygiad  ei  hun. 
(1  Bren.  xx.  35 — 43.)  Yr  un  modd,  dygodd  yr  lesu  yr  Iudd- 
ewon  i  gollfarnu  eu  hunain.    (Mat.  xxi.  41.)* 

2.  Yr  oedd  yn  ddull  manteisiol  i  lefaru  gwirionedd  an- 
nerbynioL 

Yr  oedd  gan  yr  Iesu  wirioneddau  i'w  traddodi  yn  nghylch 
galwad  y  Cenedloedd  a  gwrthodiad  yr  Iuddewon,  y  rhai  na 
allasai  y  bobl  eu  goddef  pe  traethasid  hwy  mewn  iaith  syml  a 
diaddurn.  Gan  hyny  llefarodd  wrthynt  ddammeg  y  ífigysbren 
ddiffrwyth,  dammeg  y  swper  mawr,  a  dammeg  y  gwinllanwyr 
drygionus,  y  rhai  a  ragfynegent,  ac  ar  yr  un  pryd  a  ddarn- 
guddient  y  pethau  hyn,  a  hyny  mewn  ffordd  ag  y  gallai  y 
gwrandawyr  oddef,  ac  wedi  hyny  yn  eu  hunigedd  a'u  horiau 
hamddenol  eu  troi  yn  eu  myfyrdodau,  a  deall  yn  fwy  cywir 
natur  goruchwyliaethau  Duw  tuag  at  y  byd. 

Pan  oedd  Iesu  Grist  yn  rhybuddio  ei  wrandawyr  nad  allent 
wasanaethu  Duw  a  mammon,  darfu  i'r  Phariseaid  ariangar  ei 
watwar  (Luc  xvi.  13,  14) ;  traethodd  yntau  ddammeg  y  glwth 
goludog  a  Lazarus  iddynt,  er  dangos  i  ba  le  y  mae  bywyd  o 
ymroddiad  i  mammon  a'i  bleserau,  ac  o  ddirmyg  ar  air  Duw, 
yn  arwain.    (Luc  xvi.  19 — 31.) 

Yr  oedd  dammeg  y  Pharisead  a'r  publican,  er  ei  bod  yn 
gerydd  llym  i'r  rhai  hunangyfìawn  a  diystyrllyd  o  ereill,  yn 
cael  gwrandawiad  parod  ;  pan  na  fuasai  cyhuddiad  personol  o'r 
pechod  ond  cyffroi  digofaint  y  gwrandawyr,  os  nad  eu  cyn- 
hyrfu  i  erlid.  (Luc  xviii.  9—14.)  Yr  oedd  yr  Arglwydd 
Iesu,  fel  hyn  yn  llefaru  wrth  y  bobl  ar  ddammegion  yn  ol 
ansawdd  calonau  ei  wrandawyr — "hyd  y  gallent  wrando." 
(Marc  iv.  33.) 

*  Matthew  yn  unig  sydd  yn  priodoli  yr  ateb,  "  Efe  a  ddyfetha  yn  llwyr  y  dynion 
drwg  hyny,"  &c,  i'r  Iuddewon.  Mae  Marc  xii.  9,  a  Luc  xx.  16,  yn  eu  priodolii 
Grist.  Gellir  cyssoni  y  gwrthddywediad  ymddangosiadol  trwy  ystyried  fod  yr 
Arglwydd  lesu,  ar  ol  i'r  Iuddewon  gyhoeddi  y  gosb  ddyledus  i'r  gwinllanwyr 
drygionus,  yn  ail  adrodd  eu  geiriau,  "  Efe  a  ddaw,  ac  a  ddifetha  y  llafurwyr,  ac  a 
rydd  y  winllan  i  ereill"  (Marc  xii.  9),  gan  ychwancgu  y  cymhwysiad,  "  Am  hyny 
meddaf  i  chwi,  y  dygir  teyrnas  Dduw  oddi  arnoch  chwi,"  &c.  (a<in.  43),  yr  hyn  a 
barodd  iddynt  ddweyd.  "  Na  ato  Duw."  (Luc  xx.  16.)  Dyna  olygiad  Doddtidge, 
Webster  a  Wilkinson,  Trollope,  a  Ripley. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIOtfGLIAD. 


413 


3.  Yr  oedd  y  duU  hwn  hefyd  yn  proft,  dynion  pa  un  a  oeddynt 
yn  deall  ac  yn  cara  y  gwiriouedd, 
| 

Ýr  oedd  y  datnmegion  yu  brawf  ar  ddynion,  ac  yn  fath  o 
gosb  ar  wrthwynebwyr  y  gwirionodd.  Yr  oedd  ynddynt  ddigon 
o  oleuni  i  oleuo  y  rhai  gostyngedig,  didwyll,  a  diragfarn,  a 
digon  o  orchudd  dros  y  gwirionodd  i'w  gadw  rhag  gwawd 
gwatwarwyr,  a  rhag  cael  ei  amgyífred  gan  y  rhai  na  edrychent 
yn  mhellach  na'r  gorchudd  allanol ;  fel  yr  oedd  y  rhai  addfwyn 
a  llariaidd  naill  ai  yn  amgyffred  yr  addysg  a  fwriedid  gyfranu 
trwyddynt,  neu  yn  chwilio  am  yr  Athraw,  ac  yn  ymholi  yn 
nghylch  y  ddammeg  (Mat.  xiii.  36.  Marc  iv.  10) :  tra,  o'r 
ochr  arall,  yr  oedd  y  rhai  cyndyn  ac  annghrediniol  yn 
myned  yn  fwy  cyndyn  a  chalongaled.  Yn  y  goleu  yma  yr 
ydym  i  ddeall  Mat.  xiii.  10 — 13  :  "  A  daeth  y  dysgyblion,  ac  a 
ddj^wecìasant  wrtho,  Paham  yr  wyt  ti  yn  llefaru  wrthynt  trwy 
ddammegion  ?  Ac  efe  a  atebodd  ac  a  ddywedodd  wrthynt,  Am 
roddi  i  chwi  (y  rhai  sydd  yn  caru  y  gwirionedd)  wybod  dirgel- 
ion  teyrnas  nefoedd  (fel  na  raid  llefaru  ar  ddammegion  wrthych 
chwi  er  mwyn  darn-gelu  y  gwirionedd  i'ch  proíì  chwi),  ac  ni 
roddwyd  iddynt  hwy.  Oblegyd  pwy  bynag  sydd  ganddo 
(galon  ac  awydd  i  ddysgu  ewyllys  Duw)  i  hwnw  y  rhoddir 
(mwy  o  oleuni  a  chysur),  ac  efe  a  gaiíf  helaethrwydd  ;  eithr 
pwy  bynag  nid  oes  ganddo  (y  galon  addfwyn  i  dderbyn  yr 
addysg  nefol,  a'r  treiddgarwch  ysbrydol  ag  sydd  yn  canfod 
meddwl  Duw  yn  ei  air),  oddi  arno  ef  y  dygir,  ie,  yr  hyn  sydd 
ganddo  (y  mae  y  gair  a'r  manteision  ag  y  mae  efe  yn  eu 
dibrisio  i  gael  eu  cymmeryd  oddi  arno  cyn  hir).  Am  hyny  yr 
ydwyf  yn  llefaru  wrthynt  hwy  ar  ddammegion  (er  eu  profi  a'u 
cosbi  o  herwydd  dallineb  eu  calonau) ;  canys  a  hwy  yn  gweled 
(y  gwyrthiau)  nid  ydynt  yn  gweled  (y  prawf  o  Ddwyfoldeb 
teyrnas  nefoedd  trwyddynt) ;  ac  yn  clywed  (y  dammegion)  nid 
ydynt  yn  clywed  nac  yn  deall  (ond  i  ychydig  ddefnydd)." 

Mae  gofyniad  y  dysgyblion,  "  Paham  yr  wyt  ti  yn  llefaru 
wrthynt  ar  ddammegion  ?"  yn  awgrymu  mai  newydd  ddechreu 
arfer  y  dull  yma  yr  oedd  yr  Iesu.  Ymddengys  na  wnaethai 
ddysgu  y  bobl  trwy  ddammegion  cyn  iddo  edliw  i'r  dinasoedd 
eu  camddefnydd  o'u  breintiau  (Mat.  xi.  20—24),  ac  i'r  Phar- 
iseaid  ddweyd  mai  trwy  Beelzebub  yr  oedd  efe  yn  bwrw  allan 
gythreuliaid  (Mat.  xii.  24) ;  a  dichon  fod  y  Phariseaid  hyn  ag 


414 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


oeddynt  newydd  ei  gyhuddo  o  fod  mewn  cyngrhair  â'r  diafol 
wedi  anfon  ysbiwyr  at  Grist  i'r  dyben  i  geisio  ei  faglu  yn  ei 
ymadroddion ;  ac  iddo  yntau,  mewn  rlian  fel  cosb  ar  ei  wrth- 
wynebwyr,  lefaru  mewn  dammegion  wrth  y  bobl,  ac*mewn 
rhan  i'r  dyben  i'w  profì  pa  un  a  oedd  eu  calon  yn  uniawn  ger 
bron  Duw. 

Yr  oedd  gwaith  yr  Iesu  yn  ymddwyn  fel  hyn  yn  berffaith 
gysson  ag  ymddygiad  Duw  tuag  at  y  byd.  Wedi'r  cwymp,  ni 
chafodd  Adda  fwynhau  y  fath  amlygiadau  o  Dduw,  a'r  fath 
gymdeithas  ag  ef,  ag  a  gawsai  yn  ei  ddiniweidrwydd.  Ni 
allodd  yr  Iesu  gyflawni  y  gwyrthiau  yn  Nazareth  a  wnaethai 
yn  mharthau  ereill  Galilea,  o  herwydd  annghrediniaeth  ei 
gydwladwyr,  gan  mai  ei  reol  ef  oedd  iachau  y  rhai  a  gredent 
yn  ei  allu  a'i  barodrwydd  i'w  gwaredu  (Marc  vi.  5,  6.)  Barnai 
yr  archesgob  Newcome  mai  y  prif  reswm  paham  na  fuasai  yr 
Arglwydd  Iesu  yn  ymddangos  yn  bersonol  ac  mewn  modd 
diamheuol  i'r  Iuddewon  ar  ol  ei  adgyfodiad  (Act.  x.  40,  41), 
ydoedd,  am  eu  bod  yn  flaenorol  wedi  gwrthod  cynnifer  o 
brofion  o'i  Ddwyfol  anfoniad.* 

Mae  geiriau  y  Salmydd  yn  wir  yn  mhob  oes:  "Y  rhai 
llariaidd  a  hyfforddia  efe  mewn  barn :  a'i  ffordd  a  ddysg  efe 
i'r  rhai  gostyngedig."  "  A'r  glân  y  gwnai  lendid;  ac  â'r 
cyndyn  yr  ymgyndyni."    (Salm  xxv.  9,  xviii.  26.) 

Mae  yr  efengylwr  yn  awgrymu  fod  y  dammegion  yn  profì  y 
gwrandawyr: — "Dammeg  arall  a  osododd  (7rapédr)K€v=.parethêke?i) 
efe  iddynt."  (Mat.  xiii.  24.)  Golyga  y  ferf  gosod  rfu  blaen  fel 
cwlwm  i'w  ddatod,  neu  ddychymyg  i'w  egluro,  er  ymarfer  eu 
treiddgarwch  ysbrydol,  a  phrofì  ansawdd  eu  calonau. 

Er  y  pethau  hyn,  gallasai  y  dull  hwn  ag  oedd  ar  un  olwg  yn 
gosb  ar  elynion  y  gwirionedd,  droi  allan  yn  fendith  i  lawer  o 
honynt.  Gwnelai  y  ddammeg  lynu  yn  eu  cof,  a  chadw  y  gwir- 
ionedd  yn  eu  gafael,  fel  y  cadwa  y  plisgyn  y  cnewyllyn,  neu 
y  blwch  y  perl,  er  na  ddeallent  ef  ar  y  pryd ;  a  gallenl 
hwythau,  ar  ol  i  ystormydd  nwydau  leddfu,  a  dallineb  rhag- 
farn  gilio,  adfyfyrio  ar  y  ddammeg,  a  chanfod  a  theimlo  yr 
addysg  ynddi,  ac  edifarhau.  Diaü  fod  hyn  wedi  dygwydd 
gyda  llawer  o  wrandawyr  yr  Arglwydd  Iesu. 

*  Gwel  Archbishop  Ncwcome's  Observations  on  our  LoroVs  conduct  as  a  Divine 
Instructor,  and  on  the  Excellence  ofhis  Moral  Character :  p.  149,  Edition  1795. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


415 


4.  Yr  oedd  llefaru  ar  ddarnmegion  yn  cynnorthwyo  deall  dyn  i 
amgyffred  pethau  DwyfoL 

Yr  oedd  dammeg  y  surdoes  yn  cyrmorthwyo  dyn  i  ddeall 
dylanwad  meiunol  a  threiddiadol  y  gwirionedd  ;  dammeg  y  gronyn 

0  had  mwstard  yn  dangos  dechreuad  bychan  toyrnas  nefoedd,  ei 
chynnydd  araf,  a'i  Uwyddiant  mavìr  yn  y  dyfodol ;  dammeg  yr 
helfa  bysgod  yn  dangos  nad  yw  pawb  ag  sydd  yn  cael  eu  dal  gan 
rwyd  efengyl  yn  blant  Duw  meiun  gwirionèdd ;  dammeg  y  wir 
winwydden  yn  dangos  yrnddibyniad  hollol  y  saint  ar  Griêt  am 
eu  bywyd  a'u  gweithgarwch  ysbrydol ;  a  dammeg  y  Samaritan 
trugarog  yn  egluró  pwy  ydyw  ein  cymmydog.  Ac  folly  amryw 
o'r  dammegion  ereili ;  gyda'r  allwedd  y  mae  Cnst  yn  ei  rhoddi 

1  ni  i'w  deall,  sef,  "  Cyffelyb  yw  teyrnas  nefoedd"  y  mae  y 
dammegion  yn  gymhorth  pwysig  i  ni  i  ddeall  ei  nhatur,  ei 
nhodweddau,  a'i  thynged  yn  y  byd.  Yr  oedd  dammegion  y 
Gwaredwr,  gan  hyny,  yn  ateb  gwahanol  ddybenion,  ac  yn 
bwysig  a  gwerthfawr  ar  amrywiol  ystyriaethau. 

III.  Dehongliad  Dammegion. 

Mae  edrych  ar  ddammegion  Crist  yn  eu  cyssylltiad  â'u  testyn 
goruchel  —  Teyrnas  Nefoedd,  yn  gymhorth  pwysig  i'w 
deall ;  gwel  y  dosbarthiad  blaenorol.  Mewn  traethawd  o 
fath  hwn,  ni  chawn  ond  nodi  ychydig  grybwyllion  fel  cym- 
horth  i'w  dehongli. 

1.  Yn  gyffredin  mewn  dammeg  un  neu  ddau  brif  beth  a 
ddysgir. 

Ni  wiw  manylu  ar  bob  peth,  a  thynu  casgliadau  oddiwrth 
bob  ymadrodd  mewn  dammeg  ;  er  engraifft,  ni  wiw  casglu 
oddiwrth  ddammeg  y  glwth  goludog  a  Lazarus  fod  eneidiau  y 
duwiolion  a'r  annuwiolion  yn  gallu  ymddyddan  â'u  gilydd  yn 
y  byd  arall,  neu  ei  fod  yn  iawn  i  weddio  ar  seintiau  yn  y  nef ; 
y  prif  bwnc  ydyw  dangos  diwedd  truenus  by wyd  o  ymroddiad 
i  mammon  a'i  bleserau,  digonolrwydd  yr  Ysgrythyrau,  a'r 
perygl  o'u  dibrisio. 

Nid  ydym  i  gasglu  oddiwrth  ddammeg  y  deng  morwyn  fod 
yr  un  faint  o  ragrithwyr  ag  o  wir  blant  Duw  yn  proffesu 
crefydd ;  y  pwnc  yw,  nid  dysgu  rhifedi  cymharol  y  saint  a'r 


416 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


rhagrithwyr,  ond  y  pwysigrwydd  o  fod  yn  barod,  a'r  fFaith  os 
byddwn  ar  ol  yn  nyfodiad  Mab  y  dyn  nas  gall  dynion  ein  cyn- 
northwyo. 

Nid  ydym  i  ddysgu  oddiwrth  ddammeg  y  mab  afradlon  fod 
Duw  yn  trugarhau  heb  Iawn ;  dangos  mae  y  ddammeg  y 
croesaw  sl  ga  yr  edifeiriol  ar  ei  ddychweìiad  at  Dduw,  yn 
hytrach  na  sail  y  croesaw.  Ni  wiw  i  ni  ddysgwyl  i  bob 
dammeg  neu  ymadrodd  ddysgu  pob  peth  yn  nghylch  y  gwir- 
ìoneddau  a  grybwyllir ;  mae  dammeg  y  mab  afradlon  mor  bell 
o  wadu  yr  Iawn,  fel  y  mae,  o'r  ochr  arall,  fel  y  sylwa  Neander, 
yn  rhagdybied  yr  Iawn.  Duw  yn  Nghrist  yn  unig  sydd  yn 
gallu  croesawu  yr  edifeiriol  yn  ol ;  yn  Nghrist  y  mae  Duw  yn 
cymmodi  y  byd  âg  ef  ei  hun,  heb  gyfrif  iddynt  eu  pechodau  ; 
a  thrwy  waed  Orist  y  mae  i  ni  brynedigaeth,  sef  maddeuant 
pechodau  yn  ol  cyfoeth  ei  ras  ef.  Y  prif  bethau  yn  y 
ddammeg  yw  trueni  dyn  trwy  bechod,  a'i  dderbyniad  gan 
Dduw  ar  ei  edifeirwch,  yn  nghyda  cherydd  i  gulni  a  rùagfarn 
y  Phariseaid. 

2.  Weithiau,  modd  bynnag,  y  mae  Iesu  Grist  ei  hun  yn  dysgu 
y  manylion  trwy  ei  ddamrnegion. 

Gwna  hyn  yn  nammeg  yr  hauwr,  yn  yr  hon  y  cawn  y 
gyferbyniaeth  ganlynol : — 

Yr  hauwr    Crist  a  gweinidogion  y  gair. 

Yr  had    Gair  Duw. 

Y  gwahanol  diroedd   Gwahanol  fathau  o  wrandawyr. 

Yr  adar   Diafol. 

Y  drain    Gofalon  bydol,  &c. 

Gwel  Marc  iv.  1—20.  Mat.  xiii.  1—18.  Felly  hefyd  yn 
nammeg  y  wir  winwydden : — 

Y  winwydden    Crist. 

Y  llaf  urwr   Y  Tad. 

Y  canghenau   Y  dysgyblion. 

Yífrwyth    Ufydd-dod. 


Ymddihyniad  y  canghenau  aryHv  .  ,     ,       ...         -  »  , 

winwydden  )  l  Ymd(llbymad  y  dysgybhon  ar  Gnst. 


Y  ganghen  ddiífrwyth  yn  cael  ei ")  C  Y  dysgybl  dijîrwyth  yn  cael  ei  fwrw 


bwrw  yinaitíi 


ymaith. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


417 


Ioan  xv.  Gwel  hefyd  ddammeg  yr  efrau.  (Mat.  ariii. 
24—43.) 

Dylid  bod  yn  ochelgar  rhag  ysbrydoli  mwy  o  bethau  yn  y 
ddammeg  nag  y  mae  yr  Iesu  ei  hun,  neu  y  cyssylltiad  yn 
rhoddi  yr  allwedd  i  ni,  gan  fod  yn  dobyg  fod  rhai  ymadroddion 
yn  y  dammegion  yn  gwasanaethu  yn  fwy  er  gwneyd  i  fyny  y 
darlun,  nag  er  cyíleu  gwirioneddau  ysbrydol. 


Gwol  Trench  a  Lisco  ar  y  Dammegion ;  Br.  Angus's  Biblc  Hand-Booh; 
Esboniad  ar  Bdammegion  Crist,  gan  y  Parch.  E.  Evans,  Llangollen  ;  Br. 
W.  Smìth's  Bictionanj  ofthe  Bible;  a  Bammegion  Crist,  gan  y  Parch.  0. 
Evans,  Llanbrynmair. 


2D 


PENNOD  VIII. 

ANHAWSDERAU   Y   BEIBL  A'tT  DEHONGLIAD. 


Y  CYNNWTSIAD. 

Yr  achosion  o  Anhaivsderau — Cyfansoddiad  ac  Amcan  rhoddiad  if 
Beibl — Gwahanol  Ddarlleniadau  a  Dulliau  o  Gyfrif — Cyfieithiad 
Aneglur  (Daeareg,  Seryddiaeth,  Claddedigaeth  Crist — Y  Nôd  ar 
Cain,  En-haccore) — Byrdra  yr  Hanesiaeth  Ysgrythyrol — Gosodiad 
gwirioneddau  allan  o  dan  wahanol  Agweddau — Hynafiaeth  y  Beibl 
a  Dyeithrwch  yr  hyn  a  gofnoda  ( Moses  a  Josua  yn  annerch  holl 
Israel,  Attaliad  yr  haul  yn  ol  gweddi  Josua,  Adduned  Jcphthah, 
Giuallgofrwydd  Nebuchodonosor ) — Dcfnyddioldeb  Anhayjsderau. 

Mae  pob  darllenydd  ystyriol  wecli  cyfarfod  droiau  â  gwahanol 
anhawsderau  wrth  ddarllen  y  gyfrol  santaidd;  yn  y  bennod 
hon  ymdrechwn  sylwi  ar  yr  achos  o'r  anhawsderau,  a'r  ffordd  i'w 
deall  a'u  dehongli. 

Mae'r  anhawsderau  ag  mae  dynion  yn  eu  teimlo  yn  nglyn 
â'r  Beibl  yn  tarddu  o  wahanol  ffynnonellau,  ac  yn  cael  eu 
hachosi  gan  wahanol  bethau  ;  nodwn  rai  o'r  prif  bethau  : — 

I.  Nattjr  cyfansoddiad,  ac  amcan  mawr  rhoddiad  y 
Beibl  i'r  byd. 

Ysgrifenwyd  ef  mewn  iaith  henafol,  a  gwisgwyd  ei  wir- 
ioneddau  mewn  dullwedd  a  ffugyrau  gwahanol  i  eiddo  cenedl- 
oedd  ereill ;  cyfeiria  at  arferion  a  defodau  dyeithr  i  ni  yn  y 
wlad  hon  ;  y  mae  yn  ymwneyd  â  gwahanol  oesau  a  gwledydd, 
ac  âg  amrywiaeth  digyffelyb  o  bynciau,  yn  wladol  a  chrefyddol, 
yn  ddyledswyddau  ac  athrawiaethau,  yn  hanesion  a  phro- 
jphwydoliaethau,  a  phethau  ysbrydol  a  Dwyfol  uwchlaw  dir- 
nadaeth  dyn,  yn  ogystal  ag  â  dynion  â'u  helyntion  ar  y  ddaear. 


Y  BEIBL  A'l  DDETIOXGLIAD. 


419 


Ac  heblaw  hyn  oll,  y  mae  ei  duodd  santaidd  yn  ei  wneyd  yn 
ddirgelwch  i'r  dyn  digrefydd ;  ni  all  y  dyn  anianol  dderbyn  y 
pethau  sydd  o  Ysbryd  Duw,  nac  amgyffred  amryw  o  wir- 
ioneddau  y  Beibl,  gan  nad  oes  ganddo  gydymdoimlad  â'r  pur- 
deb  sydd  yn  anadlu  ynddo.    (1  Cor.  ii.  14.) 

Y  mae  annghofìo  hefyd  yr  amcan  mawr  oodd  gan  Dduw 
wrth  roddi  y  Beibl  i  ni,  Jyn  achosi  rhwystr.  Llyfr  i  ddysgu 
crefydd  i'r  byd  ydyw  y  Beibl,  ac  nid  i  egluro  deddfau  gwydd- 
oreg;  llyfr  i'r  byd  ydyw,  i'r  werin  yn  ogystal  a'r  athronydd, 
gan  hyny  gesyd  olygt'eydd  natur  allan  fel  yr  ymddàngosant 

1  lygad  dyn,  ac  nid  yn  ol  rheolau  caethaf  y  gwyddorau;  ond  o 
ddiífyg  cofio  hyn,  mae  ífugddoethwyr  y  byd  yn  fcramgwyddo 
wrtho,  gan  haeru  ei  fod  yn  gyfeiliornus  yn  ei  athroniaeth  ! 

II.  GwAHANOL  DDAHLLENIADAU,  NEU  DDULLIAU  0  GYFRIF. 

Ehoddwyd  y  Beibl  ar  y  cyntaf  trwy  ysbrydoliaeth  Duw  ; 
ond  wedi  iddo  gael  ei  roddi  i  ddynion,  yr  oeddynt  hwy  i  ofalu 
am  dano,  a'i  drosglwyddo  i'r  oesau  dilynol.  Wrth  liosogi 
copiau,  nid  oedd  Ysbryd  Duw  yn  eu  diogelu  rhag  gwneyd 
camgymmeriad  achlysurol,  megys  cymtneryd  uu  lythyren  neu 
air  yn  lle'r  llall  ;   megys  "  deugain"  yn  lle  "yedair"  yn 

2  Sam.  xv.  7,  "Ac  yn  mhen  deugain  mlynedd  y  dywedodd 
Absalom  wrth  y  brenin,"  &c,  oblegyd  ni  theyrnasodd  Dafydd 
am  fwy  na  deugain  mlynedd.  (1  Bren.  ii.  11.)  Hawdd  y 
gallasai  y  camgymmerìad  ddj^gwydd,  oblegyd  yr  un  gair  (j/m») 
a  geir  am  bedair  ac  am  ddeugain,  ond  yn  unig  ei  fod  yn  y  ífurf 
liosog  (d'j/3ik),  pan  y  defnyddir  ef  am  ddeugain.* 

*  Ymddengys  mai  trwy  lythyrenau  y  gosodid  allan  rifnodau  yn  y  Beibl  yn  y 
dechreu  ;  os  felly,  hawdd  iawn  y  gallasai  camgymmeriadau  gymmeryd  lle  o 
herwydd  tebygolrwydd  y  llythyrenau,  fel  y  dengys  yr  engreifítiau  canlynol  :— 

n  =     2  a=3  n  =  8 

3  =    20  a  =  50  n  =  5 

i  =      4  i;  =  70  d=9 

-i  =  200  y  =  90  v  =  40 

"Discrepancies,  however,  of  ancient  date  occur,  arising  from  the  chmge  of 
letters  which  are  now  siuiilar.  From  this  source  have  flowed  many  and  great 
errors  in  numbers,  which  were  formerly  expressed  by  letters,  a  commutation  of 
which  might  easily  produce  those  immense  numbers  which  are  so  oftsn  to  be  met 
with  in  the  historical  books.  Thus  in  2  Chron.  xxii.  2,  D,D  22,  has  been  changed 
into  42,  as  is  evident  from  2  Elings  viii.  2ö.''—  Dr.  Jahn's  Introductioii  to  thc  Old 
Tesiament,  §  130. 


420 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Trwy  gymmeryd  y  naill  air  am  y  llall,  mao'n  ddiau  y 
dygwyddodd  y  gwrthdarawiad  rhifyddol  yn  yr  adnodau 
canlynol : — 


"  Mab  dwy  flwydd  a  deugain  oedcl 
Ahaziali  pan  ddechreuodd  efe  deyrn- 
asu ;  ac  un  flwyddyn  y  teyrnasodd 
efe  yn  Jerusalem  :  ac  enw  ei  fam  ef 
oedcì  Athaliah,  merch  Omri."  (2  Chron. 
xxii.  2.) 


"Mab  dwy  flwydd  ar  hugain  oedd 
Ahaziah  pan  aeth  efe  yn  frenin  ;  ac 
un  flwyddyn  y  teyrnasodd  efe  yn 
Jerusalem  :  ac  enw  ei  fam  ef  oedd 
Athaliah,  merch  Omri  brenin  Israel." 
(2  Bren.  viii.  26.) 


"  Mab  deunaw  mlwydd  oedd  Joachin 
pan  aeth  efe  yn  frenin  :  a  thri  mis  y 
teyrnasodd  efe  yn  Jerusalem  :  ac  enw 
ei  fam  ef  oedcl  Nehusta,  merch  Elnath- 
an  o  Jerusalem."   (2  Bren.  xxiv.  8.) 


"  Mab  wyth  mlwydd  oedd  Joachin 
pan  ddechí-euodd  efe  deyrnasu,  a  thri 
mis  a  deng  niwrnod  y  teyrnasodd  efe 
yn  Jerusalem  ;  ac  efe  a  wnaeth  yr  hyn 
oedd  ddrwg  yn  ngolwg  yr  Arglwydd." 
1   (2  Chron.  xxxvi.  9.) 


Mae  lle  i  gredu  fod  y  testyn  yn  1  Sam.  vi.  19,  wedi  cael  ei 
lygru:— "  Tarawodd  o'r  bobl  ddeng  ŵr  a  thrigain  a  deng  mil 
a  deugain  o  wŷr."  Y  cyfieithiad  llythyrenol  yw,  "  Ac  efe  a 
darawodd  o'r  bobl  ddeg  a  thrigain  o  ddynion  ;  hanner  can'  mil 
o  dlynion."  Awgryma  Dr.  Wenger,  y  Cenadwr  dysgedig  yn 
India,  mai  y  meddwl  yw, — "  O'r  bobl,  o  hanner  can'  mil  o 
ddynion,  efe  a  darawodd  ddeg  a  thrigain."  Ond  ystyria  Keil 
a  Delitzsch  ac  ereill  mai  nodyn  eglurhaol  o  eiddo  rhyw 
adysgrifenydd  ar  fin  y  ddalen  wedi  llusgo  i  mewn  i'r  adnod, 
yw  y  geiriau  "  hanner  can'  mil  o  ddynion,"  o  herwydd  y 
rhesymau  canlynol : — (1,)  Buasai  y  cyssylltiad  faf  yn  yr 
Hebraeg,  pe  buasai  y  geiriau  yn  rhan  briodol  o'r  adnod.  (2,) 
Nid  yw  yn  debygol  fod  pentref  Bethsemes  yn  cynnwys  hanner 
can'  mil  o  ddynion.  (3,)  Mae  amryw  o  hen  ysgrif-lyfrau 
líebraeg,  a  Josephus,  yn  gadael  allan  y  geiriau  am  yr  hanner 
can'  mil  o  ddynion.  Ni  sonia  Josephus  ond  am  70  wedi  cael  eu 
lladd.    {Antiquüies,  vi.  1,  4.) 

Nid  ydym  i  ryfeddu  at  anhawsderau  o'r  fath  yma,  y  rhai 
sydd  i'w  priodoli  i  ddiífyg  gofal  ac  esgeulusdod  y  copiwyr  wrth 
adysgrifenu  y  Beibl ;  ond  nid  oes  ond  ychydig  o  gyfnewidiadau 
wedi  dygwydd  fel  hyn,  ac  nid  ydyw  y  gwahanol  ddarlleniadau 
yn  efFeithio  ar  gymmaint  ag  un  ddyledswydd  neu  athrawiaeth 
trwy  yr  holl  Feibl. 

Weithiau  rhoddir  cyfrif  anmhennodol  ( round  number )  a 
phennodol  am  yr  un  peth ;  diau  mai  dyna  y  rheswm  am  y 


Y  BEIBL  A'l  DDETIONGLI AD . 


421 


gwahaniaeth  rhwng  Act.  vii.  6,  "  Dy  had  di  a  fydd  ymdoithydd 
mewn  gwlad  ddyeithr,  a  hwy  a'i  caethiwant  ef,  ac  a'i  drygant 
bedwar  can'  mlynedd,',  ac  Exod.  xii.  40,  "  A  phreswyliad 
meibion  Israel,  tra  y  trigasant  yn  yr  AiíTt,  oedd  ddeng  mlynedd 
ar  hugain,  a  phedwar  can'  mlynodd."  Y  gwir  gyfrif  oodd  430. 
Darllena  y  LXX  a'r  Pum'  Llyfr  Samaritaidd  Exod.  xii.  40 
fel  hyn  : — "  Ac  ymdeithiad  meibion  Israel  yn  ngwlad  Canaan, 
ac  yn  ngwlad  yr  Aifft,  oedd  bedwar  cant  a  deng  mlynedd  ar 
hugain."  Mae  yn  debyg  fod  y  cyfnod  i'w  ddeall  o  ddyfodiad 
Abraham  i  Ganaan  hyd  ymadawiad  Israel  o'r  Aiíît  (Gal.  iii. 
17),  ond  fod  yr  Aifft  yn  cael  ei  nhodi,  gan  mai  y  caothiwed  yno 
oedd  y  peth  penaf  a'i  nodweddai.  Gwneir  y  cyfrif  i  fyny  fel  y 
canlyn : — 

Blwydcìyn. 

O  ddyfodiad  Abraham  i  Ganaan  hyd  enedigaeth  Isaac  (Gen.  ^  %). 

xii.  4,  xxi.  5)   )  ~° 

O  enodigaeth  Isaac  hyd  enedigaeth  Jacob  ;Gen.  xxv.  2G)    00 

Oedran  Jacob  yn  myned  i  drigo  yn  yr  Aifft  (Gen.  xlvii.  9)   130 

Arosiad  yn  yr  Aifft  (Cymharer  Gal.  iìi.  10,  17)   îü  5 

430 

Dyry  Josephus  hefyd  y  cyfrif  yn  430  yn  un  lle  (Antiq.  ii.  15, 
2),  a  phedwar  cant  mewn  lle  arall.  (Wars  ofthe  Jeius,  v.  9,  4.) 

Mae  gwrthdarawiad  ymddangosiadol  rhwng  Act.  vìi.  14, 
"  Yna  yr  anfonodd  Joseph,  ac  a  gyrchodd  ei  dad  Jacob,  a'i 
hoil  genedl,  pymtheg  enaid  a  thrigain,"  a  Gen.  xlvi.  27,  a 
Deut.  x.  22,  lle  ni  cheir  rhifedi  y  personau  ond  deg  a  thrigain. 
Yn  y  LXX  ceir  pymtheg  a  thrigain  yn  Gen.  xlvi.  27,  a  dichon 
fod  Stephan  yn  dilyn  y  LXX,  gan  ei  fod  mewn  arferiad 
cyffredin  gan  yr  Iuddewon,  a'r  rhif  yna  yn  cael  ei  dderbyn 
ganddynt.  Mae'n  ymddangos  fod  y  LXX  yn  cyfrif  meibion 
Manasseh  ac  Ephraim  er  gwneyd  y  70  yn  75.  Darllena  y 
LXX  Gen.  xlvi.  20,  gyda'r  ychwanegiad  a  geir  rhwng 
cromfachau  : — "A  ganwyd  meibion  i  Joseph  yn  ngwlad  yr 
Aifft,  y  rhai  a  blantodd  Aseneth,  merch  Petephres,  offeiriad 
Heliopolis,  iddo,  ef,  sef  Manasses  ac  Ephraim.  (A  ganwyd 
meibion  i  Manasses,  y  rhai  a  ddygodd  yr  ordderchu*raig 
Syriaidd  iddo  ef,  sef  Machir.  A  Machir  a  genedlodd  Galaad. 
A  meibion  Ephraim  brawd  Manasses,  oedd  Sutalaam,  a  Taam. 
A  meibion  Sutalaam  oedd  Edom.)"  Dyna  bump  ychwanegol 
at  y  70,  ac  mae'n  bossibl  mai  dyna  yr  unig  eglurhad  boddhaol. 
Ymddengys  fod  y  LXX  wedi  cymmeryd  1  Chron.  vii.  14,  20  ; 
a  thraddodiad,  er  gwneyd  i  fyny  yr  hyn  a  ystyrient  hwy  yn 


422 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ddiffygiol  yn  Gen.  xlvi.  20,  a  newid  Gen.  xlvi.  27,  i  atebhyny 
drachefn;  a  bod  Stephan  yn  nodi  yr  hyn  a  dderbynid  yn 
gyffredin  gan  yr  Iuddewon  heb  fanylu  arno  yn  ei  annerchiad. 
Nid  oedd  y  rhif  pump  yn  effeithio  ar  ymresymiad  Stephan, 
gan  mai  ei  amcan  ydoedd  dangos  fod  Duw  wedi  gwneyd  cenedl 
liosog  ac  enwog  o  ychydig  unigolion. 

Cyfyd  anhawsdra  hefyd  oddiwrth  y  gwahaniaeth  sydd  rhwng 
amseryddiaeth  y  Beibl  a  chofnodion  hanesyddol  gwahanol  genedl- 
oedd. 

Dywed  Bunsen  fod  cofnodion  hanesyddol  yr  Aifffc  yn  cyr- 
haedd  yn  ol  i'r  flwyddyn  9085  cyn  Orist.  Ei  sail  dros  ddweyd 
hyn  yw  y  chroniclau  a  gadwai  yr  Aifftiaid,  a  chofgolofnau  y 
wlad.  Ond  nid  oes  restrau  didor  o  gofgolofnau  wedi  cael  eu 
darganfod,  ac  y  mae  yr  holl  gofnodion  Aifftaidd  i'w  cael  yn 
ngwaith  Manetho.  Mae  y  gwaith  hwn  wedi  cael  ei  gadw 
mewn  dau  gyfieithiad,  a  cheir  dyfyniadau  o  hono  yn  ysgrifen- 
iadau  Josephus.  Dysga  y  cofnodion  hyn  fod  30  o  freninachau 
o  Menes,  brenin  cyntaf  yr  Aifft,  hyd  Alexander  Fawr,  yn 
llenwi  y  cyfnod  o  5000  o  flynyddoedd.  Ond  y  mae  hyn  yn 
gyfrif  rhy  ansicr  i  ni  ymddiried  yn  ei  gywirdeb :  oblegyd, — 

(1,)  Fod  amheuaeth  o  barthed  i  gywirdeb  y  cyfîeithiad  o 
gyfrif  Manetho  am  Menes. 

(2,)  Ymddengys  yn  ol  Syr  Gk  Wilkinson  a  Mr.  Stuart  Poole 
fod  amryw  o'r  breninoedd  a'r  breninachau  yn  gydamserol. 

(3,)  Fod  goresgyniad  yr  Aifft  gan  yr  Hyksos,  neu  y  Brenin- 
oedd  Bugeilaidd,  wedi  taflu  pob  cofnodion  a  chyfrifon  i  ddyrys- 
wch  anfeddyginiaethol. 

(4})  Barna  amryw  ysgolheigion  Aifftaidd  enwog,  nas  gallasai 
Menes  deyrnasu  3000  o  flynyddau  cyn  Crist'.  Syr  Gr.  Wilkinson 
a  noda  2G90  C.C.,  a  Mr.  Stuart  Poole  2717  C.C.,  fel  adeg 
dechreuad  ei  deyrnasiad. 

(5,)  Nis  gall  hanesiaeth  Manetho  fod  yn  gywir  yn  y 
manylion,  gan  ei  bod  yn  gwneyd  Joseph  a  Moses  yn  gyd- 
oeswyr,  er  ei  bod  yn  gredadwy,  y  rhan  fynychaf,  o  ran  y 
ffeithiau.* 

*  "There  is  a  great  want  of  the  particulars  of  time,  place,  and  persons,  in 
Manetho's  account  of  the  Egyptian  Dynasties,  Etesias's  of  the  Assyrian  Kings, 
and  those  which  the  technical  chronologers  havo  given  of  the  ancient  king<ioms 
of  Greece  ;  aud,  agreeably  thereto,  these  accounts  have  much  fiction  and  false- 
hood,  with  somo  truth." — Hartley,  vol.  ü.  p.  109. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


423 


Cyfrif  cyífelyb  sydd  i'w  rhoddi  am  amsoryddiaeth  Berosus, 
yr  hanesydd  Babilonaidd.  Dywed  efe  fod  yr  hil  ddynol  wedi 
dechreu  466,000  o  fìynyddoedd  cyn  ei  amser  ef ;  ond  nid  y w  yn 
gallu  eu  holrhain  yn  mhellach  yn  ol  na  2637  cyn  Crist. 

Dylid  cofio  fod  y  boirniaid  goreu  yn  awr  yn  ystyried  nad  yw 
2348  C.C.  fel  amseriad  y  diluw  yn  ddigon  borou,  ac  y  dylai  fod 
yn  3099  neu  3159  C.C.,  yr  hyn  a  gadarnheir  gan  amseryddiaeth 
y  LXX,  a'r  Pum'  Llyfr  Samaritaidd.  "Ymddengys  ar  y  cyfan,' 
ebe  y  Parch.  G.  Eawlinson,  M.A.,  "  nad  oes  un  math  o  hanes- 
iaeth  gyffrodm  o  ymddiried  ag  sydd  yn  cyrhaedd  yn  mhollach 
yn  ol  na'r  27ain  neu'r  28ain  ganrif  cyn  Crist.  Dechreua 
hanesiaeth  yr  AifTt  tua  2700  C.C.;  China,  fe  ddichon,  yn  y 
fìwyddyn  2637  C.C.;  Babilon,  yn  2458  C.C.;  Groeg,  gyda 
Bhyfel  Caerdroia,  C.C.  1250,  neu  fe  allai  ganrif  yn  nghynt  gyda 
Hercules ;  Lydia,  yn  1229  C.C.;  Phconicia,  tua'r  un  adeg; 
Carthage,  880  C.C.;  Macedonia,  tua  720  C.C.;  Media,  heb  fod 

0  fìaen  y  flwyddyn  708  C.C.;  E-hufain,  yn  nghanol  yr  un 
ganrif ;  Persia,  yn  558  C.C.;  ac  India,  tua  350  C.C."  (Gwel 
Aids  to  Faith"  Essay  vi.;  Dr.  W.  Smith's  Dictionary  of  the 
Bible,  Article  "  Ghronology ;  "  a  Hengstenberg's  Egypt  and  the 
Boohs  of  Moses.) 

III.  DlFFYGION  NEU  ANEGLURDEB  YIST  Y  CYFIEITHIAD. 

Yn  Gen.  i.  16,  dywedir  fod  Duw  wedi  gwnoyd  dau  oleuad 
mawrion  ;  casgla  rhai  oddiwrth  hyn  fod  y  Beibl  yn  dysgu  mai 
ar  y  pedwerydd  dydd  y  creodd  Duw  yr  haul  a'r  lloer,  tra  y 
dysga  seryddiaeth  eu  bod  wedi  eu  creu  mor  foreu  a'r  ddaear 
beth  bynag,  gan  fod  bodolaeth  llysiau  a'r  awyrgylch,  a  dydd  a 
nos,  y  rhai  a  grybwyllir  yn  flaenorol,  yn  rhagdybied  bodolaeth 
ac  eífeithiau  yr  haul.*  Ond  nid  ydyw  y  Beibl  yn  gwrth- 
ddweyd  hyn  ;  oblegyd  golyga  y  ferf  rviy  f  asah J,  yr  hon  a 
gyfìeithir,  "  gwnaeth,"  weìthiau  gwneyd  yn  yr  ystyr  o  gyf- 
newid,  a  phryd  arall  appwyntio.  Awgryma  Dr.  Conant'-  y 
gallai  fod  yn  ofynol  gwneyd  rhy w  gyfnewidiad  yn  yr  haul  ar 

01  ei  greu  mewn  trefn  i'w  gyfaddasu  i  fod  yn  oleuad  i'n  byd 
ni,  ac  yn  yr  awyrgylch  fel  y  gallai  ei  belydrau  lowyroiiu 

*  Pye  Smith's  Scripture  and  Geology,  Lecture  iü. 
t  Book  ofGcnesis :  American  Bible  Union. 


424 


Y  BEIBL  A'l  PDEHONGLIAD. 


trwyddi.  Neu  gall  y  ferf  olygu  appwyntio  ;  dyna  ei  hystyr  yn 
1  Bren.  xii.  31.  1  Sam.  xii.  6.  Job  xiv.  5,  a  Salm  civ.  19. 
Mae'n  ymddangos  yn  debygol  mai  appwyntio  ydyw  yr  ystyr 
yn  Gen,  i.  16,  "  A  Duw  a  appwyntiodd  ddau  oleuad  mawrion  ; 
y  goleuad  mwyaf  i  lywodraethu  y  dydd,  a'r  goleuad  lleiaf  i 
lywodraethu  y  nos,  a'r  ser."  Dysgir  eu  cread  a'u  dygiad  i 
fodolaeth  yn  Gren.  i.  1,  ond  yn  Gen.  i.  14 — 18,  eu  happwyntiad 
i  ddybenion  neillduol,  gyda  golwg  ar  y  ddaear. 

Yn  gyffelyb,  mae'n  ddiau  yr  ydym  i  ddeall  Gen.  ix.  13,  lle  y 
dywedir  fod  Duw  wedi  rhoddi  ei  fwa  yn  y  cwmmwl  fel  arwydd 
o'i  gyfammod  â  dyn,  na  wna  efe  ddinystrio  y  byd  mwy  â  diluw. 
Gan  mai  gwrthdroad  ac  adlewyrchiad  pelydrau  yr  haul  yi 
disgyn  ar  ronynau  y  gwlaw  sydd  yn  achosi  yr  enfys,  mae  yi: 
debygol  ei  bod  yn  weledig  cyn  y  diluw  ;  ond  fod  yr  Arglwydd 
yn  awr  yn  appwyntio  y  bwa  i  amcan  neillduol,  fel  yr  appwynt- 
lodd  y  Sabbath  i  ateb  dyben  newydd  yn  ychwanegol  at  èi 
amcan  gwreiddiol,  sef  i  gofio  am  waredigaeth  Israel  o'r  AifF't. 
Cymharer  Gen.  ii.  2,  3,  â  Deut.  v.  15.  Y  ferf  nathan  yw  yr  un 
a  ddefnyddir  yn  Gen.  ix.  13,  a  golyga  yn  fynych  appwyntio, 
megys  yn  Exod.  vii.  1.  Gen.  xvii.  5.  1  Bren.  ii.  35.  Esai. 
liii.  9,  &c. 

Mae  y  cj^fieithiad  cyffredin  yn  ty wyllu  meddwl  y  geiriau  yn 
Esai.  liii.  9  : — "  Ac  efe  a  wnaeth  ei  fedd  gyda'r  rhai  anwir,  a 
chyda'r  cyfoethog  yn  ei  farwolaeth."  Cywirach  íÿddai,  "  A 
hwy  a  appwyntiasant*  ei  fedd  ef  gyda'r  rhai  anwir,  ond  gyda'r 
cyfoethog  yr  oedd  yn  ei  farwolaeth."  Bwriadasai  blaenoriaid 
yr  Iuddewon  i'r  Iesu  gael  claddedigaeth  gwarthus  fel  drwg- 
weithredwr  dienyddiedig ;  ond  gofalodd  Ehagluniaeth  am  i 
foneddwr  cyfrifol  ei  anrhydeddu  â  chladdedigaeth  urddasol. 
(Mat.  xxvii.  57 — 61.)  Defnyddir  y  ferf  nathan  (ina)  yr  hon  a 
gyfìeithir  "  gwnaeth  "  yn  y  Beibl  Cymraeg  am  appwyntio  yn 
Exod.  vii.  1.  Gen.  xvii.  5.  1  Bren.  ii.  35,  &c,  megys  ag  y 
sylwyd  eisioes. 

*  Cystrawiad  a  elwir,  "  the  indeterminate  third  person,"  Ue  y  defnyddir  y  ferf 
weithredol  unigol  neu'r  ferf  weithredol  gyda'r  trydydd  person  anmhennodol 
lliosog  am  y  ferf  oddefol,  "ac  appwyntiwyd."  Felly  hefyd  y  dylid  deall  "gofyr. 
ant "  yn  Luc  xii.  20,  yn  gyfystyr  â  "  gofynir  ;  "  a  "  rhoddant  "  yn  Luc  vi.  38,  yn 
gyfystyr  âg  a  "  roddir."  Ac  felly  mewn  llawer  o  leoedd  ereill :  gwel  Gesenius's 
Hebrew  Oram.  §  137.  3.  Stuart's  Gram.  of  New  Test.  Dialect,  §  174.  Dr.  S.  G. 
Green  s  Hand-Book  to  the  Gram.  ofthe  Greeh  Test.  §  170. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGIJAD. 


425 


Mae  Gen.  iv.  15,  "  A'r  Arglwydd  a  osododd  nôd  ar  Caiji," 
wedi  achosi  dyryswch  i  lawer.  Dilynodd  cyfieithwyr  y  Beibl 
Cymraeg  a'r  Beibl  Saesonaeg  y  Vulgate  yn  y  darlleniad  uchod, 
ac  nid  yr  Hebraeg.  O  herwydd  y  cyfieithiad  ann^hywir 
uchod,  fe  gasglodd  rhai  fod  corn  yn  nhalcen  Cain,  ereill  fod 
gwahanglwyf  yn  ei  wyneb,  ereill  fod  edrychiad  gwyllt  a 
gwrthun  yn  perthyn  iddo,  ereill  fod  cryndod  yn  ei  holl  aelodau, 
ereill  fod  daeargryn  yn  mha  le  bynag  y  safai,  ereill  fod  y  ci  a 
wyliasai  ddiadell  Abel  yn  ei  ganlyn  i  bob  man,  ac  ercill  fod 
rhyw  lythyren  wedi  ei  hargraffu  ar  eidalcen;*  tra  y  buasai 
trem  ar  yr  adnod  yn  yr  Ilebraeg  yn  dangos  ar  unwaith  mai  yr 
ystyr  briodol  a'r  gwir  gyfieithiad  yw,  "  A  Jelmfaìi  a  roddodd 
anuydd  i  (7am."f 

Barn.  xv.  19,  "  Ond  Duw  a  holltodd  y  cil-ddant  oedd  yn  yr 
ên,  fel  y  daeth  allan  ddwfr  o  hono  : — am  hyny  y  galwodd  efo 
ei  henw  En-haccore,  yr  hon  sydd  yn  Lehi  hyd  y  dydd  hwn." 
Gwna  dwy  ystyriaeth  daflu  goleuni  ar  yr  adnod  hon  : — 

1.  Mai  yr  un  gair  a  geir  yn  yr  Hebraeg,  am  "  ên,"  ac  am  y 
lle  a  elwir  Lehi. 

2.  Gellir  cyfìeithu  y  gair  mactesh,  yr  hwn  a  geir  am  "  gil- 
ddant,"  yn  "  geudwll;"  ac  felly  cawn  y  darlleniad  canlynol : — 
"Ond  Duw  a  holltodd  y  ceudwll  oedd  yn  Lehi,  fel  y  daeth  allan 
ddwfr  o  hono."  Cytuna  hyn  yn  well  â'r  hanes  am  barhad 
arosol  y  ffynnon  yn  y  lle. 

Dad.  x.  11,  "  Ehaid  i  ti  drachefn  brophwydo  i  (Beibl  Saeson- 
aeg,  before)  bobloedd,  a  chenedloedd,  a  ieithoedd,  a  breninoedd 
lawer."  Yn  ol  y  darlleniad  yma,  awgrymir  fod  Ioan  i  ym- 
weled  â  gwahanol  deyrnasoedd,  ac  ymddangos  o  flaen  gwahanol 
freninoedd,  er  trosglwyddo  iddynt  ei  genadwri  Ddwyfol.  yr 
hyn  na  chymmerodd  le  erioed  ;  ond  pan  gofir  mai  ystyr  yr 
arddoddiad  êwl  ( epìj  yn  yr  adnod  hon  ydyw  yn  nghyìch, 
yyda  golwg  ar,  neu  o  barthed,  mae  yr  anhawsderau  yn  diflanu: — 
"  Ehaid  i  ti  drachefn  brophwydo  yn  nghylch  pobloedd,  a 
chenedloedd,  a  ieithoedd,  a  breninoedd  lawer,"    Felly  hefyd 

*  Gwel  Gillarylle. 

t  Fe  sylwa  yr  efrydydd  mai  Vp  ^V  »eu  a  fuasai  y  cystrawiad  pe  mai  nôd 
ar  Cain  a  olygid,  ac  nid  TP^.  Fe  gofia  befyd  fod  rvN  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn 
fynych  am  arwydd  neu  wijrth,  (Exod.  iii.  12,  iv.  $,9.  Deut.  iv.  34,  vi  22,  vii.  19. 
1  Sam.  ü.  U,  &c.) 


426 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Dad.  xii.  16,  "  Myfì  Iesu  a  ddanfonais  fy  angel  i  dystiolaethu  i 
chwi  y  pethau  hyn  yn  {èirl  epi,  yn  nghylch)  yr  eglwysi." 

1  Tim.  ii.  15,  "  Eto  cadwedig  fydd  wrth  ddwyn  plant,  os 
arhosant  hwy  mewn  ffydd,  a  chariad,  a  santeiddrwydd,  yn 
nghyda  sobrwydd." 

Mae  meddwl  y  geiriau  hyn  yn  dywyll,  er  fod  y  cyfìeithiad 
awdurdodedig  yn  lled  eglur  a  llythyrenol.  Yr  anhawsdra  yw 
gwybod  beth  a  olygir  wrth  yr  ymadrodd  "  bod  yn  gadwedig." 
Yn  ol  rhai  esbonwyr,  golyga  fod  y  wraig  i  gael  ei  chadw  yn  fyw 
wrth  roddi  genedigaeth  i  blant,  er  fod  poen  esgoriad  yn  ffrwyth 
anfoddlonrwydd  Duw  mewn  canlyniad  i'w  phechocl  yn  Eden, 
os  bydd  iddi  ymroddi  i  wasanaethu  Duw.  Nis  gellir  derbyn  y 
golygiad  hwn  fel  un  cywir,  gan  fod  llawer  o  wragedd  duwiol 
yn  marw,  a  llawer  o  rai  annuwiol  yn  by  w  wrth  ddwyn  plant 
i'r  byd. 

Ereill  a'i  deallant  i  olygu  y  gall  gwraig  fod  yn  gadwedig, 
ond  iddi  arfer  ffydd  a  gweithredoedd  da,  er  ei  bod  yn  euog  o 
bechu  yn  gyntaf,  ac  o  hudo  ei  gŵr  hefyd  i  bechu  ;  ac  er  ei  bod 
yn  dyoddef  anfoddlonrwydd  Duw  fel  y  dangosir  ef  yn  ei  gofid 
a'i  blinder  wrth  ddwyn  plant  i'r  byd.  Credwn  nad  yw  hyn  eto 
yn  dwyn  allan  ystyr  gyflawn  y  geiriau.  Diau  fod  cyfeiriad 
ynddynt  at  ddwyn  plant,  fel  yr  hyn  ag  oedd  yn  nghyflaiunder  yr 
amser  i  fod  yn  foddion  i  ddwyn  y  Gwaredwr  iW  byd.  Ehydd  y 
rhydd-gyfìeithiad  canlynol  y  meddylddrych  allan  yn  fwy 
eglur,  gan  ei  fod  yn  dwjrn  allan  rym  y  fannod  o  flaen  y  gair 
teknogonias=zplsin.t-dàjgiíid  : — "  Eto  hi  a  fydd  gadwedig  trwy 
gyfrwng  yr  ordinhad  o  ddwyn  plant  i'r  byd,  os  arosant  mewu 
fFydd,  a  chariad,  a  phurdeb,  yn  cael  eu  dilyn  gyda  sobrwydd 
meddyliol."  Bydd  ei  gwaith  yn  dwyn  plant  i'r  byd,  o  herwydd 
cyssylltiad  hyn  ag  Ymgnawdoliad  y  Gair,  yn  foddion  iach- 
awdwriaeth  iddi,  os  arosant  (h.y.  gwragedd  yn  gyffredinol)  yn 
rhinweddau  yr  efengyl— yr  Arglwydd  fel  hyn  yn  defnyddio 
gwraig  i  orchfygu  Satan,  yr  hon  a  ddefhyddiasai  Satan  i 
dwyllo  a  gorchfygu  dyn  (Gen.  iii.  15.  Esai.  vii.  14,  ix.  6,  7. 
Gal.  iv.  4,  5.)  Dyry  yr  esgob  Ellicott  y  rhesymau  canlynol 
dros  fabwysiadu  y  golygiad  hwn  ar  y  geiriau  :  — 

1.  Ei  briodoldeb  tra  nodedig. 

2.  Y  tebygolrwydd  mawr  na  fi  ^ai  yr  apostol,  wrth  son  am 
bechod  y  wraig,  yn  peidio  cyfeirio  at  y  brophwydoliaeth  gysur- 


Y  BEIBL  A'l  DDEÜONGLIAD. 


427 


lawn,  yr  hon  a  roddasid  hyd  y  nod  cyn  cyhoeddiad  y  ddedfryd 
ar  y  wraig. 

3.  Fod  y  golygiad  hwn  yn  rhoddi  ystyr  foddhaol  i'r 
arddodiad  dia,  yr  hon  a  gyfieithir  "  wrth  "  yn  y  cyfieithiad 
awdurdodedig. 

4.  Ystyr  annghyfyngedig  yr  ymadrodd  "  bod  yn  gadwedig" 
(Groeg,  sothêsetai). 

5.  Grym  y  fannod  o  ílaen  y  gair  "  dwyn  plant,"  yr  hon  a 
annghydnabyddir  gan  y  rhan  fwyaf  o  esbonwyr. 

6.  Yn  olaf,  wrth  ystyried  oerder  ac  eiddilwch  yr  esboniadau 
ereill,  niae  yn  anhawdd  peidio  pendorfynu  yn  ffafr  yr  un  sydd 
yn  cyfeirio  at  y  Messiah. 

Dyma  y  golygiad  hefyd  a  amddiffyna  Dr.  Ilammond, 
Trollope,  a  Dr.  Wordsworth  yn  eu  hesboniadau. 

IV.  Byrdra  gwaiianol   ranatj   o'r   iianesiaetii  ys- 

GRYTIIYROL. 

Mae  crybwyllion  byriou  am  wahanol  bersonau  ac  am^yleh- 
iadau  wedi  achosi  dyryswch  ac  anhawsdra.  Fel  hyn  darfu  i 
fyrdra  yr  hanes  am  Melchisedec  beri  i  rai  ddychymmygu  mai 
Mab  Duw  ei  hun  ydoedd,  heb  goíio  nad  cofnodi  hanes  bywyd 
Melchisedec  oedd  amcan  ysgrifeniad  llyfr  Genesis.  Mae 
cyfarwyddyd  Paul  i'r  chwiorydd  yn  Nghorinth  feddu  awdur- 
dod  ar  eu  penau  o  herwydd  yr  angylion,*  wedi  arwain  llawer  i 

*  Yn  ol  Dr.  Thomson.  yr  " awdurdod  "  ydyw  y  gorchudd  dros  wyneb  y  fenyw,  yr 
hyns3rddiddi  hi  yn  y  üwyrain  yn  ddiogelwch  rhag  anmharch  a  hyfdra  dynion, 
tra,  o'r  ochr  arall,  os  bydd  heb  y  gorchudd,  y  rnae  at  drugaredd  pob  anifeil-ddyn  a 
ddewiso  ei  diystyru.  Wrth  yr  "angylion  "  y  dealla  efe  weinicìogion  a  phregethwyr, 
y  rhai  a  deimlent  yn  anhyfryd  yn  mhresennoldeb  llu  o  ferched  heb  orchudd  ar  eu 
gwynebau,  gan  fod  merched  yn  y  Dwyrain  yn  cael  eu  neillduo  oddiwrth  bawb  ond 
eu  perthynasau  agosaf.  Buasai  dyeithrwch  yr  olygfa  yn  fagl  iddynt.  (Land  an  l 
the  Booh,  p.  31.) 

Wrth  yr  "awdurdod"  y  golyga  Doddridge,  Hammond,  Burton,  Altord,  Cyiu 
ddeho,  ac  amryw  ereill,  orchudd  yr  hwn  oedd  y  wraig  i'w  wisgo  er  dîingos  ei  bod  o 
dan  awdurdod  ei  gŵr,  er  mwyn  ymddangos  yn  weddus  ger  bron  angylion  Duw  y 
rhai  sydd  bresennol  yn  yr  addoliad,  Dr.  Whitby  a  ddealla  y  geiriau  yn  dysgu  y 
dylai  y  wraig  wisgo  gorchuld  ar  ei  phen  o  herwydd  yr  aiigylion  drwg,  y  rhai  a'i 
temtiasant  i  bechu,  ac  a'i  dodasant  yn  fwy  llwyr  o  dan  awiìurdod  ei  g\vr,  yr  hyn  a 
arwydda  y  gorchudd.  Ereill,  drachefn,  a  ystyrient  fod  y  gair  "  angylion  "  yn 
golygu  ysbiwyr  neu  genadon  y  gelynion  yn  mhlith  y  saint,  er  chwilio  ain  feiau 
arnynt.   Nis  gellir,  bellach.  gaol  sicrwydd  beth  a  olyga  y  geiriau. 


428  Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

ddychymmygu  llawer  o  bethau  am  yr  hyn  a  olyga;  yr  oecld  y 
cyfeiriad  yn  berffaith  ddealladwy  i'w  ddarllenwyr  yn  Nghor- 
inth,  tra  mae  byrdra  y  crybwylliad,  a  dyeithrwch  yr  arferiad, 
yn  ei  wneyd  yn  dywyll  ac  ansicr  i  ni. 

Gan  na  chrybwyllir  am  holl  blant  Adda  a'u  lliosogiad,  mae 
rhai  yn  methu  deall  yn  mha  le  y  cafodd  Cain  wraig,  a  pha  le  y 
caed  gweithwyr  a  phreswylwyr  i  adeiladu  a  phoblogi  ei  ddinas; 
ond  dylid  coflo  nad  ydyw  y  Beibl  yn  proffesu  rhoddi  hanes 
hoìl  blant  ein  rhieni  cyntaf,  a'u  cynnydd  ar  y  ddaear,  ond  yn 
unig  hanes  y  rhai  hyny  ag  sydd  yn  gwasanaethu  i  egluro 
amcan  ei  roddiad  i'r  byd,  a  dangos  y  gwahanol  egwyddor- 
ion  ag  sydd  yn  perthyn  i  deyrnas  y  goleuni  a  theyrnas  y 
tywyllwch. 

Ni  sonir  am  sefydliad  cyntaf  aberthau,  yr  hyn  sydd  i  lawer 
yn  anhawsdra ;  ond  mae'n  debygol,  gan  nad  ydyw  Duw  yn 
derbyn  gwasanaeth  dychymmygol  dyn,  a'i  fod  gynt  yn  derbyn 
aberthau,  eu  bod  wedi  cael  eu  sefydlu  gan  Dduw  ei  hun  yn 
ddioed  wedi'r  cwymp,  ac  mai  o  grwyn  aberthau  y  gwnaeth 
Duw  wisgoedd  i  guddio  gwarth  Adda  ac  Efa.  Mae  yr  ystyr- 
iaeth  nad  oedd  dynion  yn  defnyddio  cig-fwyd  hyd  ar  ol  y 
diluw  yn  cadarnhau  y  syniad  yma  yn  mhellach.  Cymharer 
Gen.  i.  29,  â  ix.  3,  4. 

Mae  y  gair  "  Barachias  "  yn  yr  adnod  ganlynol  yn  achosi 
anhawsdra  : — "Felydelo  arnoch  chwi  yr  holl  waed  cyüawn 
a'r  a  ollyngwyd  ar  y  ddaear,  o  waed  Abel  gyfìawn  hyd  waed 
Zacharias  fab  Barachias,  yr  hwn  a  laddasoch  rhwng  y  deml  a'r 
allor."  (Mat.  xxiii.  35.)  O  herwydd  byrdra  yr  hanes,  nis 
gallwn  gyfrif  yn  foddhaol  am  yr  enw.  Mab  J ehoiada  oedd  y 
Zachariah  ag  mae  genym  hanes  am  ei  labyddiad  yn  nghyntedd 
tŷ  yr  Arglwydd.  (2  Chron.  xxiv.  19 — 22.)  Bernir  gan  Dr. 
Paley,  Dr.  Robinson,  ac  ereill,  mai  at  hwn  y  cyfeirir,  ac  na 
ysgrifenodd  Matthew  y  geiriau  "  fab  Barachias,"  ond  yn  unig 
'f  gwaed  Zacharias,"  fel  yn  Luc  xi.  51,  ac  mai  rhyw  adysgrif- 
enydd  boreu  a  ychwanegodd  y  ddau  air  yna ;  oddi  eithr  fod 
Jehoiadah  ( yr  hwn  y  mae  Jehofah  yn  ei  adnabod J,  yn  cael  ei 
alw  hefyd  Barachiah  ( yr  hwn  y  mae  Jehofah  yn  ei  fendithio Jy 
fel  y  gelwir  Uzziah  ( nerth  Jehofah J  yn  Azariah  ( yr  hwn  y  mae 
Jehofah  yn  gynnorthwyo J.  Yn  gyffelyb  gelwir  Judas  yn 
Lebbeus  a  Thaddeus,  Matthew  yn  Lefi,  a  Nathanael  yn 
Bartholomew.  Barna  ereill  mai  Zachariah  mab  Barachiah 
(Zech.  i.  1),  a  olygir,  a  bod  yr  Iuddewon  wedi  ei  lofruddio, 


Y  BEIBL  A  I  DDEIIONGLIAD. 


429 


er  nad  oes  genym  Ijanes  am  hyny.  Mae  llawer  i'w  ddweyd 
dros  bob  un  o'r  golygiadau  hyn  ;  ond  o  herwydd  ein  han- 
wybodaoth,  nis  gellir  byth  gael  sicrwydd  diamheuol  ar 
bwyntiau  fel  hyn. 

Mae  y  fath  adnodau  a  Rhuf.  v.  12,  wedi  achosi  anhawsdra 
yn  meddyliau  rhai,  yn  ngwyneb  ffeithiau  diymwad  Daeareg. 
Dengya  y  wyddor  hon  fod  marwolaeth  yn  y  byd  cyn  cwymp  dyn. 
Mae  y  creigiau  yn  dryfrith  o  weddillion  creaduriaid  a  fu  un- 
waith  yn  ymddigrifò  yn  llywodraeth  bywyd.  Mae  deddf  y 
greadigaeth  a  Ehagluniaeth  hefyd  y  fath,  fel  ag  y  mae  bywyd 
yn  ymborthi  ar  farwolaeth ;  ac  ni  allai  fod  yn  wahanol  cyn  y 
cwymp.  Mae  yr  holl  anhawsdra,  modd  bynag,  yn  cael  ei 
symmud  pan  gofiom  mai  sôn  am  ddygiad  marwolaeth  i  mewn  i 
blith  y  teulu  dynol  yn  unig  y  mae  y  Beibl,  ac  nid  i  fysg 
creaduriaid  ereill. 

Os  oedd  tuedd  naturiol  yn  nghorph  dyn  i  dreulio  ymaith  a 
dadfeilio  pa  un  bynag  ai  pechu  ai  peidio  a  wnelai,  fel  yr  haerir 
gan  rai  naturiaethwyr,  mae  y  Beibl  yn  dysgu  y  buasai  Duw 
yn  ei  gadw  trwy  ryw  foddion  rhag  pob  math  o  ddadfeiliad,  pe 
buasai  efe  yn  ymgadw  oddiwrth  bechod.  Dichon  fod  ífrwyth 
pren  y  bywyd  yn  gwrthweithio  pob  lludded  a  biinder,  a  phob 
tuedd  at  ddadfeiliad,  fel  na  fuasai  dyn,  hyd  y  nod  o  ran  ei 
gorph,  yn  ddeiliad  marwolaeth,  pe  buasai  heb  golli  delw  Duw ; 
ac  ar  ddiwedd  ei  brawf,  diau  y  cawsai  ei  ddyrchafu  fel  Enoch, 
heb  brofi  marwolaeth,  i  wlad  anfarwoldeb. 

Cyfodwyd  gwrthddadl  yn  erbyn  gwirionedd  y  Beibl  oddiwrth 
tuasgariad  y  teulu  dynol  i  gyfandiroedd  ac  ynysoedd  y  ddaeary  ac 
oddiwrth  y  gwahaniaeth  mawr  a  ganfyddir  rhwng  y  gwahanol 
Iwythau  dynol. 

Haerir  fod  y  ddwy  ffaith  uchod  yn  annghysson  â'r  Beibl,  yr 
hwn  sydd  yn  dysgu  fod  Duw  wedi  gwneyd  o  un  gwaed  bob 
cenedl  o  ddynion. 

Gryda  golwg  ar  wasgariad  y  teulu  dynol  ar  hyd  a  lled  y 
ddaear,  ni  ddylai  hyny  achosi  rhwystr.  Nid  yw  y  culfor  sydd 
yn  ysgaru  gogledd  America  oddiwrth  Asia  ond  o  ychydig  led, 
fel  mai  gwaith  hawdd  oedd  myned  o  un  cyfandir  i'r  llall. 
Dichon  hefyd  fod  gwddf-dir  yn  eu  huno  unwaìth  à'u  gilydd, 
fel  nad  oedd  angen  morio  o  gwbl.  Mae  yr  anhawsdra  yn  fwy 
pan  feddylir  am  ynysoedd  fel  Awstralia,  ac  ynysoedd  y  Môr 
Tawelogr.     Ond  gallasid  cyrhaedd  y  rhai  hyn  i  gyd,  naül  ai  yn 


«í30 


Y  BEIBL  A*I  DDEHONGLIAD. 


fwriadol,  wrth  chwilio  am  diriogaethau  newyddion,  neu  yn 
ddamweìniol,  trwy  gael  eu  gyru  pan  yn  pysgotta  neu  forio 
oddeutu  y  glanau  gan  wyntoedd  a'u  cludo  gan  lifìadau  y 
moroedd,  i'r  gwahanol  ynysoedd.  Credai  y  Parch.  John 
Williams,  apostol  ynysoedd  y  Môr  Tawelog,  a  hyny,  debygem, 
oddiar  seiliau  cedyrn,  fod  preswylwyr  yr  ynysoedd  hyny  o 
darddiad  Asiaidd,  a'u  bod  wedi  dyfod  o  ynys  i  ynys,  nes 
preswylio  y  cyfan.  Tybia  iddynt  ddyfod  ar  y  cyntaf'  o 
Sumatra  i  Borneo  —  o  Borneo  i  Celebes  —  o  Celebes  i  New 
Guinea,  gan  orphwys  yn  ynysoedd  Besey  a  Cheram  ar  y 
ffordd ;  yna  o  New  Guinea  i  New  Hebrides,  gan  alw  yn  y  mân 
ynysoedd  rhyngddynt : — ac  oddi  yno  i  Ynysoedd  Fiji,  ac  yn 
mlaen  o  radd  i  radd  nes  cyrhaedd  yr  holl  ynysoedd.  Dywed 
fod  ei  gwch  ef  ei  hun  ar  un  achlysur  wedi  cael  ei  yru  1500  o 
íilltiroedd  o'i  lwybr  gan  wynt  gwrthwynebus  ;  a'i  fod  wedi 
cludo  i'w  cartref  ar  un  adeg  frodorion  ag  oeddynt  wedi  cael  eu 
gyru  gan  nerth  y  dyfroedd  mewn  cwch  unpren  f  canoe J  dros 
fil  o  filltiroedd  o'u  cyrchfa  briodol.  (Gwel  John  Williams's 
Narratẁe  of  Missionary  Enterjprises  in  the  South  Sea  Islands, 
chap.  xxix.) 

0  berthynas  i'r  gwahaniaeth  mawr  sydd  rhwng  y  gwahanol 
lwythau  o'r  teulu  dynol,  creda  y  rhai  sydd  wedi  talu  ystyr- 
iaeth  ddyladwy  i'r  pwnc,  fod  amser,  hinsawdd,  ymborth,  ac 
arferion  gwahanol,  yn  ddigon  i  gyfrif  am  yr  anhebygolrwydd 
hwn.  Mae  trefedigaeth  o  Iuddewon  yn  Cochin,  Malabar, 
India,  y  rhai  sydd  wedi  myned  mor  dduon  a'r  Malabariaid  eu 
hunain.  Mae  y  Portuguaid,  y  rhai  a  ymsefydlasant  yn  Ceylon 
ychydig  ganrifoedd  yn  ol,  wedi  myned  yn  dduach  na  hen 
breswylwyr  yr  ynys.  Mae  dyn  wedi  ei  gyfaddasu  i  bob  hin- 
sawdd.  Ac  er  ei  fod  yn  wỳn  yn  Ewrop,  yn  ddu  yn  Affrica,  yn 
felyn  yn  Asia,  ac  yn  goch  yn  America,  eto  yr  un  creadur  yw 
efe  yn  mhob  parth  o'r  byd.  Medda  yr  un  teimladau,  ofnau,  a 
gobeithion  ;  yr  un  gallu  i  dderbyn  argrafíìadau  crefyddol,  ac 
i  ddyfod  rhagddo,  mewn  diwylliad.  Mae  traddodiadau  cyffelyb 
am  hanesiaeth  foreuol  y  byd  a'r  diluw  yn  mhlith  gwahanol 
genedlòedd ;  a  rhyw  neillduolion  yn  rhedeg  trwy  eu  hieithoedd 
ag  sydd  yn  awgrymu  fod  y  cyfan  wedi  tarddu  o'r  un  gwreiddyn 
ar  y  dechreu.  Mae  yr  ystyriaethau  hyn  yn  hollol  annghysson 
âr  dyb  o  wahanol  darddellau  i'r  hil  ddynol,  ond  yn  berffaith 
gys8on  â  dysgeidiaeth  y  Beibl. 


Y  BEIBL  A'l  DDETIONGLIAD. 


431 


Mae  cyfreithlondeb  "  bwyta  gwaod  "  yn  bwynt  ag  sydd  wedi 
ei  adael  i  raddau  yn  aneglur  (Act.  xv.  20—29).  Barna  rhai 
esbonwyr,  megys  Doddrìdge  a  Bloomfield,  mai  gwaharddiad 
dros  amser  oedd  eiddo  yr  apostolipn,  yn  gyfyngedig  i'r  dych- 
weledigion  yn  Syria  a  Phalostina,  a  gwledydd  oroill  llo  y 
dygwyddai  luddewon  fod  yn  preswylio  ;  tra  mae  ereiü,  megys 
Barnes  a  Eiploy,  yn  dysgu  fod  y  gorchymyn  yn  meddu  gr\  m 
parhaol,  ac  yn  rhwymedig  ar  ddyn  yn  mhob  man.  Ymddengys 
mai  y  diweddaf  yw  y  golygiad  cywiraf,  o  herwydd  yr  ystyr- 
iaethau  canlynol : — 

1.  Fe  roddwyd  y  gwaharddiad  i  fwyta  gwaed  yn  nyddiau 
Noah,  cyn  sefydliad  yr  hen  oruchwyliaeth  ;  a  thrachefn  gan  yr 
Ysbryd  Glàn  trwy  yr  apostolion,  ar  ol  ei  diddymiad.  Dengya 
hyn  nad  peth  Iuddewig  holloi  ydoedd.  (Gen.  ix.  4.  Àct.  xv. 
28,  29.) 

2.  Nid  yw  gwaed  yn  ymborth  addas  i  ddyn.  Dywedir  nad 
ydyw  yn  faethlon,  ond  ei  fod,  o'r  ochr  arall,  yn  anhawdd  ei 
dreulio  ac  yn  niweidiol.  Mae  ei  yfed  yn  gynhes,  yn  enwedig 
gwaed  tarw,  yn  beryglus,  ac  yn  fynych  yn  angeuol.  Mae 
defnyddio  gwaed  fel  ymborth  yn  meithrin  tuedd  greulon, 
flyrnig,  a  dialgar  mewn  dyn ;  naill  ai  trwy  ddylanwadu  ar 
ei  natur  anifeilaidd,  neu  trwy  ei  fod  yn  ymarfer  â'r  hyn  sydd  a 
thuedd  ynddo  i  galedu  y  galon.*  Mae  y  Creawdwr  wedi 
cymmeryd  llesiant  naturiol  dyn  i  ystyriaeth  wrth  roddi  y 
gwaharddiad  dan  sylw,  fel  y  gwnaeth  wrth  roddi  llawer  o 
gyfarwyddiadau  ereill  iddo. 

3.  Djdid  ymattal  oddiwrth  fwyta  gwaed  fel  math  o  deyrnged 
i  Dduw  fel  Awdwr  bywyd,  neu  gydnabyddiaeth  mai  efe  yw 
Creawdwr  ein  heinioes.  Dyma  un  o'r  rhesymau  a  ddyry  Duw 
ei  hun  dros  y  gwaharddiad.  (Gen.  ix.  4.  Lef.  xvii.  10—14. 
Deut.  xii.  23 — 25.) 

4.  Mae  math  o  gyssegredigrwydd  yn  perthyn  i  waed,  ebe  y 
Deddfroddwr  Dwyfol,  am  mai  trwy  waed  y  gwneid  iawn  dros 
bechod.  "  0  herwydd  y  gwaed  hwn  a  wna  gynimod  dros  yr 
enaid.5'  (Lef.  xvii,  11.)  Gwnai  hyny  yn  gysgodol  yn  ofTrym- 
iad  yr  aberthau  o  dan  y  ddeddf,  a  gwnaeth  hyny  yn  weithredol 
a  gwirioneddol  yn  marwolaeth  Iesu  Grist. 

*  GwelEsboniad  Dr.  H.  J  Ripley  ar  yr  Actau  ;  Maimonid>:s's  Rcasons  ofthe 
Law  of  Moses,  by  Janies  Townley,  D.D.,  pp.  77—86,  Edition,  1S27  ;  a  SirJ.  D. 
Michaelis's  Commîntaries  on  the  Laws  ofMoses,  vol.  iii.  p.  252,  Edition,  1814. 


432 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Mae  y  gwaharddiad  i  fwyta  gwaed,  gan  hyny,  yn  sylfaenedig 
mewn  rhan  ar  yr  hyn  sydd  íanteisiol  i  ddyn  mewn  ystyr 
natunol,  ac  mewn  rhan  ar  yr  hyn  sydd  briodol  inewn  ystyr 
foesol— yn  ngwyneb  perthynas  dyn  â  Duw  fel  ei  Greawdwr,  a'r 
ystyriaeth  ei  fod  yn  bechadur  ag  sydd  wedi  ei  brynu  trwy  waed. 

Nid  yw  geiriau  yr  Arglwydd  Iesu  yn  Marc  vii.  15,  sef,  "  Nid 
oes  dim  allan  o  ddyn  yn  myned  i  mewn  iddo,  a  ddichon  ei 
halogi  ef," — yn  dirymu  y  nodiadau  uchod,  oblegyd  nid  ar  y 
dyb  fod  halogrwydd  moesol  mewn  un  math  o  ymborth  y 
sylfaenwyd  hwynt,  ond  ar  ystyriaethau  cyffredinol,  perthynol 
i'r  naill  oes  fel  y  Uall. 

Mae  rhai  wedi  bod  yn  tramgwyddo  wrth  fanylion  yr  hen 
oruchwyliaeth,  fel  pe  buasai  y  gorchymynion  yn  ddibwys 
ynddynt  eu  hunain,  ac  yn  annheilwng  o  Ddeddfroddwr 
Dwyíbl.  Ond  fe  wna  ystyriaeth  neu  ddwy  symmud  ymaith 
yr  anhawsdra  hwn  : — 

1.  Dichon  mai  prif  amcan  rhoddiad  rhai  o  orchymynion  y 
ddeddf  oedd  profì  ufydd-dod  dyn. 

Nid  yw  Duw  wedi  ymostwng  i  roddi  y  rheswm  paham  y  mae 
wedi  eu  sefydlu,  gan  y  buasai  nodi  hyny  yn  dinystrio  amcan 
eu  rhoddiad. 

2.  Mae  amcan  rhoddiad  amryw  o  honynt  yn  dyfod  i'r  golwg 
wrth  dalu  ystyriaeth  ddyladwy  iddynt. 

Crynhoa  Maimonides  amcan  mawr  rhoddiad  y  gyfraith  i 
fyny  mewn  dau  air — Iechyd  y  Meddiul,  a  Iechyd  y  Corph — 
Perffeithrwydd  yr  holl  ddyn  ;  a  diau  fod  ei  ddarnodiad  yn  gy wir 
a  chyflawn,  mor  bell  ag  y  mae  a  fyno  hi  à  dyn.  Gall  y 
crybwyllion  canlynol  o  barthed  amryw  o  ordeiniadau  y  gyf- 
raith,  amcan  uniongyrchol  pa  rai  na  amlygwyd  yn  eglur  mewn 
geiriau,  fod  o  gymhorth  i'r  darllenydd. 

Dichon  mai  amcan  cadw  y  canwyllbren  aur  yn  wastad  jn 
oleu  ydoedd,*  dangos  fod  cyssegr  Duw  yn  wastad  yn  drigfa 
goleuni  a  chysur  : — mai  amcan  cadw  y  bara  gosod  yn  wastad 
yn  y  cyssegr,  oedd  adgofìof  yr  addolwyr  fod  Duw,  bob  amser 

*  Hyny  yw,  yn  y  nos.  Ymddengys  ei  fod  yn  cael  ei  oleuo  yn  y  cyfnos,  a'i 
ddiffodd  yn  y  boreu.  (Exod.  xxvii.  21,  xxx.  8.  Lef.  xxiv.  3.  1  Sam.  iii.  3. 
2  Chron.  xiii.  11.) 

t  Awgrymir  hyn  yn  yr  euw  a  roddir  ar  y  bara.  Hebraeg,  CTDS)  On1?, 
bara  y  gwynebpryd,  bara  y  presennoldeb,  "ger  bron  yr  Arglwydd."  (Exod.  xxv.  30. 
Lef.  xxiv.  5—8.  1  Sam.  xxi.  7.)  Groeg,  oi  âproi  rrjs  ir po 6éo~eu)S,  bara  y  gosod  gcr 
bron,  bara  y  presennoldeb,  h.y.  presennoldeb  Duw.  Ni  thywelltid  y  thus  neu  y 
perarogldarth  ar  y  bara,  fel  y  gellid  casglu  ar  yr  olwg  gyntaf  oddiwrth  Lef.  xxiv.  7, 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


433 


yn  bresennol  yn  ei  lys  a'i  deml : — mai  amcan  rhoddiad  y  cerub- 
iaid  ar  y  drugareddfa  oedd  arwyddo  bod  yr  angylion  yn  trigo 
yn  mhresennoldeb  Duw  yn  y  nef,  yn  dysgwyl  ei  orchymyn,  ac 
yn  syllu  gyda  hyfrydwch  annhraethol  ar  ei  gynllun  acbubol 
trwy  Gyfryngwr  : — mai  amcan  oíirymiad  a  llosgiad  cymmaint 
o  arogldarth  oedd  rhwystro  yr  arogl  anhyfryd  a  allasai,  oni 
buasai  y  rhagocheliad  hwn,  lenwi  y  cyssegr,  oddiwrth  dywallt- 
iad  gwaed  a  llosgiad  cynnifer  o  aberthau,  ac  ymlid.  y  gwybed 
a'r  ednogion  o'r  lle,  ac  er  arwyddo  derbyniad  y  gweddiau  a 
olfryrnid  gyda'r  aberthau: — mai  amcan  dosbarthiad  yr  anifeil- 
iaid  i  lân  ac  afìan,  heblaw  er  ateb  gwasanaeth  y  eyssegr,  oedd 
iechyd  a  chysur  dyn,  gan  mai  y  rhai  glân  o  dan  y  ddeddf  a 
ystyrir  yn  awr  gan  brif  ddysgedigion  y  byd  y  rhai  goreu  fel 
ymborth,  y  rhai  hawddaf  eu  meithrin  a'u  llywodraethu,  a'r 
rhai  mwyaf  gwasanaethgar  i  ddyn  : — ac  mai  amcan  y  defodau 
gyda  gwahanol  buredigaethau  personau  ac  anneddau,  oedd 
sicrhau  iechyd  y  bobl,  yn  ogystal  a  throsglwyddo  iddynt  y 
syniad  am  santeiddrwydd  Duw,  a  phurdeb  ei  wasanaoth  ef. 
Yr  oedd  un  dyben  mawr  arall  yn  myned  o  dan  wraidd  y  cyfan, 
sef  er  mwyn  neillduo  y  genedl  Israelaidd  o  ran  ei  harferion 
oddiwrth  y  Oenedloedd  a'i  chadw  ar  wahan,  hyd  nes  yr  ym- 
ddangosai  y  Messiah,  yr  hwn  oedd  i  lyncu  y  cysgodau  ynddo 
ei  hun,  a  sefydlu  goruchwyliaeth  ysbrydol,  yr  hon  sydd  i 
wneyd  y  Cenedìoedd  yn  had  Abraham,  ac  yn  feibion  Duw. 
Gwel  "  Athroniaeth  Trefn  Iachawdwriaeth"  "Graves  on  the 
Pentateuch"  a  gweithiau  Maimonides  a  Michaelis  y  cyfeiriwyd 
atynt  yn  barod  ar  waelod  y  ddalen.  Am  arwyddocâd  proph- 
wydol  possibl  amryw  o'r  pethau  hyn,  gwel  y  Nodiad  ar  waelod 
tudalenau  345,  346. 

Y:  Y  EFAITH  FOD  PETHAU  YN  CAEL  EU  GOSOD  ALLAN  MEWX 
GWAHANOL  DDULLIAU,  AC  0  DAX  WAHANOL  AGWEDDAU. 

Yn  hanes  troedigaeth  Paul,  ceir  dau  neu  dri  o  wrthddj-wed- 
iadau  ymddangosiadol : — 


"  A'r  gwŷr  oedd  yn  cyd-deithio  ag 
ef  a  safasant  yn  fud,  gan  glywed  y 
llais,  ac  heb  weled  ncb."— Act.  ix.  7. 


"  Hefyd  y  rhai  oedd  gyda  myfì  a 
welsant  y  goleuni  yn  ddiau,  ac  a  ofn- 
asant,  ond  ni  chlywsant  hwy  lais  yr 
hwn  oedd  yn  llefaru  wrthyf."— Act. 
xxii.  9. 


ond  dodid  ef  mewn  dau  gawg  aur,  un  ar  bob  twr  o'r  torthau.   Ar  y  Sabbath  cym- 
merid  y  bara  i  ffwrdd  arhenid  ef  rhwng  meibion  Aaron,  a  dodidtorthau  newyddion 
ar  y  bwrdd  ;  a  llosgid  y  thus  ' 1  yn  aberth  tanllyd  i'r  Arglwydd." 
2  E 


434 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOJS-GLIAD. 


Ymddengys  oddiwrtli  Act.  xxvi.  14,  fod  Paul  a'i  gymdeith- 
ion  ar  y  dechreu  wedi  syrthio  ar  y  ddaear,  o  dan  effeithiau  yr 
ymweliad  goruwchnaturiol  ;  yna  eu  bod  wedi  cyfodi,  ac  î 
gymdeithion  Paul  sefyll  yn  fud  wedi  eu  llwyr  orchfygu  gan 
syndod  a  braw.  Mae  Saul  a'i  gymdeithion  yn  gweled  y 
goleuni  goruwchnaturiol,  ond  ni  welodd  neb  ond  Saul  ei  hun 
berson  yr  Arglwydd  Iesu.  Mae  ei  gymdeithion  yn  clywed  y 
llais,  ond  nid  ydynt  yn  deall  lleferydd  yr  Iesu.  Ystyr  y  gair 
'*  clywed  "  yn  Act.  xxii.  9,  yw  amgyffred.  Gwel  hanes  cyífelyb 
yn  Ioan  xii.  28,  29,  lie  y  dywedir  fod  y  dyrfa  wedi  clywed  y 
llef  o'r  nef,  ond  na  ddeallasant  y  geiriau. 

Gellid  tybied  ar  yr  olwg  gyntaf  fod  yr  adnodau  canlynol  yn 
gwrthddweyd  eu  gilydd  o  barthed  person  Crist,  a'i  gydraddol- 
deb  â'rTad:— 


"  Yr  hwn  ac  efe  yn  ffurf  Duw,  ni 
thybiodd  yn  drais  fod  yn  ogyfuwch  â 
Duw."-Phil.  ii.  6. 

"  Yr  hwn,  ac  efe  yn  ddisgleirdeb  ei 
ogoaiant  ef,  ac  yn  wir  lun  ei  berson 
ef."— Heb.  i.  3. 


"  Pe  carech  fi,  chwi  a  lawenhaech, 
am  imi  ddywedyd,  Yr  wyf  yn  myned 
at  y  Tad  :  canys  y  mae  fy  Khaá  yn 
fwy  na  nryfi." — Ioan  xiv.  28. 


Ond  nid  cymharu  ei  natur  ag  eiddo  y  Tad  y  mae  yr  Iesu  yn 
Ioan  xiv.  28,  ond  ei  sefyllfa.  Dywed  y  buasai  y  dysgyblion, 
pe  yn  amgyffred  pethau  yn  gywir,  yn  Ue  galaru,  yn  mawr 
lawenhau  am  ei  fod  ef  yn  gadael  sefyllfa  ei  ddarostyngiad  a'i 
ddyoddefiadau  ar  y  ddaear,  i  fyned  at  y  Tad,  i  fwynhau  y 
gogoniant  a  feddai  gyda'r  Tad  cyn  bôd  y  byd.  Dyna  olygiad 
Andrew  Fuller,  Barnes,  Alford,  Stuart,  Tholuck,  a'r  mwyafrif 
o  esbonwyr  a  beirniaid.  0  ran  ei  natur  Ddwyfol,  yr  oedd  y 
Mab  yn  gydradd  â'r  Tab,  ac  yn  ddelw  y  Duw  anweledig. 

Defnyddir  ymadroddion  gwahanol  am  yr  un  gwrthddrychau 
weitliiau,  pan  y  cyfeirir  atynt  ar  wahanol  adegau  yn  eu  hanes. 

Dywedir  yn  Gen.  i.  31,  "  A  gwelodd  Duw  yr  hyn  oll  a 
wnaethai,  ac  wele  da  iawn  ydoedd;" — yr  oedd  dyn  yr  adeg  hono 
yn  ei  ddiniweidrwydd,  a'r  Creawdwr  yn  ymbleseru  yn  ngwaith 
ei  ddwylaw.  Ond  pan  ddywe'dir  yn  Gen.  vi.  6,  fod  Duw  yn 
edifarhau  o  herwydd  iddo  wneuthur  dyn,  dylid  cofio  fod  dyn 
erbyn  hyn  wedi  ymwerthu  i  bechu  yn  erbyn  yr  Arglwydd. 

Yn  1  Bren.  viii.  9,  dywedir,  "  Nid  oedd  dim  yn  yr  arch  ond 
y  ddwy  lech  faon  a  osodasai  Moses  yno  yn  Horeb  ;  "  ond  yn 
Heb.  ix.  4,  darllenwn,  <{  Yn  yr  hon  yr  oedd  y  crochan  aur  a'r 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONOLIAD. 


435 


manna  ynddo,  a  gwialen  Aaron,  yr  hon  a  flagurasai,  a  llochau 
y  cyfammod."  Sonia  Paul  am  yr  hyn  oedd  yn  yr  arch  yn  y 
tabernacl,  yn  nyddiau  Moses ;  cyfeiria  1  Bren.  viii.  9,  at  yr 
hyn  oedd  ynddi  yn  nyddiau  Solomon,  dros  400  o  flynyddau  ar 
oi  dyddian  Moses.  Erbyn  yr  adeg  hono,  mae'n  debyg  fod  y 
crochan  aur  a'r  manna  ynddo,  a  gwialen  Aaron,  naill  ai  wedi 
cael  eu  colli  neu  eu  diuystrio,  yn  ystoá  gwahanol  grwydriadau 
yr  arch. 

Desgrifìr  ailenedigaeth  yn  cymrneryd  lle  trwy  adgyfodiad 
Crist  (1  Pedri.  3),  a  thrwy  air  Duw  (1  Pedr  i.  23);  golyga  y 
ddwy  adnod  yr  un  peth,  oblegyd  tystiolaeth  am  Grist  yw  y 
gaàr,  a  Ohrist  a'i  aberth,  haeddiant  iawnol  yr  hwn  a  ddangos- 
wyd  yn  yr  adgyfodiad  o  feirw,  sydd  yn  gwneyd  yr  efengyl  yn 
air  y  bywyd  a  moddion  ailenedigaeth. 

Mae  y  gẅahaniaeth  yn  achau  Orist,  fel  y  cofnodir  hwynt  gan 
Matthew  a  Luc,  wedi  cael  ei  deimlo  yn  anhawsdra  gan  lawer. 
Ond  ni  theimlid  un  anhawsdra  o  barthed  iddynt  ar  y  cyntaf. 
Yr  oedd  oofrestri  cyhoeddus  o  achau  y  trigolion  yn  cael  eu 
cadw  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  fel  y  tystiolaetha  Josephus 
(Life,  §  1 ;  Against  Apíon,  Book  i.  §  7),  ac  y  sicrha  y  Eabbin- 
iaid  (Ws  CycL,  Art.  Genealogy).  Cymharer  Philip.  iii.  5. 
Pe  buasai  unrhyw  wendid  yn  rhestrau  achyddiaeth  yr  Iesu; 
neu  annhegwch  yn  y  cofn.odiad  o  honynt,  gallem  fod  yn  sicr  y 
buasai  yr  Iuddewon  yn  nodi  hyny  allan  a'i  dctynoethi.  Gan 
na  wnaethant,  gallwn  g}Tmuieryd  yn  gauìataol  nas  gallasent. 
Cawn  yr  Apostol  Paul  yn  cyfeirio  at  gyssylltiad  ächyddol  Crist 
â  Uwyth  Juda  fel  ffaith  adnabyddus  a  chydnabyddedig :  "Canys 
hysbys  yw  mai  o  lwyth  Juda  y  cododd  ein  Hargiwydd  ni" 
(Ileb.  yú.  14.  2  Tim..  ii.  8).  Ni  theimlid  un  anhawsdra 
gyda'r  pwnc,  gan  hyny,  yn  ystod  y  ganrif  gyntaf,  yn  mhlith  y 
rhai  cyíarwydd  â'r  llinachau  Iuddewig. 

Coleddir  dwy  dybiaeth  yn  nghylch  y  ddwy  restr  o  achau  yr 
Arglwydd  Iesu. 

1.  Barna  rhai  mai  llmachau  Joseph  ei  hun  yw  y  ddwy  rostr. 
Pod  y  gofrestr  yn  Matthew  yn  gosod  allan  y  llinacli  freninol, 
neu  etit'eddion  cyfreithlon  gorsedd  Dafydd  ;  a'r  un  yn  Luc  y 
llinach  naturiol,  yn  olrhain  hynafiaid  naturiol  Joseph  i  fyny  i 
Dafydd.  Dyma  farn  Alford,  Ellicott,  Delitzsch,  Pairbairn, 
Grotius,  &c,  a'r  farn  gyffredin  yn  yr  eglwys  gyntefig. 

2.  Y  dybiaeth  arall,  a'r  un  fwyaf  cyfíredm  er  amser  y 


436 


Y  BEIBL  A'I  DDEHO^GLIAD. 


Diwygiad  Protestanaidd,  yw, — fod  Matthew,  er  boddlonrwydd 
yr  Iuddewon,  yn  rhoddi  achyddiaeth  Crist  trwy  ei  dad  tybie  ìig 
i  fyny  i  Abraham ;  a  Luc,  er  boddlonrwydd  dynolryw  yn 
gyffredinol,  yn  olrhain  ei  achyddiaeth  trwy  ei  unig  riant  gwir- 
ioneddol,  i  fyny  trwy  Dafydd  ac  Abrahani  i  Adda  ;  er  dangos  ei 
fod,  nid  yn  unig  yn  Fab  Dafydd,  a  Had  Abraham,  ond  yn 
Had  y  Wraig,  yr  hwn  oedd  i  ysigo  pen  y  Sarph.  Cawn  yr  arch- 
esgob  Newcome,  Eobinson,  Neander,  Lange,  a'r  mwyafrif  o 
esbonwyr  yn  coleddu  y  dyb  hon.  Gellir  nodi  y  rhesymau 
canlynol  dros  goleddu  y  golygiad  diweddaf : — 

(1,)  Mìe'n  anhawdd  amgyffred  pa  ddyben  a  fyddai  yn  cael  ei 
ateb  trwy  roddi  i  ni  linach  naturiol  îs-raddol  Joseph  i  fyny  i 
Dafydd  ac  Abraham,  yn  ychwanegol  at  y  llinach  freninol  a 
chyfreithlon. 

(2,)  Mae  amcan  pwysig  yn  cael  ei  ateb  trwy  waith  yr  Ysbryd 
Grlàn  yn  rhoddi  i  ni  linachyddiaeth  Crist  o'r  ddwy  ochr — sef 
trwy  ei  dad  tybiedig,  a  thrwy  ei  fam  wirioneddol,  i  Dafydd. 
Profa  y  fath  gofrestri  fod  Crist  yn  fab  i  Dafydd  mewn  ystyr 
ddwbl— trwy  ei  dad  tybiedig  Joseph,  a  thrwy  Mair. 

(3,)  Mae  traddodiad  Iuddewig  yn  cadarnhau  y  syniad  fod 
Mair  yn  ferch  i  Eli  (Luc  iii.  23).  "  Merch  Eli"  yw  yr  enw  a 
ddyry  y  Talmud  ar  Mair,  mam  yr  Iesu.  Mae'n  debyg  nad 
oedd  gan  Mair  frodyr,  ac  felly  ei  bod  yn  etifeddes ;  yn  ol  y 
gjrfraith  Iuddewig,  ystyrid  ei  gŵr  yn  perthyn  i  deulu  ei  thad, 
a  gelwid  ef  yn  fab  iddo ;  ac  fel  yna  deuai  Joseph,  trwy  ei 
briodas  â  Mair,  yn  fab  i  Eli.  Cymharer  Euth  i.  8 — 12,  lle  y 
gelwir  Ruth  yn  "  ferch"  i  Naomi,  tra  nad  ydoedd  ond  ei  merch 
yn  nghyfraith  ;  a  Num.  xxxii.  40,  41,  lle  y  gelwir  Jair  yn 
"  fab  Manasseh,"  tra  mai  un  o  4<  feibion  Judah"  ydoedd 
(1  Chron.  ii.  2,  22).  Gelwir  ef  yn  "fab  Mauasseh,"  am 
fod  Hesron,  ei  daid,  wedi  priodi  merch  i  Machir  o  lwyth 
Manassah. 

Yr  oedd  Joseph  ei  hun  "o  dŷ  a  thylwyth  Dafydd"  (Mat  i. 
20.  Luc  i.  27,  ii.  4).  Gan  fod  yr  Iuddewon  yr  arfer  priodi 
rhai  perthynol  i'w  llwythau  eu  hunain,  ac  yn  fynych  i'w 
teuluoedd  eu  hunain,  yr  oedd  olrhain  achau  Joseph  i  fyny  i 
Dafydd  yn  profi  yn  sylweddol  yr  un  peth  am  achau  Mair. 
Ond  yr  oedd  Mair  ei  hun  yn  perthyn  i  dŷ  Dafydd  yn  ogvstal  a 
Joseph  (Luc  i.  32,  ii.  4,  5.  Mat.  ix.  27.  Ehuf.  i.  3,  a 
diau  mai  ei  hachau  hi  a  geir  yn  Luc. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


437 


Er  fod  y  ddau  efongylwr  yn  rhoddi  y  manylion  yn  nghylch 
achau  Iesu  Grist  o  ran  y  cnawd,  maent  yr  un  pryd  yn  nodi 
allan  yn  eglur  ei  Ddwyfol  genedliad  (Mat.  i.  20,  23.  Luc  i. 
30—35).  "  A'r  Iesu  ei  hun  oodd  yn  nghylch  dog  ar  hugain  oed 
pan  yn  dechreu  (h.y.  ei  weinidogaoth—  Alford,  Fairbairn,  &c), 
gan  íod  yn  fab,  fel  y  tybid,  i  Joseph,  fab  Eli."  (Luc.  iii.  23r) 
Àwgrymir  \ma  Dduwdod  yr  Arglwydd  Iesu,  a  chenedliad 
goruwchnaturiol  ei  natur  ddynol.  Yr  oedd  efe,  "  fel  y  tybid  " 
gan  yr  Iuddewon  yn  gyffredinol, — fel  yr  ymddangosai  i'w  gym- 
mydogion,  yn  "  fab  i  Joseph;"  tra  nad  oedd,  mewn  gwir- 
ionedd,  yn  fab  naturiol  iddo  ef.  Gelwir  yr  Iesu  yn  fab  Joseph, 
mewn  canlyniad  i'r  dadguddiad  Dwyfol  a  roddasiä  i  Joseph,  a'i 
gydsyniad  hollol  yntau  â  threfniadau  y  nefoedd.  Yr  oedd  yr 
Iesu  yn  anedig  o  Mair,  gwraig  Joseph,  yn  ei  sefyllfa  briodasol, 
er  nad  adnabuasai  hi  ŵr  (Mat.  i.  25.  Luc  i.  34—37);  ac  yr 
oedd  Joseph  wedi  ei  fabwysiadu  cyn  iddo  gaei  ei  eni ;  ac,  fei  y 
cyfryw.  yr  oedd  yn  fab  iddo.  Yr  oedd  Joseph  yn  cydnabod  y 
plentyn  fel  ei  eiddo  ei  hun  ;  nid,  mae'n  wir,  fel  un  wedi  í-ael  ei 
genhedlu  ganddo  ef,  ond  fel  rhodd  santaidd,  yr  hon  a  rod  Lasai 
Duw  iddo  mewn  modd  rhyfeddol  a  gwyrthiol  trwy  ei  wraig. 
Mae  pob  plant,  mewn  un  ystyr,  yn  roddion  Duw ;  ond  yr  oedd 
y  baban  Iesu  feliy  mewn  modd  mwy  arbenig  na  neb,  gan  ei 
fod  wedi  cael  ei  roddi  trwy  gyfryngiad  uniongyrchol  yr  Ysbryd 
Glân. 

Gwná  y  naill  neu  y  llall  o'r  ystyriaethau  canlynol  symmud 
ymaith  anhawsderau  ereill  perthynol  i'r  gwahanol  linachau 
dan  sylw : — 

(1,)  Fod  bylchau  yn  dygwydd  nid  yn  anfynych  yn  nghof- 
restri  achyddol  y  Beibl.  G-wna  Ezra  adael  allan  chwech  o 
ddolenau  yn  nghadwyn  ei  achyddiaeth  ei  hun,  fel  y  gwelir 
wrth  gymharu  Ezra  vii.  1 — 5,  â  1  Chron.  vi.  3—15.  Yn  Mat. 
i.  8,  lle  y  dywedir  fod  4<  Joram  wedi  cenhedlu  Ozias  "  ( Uzzi;ih), 
gadewir  tri  o  enwau  allan,  sef  Azariah,  Joas,  ac  Amaziah* 
(2  Bren.  viii.  24.  1  Chron.  iii.  11.2  Chron.  xxii.  1,11,  xxiv.  27). 
Mae  yn  debj'g  ei  fod  yn  arferiad  gan  yr  Iuddewon,  o  herwydd 

*  Barnai  yr  archesgob  Newcome  mai  yr  achos  o  hyn  oedd  cam^yni:i'l  rhyw 
adysgrifenydd  yn  un  o'r  canrifoedd  cyntaf  yn  myned  heibio  i  Ahanah,  Joag,  ao 
Amaziah,  gan  gymmeryd  Ozias  ('O^'as)  yn  lle  Ahaziah  ('O^o^ías).  o  herwydd 
tebygolrwydd  yr  enwau  i'w  gilydd  yn  y  Groeg.  Tybiai  efe  a'r  esgob  Pearce  mai 
nodiad  minddalenol  boreuol  wedi  llusgo  i  mewn  i'r  testun,  yw  Mat.  i.  17.  Ychydig, 
modd  bynag,  sydd  yn  coleddu  y  syniad  hwn. 


438 


Y  BEIBL  A  I  DDEHONGLIAD . 


rliyw  reswm  neu  gilydd,  i  adael  yr  enwau  yna  allan  o'r 
llinachau,  ae  mai  dyna  yw  yr  achos  eu  bod  yn  cael  eu  han- 
nghydnabod  yn  y  gofrestr  yn  Matthew. 

(2,)  Fod  gwabanol  bersonau  o'r  un  enwau  yn  gydoeswyr  ; 
a'r  un  personau,  o'r  ochr  arall,  yn  meddu  gwahanol  enwau. 

(3,)  Yn  yr  amgylcbiad  o  farwolaetb  personaú  heb  adael 
etifeddion,  yr  oedd  yr  hawl  i'r  etifeddiaeth  neu  i'r  orsedd,  yn 
disgyn  i'r  cyfathrachwr  agosaf.  (Num.  xxvii.  1 — 12,  xxxvi. 
2  Bren.  i.  17).* 

Mae  ychydig  o  wahaniaeth  rhwng  cyfarwyddiadau  y  Gwar- 
edwr  i'r  deuddeg  dysgybl,  yn  ol  y  gwahanol  Efengylwyr.  Yn 
ol  Mat.  x.  10,  nid  oeddynt  i  gael  "  Nac  esgidiau,  na  ffon."  Yn 
ol  Marc  vi.  8,  9,  yr  oeddynt  i  gael  "  llaw-ffon,"  ac  i  fod  "  â 
sandalau  am  eu  traed  ;  "  tra  y  ceir  y  gair  ft  ffon  "  yn  y  lliosog 
yn  Luc  ix.  3.  Sylwedd  y  cyfarwyddiadau  yw  hyn : — Yr  oedd- 
ynt  i  fyned  fel  yr  oeddynt,  gan  ymddiried  yn  Ehagluniaeth 
Duw  am  ymborth  a  gwisgoedd.  Nid  oeddynt  i  ddarparu 
esgidiau,  na  ffyn,  na  dim  arall  yn  bwrpasol  erbyn  y  daith,  ond 
cymmeryd  y  rhai  a  ddygwyddent  fod  yn  eu  meddiant  ar  y 
pryd.  Os  oedd  rhai  yn  meddu  ffon,  yr  oeddynt  at  eu  rhyddid 
i'w  chymmeryd  gyda  hwynt ;  os  nad  oedd  ganddynt  un,  nid 
oeddynt  i  brynu  un  ar  gyfer  y  daith.  Yr  un  modd  gyda  golwg 
ar  esgidiau,  a  phob  peth  arall. 

Mae  amrywiaethau  fel  hyn  yn  yr  Efengylau  yn  dangos  i  ni 
na  fu  un  cynghrair  rhwng  yr  ysgrifenwyr  i  dwyllo,  ond  fod 
pob  un,  oddiar  ei  safle  annibynol  ei  hun,  yn  cofnodi  geiriau  a 
symmudiadau  Ernmanuel.  Dichon  fod  yr  Iesu  yn  ystod  yr 
ymddyddan  wedi  defnyddio  y  geiriau  sydd  yn  y  naill  a'r  llall 
o'r  Efengylau.  * 

Yn  Act.  xx vi.  23,  dywedir  mai  Crist  yw  "  y  cyntaf  o  adgyf- 
odiad  y  meirw ;  "  ac  eto  yr  ydym  yn  cael  fod  amryw  wedi  eu 
hadgyfodi  cyn  iddo  ef  farw.  Ond  Orist  oedd  y  cyntaf  a  gyfod- 
odd  i  beidio  marw  drachefn,  tra  yr  oedd  Lazarus,  merch  Jairus, 
a  mab  y  wraig  weddw  o  Nain,  i  farw  eilwaith,  a  huno  yn  y 
bedd  hyd  yr  adgyfodiad  cyfFredinol. 

Wrth  ddarllen  hanes  adgyfodiad  Crist  yn  Matthew,  gellid 

*  Gwel  Fairbairn's  Hermeneutical  Manual,  pp.  181-109;  Dr.  Edward  Robinson'a 
Harmony  ofthe  Gospäs,  Appendix:  A  Harmony  ìn  Greeh  of  the  Gospels,  with  Notcs> 
by  William  Newcome,  D.D. 


Y  BETBL  A  I  DDEIIONGLIAD. 


439 


meddwl  nad  ymddangosodd  i'r  dysgyblion  ond  yn  Oalilea,  a 
hyny  ar  adeg  ei  ymadawiad ;  ond  nid  y w  hyn  yn  gwrthddweyd 
yr  efengylau  ereill,  yr  Actau,  a'r  Llyth'yr  cyntaf  at  y  Corinth- 
iaid.  Dangos  cyflawniad  ei  addewid  (Mat.  xxvi.  32)  ydyw 
amcan  Matthew,  ac  nid  ydyw  ci  gynllun  yn  gofyn  Lddo 
gofnodi  holl  fanylion  ymddangosiadau  Crist  ar  ol  ei  adgyf- 
odiad. 

Ar  yr  olwg  gyntaf,  ymddengys  y  gwahanol  efengylwyr  fel 
pe  hyddent  yn  gwrthddweyd  eu  gilydd  gyda  golwg  ar  adeg 
ymweliad  y  gwragedd  â  hedd  yr  Iesu.  "  Ac  yn  niwedd  y 
Sabbath,  a  hi  yn  dyddhau  i'r  dydd  cyntaf  o'r  wythnos."  (Mat. 
xxviii.  1.)  "  A'r  dydd  cyntaf  o'r  wythnos,  ar  y  cynddydd." 
(Luc  xxiv.  1.)  "  Y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos,  Mair  Magdalen 
a  ddaeth  y  boreu,  a  hi  eto  yn  dywyll,  at  y  bedd."  (Ioan 
xx.  1.) 

Mae  y  tri  efengylwr  yma  yn  cytuno  yn  ou  desgrifìad  o'r 
amser  ;  ond  y  mae  Marc  fel  pe  byddai  yn  awgrymu  ei  bod  yn 
ddiweddarach,  "  Ac  yn  foreu  iawn,  y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos, 
y  daethant  at  y  bedd,  a'r  haul  wedi  cudi"  (Marc.  xvi.  2.)  Pa 
fodd  y  cyssonir  hyn  â'r  ymadroddion,  "a  hi  yn  dyddhau," 
"  a  hi  eto  yn  dy wyll  ?  "  Cyfrifir  am  y  gwahaniaeth  mewn 
dwy  ffordd : — 

(1,)  Ystyria  Grotius,  West,  a  Benson,  fod  Marc  yn  son  am  y 
gwragedd  ar  adeg  eu  dyfodiad  at  y  bedd,  a'r  efengylwyr  ereili 
yn  son  am  danynt  pan  yn  cychwyni'w  taith;  a'i  bod  yn  dywyll 
pan  oeddynt  yn  cychwyn,  a'r  haul  wedi  codi  erbyn  iddynt 
gyrhaedd  y  bedd. 

(2,)  Dealla  Dr.  Eobinson  fod  y  gair  "  haul"  yn  Marc  xvi.  2, 
yn  cael  ei  ddefnyddio  trwy  drawsenwad  am  óleuni,  a  chyfieitha 
y  frawddeg,  "  daylight  kaving  arisen"  hyny  yw,  fod  y  wawr 
wecli  tori,  ac  felly  yn  gyfystyr  â'r  ymadrodd  blaenorol  "  jiy 
foreu  iawn."  Diau  mai  hwn  ydyw  y  syniad  priodol,  oblegyd 
arferai  yr  Iuddewon  y  dywediad,  "  a'r  haul  wedi  codi,"  pryd 
na  olygent  hyny  yn  llythyrenol,  ond  yn  unig  fod  y  wawr  luedi 
tori.  Sonir  am  Zebul  yn  cynghori  Abimelech  i  wylied  Sichem 
yn  y  maes  liw  nos;  a  chodi  yn  foreu  ar  godiad  yr  haul,  a  rhuthro 
yn  erbyn  y  ddinas.  (Barn.  ix.  30—33.)  Nid  ydym  i  feddwl 
fod  Abimelech  i  aros  heb  ymosod  ar  y  ddinas  hyd  nes  y  cyfodai 
XV  haul ;  buasai  hyny  yn  peryglu  ei  lwyddiant.   Awgrymil  yn 


440 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


adn.  36,  "  cysgod  y  mynyddoedd  yr  ydwyt  ti  yn  ei  weled  fel 
dynion,"  nad  ydoedd  wedi  cyílawn  oleuo  pan  yr  aeth  Abimelech 
yn  mlaen  i'r  ymgyrch. 

Dywed  y  Salmydd  fod  y  llewod  yn  ymgasglu  at  eu  gilydd 
pan  godo  haul,  ac  yna  yn  ymgilio  i'w  llochesau  (Salm  civ.  22) ; 
ond  nid  ydyw  bwystfilod  ysglyfaethus  yn  aros  hyd  godiad  yr 
haul  cyn  cilio  i'w  llochesau  :  diflanant  o'r  golwg  ar  doriad 
y  wawr :  gwel  Harmony  of  the  Gospels,  gan  Grymdeithas  y 
Traethodau  Crefyddol. 

Wrth  son  am  yr  ymwelwyr  â'r  bedd,  ni  sonia  Ioan  ond  am 
Mair  Magdalen  yn  unig  o'r  gwragedd,  tra  y  sonia  Matthew, 
Marc,  a  Luc,  am  wragedd  ereill.  Mae'n  debyg  fod  rhywbeth 
mwy  neillduol  yn  nghyssylltiad  Mair  Magdalen  âg  adgyfodiad 
y  Grwaredwr  nag  yn  eiddo  y  lleill,  fel  ag  i  alw  am  yr  anrhydedd 
hon.  Pan  ddywed  Mair  Magdalen  (Ioan  xx.  2),  "  Ni  wyddom 
ni  pa  le  y  dodasant  ef,"  llefara  drosti  hi  ei  hun  a'r  gwragedd 
ereill,  fel  nad  ydyw  Ioan,  mewn  un  modd,  yn  gwrthddweyd 
yr  efengylwyr  ereill.  Felly  hefyd,  sonia  un  efengylwr  am  un 
angel,  a'r  llali  am  ddau.  Mewn  engreifftiau  fel  hyn,  mae  y 
rhifedi  mwyaf  yn  cynnwys  y  ìleiaf.  Cymharer  Mat.  viii.  28. 
Marc  v.  2.  Luc  viii.  27,  â  Mat.  xx.  30.  Marc  x.  46.  Luc 
xviii.  35.  Dichon  fod  rhywbeth  mwy  neillduol  yn  un  o'r 
personau,  yr  hyn  a  barai  i  un  efengylwr  dalu  mwy  o  sylw  iddo 
na'r  llall. 

Dywedir  fod  Duw  wedi  caledu  calon  Pharaoh,  a  bod 
Pharaoh  wedi  caledu  ei  galon  ei  hun.  Y  mae  y  naill  ddywed- 
iad  yn  hollol  gysson  â'r  llall.  Yr  oedd  Pharaoh  yn  caledu  ei 
galon  ei  hun  trwy  beidio  ymostwng  i  Dduw  y  nefoedd  ;  ac  yr 
oedd  Duw  yn  caledu  ei  galon  hefyd,  yn  yr  ystyr  o'i  adael  i 
fyned  yn  mlaen  yn  ei  ddallineb  a'i  wallgofrwydd,  hyd  nes  y 
dinystriwyd  ef.  Dywedir  mewn  lleoedd  ereill  fod  Duw  yn 
gwneyd  unrhy  w  beth,  pryd  na  olygir  mwy  na'i  fod  yn  caniatâu 
hyny.  (2  Sam.  xii.  11.  Esai.  lxiii.  17.  Deut.  ii.  30.  1  Bren. 
xi.  23.  Salm  cv.  25.)  Dichon,  modd  bynag,  fod  caledwch 
Pharaoh  yn  galedwch  barnol :  gwel  y  nodiadau  o  dan  Eheolau 
IV.  a  V.  Pennod  V.  Ehan  II. 

Ar  y  dybiaeth  mai  at  yr  un  traddodiad  o  bregeth  Crist  y 
cyfeiria  Luc  vi.  17—49,  a  Mat.  v. — vii.,  y  mae  dau  anhaw^dra 
yn  ein  cyfarfod  : — 

1.  Gwrthdarawiad  iaith.     Dywed  Mat.  v.  1,  mai  yn  "  y 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


441 


mynydd"  y  traddododd  Crist  y  bregeth,  tra  y  dywed  Luc  vi. 
17,  mai  "mewn  gwastattir"  y  llefarodd.  Gall  yr  ymadrodd 
"  mewn  gwastattir "  (epi  topou  pedinouj,  modd  bynag,  olygu 
lle  gwastad  ar  ben  mynydd  nou  ucholdir,  a  diau  mai  hyny 
ydyw  yr  ystyr  yma.  Wedi  ymneillduo  i'r  mynydd,  y  mae  yr 
Iesu  yn  galw  y  deuddeg  ato  ;  yna  mae  yn  disgyn  gyda'r  deu- 
ddeg  at  y  dorf  ag  oedd  ar  wastad-le  y  mynydd  ger  llaw;  ac 
felly,  nid  yw  Mat.  v.  1,  ond  talfyriad  o'r  hanes  :  gwel  Newcome 
and  Hobinsons  Harmonies. 

2.  &iüahaniaeth  cyfansoddiad.  Ceir  amryw  bothau  yn  y 
bregoth  yn  Matthew  ag  nad  ydynt  i'w  cael  yn  Luc,  a  rhai 
pethau  yn  y  breireth  yn  Luc  ag  nad  ydynt  i'w  canfod  yn  y 
bregeth  yn  Matthew.  Ond  fe  symmudir  yr  anhawsdra  pan 
gofir  amcan  neillduol  y  ddau  efengylwr.  Ysgrifenai  Matthew 
yn  benaf  er  hyíforddiant  y  crediuwyr  o'r  Iuddewon ;  felly 
cofnoda  yn  helaeth  y  modd  yr  esboniai  Crist  y  ddeddf  a  natur 
gwasanaeth  Duw,  yn  wrthgyferbyniol  i  esboniadau.  cyfeiliornus 
yr  ysgrifenyddion  a'r  Phariseaid  :  ond  yr  oedd  Luc  yn 
ysgrifenu  i'r  credinwyr  o'r  Cenedloedd.  ac  y  mne  efe  yn  gadael 
allan  y  manylion  uchod,  ac  yn  cofnodi  y  pethau  ag  sydd  yn 
bwysig  i  ddyn  fel  dyn  eu  gwybod  a'u  deall.  (Harmony  of  the 
Guspels,  E.  T.  S.  pp.  200,  201.) 

Grwel,  modd  bynag,  sylw  Dr.  Seiler  yn  tudalen  159,  yn  yr 
hwn  yr  awgrymir  y  gallai  mai  ei  chofnodi  a  wnaeth  Luc  yn 
ol  fel  yr  ail  draddodwyd  hi  mewn  lle  gwahanol  i'r  mynydd  a 
grybwylla  Matthew. 

VI.  Hynafiaeth  y  llyfr,  ac  anxghyffredixolrwydd 

YB.  HYN  A  GOFNODA. 

Awgrymwyd  hyn  eisioes  fel  un  achos  o  anhawsderau.  Yn 
wir,  y  mae  amheuwyr  yn  myned  mor  bell  a  gwadu  ei  wyrthiau 
a'i  ryfeddodau  oll,  neu  geisio  eu  hymresymu  ymaith,  am  nad 
ydynt  hwy  wedi  gweled  neu  brofl  eu  cyfFelyb  î  Er  fod  ei  hyn- 
afiaeth  a'i  gynnwysiad  yn  achosi  anhawsdra  i  gredinwyr 
diysgog  yn  ei  Ddwyfoldeb  ;  eto  nid  ydynt  hwy  yn  tramirwyddo 
wrthynt,  ond  yn  dysgwyl  yn  dawel  am  oleuni  ychwanegol, 
neu  yn  ymdawelu  yn  yr  ystyriaeth  nad  ydyw  Duw  yn 
bwriadu  iddynt  gael  goleuni  ar  bob  anhawsdra  yn  y  fuchedd 
hon. 


442 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOWLIAT). 


1.  Darganfyddiadau  Daeareg. 

Bernid  gynt  fod  Gen.  i.  1,  2,  yn  dysgu  mai  tua  chwe'  mil  o 
flynyddau  yn  ol  y  crewyd  y  ddaear,  a'i  bod  yr  adeg  yna  yn 
dryblith  annhrefnus,  tra  y  dengys  daeareg  fod  ei  sylwedd  yn 
haenu  rheolaidd  (oddigerth  lle  mae  effeithiau  tân-gynhyrfìadau 
tanddaearol),  y  rhai  a  gymmerasant  fìloedd  afrifed  o  flynyddau 
yn  eu  fîurfiad.  Ond  nid  yw  y  geiriau  yn  Genesis  yn  gwrth- 
daro  yn  erbyn  hyn.  Oyhoeddiad  annibynol  yw  yr  adnod 
gyntaf  mai  Duw  y w  Creawdwr  y  nef  a'r  ddaear.  Dysgai  y 
paganiaid  dragywyddolrwydd  defnydd ;  lleferydd  cyntaf  y 
Beibl  ydyw  mai  Duw  ydyw  Creawdwr  y  bydoedd.  Oreodd  bob 
peth  yn  "  y  dechreuad ;  "  nid  dechreuad  chwe'  mil  o  flynydd- 
oedd,  ond  dechreuad  pob  peth  creuedig,  adeg  genedigaeth 
amser.  Gellir  darllen  yr  ail  adnod  fel  hyn  : — "  Ond  y  ddaear 
a  ddaeth  yn  aíluniaidd  a  gwag."  Golyga  y  cyssylltiad  i  (faf) 
ond,  eto,  er  hyny,  &c,  yn  ogystal  ag  "  ac."  Nid  ydyw  y 
geiriau,  "  afluniaidd  a  gwag,"  tohw  fafohw  (">nm  mn),  yn 
golygu  o  anghenrheidrwydd  fod  y  ddaear  yn  rhyw  dryblith 
annhrefnus  o  ran  ei  sylwedd  ;  yn  Jer.  iv.  23,  defnyddir  hwynt 

1  osod  allan  alanasdra  rhyfel  ar  ei  harwynebedd.  Cyfieithiad  y 
LXX  ydyw,  "  A'r  ddaear  oedd  yn  anolygus  ac  annodrefn- 
edig." 

Gellir  deall  y  "  dyddiau  "  y  cyfeirir  atynt  yn  gyfnodau 
anmhennodol;  megys  "  dydd  yr  iachawdwriaeth "  (2  Cor. 
vi.  2),  a  "  dydd  "  gweinidogaeth  yr  Arglwydd  Iesu  (Ioan  ix. 
4.)  Yn  Gen.  ii.  4,  crynhoir  yr  holl  ddyddiau  i  un  "dydd;" 
ac  y  mae  "  seithfed  dydd  "  gorphwysfa  Duw  heb  d  lyfod  i  ben 
eto.  Y  mae  mil  o  fljmyddoedd  gyda'r  Arglwydd  megys  un 
dydd.  ac  un  dydd  megys  mil  o  flynyddoedd  (Salm  xc.  4. 

2  Pedr  iii.  8).  Os  yw  y  "  dyddiau"  hyn  yn  y  bennod  gyntaf  o 
Genesis  yn  golygu  cyfnodau  anmhennodol,  inae  y  Beibl  yn 
rhagflaenu  y  wyddor  o  ddaeareg,  ac  yn  caniatau  digon  o  amser 
i  ífurfìad  graddol  y  creigiau,  ac  ymddangosiad  a  diflaniad 
gwahanol  greaduriaid  y  naill  gyfnod  ar  ol  y  llall.  Mae  y 
gwahanol  ymadroddion  a  ddefnyddir  gan  Moses  yn  dysgu  nad 
oedd  Duw  yn  cyfyngu  ei  hun  i'r  un  dull  o  weithredu  wrth  greu 
pob  math  o  lysiau  a  chreaduriaid ;  tra  y  priodolant  ddechreuad 
bywyd  i'w  allu  a'i  ewyllys  ef.  Cytuna  y  Beibl  a  daeareg  i  osod 
by wyd  allan  fel  yn  ymddyrchafu  o  ris  i  ris  yn  ngraddfa  bodolaeth 
— y  gwahanol  greaduriaid  byw  yn  ymgodi  yn  uwch  uwch  o'r 


Y  BEIBL  A  I  DDEIIONGLIAI). 


443 


creaduriaid  ceuiedíg  ( gelatìnous  animals )  ag  oeddynt  yn  ymylu 
ar  ddefnydd  dit'ywyd,  gwoddillion  pa  rai  a  geir  yn  y  creigiau 
hynaf  adnabyddus,  y  Lower  Laurentian,  hyd  y  creadnr  o  ddyn, 
brenin  y  greadigaoth  isod.  Dengys  y  naill  a'r  llall  fod  dyu 
wedi  cael  ei  grou  yn  niwodd  y  cyfnod  yn  yr  hwn  y  crewyd 
anifeiliaid  a  bwystûlod  y  maes,  a  bod  y  bywyd  daearol  ẃedi 
cyrhaedd  ei  uchafnod  yn  y  àyn,  ar  ol  crou  yr  hwn  y  mae  y 
Creawdwr  yn  gorphwyso. 

Darfu  i  Syr  Charles  Lyell,  yn  ei  waith  ar  "Ilynafìieth  Dyn," 
ac  yn  "Elfonau  Daeareg,"  ymdrechu  dangos  fod  dyn  yn  bodoli 
o  flaen  y  cyfnod  hanesyddol,  gan  fod  ei  weddillion  i'w  cael  yn 
gymmysgedig  â  gweddillion  cawrfilod  ac  anifoiliaid,  y  rhai  nad 
ydynt  yn  awr  ar  gael.  Ond  ni  ddylai  hyn  siglo  oin  íîydd  yn  yr 
hanesiaeth  ysgrythyrol,  oblegyd — 

(1,)  ISTid  oes  sicrwydd  perffaith  mai  gweddillion  dynol  yw  y 
rhai  y  cyfeirir  afcynt. 

Gallant  fod  yu  weddillion  rhyw  greadur  tebyg  i'r  gorilla^ 
gan  y  dywedir  fod  y  talceu  yn  annaturiol  o  isel  i  fod  yn  eiddo 
dyn,  tra  yr  oedd  rhanau  ereili  o'r  corph  yn  llawer  cryfach  nag 
eiddo  dynion  yn  gyffredin. 

(2,)  Mewn  ogofeydd,  ac  agenau  creigiau,  a  dyffrynoedd,  y 
ceir  y  gweddillion  hyn,  gan  mwyaf,  yr  hyn  a  awgryma  y 
dichon,  os  gweddillion  dynol  ydynt,  mai  ffoi  am  noddfa  a 
wnaeth  dynion  i'r  ogofeydd  a'r  agenau  hyn,  a  cholli  eu 
bywyd  neu  farw  ynddynt,  neu  gael  eu  claddu  o'u  mewn  ;  ac 
yna  i'w  gweddillion  ymgymmysiju  â  gweddillion  creaduriaid 
ereill  y  rhai  a  allent  fod  yno  oesoedd  dirif  o'u  blaen.  Tra 
mewn  arngylchiadau  ereill  y  bj^ddai  i  gynhyrfiadau  tanddaearol 
chwilfriwio  arwynebedd  y  ddaear  mewn  ambell  i  fan,  a  dwyn 
gweddillion  caregog  creaduriaid  diflanedig  i'r  golwg,  y  rhai  a 
gludid  ymaith  i'r  dyffrynoedd  gan  lifogydd,  ac  a  waelodid  yn 
yr  haenau  dwfrbriddol  ( alluviuni ),  a  gweddillion  dyn  yn  gym- 
mysgedig  à  hwynt.  Dywed  Dr.  Dawson,  Montreal,  fod  henar- 
iaeth  hanfodol  y  gweddillion  dan  sylw  heb  ei  brofi,  ac  y  gall 
nad  yw  yr  hynaf  o  honynt  yn  hynach  na  chwe'  mil  o  flynydd- 
oedd.  ct  Yn  y  graian  arwynebol  (ebe  Proffesswr  Sedgwìck),  yr 
hwn  sydd  yn  cynnwys  talpiau  o  geryg  wedi  eu  symmud  o 
bellder  mawr,  yr  ydym  yn  canfod  esgyrn  yr  elephant,  yr 
anifail  trwyngorniog,  yr  afonfarch,  &c.  &c,  ac  eiddo  rhywog- 
aethau  diflanedig,  yn  gymmysgedig  âg  esgyrn  anifeiliaid  tetho^ 


444 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ag  sydd  yn  awr  yn  adnabyddus ;  ond  nid  ydyw  yn  cynnwys 
un  dernyn  o  asgwrn  dynol,  nac  unrhyw  arwydd  o  waith  dyn." 
(Pye  S/nüh,s  Scriptnre  &  Geology,  pp.  296,  297,  321,  Edition 
1848.)  "  0  r  deng  mil  rhywogaethau  o  anifeiliaid  a  gloddiwyd 
allan  o'r  creigiau  islaw  yr  haenau  dwfr-briddol  (ebe  Dr. 
Hitchcock),  ni  chanfyddwyd  un  gweddillyn  o  gorph  dyn ;  a 
pha  fodd  y  gellir  esbonio  y  fath  ffaith,  ond  ar  yr  ystyriaeth 
nad  oedd  dyn  yn  gydoeswr  â  hwynt  ?  "  (Relìgìon  of  Geology, 
p.  74). 

(3,)  Gyda  golwg  ar  ddiflaniad  anifeiliaid,  dichon  fod  mwy  yn 
cael  ei  wneyd  o  hyny  nag  y  caniatà  y  ffeithiau.  Dywed  Dr. 
Dawson,  fod  amryw  anifeiliaid  ag  sydd  yn  awr  wedi  diflanu  ar 
gael  yn  Ewrop  hyd  gyfodiad  yr  ymerodraeth  Eufeinig ;  ac,  o 
ran  dim  a  wyddom  ni  i'r  gwrthwyneb,  y  gallai  y  cawrfìlod  a'r 
bwystfllod  ag  y  cjTfeiria  Syr  Charles  Lyeil  atynt  fodoli  hyd 
adeg  diluw  y  Beibl.  * 

Mae  yr  hyn  a  ddywedir  am  weddillion  arfau  ac  offerynau 
dynol  yr  un  mor  anmhenderfynol,  a'r  casgliadau  a  dynir  oddi 
wrthynt  yr  un  mor  ddisail. 

Yr  unig  wrthdarawiad  o  bwys  rhwng  daeareg  a'r  Beibl  (ebe 
Dr.  Dawson),  yw  fod  y  Beibl  yn  dysgu  creadigaeth  llysiau  o 
flaen  creadigaeth  anifeiliaid,  tra  mai  y  bywyd  cyntaf  yn  llyfr 
daeareg  yw  y  bywyd  anifeilaidd.  Ond  dichon  fod  gweddillion 
hâd-lysiau  a  phlanhigion  yn  llechu  yn  mynwes  haenau  henafol 
y  ddaear  ag  nad  ydy w  daeareg  eto  wedi  eu  darganfod ;  neu  eu  bod 
o  natur  fwy  darfodedig  na  gweddillion  cyfnodau  diweddarach.  Ac 
nid  oes  dim  yn  afresymol  yn  y  dyb  hon,  gan  fod  y  bywyd  llysieuol 
yn  rhwym  o  fodoli  o  flaen  y  by wyà  anifeilaidd,  er  cynnaliaeth  y 
cyfryw ;  ac  nid  yw  daeareg  eto  ond  gwyddor  gy mharol  ieuanc. 
Mae'n  bossibl  fod  y  Beibl  yn  hyn,  fel  mewn  llawer  engraifft 
arall,  yn  rhagflaenu  darganfyddiadau  gwyddonol,  ac  yn 
awgrymu  yn  mha  gyfeiriad  y  maent  i'w  cael. 

*  "  Some  species  of  animals  (says  the  Professor  of  Geology  in  Yale  College,  U.S.), 
have  become  extinct  since  the  Age  of  Man  began,  and  through  Man's  agenoy. 
The  Dodo,  a  large  bird  looking  like  an  overgrown  chicken  in  its  plumage  and 
wings,  was  abundant  in  the  island  of  Mauritius  until  early  in  the  commencement 
of  the  18th  century.  The  same  may  be  said  of  the  Moa,  of  New  Zeland,  and  the 
Aepẃrnis,  of  Madagascar.   The  progress  of  civilization  tends  to  restrict  forests 

and  forest-life  to  narrower  and  narrower  limits  The  beaver,  wo'f,  bear,  and 

wild-boar  w<;re  formerly  common  in  Britain,  but  are  now  wholly  exterminated."— 
Dr.  James  D.  Dana's  Text-Book  o/Geology,  p.  241. 


Y  BEIBL  A  I  DDEHONGLTAD. 


445 


Yn  ol  Dr.  Zockler,  cawn  fod  awgryrniad  a  dysgwyliarl  Dr. 
Dawson  wedi  cael  eu  gwireddu  a'u  sylweddoli  trwy  ddargan- 
fyddiadau  diweddar  yn  Sweden  a  Bohernia  o  dalpiau  anferth  o 
íôr-lysiau  wedi  eu  rnaeneiddio  f petrified )  yn  nghanol  haenau 
hynaf  y  creigiau  cloddelddwyn  f fossiliferous J,  yr  hyn  a  brofa 
(eb  efe),  fod  y  deyrnas  lysieuol  wedi  cael  ei  bodolaeth  o  flaen 
yr  un  anifeilaidd.  (Gwel  Dichinson's  Theological  Çuarterly', 
vol.  i.  p.  16;  vol.  iv.  pp.  321—339  ;  TJie  Bible  and  Science,  by 
J.  W.  Dawson,  Ll.  D.;  Scripture  and  Gcology,  by  Dr.  Pye  Smith; 
Tlie  Antiquüy  of  Mun,  by  S.  E.  Pattison,  F.  G.  S.;  The  Religion 
of  Geology,  by  Dr.  Hitchcock.) 

Nodiad  I. — HennfiaetJi  y  ddaear. 

Proíir  henafiaeth  dirfawr  y  ddaear  â'r  ystyriaethau  canlynol :  — 

1.  Teioier  y  creigiau  haenedig  fstratified  rocJcsJ. 

Ffurfiwyd  y  rhai  hyn  yn  raddol,— trwy  fod  tywod,  llaid,  a  graian  yn 
gwaelodi  mewn  dwfr.  Ffuríir  creigiau  cyffelyb  iddynt  yn  awr  yn 
ngwaelod  y  môr,  trwy  fod  y  tonau  yn  treulio  y  glanau,  a'r  môr-lifogydd 
a'r  afonydd  yn  cludo  pridd  a  llaid  i'r  môr,  yr  hyn  a  waeloda  yn  y  dyfnder. 
Tua  throedf  ^dd  o  graig  mewn  can'  mlynedd  a  fîurfir  yn  awr  yn  y  dull  hwn, 
neu  tua  thrigain  troedfedd  mewn  chwe'  mil  o  flynyddoedd.  Y"r  ydys  yn 
adnabyddus  â'r  creigiau  haenedig,  yn  y  naill  ffordd  a'r  llall,  am  tua  deng- 
milltir  o  drwch.  Os  ydyw  yn  rhesymol  casglu,  fel  y  gwna  Dr.  Pye  Smith 
a  daearegwyr  enwog  ereill,  fod  y  creigiau  haenedig  wedi  cymmeryd  amser 
cyffelyb  yn  eu  ffurfiad  i'r  hyn  a  gymmer  creigiau  o'r  un  natur  yn  awr,  fe 
f uont  am  filiynau  o  flynyddau  yn  dyfod  i'w  tewder  a'u  ffurf  bresennol. 
Tybier  fod  can'  troedfedd  o  ddefnydd  wedi  cael  ei  waelodi  a'i  ffurfio  yn 
graig  fel  hyn  yn  ngwaelod  y  môr  yn  ystod  y  chwe'  mil  blynyddoedd 
oiweddaf,  buasai  yn  cymmeryd  yn  ol  y  cyfartaledd  hwn  3,108,000  o 
íiynyddau  i  ffurfio  y  creigiau  haeaedig  am  y  trwch  o  ddeng  militir. 

Ond  os  na  ellir  ffurfio  meddylddrych  am  arnser  ffurfiad  y  creigiau  hyn 
oddiwrth  yr  hyn  sydd  yn  cytnmeryd  lle  yn  awr,  fel  y  dadleua  Dr.  Zockler 
(Dickinson's  Theological  Quarterly,  vol.  i.  pp.  10—17),  mae  yn  amlwg 
oddiwrth  agwedd  yr  haenau  fod  eu  ffurfiad  yn  cymmeryd  lle  gyda'r  araf- 
wch  mwyaf,  a  bod  eu  twf  i'w  maintioli  a'u  ffurf  bresennol  wedi  cymmeryd 
amser  anhygoel. 

Cofier  hefyd  fod  y  creigiau  haenedig  wedi  cael  eu  flfurfio  o  falurion 
creigiau  ereill.  Cymmerodd  y  creigiau  hyny  eu  hunain  oesau  dirif  yn  eu 
ffurfiad;  drylliwyd  hwynt  drachefn;  cludwyd  y  darnau  yn  ol  ac  yn  mlaeti 
gan  y  dyfroedd  nes  yr  aethant  yn  grynion ;  yna  gwaelodasant  mewn  llaid, 
a  daethant  yn  rhanau  o'r  creigiau  haenaidd  dan  sylw. 

Cyfeirir  yn  mhellach  at  waith  dwfr  yn  treulio  y  graig  fel  prawf  o  hen- 
afiaeth  annirnadwy  y  ddaear.    Dy wedir  fod  y  Niagara  yn  treulio  y  graig 


446 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


islaw  y  dyfrgwymp  yn  ol  y  cyfartaledd  o  droedfedd  mewn  blwyddyn; 
cymmerai  felly  dros  30,000  o  flynyddau  i  ffarfio  y  ceunant  sydd  yn  y  graig 
yn  bresennol :  tra  yn  ol  y  cyfartaledd  o  fodfedd  yn  y  flwyddyn,  yr  hyn  yn 
ol  rhai  daearegwyr  sydd  gywirach,  fe  gymmerai  yn  agos  i  380,000  o 
flynyddau  i'w  ffurfìo. 

2.  Gwe'l'UUion  llysiau  ac  anifeüiaid  yn  y  creigiau  haenedig. 

Dywedir  fod  gweddillion  yn  agos  i  30,000  o  wahanol  rywogaethau  o 
greaduriaíd  wedi  cael  eu  darganfod  yn  mynwes  y  creigiau  haenedig  trwy  y 
trwch  o  d  ìeng  milltir,  y  rhai  a  fodolent  cyn  ac  yri  amser  ffurfiad  y  creig- 
iau.  Mae  y  gweddillion  hyn  hefyd  yn  dynodi  gweddillion  gwahanol 
gyfnodau,  wedi  eu  lleoli  yn  haenau  pob  cyfnod,  ac  nid  gweddillion  yr  holl 
gyfnodau  wedi  eu  gwasgaru  yma  a  thraw  yn  annhrefnus.  Ceir  gweddill- 
ion  creaduriaid  un  cyfnod  mewn  un  dosparth  o  haenau,  a  chreaduriaid 
cyfnodau  ereill  mewn  haenau  gwahanol.  Rhaid  fod  y  cyfnodau  hyn  o 
fywyd  o  barhad  hirfaith,  gan  nad  oes  ond  yehydig  o  gyfnewiJiad  wedi 
cymmeryd  Ue  yn  rhywogaethau  creaduriaid  y  ddaear  yn  ystod  y  chwe'  mil 
blynyddoedd  diweddaf . 

3.  Darganfyddiadau  Seryddol. 

Dengys  y  pellwelyr  (telescope)  bellder  annrhaethol  y  sêr,  a  thrwy  hyny 
lienafiaeth  y  bydysawd.  Ystyrir  fod  goleuni  yn  teithio  192,000  milltir 
mewn  eiliad,  a'i  fod  yn  cymmeryd  deng  mlynedd  i  gyrhaedd  y  ddaear  o 
un  o'r  sêr  sefydlog  agosaf ;  ond  fe  gymmerai,  yn  ol  cyfrif  Syr  W. 
ÈEersehell,  yn  agos  i  ddwy  fìliwn  o  flynyddau  iddo  deithio  i'r  ddaear  o  un  o 
sêr  y  sêr-luoedd  pellaf  !  Os  crewyd  y  ddaear  yr  un  pryd  a'r  nef  serenog, 
íel  y  dysga  Gen.  i.  1,  dengys  seryddiaeth  fod  y  ddaear  o  leiaf  yn  ddwy 
filiwn  o  flynyddau  o  oedran. 

Er  na  ellir  gwybod  rhifedi  blynyddoedd  y  ddaear,  mae  yn  hollol  eglur 
fod  ei  henafiaeth  yn  aruthrol,  ac  yn  dligon  i'n  brawychu  wrth  geisio 
plymio  ei  ddyfnderoedd.  Ond  gan  nad  beth  yw  oedran  y  ddaear,  yn  ymyl 
tragy wyddolrwydd  Duw,  nid  ydy w  ond  megys  nmnyd  awr !  Salm  xc.  2. 
(Gwel  Dr.  Glong's  Primeval  World,  chap.  ii.;  Dr.  Pye  Sm^ths,  Scripture 
and  Geology,  Lectures  ii.  &  iii.,  and  Supplementary  Notes  ;  Dr.  Dana's 
Text-Book  of  Geology,  pp.  244,  215.) 

Nodiad  II. — Creadtgaeth  a  Dadblygiad. 

Mae  rhai  awdwyr,  megys  Lamarck  yn  Ffrainc,  a  Dnrwin  yn  Ll  >egr,  yn 
dysgu  dadblygiad  y  naill  rywogaeth  o  greaduriaid  o'r  lla.ll,  yn  hytrach  na 
chyfryngiad  uniongyrchol  y  Creawdwr  yn  nygiad  pob  rhywogaeth  i 
fodolaeth.  Yn  ol  y  dyb  o  ddadblygiad  fe  gynnysgaethwyd  rhyw  fân 
ronynau  a  ystyria  coleddwyr  y  dyb  hon  yn  wreiddiau  bodolaeth  â  bywyd, 
trwy  ryw  ffordd  anhysbys  i  ni ;—  gan  y  Creawdwr,  ebe  Darwin,  gan  fath  o 
enyniad  yr  elfenau,  yn  ol  ereill.  Darfu  i'r  bywyd  cynt^tìg  hwn  ymddad- 
blygui  fywyd  uwch,  a'r  gronynau  gynnyddu  meun  nifer  a  maintioli ;  o 


Y  BEIBL  a'i  DDEIIONGLIAD. 


417 


radd  i  radd  fe  ymddadblygodd  y  meddalogion  i  bysgod,  a  physgod  i 
ymlusgiaid,  ac  ymlusgiaid  i  dethogion ;  ac  felly  yn  mlaen,  hyd  nes  yr 
ymddangosodd  preswylyddion  presennol  y  ddaear  ;  gan  derfynu  gyda  dyn, 
yr  hwn  a  ymddadblygodd  ar  ry w  foreu-ddydd  o  fod  yn  epa  blewog  mewn 
coedwig,  i'r  creadur  hardd  ag  sydd  yn  llywodraethu  y  byd  ! 

Mae  amryw  o  ystyriaethau  yn  dangos  gwondid  y  ddamcaniaeth  hon  : — 

1.  Nid  oes  un  engraifft  erioed  wedi  ei  chael  o'r  dalblygiad  dan  sylw. 

Dychymmyg  yw  y  cyfan.  Ni  welodd  neb  erioed  bysgodyn  wedi  dyfod 
yn  anifail,  neu  epa  wedi  dyfod  yn  ddyn. 

2.  Nid  oes  ún  arwydd  o  ddadblygiad  yn  y  gweddillion  creigiol. 

Yr  oedd  pysgod  y  cyfnod  cyntefìg  mor  gywrain  eu  gwneuthuriad  a 
physgod  yr  oes  hon.  Yr  oedd  yinlusgiaid  y  cyfnodau  dacaregol  yn 
rhagori  ar  yrnlusgiaid  presennol  y  ddaear.  Yn  hytraeh  nag  arwyddion  o 
ddadblygiad  i  raddau  poríí'eithiach,  dengys  daeareg  fod  creaduriaid  cyf- 
nodau  daearegol  yn  berffaith  yn  ol  eu  rhy  w,  ac  os  oes  gwahaníaeth  yn  bod, 
fud  y  rhai  cyntefig  yn  rhagori  ar  y  rhywogaethau  presennol. 

3.  Awgrymn  Daeareg  ddechreuad  bodolaeth  newydd  ar  icawriad  y 
gwahanol  gijfnodau. 

Dysga  fod  y  cyfnewidiadau  a  gymmerasant  le  yn  arwynebedd  y  ddapar 
ar  adeg  Ifurfìad  y  creigiau,  trwy  chwyldroadau  tanddaearol  yn  peri  i'r 
sychdir  suddo  i  fod  yn  waelod  môr,  ac  i  waelod  y  môr  fod  yn  sychdir,  ac 
achosion  ereill,— wedi  achosi  dinystr  a  diflaniad  creaduriaid  rhai  cyfnodau, 
a  galw  am  gyfryngiad  uniongyrchol  Duw  i  ail-lenwi  y  ddaear  â  phreswyl- 
yddion  newyddion. 

4.  Mae  damcaniaeth  dadblygiad  yn  groes  i'r  Beibl. 

(a,)  Priodola  y  Beibl  ddechreuad  bywyd  a  chreadigaeth  dyn  i  gyfryng- 
iad  nniongyrchol  Duw ;  ond  alltudia  hon  Dduw  oddiwrth  waith  ei 
ddwylaw  (Gen.  i.  1,  21,  26,  ii.  7.    Act.  xvii.  25—28.    Heb.  xi.  3). 

(b,)  Desgrifìa  y  Beibl  ddyn  wedi  syrthio  a  dirywio,  ac  mewn  angen 
iachawdwriaeth  ;  yn  ol  hou,  mae  dyn  yn  ddadblygiad  o  beríTeithrwydd,  ae 
ni  wyr  am  ddirywiad. 

(c,)  Annghydnabydda  hon  fodolaeth  gyfansawdd  dyn  fel  un  yn  meddu 
corph  ac  enaid,  a  chaua  ei  llygad  ar  ei  anfarwoldeb. 

Nis  gallwn  gofleidio  y  ddamcaniaeth  hon  a  chredu  y  Böibl  yr  un  pryd; 
rhaid  i'r  naill  roddi  ffordd  i'r  llall.  Iaith  doethineb  yw,  "  Bydded  Duw  yn 
eirwir,"  hyd  y  nod  pe  yr  ymddangosai  hyny  i  wneyd  k*  pob  dyn  yn 
gelwyddog!"  Rhuf.  iii.  4.  (Gwel  Dr.  Danà's  Text-Book  of  Geology, 
pp.  93,  255—260;  J)r.  Gloafs  Primcval  World,  chap.  iii.) 


443 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


2.  Daearyddiaeth  y  Beibl  ac  arwynebedd  presennol  y  ddaear. 

"Ac  afon  a  aeth  allan  o  Eden,  i  ddyfrhau  yr  ardd,  acoddi  yno 
hi  a  ranwyd,  ac  a  aeth  yn  bedwar  pen,"  sef  Pison,  Gihon, 
Hidecel  (Tigris),  a'r  Euphrates.  (Gen.  ii.  10 — 14.)  Dywedir 
nad  oes  un  man  adnabyddus  ag  sydd  yn  ateb  i'r  desgrifiad 
h  wn.  Mae'n  bossibl  i  hyny  fod,  ac  eto  i'r  desgrifiad  hwn  fod 
yn  wirionedd.  Pwy  a  wyr  pa  faint  o  gyfnewidiadau  a  effeith- 
iodd  y  diluw  a  daeargrynfeydd  oesoedd  ar  arwynebedd  y  ddaear 
yn  y  parthau  crybwylledig  ?  Mae  cyfnewidiadau  mawrion  yn 
rhediad  afonydd  wedi  cymmeryd  lle  yn  ystod  yr  oes  hon,  fel  y 
dengys  yr  engreifftiau  canlynol: — Yn  y  Morning  Star,  am 
lonawr  lleg,  1869,  ceir  y  telegram  ganlynol :  — 

"  Switzeiiand,  Berne,  Ion.  lOfed, — Mae  tir-lithriadau  an- 
ferth  wedi  cymrneryd  lle  yn  Pagatz,  yn  nghantref  St.  Gall,  y 
rhai  sydd  wedi  llwyr  gau  i  fyny  y  dyffryn,  ac  fel  hyn  wedi  attal 
llifìad  yr  afon  Tamina,  a  ffurfìo  llyn  mawr." 

Ceir  a  ganlyn  hefyd  yn  y  National  Baptist,  Philadelphia,  U.S., 
am  Mawrth  18fed,  1869 :  — 

"Darfu  i'r  Hwangho,  un  o'r  afonydd  mwyaf  yn  China,  yn 
ddiweddar  newid  neu  y  mae  yn  awr  yn  newid  ei  haber,  ac  y 
mae  yn  bresennol  yn  disgyn  i'r  môr  mewn  lle  ag  sydd  bum' 
can'  milltir  i'r  Gogledd  o'i  disgynfa  ddiweddar.  Darfu  i'r  Dr. 
Martin,  un  o  athrawon  y  brif  athrofa  newydd  yn  Pekin,  yn 
ddiweddar  rodio  yn  droedsych  dros  y  fan  lle  y  gorweddai  afon- 
longau  fjunhsj  Arglwydd  Amherst,  pan  oedd  y  brodorion  yn 
llosgi  arogldarth  er  sicrhau  mordaith  lwyddiannus.  Ymddengys 
fod  lle  i  gredu  nad  yw  yr  afon  yn  y  gwyriad  hwn  ond  dych- 
welyd  i  wely  i'r  ochr  Ogleddol  i  ucheldiroedd  Shantung  ar  hyd 
pa  un  y  rhedasai  o'r  blaen  ;  ac  yn  ol  cofnodion  Chiniaidd,  darfu 
iddi  droiau  newid  ei  rhedle,  weithiau  yn  disgyn  i'r  môr  trwy 
wahanol  aberoedd,  bryd  arall  trwy  un  yn  unig." 

Gellid  dwyn  yn  mlaen  engreifftiau  ereill  o  gyffelyb  natur; 
ond  gwasanaetha  y  rhai  hyn  i  ddangos  y  gall  y  desgrifiad  yn 
Gen.  ii.  fod  yn  gywir  am  bethau  fel  yr  oeddynt  ar  y  cyntaf,  er 
nad  ydyw  yn  ddesgrifìad  cywir  o  arwynebedd  y  ddaear  fel  y 
mae  yn  bresennol  yn  y  parthau  hyny  o'r  byd. 

Mae  hanes  temtiad  Crist  hefyd  yn  cynnwys  anhawsdra,  gan 
y  dywedir  i  Satan  ddangos  iddo  holl  deyrnasoedd  y  byd  (Mat. 
iv.  8).    Dichon  mai  yr  ymerodraeth  Eufeinig  a  olygir  wrth  y 


Y  BEIBL  A'l  DDEÜONGLIAD. 


449 


gair  "byd"  (cymliarer  Luc  ii.  1.  Act.  xi.  28),  ac  mai  y  mân 
deyrnasoedd  o  amgylch  Canaan,  y  rhai  oeddynt  o  dan  doyrngcd 
i  Ca^sar,  a  olygir  wrth  y  teyrnasoedd  crybwylledig.  (Luc  iii.  1.) 
Gellid  gweled  araryw  o'r  rhai  hyn  o  ben  un  o  fynyddau 
Palestina  neu  rai  o'r  gwledydd  cyfagos.  (Deut.  xxxiv.  1.) 
Mae  gwrthddrychau  i'w  gweled  yn  eglur  yn  Nghanaan  a'r 
Dwyrain  o  bellafoedd  anhyuool  i  ni  yn  y  wlad  hon,  a  siomir 
toithwyr  yn  ddirfawr  gan  bellder  mawr  lloocdd  a  ymddengys  yn 
ymyl.  Maent  bron  fel  yr  hud-ddwfr  (mirage ),  yn  ymddangos  fel 
pe  yn  cadw  yr  un  pellder  oddiwrthynt  o  hyd.  (Gwel  Dr.  Thom- 
son's  Land  and  the  Book,  pp.  19,  20 ;  Dr.  RohinèorHè  Physicál 
Geography  of  the  Tloly  Land,  p.  281  ;  a  Dr.  Batclay'a  City  of 
the  Great  Kmg9  p.  414.) 

Neu  fe  allai  mai  dangos  trwy  ddesgrifìo  a  oly^ir ;  neu  trwy 
gyfeirio  atynt  â'i  law,  fel  y  dywed  Polybius  fod  IIannib.il  wedi 
dangos  Phufain  i'w  fyddin  o  ben  yr  Alpau,  pryd  nad  oecld  yn 
wyddíbdol  i'r  llygad. 

Gan  fod  y  cyfan  wedi  cymmeryd  lle  y n  ol  Luc  * '  mewn 
munydawr"  (Luc  iv.  5),  rnae'n  bossibl  mar  raath  o  gylch- 
arlunfa  f panorama J  o  deyrnasoedd  y  byd,  we»li  ei  thynu  ar  yr 
aw3Tr-gylch,  a  ddangosodd  Satan  i'r  Iesu.  Gall  dynion  wneyd 
peth  cyífelyb  ar  raddfa  fechan,  í'el  y  profa  golygfeydd  y  cudd- 
welyr  ( camera  ohscura J;  a  diau  fod  Satan,  tywysog  llywodraeth 
yr  awyr,  ýn  deall  natur  a  deddfau  yr  elfenau  yn  well  na 
dynion,  ac  y  gallasai  efe  gynnyrchu  c}rlchoh^gfa  ysblenydd  o 
wledydd  a  threfi  a  phorthladdoedd  y  ddaear  yn  gywir  fel  yr 
oeddynt,  i'p  dyben  i  geisro  codi  awydd  yn  mynwes  yr  Iesu  i'w 
meddiannu.  (Oymharer  Job  i.  16,  18.)  I'w  gynnorthwyo  yn 
y  demtasiwn,  byddai  cymmeryd  yr  Iesu  i  fynydd  uchel  yn 
fanteisiol,  er  ceisio  peri  iddo  feddwl  ei  fod  yn  cael  golwg  ar  y 
gwledydd  eu  hunain. 

3.  Eangder  terfynau  y  Diluw. 

Gosodir  y  diluw  allan  yn  y  Berbl  fel  gwyrth.  D}Tgwvd  e: 
oddiamgylch  gan  achosion  naturiol  yn  cael  eu  dwyn  i  werth- 
rediad  mewn  modd  gwyrthiol  (Gen.  vii.  11,  12).  Yr  oeJd  eu 
dwyn  i  weithrediad  ar  yr  amser  ac  am  y  cyfnod  a  nodasid,  ac 
i  ateb  dj^ben  arbeuig,  yn  wyrthiol  (Gen.  vii.  4).  Er  mai  dros 
ddeugain  niwrnod  a  deugain  nos  y  parhaodd  y  gwlaw  llifeiriol, 
eto  íe  barhaodd  y  dj'froedd  i  godi  ac  ymchwyddo  aui  150  o 
21" 


450 


Y  BEIBL  A'J  DDEHONGLIAD. 


ddyddiau,  liyd  nes  y  cyfodasant  tua  23  troedfedd  uwchlaw  y 
mynyddau  uchaf  (Gren.  vii.  24).  Ee  rwygwyd  cronfaoedd  y 
dyfnder  mawr  (Heb.  tehom,  y  môr),  a  berwodd  y  dyfroedd  a 
lechent  yn  ffynnonau  cuddiedig  y  ddaear  allan,  nes  peri  i'r  môr 
chwyddo  a  llamu  dros  ei  derfynau,  ac  i'r  afonydd  godi,  a 
gorchuddio  yr  holl  wledydd. 

Mae  y  pwnc  o  gyffredinolrwydd  y  diluw  wedi  achosi  anhaws- 
dra  i  lawer ;  ond  nid  yw  yr  Ysgrythyrau  o  anghenrheidrwydd 
yn  galw  am  i  ni  ei  ystyried  fel  wedi  amgylchu  yr  holl  belen 
ddaearol,  ond  yn  unig  y  rhanau  a  breswylid  gan  ddyn.  Dinystrio 
dyn  oedd  yr  anican,  ac  yr  oedd  y  diluw  yn  cyrhaedd  i  bob  man 
lle  yr  oecld  dyn  yn  trigiannu.  Dwg  y  diweddar  Ddr.  Pye 
Smith  y  rhesyniau  canlynol  yn  mlaen  dros  y  dyb  nad  oedd  y 
diluw  yn  fwy  cyffredinol  na  phreswylfa  plant  dynion  : — 

(1,)  Y  gellir  deall  ymadroddion  y  Beibl  am  ei  gyffredinol- 
rwydd  mewa  ystyr  gyfyngedig.  Oymharer  Gen.  xli.  57.  Deut. 
ii.  25.  1  Bren.  x.  24.  Col.  i.  23,  lle  y  rhaid  deall  y  fath 
ymadroddion  a'r  "  holl  ddaear,"  a'r  cyffelyb,  am  wledydd 
cymmydogaethol. 

(2,)  Mae  yn  amheus  a  fuasai  yr  arch  yn  ddigon  eang  i 
gynnwys  cynnrychiolwyr  pob  math  o  greaduriaid.  Er  fod  yr 
arch  tua  525  troedfedd  o  hyd,  87  troedfedd  o  led,  ac  yn  52 
troedfedd  a  6  modfedd  o  uchder,  eto  ni  fuasai  yn  gallu  cyn- 
nwys  dau  o  bob  creadur  a  fuasent  yn  cael  eu  dinystrio  pe 
buasai  y  diluw  yn  gyffredinol.  Dywedir  fod  yr  amrywiaethau 
canlynol  yn  y  byd : — 

(ENWAU)  (HlIYWOGAETHAU) 

Tethogion  ( mammalia J     . .        . .  o  1,000  i  2,000. 

Ymlusgiaid,  neu  anifeiliad  dwy-elfenol  . .  . .  1,500. 
Trychfilod     . .        . .        . .        . .        .  .miloedd  o  filoedd. 

Heb  son  am  yr  anhawsdra  i  gasglu  y  rhai  hyn  i  gyd  o  bob 
gwlad  a  hinsawdd  at  Noah. 

(3,)  Mae  yn  Efrainc,  yn  mharthau  Auyergne  a  Languedoc, 
domenau  o  ludw  o  fynyddau  tanllyd  hýn  na'r  diluw,  y  rhai  na 
allasent  wrthsefyll  dylanwad  dwfr  y  diluw  pe  buasai  yn  eu 
gorchuddio. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


451 


(4,)  Mae  llawer  o  rywogaethau  o  bysgod  y  rhai  na  allant 
fyw  mewn  dwfr  hallt,  ac  ereill  na  allant  fyw  mewn  dwfr 
croyw ;  ac  ystyrir  y  buasai  cymm}rsgiad  y  dyfroodd  mewn 
diluw  cyífredinol  yn  ddinystr  iddynt. 

(5,)  Ni  wnaeth  Duw  erioed  gyflawni  gwyrthiau  dianghen- 
rhaid. 

Dy  wed  Dr.  Pye  Smith  na  wnelai  dyfroerld  y  byd  guddio  yr 
holl  ddaear  ond  i'r  dyfnder  o  tua  saith  modfedd.  Byddai 
eisieu  llu  o  wyrthiau  i  attegu  y  syniad  o  ddiluw  cyffrcdinol,  y 
rhai  nad  oes  genym  hawl  i  gredn  yn  eu  bodolaeth  heb  brawf. 
Fel  gwyrth  yn  wir  y  mae  y  Beibl  yn  desgrifio  y  diluw  ;  ond  yr 
oedd  ei  ddyben  yn  cael  ei  ateb  os  oedd  mor  gyífredinol  a  dyn  yr 
hwn  oedd  wedi  cyffroi  dialedd  ei  Arglwydd. 

(G-wel  Dr.  Pye  SmìtNs  Scripture  and  Geólogy,  Lectures 
iv.  &  v. 

4.  Mae  dyeithrwch  y  pethau  a  gofnodir  yn  y  Beibl  i  ni,  a'u 
anngliyjfredinolrwydd,  yn  peri  i  ni  deimlo  anhawsdra  gyda 
hwynt. 

(1,)  Grwaith  Moses  a'r  Lefiaid  yn  annerch  holl  Israel.  (Deut. 
xxvii.  1,  9—14.  Jos.  viii.  33—35.)  Yr  anhawsdra  a  deimlir 
yma  ydyw,  pa  fodd  y  gallai  Moses  a'r  Lefiaid  lefaru  yn  ddigon 
uchel  i'r  bobl  allu  eu  clywed.  Mae  Colenso  wedi  ymhyf  hau 
yn  fawr  uwchben  yr  anhawsdra  hwn.  Dichon  na  olygir  fod 
Moses  wedi  gwneyd  yr  hyn  a  briodolir  iddo  yn  bersonol,  ond 
trwy  gymhorth  henuriaid  Israel ;  mae'n  bossibl  hefyd  nad 
ydyw  y  geiriau  "  holl  Israel "  yn  golygu  holl  uuigolion  y 
genedl,  ond  eu  cynnrychiolwyr  o  bob  llwyth,  adran,  a  theulu, 
gan  fod  y  geiriau  <4oll"  a  "phawb"  yn  y  Beibl  yn  sefyll 
weithiau  am  "  lawer,"  neu  y  mwyafrif ;  ond  nid  oei.ll  yn 
anmhossibl  iddo  allu  eu  cyfarch  oll,  fel  y  dengys  y  llinnellau 
canhmol. 

Mae  yn  amlwg  oddiwrth  yr  hanes  fod  yr  holl  bobl  yn 
ystyr  lythyrenol  yn  gwrando  y  bendithion  a'r  melldithion, 
oddiar  lethrau  mynyddau  Ebal  a  Gerazim.  Nid  ydyw  gwaelod 
y  dyffryn  rhwng  y  ddau  hyn  ond  yr  wythfed  ran  o  filltir  f  a 
furlong J,  neu  ddau  gant  ac  ugain  o  latheni  o  led,  ebe 
Maundrell  {Journey  from  Aìeppo  to  Jerusalem,  March  24th, 


452 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


p.  53)  ;*  yr  oedd  y  bobl  wedi  eu  trefnu  ar  lechweddau  y  d  lau 
fynydd,  a'r  Lefiaid  yn  y  canol  yn  darllen  neu  gyhoeddi  y 
ddeddf  â  llef  uchel  (Deut.  xxvii.  14.  Jos.  viii.  33) ;  a'r  fath 
oedd  y  dystawrwydd  yn  y  dyffryn,  a  threiddgarwch  lleisiau  y 
Lefiaîd  trwy  awyrgylch  deneu  Palestina,  fel  y  clywai  y  gyn- 
nulleidfa  auferth  yr  holl  ymadroddion  Dwyfol.  Clywsom 
deithwyr  yn  tystio  eu  bod  hwy  wedi  bod  yn  sefyll  ar  un 
mynydd,  ac  yn  ymddyddan  oddi  arno  â  dynion  a  safent  ar  y 
mynydd  arall.  Dywed  Dr.  Thomson  mai  peth  hawdd  i  Jotham 
oedd  annerch  y  bobl  yn  y  dyffryn  oddiar  glogwyni  Gerazim 
(Barn.  ix,  7),  fel  y  gwyr  pawb  ag  sydd  wedi  clywed  y  public 
crier  yn  mhentrefì  Libanus.  Darfu  iddo  ef  ei  hun  fìoeddio 
oddiar  y  dyffryn  er  clywed  ei  lais  yn  adseinio  yn  y  mynyddau 
o  bob  tu,  a  gwireddu  y  dystiolaeth  ysgrythyrol.  "  Yn  wir," 
ychwanega  Dr.  Thomson  (The  Land  and  the  Booh,  pp.  473, 
474),  "  y  mae  y  bobl  yn  y  parthau  mynyddig  hyn  yn  alluog, 
o  herwydd  hir  ymarferiad,  i  godi  eu  llais  i'r  fath  raddau  ag  i 
gael  eu  clywed  yn  eglur  o  bellafoedd  braidd  anhygoel.  Ym- 
ddyddanant  â  phersonau  dros  geunentydd  anferth,  a  rhoddant 
y  cyfarwyddiadau  mwyaf  manwl,  y  rhai  a  ddeallir  yn  berffaith ; 
ac  wrth  wneyd  hyn  nid  ymddangosant  i  lefaru  ond  ychydig 
iawn  uwch  nag  yn  eu  hjmiddyddanion  cyffredin." 

"  Y  mae  rhywbeth,"  ebe  Dr.  Hackett  (lllustration  of 
Bcnpture,  p.  198),  wrth  gyfeirio  at  y  pwnc  dan  sylw,  "  yn 
awyrgylch  ystwyth  f elastic J  hinsawdd  Ddwyreiniol  ag  sydd 
yn  peri  iddi  drosglwyddo  sŵn  gyda  chyflymdra  ac  eglurdeb 
synfawr. " 

Nid  oes  neb  ag  sydd  yn  adnabyddus  â'r  parthau  lle  y  cym- 
merodd  hyn  le  yn  amheu  possibilrwydd  yr  hyn  a  adroddir  yn  y 
Beibl.  Gwel  hefyd  Dr.  Eobinson's  Physical  Geography  of  the 
lîoly  Land,  p.  33. 

(2,)  Attaliad  yr  haul  yn  ei  yrfa  yn  ol  gweddi  Josua.  (Jos. 
x.  12 — 14.)  Pan  oedd  Josua  wedi  bod  am  oriau  yn  ymladd, 
ac  yn  pryderu  rhag  ofn  i'r  nos  ei  oddiweddyd  cyn  iddo  lwyr 

*  Ystyria  Dr.  Robinson,  modd  bynag,  fod  y  dyífryn  yn  lletach  na  hyn  : — "  The 
yalley  itself.  from  the  foot  of  Gerizim  to  that  of  Ebal,  is  here  not  more  than  some 
flve  hundred  yards  wide,  extending  from  S.E.  to  N.  W."  (Bibl.  Rssearch'is,  vol. 
iii.  p.  96.)  Dichon  nad  am  yr  un  man  yn  hollol  y  sonia  efo  a  Maundrell,  neu  fod 
gwaelod  y  dyffryn,  yn  ol  Robinson,  yn  dringo  yn  uwch  i'w  lethrau  nag  y  golygai 
Xrttundrell  iddo  wneyd  yn  ol  ei  fesuriad  ef. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


453 


ddarostwng  y  gelynion,  y  mae  yn  anfon  gweddi  hydorus  at 
Dduw  am  i'r  haul  a'r  lleuad  beidio  prysuro  yn  eu  gyrf'a.  Mae 
Duw  yn  caniatáu  ei  gais.  Cafodd  y  clydd  ei  estyn  yn  agos  i 
ddiwrnod,  ac  yinsymmudai  yr  haul  yn  araf  tua'i  wely  hwyrol 
yn  inynwes  Môr  y  Oanoldìr ;  a  ohofnodwyd  y  wyrth  yn  llyfr 
Jaser — yn  mhlith  caniadau  gwladgarol  y  genedl  Israelaidd, 
ac  yn  mysg  oraclau  Duw.  Dyna  yr  hanes.  Dywed  amheu- 
wyr  ei  fod  yn  anhygoel,  gan  y  buasai  attal  y  ddaear  yn  ei 
chylchdro  yn  dinystrio  mewn  eiliad  y  coedwigoedd  a'r  llysiau, 
a  holl  gynnyrch  celfyddyd.  yn  mhob  man,  ac  yn  hyrddio  y 
ddaear  ei  hun  a'r  lleuad  o'u  cylchlwybrau.  Ond  mao'r  gwrth- 
ddadleuwr  yn  annghofìo  mai  gwrandawr  gweddi  Josna  oedd 
Oreawdwr  a  Chynnaliwr  y  ddaear,  ac  y  gallasai  efe  beri  i'r 
ddaear  arafu  yn  ei  chylchdro  heb  i  ddim  gael  niwaid,  a  thrwy 
hyny  beri  i'r  haul  ymddangos  fe  pe  buasai  yn  seí'yll  yn  y  nef- 
oedd,  ac  nid  prysuro  fel  ar  ddyddiau  ereill  i  fachlud. 

Fel  gwyrth  mae  y  Beibl  yn  gosod  hyn  allan  ;  ac  nid  oes 
mwy  o  anhawsdra  yn  nglyn  â'r  hanes  nag  â  hanes  agoriad  y 
Môr  Coch,  neu  doriad  ymaith  ddyfroedd  yr  Iorddonen,  oblegyd 
yr  un  peth  oedd  y  naill  a'r  llall  i  Dduw,  ac  yr  oedd  y  naill  a'r 
llall  yn  anmhossibl  i  ddyn.  Coüer  hefyd  ein  bod  i  esbonio 
hanes  Israel  yn  ngoleuni  iachawdwriaeth  y  byd ;  yr  oedd  eu 
lleoliad  yn  Nghanaan  yn  parotoi  y  ff'ordd  i  Fab  Duw  wneyd  ei 
ymddangosiad  er  dwyn  oddi  amgylch  iachawdwriaeth  i'r  holl 
ddaear.  Oddi  eithr  i  ni  goíio  hyn,  mae  yn  anhawdd  cyfrif  aui 
y  fath  urddas  a  phw3rsigrwydd  ag  a  roddir  ar  symmudiadau 
IsraeL 

Mae  rhai  beirniaid  yn  awgrymu  esboniad  arall,  sef  fod  Duw 
wedi  dylanwadu  ar  yr  awyrgylch  fel  ag  i  beri  i'r  haul  ym- 
ddangos  uwchlaw  y  terfyngjdch  am  amser  hir  ar  ol  adeg  ei 
fachlndiad,  a  bod  o'r  un  gwasanaeth  i  Israel  a  phe  buasai 
cylchdro  y  ddaear  wedi  cael  ei  arafu  am  amryw  oriau.  Barned 
y  darllenydd  drosto  ei  hun.  Mae  yn  amlwg,  beth  bynag,  fod 
yr  hanesydd  yn  cofnodi  yr  amgyichiad  fel  gwyith,  ac  nid  oes 
unrhyw  esboniad  ag  sydd  yn  gwadu  hyny  yn  rhoddi  cyfrif  teg 
o'r  hanes. 

(3,)  Adduned  Jephthah.  (Barn.  xi.  29—40.)  Yn  ei  bryder 
i  orchfygu  meibion  Ammon,  a'i  deimlad  o  yinddibyniaeth  ar 
Dduw,  y  mae  Jephthah  yn  gwneyd  yr  adduned  ddifrifol  gan- 
lynol : — "  Os  gan  roddi  y  rhoddi  di  feibion  Ammon  yn  fy  llaw 


454 


Y  BETBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


i ;  yna  yr  hwn  a  ddelo  allan  o  ddrysau  fy  nhŷ  i'm  cyfarfod, 
pan  ddychwelwyf  mewn  heddwch  oddiwrth  feibion  Ammon,  a 
fydd  eiddo  yr  Arglwydd,  ami  a'i  hoffrymaf  ef  yn  boethoffrwm." 
Ni  oddef  ein  terfynau  i  ni  olrhain  yr  holl  olygiadau  a  goleddir 
ar  y  geiriau  hyn,  a'r  rhesymau  drostynt  ac  yn  eu  herbyn : 
dodwn  ger  bron  y  darllenydd  mewn  ychydig  eiriau  yr  hyn  a 
ymddengys  i  ni  i  fod  y  gwirionedd.  Yn  gyntaf  oll,  gosodwn 
gyfìeithiad  diwygiedig  o'r  adduned  o  flaen  y  darllenydd,  yr 
hwn  a  fabwysiedir  gan  amryw  feirniaid  : — "Yna  yr  hyn  a 
ddelo  allan  o  ddrysau  fy  nhŷ,  pan  ddychwelwyf  mewn  hedd- 
wch  oddiwrth  feibion  Ammon,  naill  ai  efe  a  fydd  yn  eiddo  yr 
Arglwydd,  neu  mi  a'i  hoffrymaf  ef  yn  boethoffrwm."  Pe 
buasai  bôd  dynol  (un  o'i  gaethweision  neu  ryw  un  arall)  yn  ei 
gyfarfod,  yr  oedd  i  fod  yn  eiddo  yr  Arglwydd,  i  gael  ei  gys- 
segru  i  wasanaeth  y  cyssegr  am  ei  oes ;  ond  pe  buasai  yr 
anifail  goreu  yn  ei  feddiant  jn  dyfod  allan  o  byrth  ei  breswyl- 
fod  i'w  gyfarfod  *  pan  y  dychwelai,  yr  oedd  i  gael  ei  offrymu 
yn  boeth-offrwm ;  ond  er  mai  ei  ferch  a'i  unig  blentyn  a'i 
cyfarfyddodd,  teimlai  nad  allai  dynu  ei  adduned  yn  ol,  ond  fod 
yn  rhaid  iddo  ei  hoffrymu  yn  aberth  byw  i  Jehofah.  Ym- 
ddengys  mai  hyn  ydyw  y  syniad  priodol,  o  herwydd  y  rhesymau 
canlynol :  — 

1.  Yr  oedd  aberthau  dynol  yn  ffìeidd-dra  yn  ngolwg  Duw: 
gwel  Deut.  xii.  30,  31,  xviii.  10.  Lef.  xviii.  21.  Salm  cvi. 
36 — 38.  Nis  gellir  tybied  i  Jephthah,  yr  hwn  oedd  yn  ddyn 
pwyllog,  meddylgar,  ac  ystyriol,  fel  y  dengys  ei  gyflafareddiad 
à  brenin  yr  Ammoniaid,  a'r  hwn  oedd  hefyd  o  dan  ddylanwad 
Ysbryd  Duw,  wneyd  adduned  fyrbwyll  i  offrymu  pa  greadur 
bynag  a'i  cyfarfyddai  yn  boeth-offrwm  ;  gallasai  creadur  an- 
nghyfaddas  i'w  offrymu  ei  gyfarfod,  megys  ci  neu  gamel,  neu 
fôd  dynol ;  buasai  offrymu  y  cyfryw  yn  groes  i  orchymyn 
pendant  Dnw ;  mae  yn  ymddangos  yn  rhesymol,  gan  hyny,  i 
ystyried  fod  Jephthah  wedi  gwneyd  adduned  yn  y  dull  a 
awgrymwyd.  Os  bôd  dynol  a'i  cyfarfyddai,  yr  oedd  i  fod  yn 
eiddo  yr  Arglwydd  trwy  gael  ei  neillduo  am  ei  oes  i  wasanaeth 
y  cyssegr ;  os  creadur  annghyfaddas  i  fod  yn  aberth  a  ddeuai 

*  Dywedir  nad  ydyw  yr  ymadrodd,  "  myned  allan  i  gyfarfod,"  yn  caelei  ddefn- 
yddio  ond  mewn  cyssylltiad  â  bodau  rhesymol;  ond  gellir  ei  ddeall  am  anifail 
hefyd  yn  ol  y  ffugyr  grammadegol  a  elwir  Zeugma  :  gwel  Stuart's  Hcbrew  Gram* 
mar,  §  567. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


455 


i'w  gyfarfod,  buasai  yn  offrymu  creadur  glân  yn  ei  le  yn  boeth- 
oífrwra,  ac  felly  ei  brynu,  yn  ol  Exod  xiii.  13.  Lef.  xxvii. 
11 — 13  ;  ond  os  creadur  glân  a'i  cyfarfyddai,  yr  oedd  i  offryrau 
hwnw  ei  hunan  yn  boeth-oífrwm  i'r  Arglwydd.  (Lef.  xxvii. 
9,  10.) 

Nid  oes  grym  yn  yr  wrthddadl  y  buasai  addunedu  buwch 
neu  ddafad  yn  annheilwng  o'r  amgylchiad,  ac  yn  adduned  rhy 
ddistadl,  oblegyd  nid  ar  tuerth  yr  adduned  yr  oedd  Duw  yn 
edrych,  ond  ar  galon  yr  addunedwr.  Dichon  nad  oedd  gan 
Jephthah  laweroedd  o  anifeiliaid  fel  ag  i  addunedu  canych- 
aberth  fhecatombj,  fel  yr  awgryma  rhai  doethion  y  dylasai 
wneyd  os  oedd  yn  cyfeirio  o  gwbl  at  aberthiad  anifail  yn 
boeth-oíîrwm. 

2.  Yr  oedd  cyssegriad  neu  ymgj^ssegriad  dynion  i  wa.sanaeth 
y  cyssegr  yn  beth  cyfreithlon,  ac  o  dan  rai  amgylchiatlau  yn 
gymmeradwy.  Darllener  Lef.  xvii.  1—8.  Num.  vi.  1—21. 
Exod.  xxxviii.  8.    1  Sam.  i.  11,  24—28,  ii.  22. 

Golyga  y  ferf  tsaba  (nd^)  yr  hon  a  gj'fieithir  "  ymgasglu  yn 
finteioedd"  yn  Exod.  xxxviii.  8,  a  1  Sam.  ii.  22,  myned  allan  i 
wasanaeth  y  tabernacl  neu  y  deml,  fel  math  o  fyddin  gyssegr- 
edig,  a  chyfeirir,  mae'n  debygol,  at  rai  wedi  ymgyssegru  dros 
eu  bywyd  i  wasanaeth  Duw  yn  y  dull  hwn :  gwel  Num.  iv. 
23,  viii.  24,  lìe  y  ceir  yr  un  ferf.  Gwnelai  y  d\mion  waith 
priodol  i  ddynion,  megys  cludo  beichiau,  gwylio,  &c,  a'r 
merched  y  gwaith  priodol  iddynt  hwythau,  megys  golchi. 
glanhau,  gwnio,  &c,  yn  ogystal  a  dysgwyl  wrth  yr  Arglwŷdd 
mewn  gweddi,  a  myfyrio  yn  ei  gyfraith.  Cymharor  Num.  iv. 
1  Sam.  ii  13—16,  18,  iii.  1.    Luc  ii.  37. 

3.  Ni  sonir  fod  merch  Jephthah  wedi  cael  ei  rhoddi  i  farwol- 
aeth,  ond  yn  hytrach  i  fywyd  o  forwyndod.  Galar  o  herwydd 
ei  morwyndod  oedd  ei  galar ;  a  dywedir  fod  Jephthah  wedi 
cyflawni  ei  adduned  gyda  golwg  arni  hi,  ac  ychwanegir,  "  a  hi 
nid  adnabuasai  ŵr,"  neu  "  a  hi  nid  adnabyddodd  ŵr," — yr  hyn 
a  fuasai  yn  berffaith  ddiystyr  pe  buasai  wedi  ei  rhoddi  i  farw- 
olaeth,  ond  yr  hyn  a  ddysgwylid  yn  naturiol  ar  y  dyb  ei  bod 
wedi  ei  diofrydu  i  fywyd  o  forwyndod.  Dywedir  fod  merched 
Israel  bob  blwyddyn  yn  cadw  gwyl  *  er  mawrygu  merch 

*  Barn.  xi.  40.  Nid  "galaru"  ydyw  ystyr  y  ferf  tanah  (rnn)  ond  rhoddi  anrh'g- 
ion  (Hos.  viii.  10,  "  cyflogi")  ;  mawrygu,  canmol,  clodfori.  (Barn.  v.  11.)  Gwel  y 
Geiriaduron  Hebraeg. 


456 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Jephthah  o  herwydd  ei  hymgyssegriad  gwirfoddol  i  Dduw  yn 
ol  adduned  ei  thad. 

4.  Gellir  cyfrif  am  alar  Jephthah  ar  ol  ei  ferch,  ar  yr  ystyr- 
iaeth  ei  bod  ei  unig  blentyn,  ac  o  herwydd  y  byddai  cyílawniad 
yr  adduned  yn  ei  amddifadu  ef  a  hithau  o  hiliogaeth.  Yr  oedd 
cael  hiliogaeth  yn  destyn  llawenydd,  ac  yn  goron  o  anrhydedd 
yn  Israel  (1  Sam.  i.  11) ;  yn  neillduol  fel  yr  oedd  y  prophwyd- 
oliaethau  am  y  Gwaredwr  yn  dyfod  yn  fwy  eglur,  gan  fod 
dysgwyliad  am  y  Messiah  i  wneyd  ei  ymddangosiad  yn  eu 
plith  :  ond  ymostyngodd  merch  Jephthah  yn  dawel  i  gyüwni 
adduned  ei  thad.* 

Pa  farn  bynag  a  goleddir,  nid  yw  y  Beibl  ond  cofnodi  ys 
amgylchiad  fel  ífaith  hanesyddol,  fel  amryẁ  fîeithiau  ereill, 
heb  roddi  barn  gymmeradwyol  arno. 

(4,)  Grwallgofrwydd  Nebuchodonosor.  Dywedir  fod  hanes 
gwallgofrwydd  Nebuchodonosor  yn  cynnwys  amryw  bethau  ag 
sydd  yn  annhebyg  iawn  i  wirìonedd,  os  nad  yn  anmhossibl. 
Dywedir  ei  fod  yn  anhygoel  fod  dyn  ag  oedd  wedi  arfer  â 
moethau  y  palas  yn  pori  gwellt,  a  byw  yn  yr  awyr  agored  am 
saith  mlynedd  ;  ac  na  fuasai  ei  deulu  a'i  weinidogion  byth  yn 
goddef  y  fath  beth.  Neu  pe  buasai  hyn  wedi  cymmeryd  lle, 
na  fuasent  byth  yn  cadw  ei  orsedd  iddo,  ac  na  allesid  ei  chadw 
tra  y  byddai  cynnifer  o  ddynion  uchelgeisiol  yn  sychedu  am  yr 
anrhydedd  o  eistedd  arni.    Mewn  atebiad  i  hyn,  nodwn, — 

L  Nad  ydyw  y  gair  Caldeaeg,  idan,  yr  hwn  a  gyfìeithir  amser 
(Dan.  iv.  16,  23,  25,  32),  o  anghenrheidrwydd  yn  golygu 
blwyddyn,  ond  unrhyw  gyfnod  o  amser,  megys  diwrnod  neill- 
duol,  neu  fis  ;  ac  felly  gall  "  saith  amser"  olygu  saith  mis,  fel 
y  tybia  Dr.  Pye  Smith,  neu  (gan  fod  y  Dwyreinwyr  yn  arfer 
dosbarthu  y  flwyddyn  i  chwe'  chyfnod  o'r  un  hyd),  bedwar  mis 
ar  ddeg,  fel  y  barna  Dr.  Jahn.  Dengys  yr  hanes  fod  gwallgof- 
rwydd  Nebuchodonosor  wedi  cymmeryd  lle  ar  ol  ei  fuddygol- 
iaethau,  a'i  waith  yn  defnyddio  ei  ysbail  oddiar  deyrnasoedd 
ereill  i  helaethu,  cadarnhau,  ac  addurno  ei  brif  ddinas  a'i 
balas  (Dan.  iv.  30) ;  a  bernir  fod  hyn  wedi  cymmeryd  lle  tua'r 

*  Gall  y  darllenydd  a  ewyllysia  chwilio  y  pwnc  yn  mhellach  weled  ymchwiliad 
i'r  gwahanol  farnau  ar  adduned  Jephthah  yn  Dr.  Jennings's  Jewish  Antiquities  ; 
The  Christian  Review,  July,  1862,  ac  yn  y  gwahanol  Esboniadau  a'r  Geiriaduron 
Duwinyddol. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


457 


ddeugeinfed  flwyddyn,  neu  yr  unfed  a  deugain  o'i  deyrnasiad,  ac 
iddo  farw  yn  y  drydedd  a  deugain  o'i  deyrna3Ìad,  fel  nas  gallai 
ei  wallgofrwydd  barhau  yn  hwy  na  thua  blwyddyn. 

2.  Mae'n  debyg  i  Nebuchodonosor  yn  ei  wallgofrwydd 
dybied  fod  bradwriaeth  yn  ei  erbyn  i'w  ladd,  ac  iddo  ym- 
drechu  celu  ei  hun  oddiwrth  bawb ;  wrth  iddo  gael  ei  wylio, 
yr  oedd  ei  argyhoeddiad  yn  cryfhau  fod  y  bobl  am  ci  Ladd ; 
parai  hyn  iddo  chwilio  am  gyfleusdra  i  íToi,  a  darfu  iddo  o'r 
diwedd  lwyddo  i  ddianc  ac  ymguddio  yn  nghanol  llwyni  a 
llysiau  y  gerddi  a'r  maesydd  ëang  a  lliosog  a  berthynent  i'r 
palas,  ac  ymborthi*  ar  lysiau  (oblegyd  golyga  y  gair  Caldeaeg 
lysiau  yn  hytrach  na  "  gwellt  "),  y  rhai  fe  ddichon  a  brofasant 
yn  feddyginiaeth  ìddo.  Dichon  ei  fod  ar  yr  adeg  hon  yn 
ystyried  ei  fod  wedi  ei  drawsnewid  i  anifail,  ac  yn  ceisio  cym- 
deithas  anifeiliaid ;  a'i  fod  wedi  treulio  amryw  ddyddiau  yn 
ffoadur  fel  hyn  cyn  i'w  weision  ei  ddarganfod.  Yr  oedd  hin- 
sawdd  Babilon  y  fath  o  ran  tynerwch  fel  y  gallasai  fyw  fel  hyn 
heb  dderbyn  niwaid  angeuol.  Nid  oedd  gymmamt  o  berygl 
iddo  gael  ei  ddinystrio  gan  fwystfilod  rheibus,  gan  nad  oedd 
llawer  o'r  rhai  hyny  i'w  cael  yn  nghymmydogaeth  trefi.  poblog; 
a  diau  i  Nebuchodonosor  guddio  ei  hun  yn  maesydd  y  palas  yn 
Babilon,  i'r  rhaì  nad  oedd  y  fath  fwystfilod  yn  gallu  myned. 
Yn  y  cyflwr  yma,  er  y  dichon  fod  gormodiaith  i  raddau  yn  y 
desgrifiad,  yr  oedd  ei  wallt  a'i  farf  yn  gydynau  dyryslyd,  ac 
ewinedd  ei  ddwylaw  a'i  draed,  drwy  fod  heb  eu  tori  ei 
dechreuad  ei  afiechyd,  wedi  myned  yn  hirion,  ceimion,  a 
miniog.  O'r  diwedd,  wedi  i'w  weision  ei  ddarganfod,  daeth 
ato  ei  hun,  ac  anfonodd  gyhoeddiad  allan  i  hysbysu  ei  ddeiliaid 
ei  fod  wedi  ail  ymaflyd  yn  awenau  y  llywodraeth  trwy  dirion- 
deb  y  Goruchaf.  Yr  oedd  yn  naturiol  i'w  weinidogion  a*i 
bendefigion  ymdrechu  cadw  yr  orsedd  iddo,  mewn  rhan  o  gyd- 
ymdeimlad  àg  ef,  ac  mewn  rhan  o  herwydd  na  wyddent  beth 
fyddai  eu  tynged  o  dan  olynydd  iddo. 

*  Nid  yw  y  ffaith  fod  y  berfau  u  gyrant,"  "  porthant,"  &c,  yn  y  rhif  liosog  yn 
gwrthddweyd  hyn,  gan  mai  y  trydydd  person  annihennodol  ydyw,  yn  lle  y  ferf 
oddefol  unigol.  (Winer's  Chaldee  Grammar,  §  49.  3.  b.)  Cymharer  Otsenius'» 
Hebrew  Gram.  §  137,  3,  a'r  Nodiad  ar  waelod  y  ddalen  yn  tudal.  424  o'r  gwaith 
hwn.  Dengys  y  ferf  "  gwlychant "  yn  yr  ymudrodd,  "  ac  a'th  wlychant  à  gwlith  y 
nefoedd,"  fod  yn  rhaid  deall  hon  yn  oddefol  am  íi  a  wlychir  ;  yr  un  modd  yr  ydvs 
i  ddeall  y  lleill. 


458 


Y  BEIBL  A'I  DDEHONGLIAD. 


Mae  yr  holl  hanes  am  ei  wallgofrwydd  mor  naturiol  a 
manwl,  fel  y  mae  braidd  yn  annichonadwy  iddo  fod  yn  dwyll. 
Amcan  y  cyfan  oedd  dwyn  Nebuchodonosor  i  gydnabod  awdur- 
dod  y  Goruchaf  (Dan  iv.  17,  26),  a'r  canlyniad  oedd  dyrchafiad 
enw  yr  Arglwyddyn  mhlith  eilunaddolwyr  Babilon  (iv.  34 — 37). 
(Grwel  Dr.  Jahrìs  Introduction  to  the  Old  Testament,  §  152 ;  Dr. 
Pye  Sraith's  Principles  of  Interpretation  as  applied  to  the  Pro- 
phecies,  pp.  62—64.) 

Dylid  cofio  nad  yw  anhawsderau  y  Beibl  yn  fwy  na'r  rhai  a 
geir  mewn  natur.  Mae  y  greadigaeth  yn  orlawn  o  brofion  o 
ddaioni,  doethineb,  a  gallu  Duw.  Pan  y  meddyliom  am  bryd- 
ferthwch  y  fîurfafen,  rheoleidd-dra  y  tymhorau,  ac  am  y 
ílwyddyn  wedi  ei  choroni  â  daioni  Duw  mewn  miloedd  o 
ffyrdd,  ac  y  canfyddwn  ôl  ei  law  yn  nghyfaddasiad  y  naill  beth 
i'r  llall,  yr  ydym  yn  canfod  profion  o  ddoethineb  a  daioni  y 
Creawdwr.  Ond  o'r  ochr  arall  mae  dyoddefiadau  a  gofidiau  yn 
uchel  eu  pen  yn  y  byd.  Mae  newyn  a  heintiau,  daeargiyn- 
feydd  a  thân-lifìadau,  rhyfeloedd  a  damweiniau,  tlodi  a 
chỳstudd,  yn  gwneyd  galanasdra  ofnadwy,  a  hyny  mewn  byd 
ag  sydd  o  dan  reolaeth  Duw,  yr  hwn  y  mae  ei  enw  yn  gariad, 
a'i  galon  yn  drigfa  doethineb  !  Mae  yr  anhawsdra  yma  yn 
fwy  na'r  un  a  geir  yn  y  Beibl,  ac  ni  ellir  ei  symmud  yn  llwyr 
hyd  nes  y  cawn  oleuni  byd  arall  arno.  Dywedai  Origen  yn  y 
drydedd  ganrif  '  '  y  gall  yr  hwn  sy  dd  yn  credu  fod  yr  Ysgry  th- 
yrau  wedi  deilliaw  oddiwrth  Awdwr  natur,  ddysgwyl  canfod 
anhawsderau  cyfîelyb  ynddynt  hwy  i'r  rhai  a  geir  yn  nghyfun- 
drefn  natur."  Ond  nid  ydym  yn  gadael  i  ddirgelion  ac 
anhawsderau  natur  ein  dallu  rhag  gweled  llaw  ddaionus  Duw 
ynddi  hi;  ac  ni  ddylai  anhawsderau  dadguddiad  ein  hattal  rhag 
gweled  gras  Duw  ynddo  yntau.  Mae  eisieu  goleuni  dau  fyd  i 
lwyr  esbonio  gweithredoedd  a  goruchwyliaethau  Duw. 

Wedi'r  cyfan,  mae  anhawsderau  y  Beibl  yn  werthfawr,  ac  yn 
ateb  dybenion  pwysig.  Gwasanaethant  fel  cynhyrfiad  i  fyfyr- 
dod,  er  dwyn  dyn  i  efrydu  yr  Ysgrythyrau  yn  fwy  trwyadl  a 
gofalus.  Bydd  y  Beibl  yn  fwy  anwyl  yn  ei  olwg  ar  ol  llafur  ac 
ymroddiad  i'w  ddeall.  Dangosant  hefyd  luirionedd  a  dilys- 
rwỳdd  yr  Ysyrythyrau.  Pe  na  buasai  yr  un  anhawsdra  yn  y 
Beibl,  a  phe  buasem  yn  ei  ddeall  yn  berífaith  a'i  amgyífred  yn 
gyflawn,  buasai  ein  ífydd  yn  ei  Ddwyfol  darddiad  yn  cael  ei 
siglo;  ond  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  cynnwys  ^djŵion  bethau 
Duw,"  ac  yn  gronfa  ddihysbydd  o  hyíforddiant  a  chysur.  Po 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


459 


bunsai  cyngrhair  i  dwyllo  wedi  bod  yn  mhlith  yr  ysgrifenwyr, 
ni  fuasai  y  gwrthdarawiad  lleiaf  i'w  ganfod  yn  eu  hysgrifen- 
iadau,  mewn  moesoldeb,  athrawiaeth,  na  hanesiaeth,  ond 
buasai  y  cyfan  yn  cyd-gordío  i'r  llythyren,  nes  creu  amheu- 
aeth ;  ond  y  mae  gwrthdarawiadau  ymddangosiadol  yn  un 
amgylchiad  ag  sydd  yn  cadarnhau  gwirionedd  y  cyfan,  gan  fod 
pob  ysgrifenydd  yn  cofnodi  pethau  o'i  safle  neillduol  ei  hun. 
Maent  hefyd  yn  ateb  dyben  pwysig  fel  moddion  dysgyhlaeth 
dyn.  Profant  ei  ddidwylledd  a'i  barch  i  wirionedd.  Os  bydd 
dyn  â'i  fryd  ar  ganfod  anhawsderau  yn  y  Beibl,  er  caol  esgus 
dros  fyw  mewn  anufydd-dod  i'r  Arglwydd  Iesu,  fe  lwydda  yn 
ei  amcan ;  fe  fydd  i'r  anhawsderau  ei  rwystro,  gan  ei  fod  yn 
wirfoddol  ddall !  Bydd  yr  efengyl  yn  achlysur  o  galedweh 
barnol  iddo  ;  rhoddir  ef  i  fyny  i  gyndynrwydd  ei  galon.  Cyin- 
harer  Ioan  vi.  53 — 66,  ix.  39.  Ond  os  bydd  dyn  yn  yraofynydd 
didwyll  am  y  gwirionedd  er  mwyn  ei  wneuthur,  fe  ga  yntau  ei 
ddymuniad ;  yr  Arglwydd  a'i  hyíforddia  ef  mewn  barn,  ac  a'i 
dysga  yn  ffordcl  doethineb.  Gwna  anhawsderau  y  Beibl  ìddo 
ef  ganfod  ei  anwybodaeth,  a'i  lenwi  à  gostj'iigeiddrwydd,  gan 
nad  ydyw  ond  anifail  o  flaen  Duw  (Salm  lxxiii.  22)  ;  tra,  o'r 
ochr  arail,  y  bydd  i  athrawiaeth,  dysgeidiaeth,  ac  addewidion  y 
Beibl  lenwi  ei  galon  â  llawenydd,  a'i  enau  â  châu.  (Salm 
xviii.  26,  xxv.  9.) 

Gwel  yn  mhellach  ar  bwnc  y  bcnnod  hon,  Pen.  VII.  Rlian  I. , 
Horne's  lntroduction,  vol.  i.;  JBible  Hand-Boolc ;  Davidson's  S>tcred 
Jíermeneutics ;  Seiler's  Biblical  Hermeneutics ;  Bensoris  Hìdsean 
Lectures,  1822;  a  Discrepancies  of  the  Bible,  by  J.  W.  Haley,  M.A., 
London,  1875. 


PENNOD  IX. 


DYFYSIADAU   O'R   HEN   DESTAMENT  YN   Y  NEWYDD, 
A'U  DEHONGLIAD. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Nifer  y  Dyfyniadau — Gwahanol  Ddosbarthiadau  o  honynt —  Yr  Achos 
o'r  Gwahaniaeth  rhyngddynt  a'r  Hen  Destament  —  Dehongliad 
Dyfyniadau  —  Ystyriaethau  Rhagarweiniol  —  Y  Dyb  yn  nghylch 
CyfoÄdoMad  ( Accommodation ),  a'i  gwrthuni — Gwahanol  Ddyben- 
ion  ysgrifenioyr  y  Testament  Neiuydd  wrth  ddyfynu  dr  Hen 
Destament — Casgliad.au  oâdiwrth  yjaith  ysgrifenwyr  y  Testament 
Neiüydd  yn  dyfynu  Ysgrythyrau  yr  Hen  Destament. 

Mae  y  dyfyniadau  o'r  Hen  Destament  yn  y  Testament  Newydd 
yn  dra  lliosog ;  dywed  y  rhai  ag  sydd  wedi  ehwilio  y  pwnc  hwn 
yn  fanwl  eu  bod  yn  rhifo  263.  a  bod  cyfeiriadau  at  376  o  leoedd 
ereill  y  rhai  na  ddyfynir  yn  llythyrenol. 

GWAHANOL  FATHAU  O  DDYFYNIADAU. 

Mae  Dr.  S.  Davidson  yn  ei  *'  Sacred  Hermeneutics"  yn  rhoddi 
taüeni  o'r  holl  ddyfyniadau  o'r  Hen  Destament  y  rhai  a  geir 
yn  y  Testament  Newydd,  gan  drefnu  y  LXX,  y  dyfyniadau  fel 
y  maent  yn  Ngroeg  y  Testament  Newydd,  yr  Hebraeg,  a'r 
Saesonaeg,  mewn  colofnau  cyfochrog.  Mae  Dr.  Fairbairn, 
Dr.  W.  Lee,  ac  awdwr  diweddar  o'r  enw  Turpie,  yn  eu  rhestru 
yn  ol  graddau  eu  cydgordiad  â'r  Hebraeg  a'r  LXX  fel  y 
canlÿn : — 

I.  Y  dyfyniadau  yn  mha  rai  y  mae  Groeg  y  Testament  Newydd 
yn  cydgordio  yn  llythyrenol  â'r  Hebraeg. 


Y  BEIBL  A'l  DBBHOẀGLÍAD. 


401 


II.  Y  dyfyniadau  yn  y  rhai  y  mae  Groeg  y  Testarnont 
Newydd  yn  cyduno  â'r  Hebraeg  o  ran  yr  ystyr,  ond  nid  yn 
llythyrenol. 

III.  Y  dyfyniadau  yn  mha  rai  y  dilynir  y  LXX,  er  ei  fod  yn 
gwahaniaethu  i  raddau  oddiwrth  yr  Eebraeg. 

IV.  Y  dyfyniadau  yn  y  rhai  na  ddilynir  yn  gaeth  na'r 
Hobraeg  na'r  LXX. 

Ni  a  ddilynwn  y  drefn  yma  yn  ein  sylwadau  ar  y  Dyfyniadau 
o'r  Ilen  Destament  yn  y  Newydd. 

I.  Y  DYFYNIADAU  YN  MHA  RAI  Y  MAE  GrOEG  Y  TjE8TAMEXT 
•'NEWYDD  YN  CYDGOEDIO  YN  LLYTÍIYllENOL  a'r  HEBRAEG. 

Mae  y  dyfyniadau  canlynol  yn  gyfieithiadau  llythyrenol  o'r 
Hebraeg,  ac  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  y  Deg  a  Thrigam. 

1.  u  O'r  Aifft  y  gelwais  fy  mab."    (Mat.  ii.  15.    Hos.  xi.  1.) 

Cyfieithiad  y  LXX  ydyw,  "  O'r  Aifft  y  gelwais  ei  blant 
ef."  * 

2.  "  Hwy  a  edrychant  ar  yr  hwn  a  wanasant."  (Ioan  xix.  37.  Zech. 
xíi.  10.) 

Cyfìeitha  y  LXX,  <sIIwy  a  edrychant  arnaf  fi,  oblegyd 
iddynt  fy  niystyru."  Gan  fod  cyfieithiad  y  LXX  yma  yn 
annghywir,  y  mae  Ioan  yn  cyfìeithu  yn  uniongyrchol  o'r 
Hebraeg,  gyda'r  gwahaniaethiad  yn  y  person:  Jehofah  sydd 
yn  llefaru  yn  Zechariah,  am  hyny  dywed  "fi;"  "Hwy  a 
edrychant  arnaf  fi  :"  mae  Ioan  wrth  gymhwyso  y  brophwydol- 

*  Gwna-Dr.  Henry  Owen  y  sylw  canlynol  ar  y  gwahaniaeth  hwn  rhwng  y  LXX 
a'r  Hebraeg  gwreiddìol  a  Matthew  : — "  Os  cyfieithiwyd  llyfr  Hosea  yn  fuan  ar  ol 
Pum'  Llyfr  Moses  (cofìer  mai  am  y  Septuagint  y  llefara),  ac  os  oes  unrhyw  wir- 
ionedd  yn  yr  hyn  a  ddywed  Aristeas  am  ryddhad  19S,000  o  gaethion  Iuddewig  gan 
Ptolemy  Philadelphus  (brenin  yr  Aipht),  ychydig  cyn  i'r  cyfieithiad  hwnw  gael  ei 
wneyd,  nid  ydyw  yn  annhebyg  nad  allai  cof  am  y  fath  weithred  effeithio  ar 
feddyliau  y  cyfieithwyr  i'r  fath  raddau  nes  peri  iddynt  ddychymmygu  fod  cyfeir- 
i  id  at  hyny  yn  y  lle  hwn,  ac  o  ganlyniad  eu  tueddu  i  gyfieithu  y  geiriau  fel  y 
gwnaethant.  Mai  rhywbeth  o'r  natur  yma  oedd  yr  achos  a  ymddengys  i  mi  yn 
fwy  eglur  fyth  pan  ystyriwyf  fod  Aquila,  Symmachus,  a  Theodotion,  yn  dilyn  y 
testyn  Hebraeg,  ac  yn  cadarnhau  y  dyfyniad  a  wneir  gan  yr  efengylwr."— The 
Modes  of  Qìiotation  used  by  the  Evangdical  Writers  Explained  and  Vindicated. 
By  the  Hev.  Dr.  Henry  Owen.    London,  17S9. 


462 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


iaeth  at  Grist  yn  defnyddio  y  trydydd  person, "  Hwy  a  edrycli- 
ant  ar  yr  hivn  a  wanasant." 

Y  mae  tua  72  o  ddyfyniadau  —  heb  son  am  y  mynych 
ddefnydd  a  wneir  o'r  un  ymadroddion  —  yn  perthyn  i'r 
dosbarth  hwn. 

II.  Y  DYEYNIADATJ  YN  Y  RHAI  Y  MAE  GROEG  Y  TeSTAMENT 

Newydd  yn  cyduno  a'b,  Hebbaeg  o  ran  yr  YSTYít,  okd  NID 

YN  LLYTHYBENOL. 

1.  "  Efe  a  roddodd  iddynt  fara  o'r  nef  i'w  fwyta."    (Ioan  vi.  31.) 
Hebraeg,  "  Yd  y  nefoedd."    Salm  lxxviii.  24. 

2.  "  A  pbawb  a  fyddant  wedi  eu  dysgu  gan  Dduw."    (loan  vi.  45.) 

Hebraeg,  "  A'th  holí  feibion  fyddant  wedi  eu  dysgu  gan 
Jehofah."    (Esai.  liv.  13.) 

3.  "  Hwy  a'm  casasant  yn  ddiacbos."    (Ioan  xv.  25.) 

Hebraeg,  (<  Ymladdasant  â  mi  heb  achos."  (Salm  cix.  3.) 
Yr  oecld  yr  ymladd.  yn  rhagdybied  yr  elyniaeth,  a'r  elyniaeth 
yn  dangos  ei  hun  mewn  ymladd  yn  erbyn  Duw.  Mae  yr  ystyr 
yr  un  yn  y  ddau  le. 

4.  "  Ac  yn  dy  bad  di  y  benditbir  boll  dylwytbau  y  ddaear."  (Act. 
iii.  25.) 

Defnyddia  yr  apostol  yma  y  gair  patbiai,  teuluoedd,  ac  nid 
ethne,  cenedloedd,  fel  y  LXX  a'r  Hebraeg  (Gen.  xxii.  18),  er 
dysgu  yr  Iuddewon  rhagfarnllyd  fod  holl  Genedloedd  y  ddaear 
yn  írodyr  iddynt,  a  bod  Iuddewon  a  Chenedloedd  yn  aelodau 
o'r  un  teulu.  Yn  yr  addewid  wreiddiol  i  Abraham,  y  gair 
arferol  am  <cdeuluoedd"  (Heb.,  mishpachôth)  a  ddefnyddir :  "A 
holl  deuluoedd  y  ddaear  a  fendithir  ynot  ti."    (Gen.  xii.  3.) 

5.  "  I  mi  y  mae  dial,  myfî  a  dalaf,  medd  yr  Arglwydd."  (Rbuf.  xii.  19.) 

Hebraeg,  "I  mi  (y  perthyn)  dial  ac  ad-daledigaeth."  (Deut. 
xxxii.  3ü.)  Mae  yr  ystyr  yr  un,  ond  fod  y  geiriad  yn  gwahan- 
iaethu  ychydig.  Y  mae  tua  deg  ar  hugain  o  ddyfyniadau  o'r 
fath  yma. 


Y  BEIBL  A'I  DDEIIOXGLIAD. 


4G3 


III.    Y    DYFYNIADAU   YN    MUA    KAI    Y    DILYNIR    Y  LXX 

er  ei  fod  yn  gwahaniaethu  i  haddau  oddiwrtn  yr 
Hebraeg. 

"  Eithr  yn  ofer  y'm  hanrhydoddant  i,  gan  ddysgu  gorehymynion  dynion 
yn  ddysgeidiacth."    (Mat.  xv.  9.) 

Hebraeg,  "  A'u  hofn  tuag  ataf  fi  a  ddaeth  yn  orchymyn 
dynion  (peth)  wedi  ei  ddysgu  "  hyny  yw,  gan  ddynion,  ac  nid 
gan  Dduw,  ac  felly  o  anghenrheidrwydd  yn  ofer  a  gwrthodedig. 
(Esai.  xxix.  13.) 

"  Bydded  eu  bord  hwy  yn  rhwyd,  ac  yn  fagl,  ac  yn  dramgwydd,  ac  yn 
daledigaeth  iddynt.  Tywyller  eu  llygaid  hwy,  fel  na  welont,  a  chydgi  yma 
di  eu  cefnau  hwy  bob  amser."    (llhuf.  xi.  9,  10.) 

Hebraeg,  "  Bydded  eu  bwrdd  yn  fagl  ger  eu  bron,  a'u 
llwyddiant  yn  dramgwydd.  Tywyller  eu  llygaid  hwy,  fel  na 
welont;  a  gwna  i'w  lwynau  grynu  bob  amser,"  (Salm  lxix. 
22,  23.) 

Yn  y  JjXX  a'r  Testament  Newydd,  mae  y  geiriau,  {í  Ac  yn 
fagl,  ac  yn  dramgwydd,  ac  yn  daledigaeth  iddynt,"  yn  cael  eu 
hychwanegu  fel  dadblygiad  o  ystyr  y  gair  Hebraeg,  pach,  yr 
hwn  a  gyfieithir  yn  y  Salm  magl  "  (adn.  22),  tra  y  gadewir  y 
geiriau  <{a'u  llwyddiant  yn  dramgwydd "  heb  eu  cyfieithu. 
Mae  ychydig  o  wahaniaeth  hefyd  yn  niwedd  y  geiriau  :  am  yr 
Ilebraeg,  "  a  gwna  i'w  lwynau  grynu  bob  amser,"  iaith  Paul 
yw,  "  a  chydgryma  di  eu  cefnau  bob  amser." 

"Aberth  ac  ofifrwm  nis  mynaist,  eithr  corph  a  gymhwysaist  i  mi." 
(Heb.  x.  5.) 

Yr  Hebraeg  yw,  4<  Aberth  ac  oíîrwm  nid  ewyllysiaist ; 
clustiau  a  agoraist  i  mi."    (Salm  xl.  7.) 

Yr  oedd  4  *  agor  y  gìust"  yn  ymadrodd  cyffredin  yn  mhlith 
yr  Iuddewon  am  ddadguddio  unrhyw  beth  i  un,  yr  hwn  a 
wrandawai  arno,  ac  a  ufyddhäai  yn  ddioed.  H  Yr  Arglwydd 
Dduw  a  agorodd  fy  nghlust,  a  minau  ni  wrthwynebais.  ac  ni 
chiliais  yn  fy  ol."  (Esai.  1.  5.)  Dywedodd  Jonathan  wrth 
Dafydd,  "  Ni  wna  fy  nhad  ddim,  na  mawr  na  bach,  heb  ei 


464 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


fynegi  i  mi  :"  Hebraeg,  i(heb  agor  fy  nghlust  (1  Sam.  xx. 
2.)  Ymddeagys  í'od  geiriau  y  Salniydd  yn  gyfystyr  a  phe 
dy wedasai, ' ' Tydi  a  roddaìst  i  mi  fodd  i  ufyddhau  i  ti."  Dengys 
y  cyssylltiadau  mai  a  ganlyn  ydyw  syniad  y  Salmydd : — "  Nid 
ymhyfrydaist  mewn  defodau  allanol  fel  yn  ymostyngiad  y 
galon ;  ac  yr  wyt  wedi  agor  fy  nghlust  i  beri  í  mi  ddeall  hyn, 
ac  i  fod  yn  ewyllysgar  i  wrandaw  ar  dy  lais  a  chydymffurfìo 
â'th  ewyllys."  Dilyna  yr  apostol  y  LXX;  ystyr  y  geiriau  fel 
y  ceir  hwynt  yn  y  Deg  a  Thrigain  ydyw  hyn  : — "  Nid  ym- 
hyfrydaist  yn  aberthau  anifeiliaid,  ond  yn  aberth  byw  dynion 
fîyddlawn  ;  a  thi  a  ddarperaist  gorph  i  mi,  yr  hwn  a  gyssegraf 
i  dy  wasanaeth."  Felly  y  gwnaeth  Dafydd ;  defnyddiodd  ei 
lygaid  i  ddarllen  oraclau  Duw,  a'i  draed  i  fynychu  ei  gyssegr, 
a'i  dafod  i  ganu  am  ei  iachawdwriaeth.  Cymhwysa  yr  apostol 
y  geiriau  at  Grrist,  fel  rhai  yn  awgrymu  fod  ei  ymgnawdoliad  i 
ragnaenu  ei  ufj^dd-dod  a'i  farwolaeth. 

Mae  tua  17  o  engreifftiau  o  ddyfyniadau  o'r  un  natur  a'r  rhai 
a  grybwyllir  yn  yr  adran  hon. 

IV.  Y  DYEYNIADAU  H  Y  RHAI  NA  DDILYNIR   YN  GAETH 

na'r  Hebraeg  NA  CHYFIEITHIAD  y  Deg  a  Thrigain. 

1.  "  A  thithau  Bethlehem,  tir  Juda,  nid  Ueîaf  wyt  (mewn  un  modd)  yn 
mhlith  tywysogion  Juda :  canys  o  honot  ti  y  daw  Tywysog  yr  hwn  a 
íugeilia  fy  mhobl  Israel."    (Mat.  ii.  6.    Michah  v.  2.) 

LXX  : — "  A  thithau  Bethlehem,  tŷ  Ephratah,  wyt  i  fod  yn 
fechan  iawn  yn  mhlith  miloedd  Juda :  (eto)  o  honot  ti  yr  â  un 
allan  i  mi,  i  fod  yn  Llywodraethwr  Israel." 

Hebraeg  : — ((  A  thithau,  Bethlehem  Ephratah,  wyt  i  fod  yn 
lechan  yn  mhlith  miloedd  Juda  fetojo  honot  ti  y  daw  allan  i 
mi  un  ag  sydd  i  fod  yn  Llywodraethwr  yn  Israel." 

Cawn  Juda  yn  Matthew  yn  lle  Ephratah,  a'r  rhagferf  nacâol 
OUDAMOS=z6y  no  means—nid  mewn  un  modd,  yr  hon  na  cheir 
yn  yr  Hebraeg  na'r  LXX. 

Nid  ydyw  yr  efengylwr,  modd  bynag,  yn  dyfynu  ei  hunan, 
ond  yn  unig  yn  cofuodi  yr  atebiad  a  roddodd  yr  archoffeiriaid 
a'r  ysgrifenyddion  i  Herod. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


465 


2.  *  Nid  ymryson  efe,  ac  ni  lofain,  ac  ni  chlyw  neb  ei  lais  ef  yn  yr 
heolydd.  Corsen  ysig  nis  tyr,  a  llin  yn  mygu  nis  diffydd,  hyd  oni  ddygo 
efe  allan  farn  i  fuddygoliaeth.  Ac  yn  ei  enw  ef  y  gobeithia  y  Cenedlucdd." 
(Mat.  xii.  18—21.) 

Hebraeg: — "Ni  waedda,  ac  ni  ddyrchafa,  ac  ni  phair  glywed 
ei  lef  yn  yr  heol.  Ni  ddryllia  gorseri  ysig,  ac  ni  ddiffydd  lin 
ynmygu;  efe  a  ddwg  allan  farn  at  wirionedd.  Ni  phaila  efe, 
ac  ni  ddigalona,  hyd  oni  osoda  farn  ar  y  ddaear;  yr  ynysoedd 
hefyd  a  ddysgwyliant  am  ei  gyfraith  of."    (Esai.  xlii.  2 — 1.) 

Gwahaniaetha  Matthew  oddiwrth  Esaiah  :  — 

1.  Yn  nghystrawiad  y  geiriau. 

2.  Yn  rhai  o'r  ymadroddion,  megys,  trwy  ddefayddio  y  gair 
"  buddygoliaeth  "  yn  lle  "  gwirionedd." 

3.  Yn  rhoddi  yr  ystyr  yn  hytrach  na  chyfieithiad  llythyrenol 
o'r  Hebraeg;  megys,  "  ac  yn  ei  enw  ef  y  gobeithia  y  Cenedl- 
oedd,"  am  "  yr  ynysoedd  a  ddysgwyliant  am  ei  gyfraith  ef." 

Yn  y  geiriau  o  flaen  y  dyfyniad  yn  Esaiah  (xlii.  1),  mae  y 
LXX  yn  gwyro  oddiwrth  yr  Hebraeg,  ac  yn  myned  i  esbonio 
yn  lle  cyfleithu,  a  hyny  mewn  modd  hollol  gyfeiliornus,  yn  ol 
eu  syniadau  Iuddewig  a  chulion  eu  hunain  :  yn  lle,  "  Wele  fy 
ngwas,  yr  hwn  yr  ydwyf  yn  ei  gynnal ;  fy  etholedig,  i'r  hwn  y 
mae  fy  enaid  yn  foddlawn :  rhoddais  fy  ysbryd  arno ;  efe  a 
ddwg  allan  farn  i'r  Cenedloedd :  "  cawn  yn  y  LXX,  "  Jacob 
yw  fy  ngwas,  myfì  a'i  cynnorthwyaf ;  Israel  yw  fy  etholedig, 
fy  enaid  ai  derbyniodd  ef ;  rhoddais  fy  ysbryd  arno  ef  ;  efe  a 
ddwg  allan  farn  i'r  Cenedloedd."  Nid  dyma  yr  unig  engraifft 
o  waith  y  LXX  yn  gwyrdroi  meddwl  yr  Ysbryd. 

3.  "  Tarawaf  y  bugail,  a  defaid  y  praidd  a  wasgerir."    (Mat.  xxvi.  31.) 

Hebraeg  : — "  Taraw  y  bugail,  a'r  defaid  a  wasgerir."  (Zech. 
xiii.  7.) 

LXX  : — "  Taraw  y  bugeiliaid,  a  dwg  allan  defaid." 

4.  "  Pan  ddyrchafodd  i'r  uchelder,  efe  a  gaethiwodd  gaethiwed,  ac  a 
roddes  roddion  i  ddynion."    (Eph.  iv.  8.) 


466 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Darllena  yr  Hebraeg  a'r  LXX,  "  Ti  a  dderbyniaist  roddion  i 
ddynion."  (Salm  lxviii.  18.)  Yr  oedd  y  derbyn,  modd  bynag, 
i  flaenori  y  cyfranu ;  a  dynoda  y  gwahanol  ymadroddion 
wahanol  agweddau  yr  un  peth,  fel  y  dywed  Pedr : — 44  Wedi 
iddo  dderbyn  gan  y  Tad  yr  addewid  o'r  Ysbryd  Glân,  efe  a 
dywalltodd  y  peth  yma  yr  ydych  chwi  yr  awrhon  yn  ei  weled 
ac  yn  ei  glywed."    (Act.  ii.  33.) 

Ceir  tua  17  o  ddyfyniadau  o'r  natur  yma  yn  y  Testament 
Newydd  :  gwel  Mat.  xxi.  5.  Luc  vii.  27.  Act.  xiii.  41.  Bhuf. 
x.  6,  xv.  12.    1  Cor.  xv.  55.    2  Cor.  ix.  7,  &c. 

Achoswyd  y  gwahaniaeth  rhwng  y  rhanau  a  ddyfynir,  fel  y 
maent  yn  Hebraeg  yr  Hen  Destament  ac  yn  Ngroeg  y  Testa- 
ment  Newydd,  gan  y  pethau  canlynol : — 

1.  Oblegyd  y  gwahaniaeth  yn  yr  ysgriflyfrau  giureiddioL  Mae 
yr  ysgriflyfrau  Hebreig  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  eu  gilydd  : 
felly  hefyd  ysgriflyfrau  y  LXX  a'r  Testament  Newydd.  Pan  y 
gwahaniaetha  dyfyniad  yn  y  Testament  Newydd  oddiwrth  yr 
Hebraeg,  dichon  fod  y  copi  o'r  Beibl  Hebraeg  a  ddefnyddiai 
ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd,  yn  gwahaniaethu  mewn 
rhyw  bethau  oddiwrth  y  Beibl  Hebraeg  fel  y  mae  genym  ni  yn 
awr.  Mae  gwahanol  ddarlleniadau  hefyd  wedi  llusgo  i  mewn  i 
ysgriflyfrau  y  Testament  Newydd,  fel  y  gall  gwahaniaeth  rhwng 
y  dyfyniad  a'r  Hebraeg  gwreiddiol  ymddangos  yn  awr,  yr  hwn 
na  fodolai  ar  y  cyntaf.  Credwm  fod  yr  ystyriaoth  yma  yn 
cyfrif  am  y  gwahaniaeth  mewn  rhai  engreifftiau. 

2.  Eheswm  arall  dros  y  gwahaniaeth  ydyw,  amcan  neiüduol 
ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  jpan  yn  dyfynu  oV  Hen  Desta- 
ment. 

Dywed  Jehofah  trwy  Malachi,  "Wele  fì  yn  anfon  fy  nghenad, 
ac  efe  a  arloesa  y  ffordd  o'm  blaen  i."  (Mal.  iii.  1.)  Dywed 
Crist  pan  wedi  ei  anfon  i'r  byd,  er  awgrymu  i'w  wrandawyr 
fod  y  Duw  ymgnawdoledi^  yn  eu  plith,  "Hwn  ydyw  efe  am  yr 
hwn  yr  ysgrifenwyd,  Wele  yr  ydwyf  fl  yn  anfon  fy  nghenad 
o  flaen  dy  wyneb,  yr  hwn  a  barotoa  dy  ffordd  o'th  flaen." 
(Mat.  xi.  10.) 

Felly  hefyd  newidia  yr  apostol  yn  Eph.  iv.  8,  y  frawddeg, 
"  derbyniaist  roddion  i  ddynion,"  i  44  efe  a  roddes  roddion  í 


Y  I3EIBL  A'l  DDEITONGLIAD. 


4  07 


ddynion,  gan  fod  hyny  yn  cael  ei  gynnwys  yn  y  geiriau,  ac  yn 
gosod  allan  yn  fwy  effeithiol  yr  hyn  oedd  gan  yr  apostol  inewn 
golwg. 

Weithiau  y  mae  ysgrifenwyr  y  Testament  Nowydd  yri 
helaethu  ar  y  dyfyniad  a  wneir,  neu  yn  dwyn  allari  íeddyl- 
ddrych  newydd  o  hono,  yr  hwn  na  fuasai  ysgrifen^dd  an- 
ysbrydoledig  byth  yn  gallu  ei  ganfod ;  er  ongrailft,  esbonia 
Paul  eiriau  Moses  yn  Deut.  xxx.  12,  13,  "  Pwy  a  ddring 
drosom  i'r  nefoedd?"  i  olygu,  "  dwyn  Crist  i  waered  oddi 
uchod"  (Rhuf.  x.  6);  a'r  gofyniad,  "  Pwy  a  dramwya  drosoin 
rii  i'r  tu  hwnt  i'r  môr,"*  ueu  "  Pwy  a  ddisgyn  i'r  dyfnder,"  i 
olygu  "  dwyn  Crist  drachefn  i  fyny  oddiwrth  y  meirw."  Mae 
y  geiriau  yn  Deuteronomium  ya  gymhwysiadol  at  sefyllfa  Isrüel 
yn  nyddiau  Moses  ;  nid  oedd  eisieu  idclynt  wneyd  yr  hyn  oedd 
anmhossibl  er  gallu  gwybod  ewyllys  Duw,  yr  oedd  y  wybod- 
aeth  hono  eisioes  ganddynt ;  ond  nid  ydyw  y  cymhwysiad  yma 
yn  dyhysbyddu  eu  hystyr  ;  cynnwysant  gyfeiriad  hefyd  at 
Grist  a'i  waith,  yr  hyn  y  mae  yr  apostol  ysbrydoledig  yn  ei 
ddwyn  allan  a'i  egluro. 

Gyda  golwg  ar  y  gwahaniaeth  rhwng  yr  Hebraeg  gwreiddiol 
a'r  dyfyniadau  yn  y  Testament  Newydd,  cofier  mai  yr  un 
Ysbryd  santaidd  ag  a  ysbrydolasai  y  prophwydi  a  ysbrydolodd 
ysgrifenwyr  y  Testarnent  Newydd  hefyd,  a  bod  gan  ysyrifenwyr  y 
Testament  Newydd  gan  hyny,  o  dan  gyfarwyddyd  yr  Ysbryd, 
haiol  i  dalfyru  neu  gyfnewìd  iaith  yr  Hen  Destament.  Pan  yr 
ymddibynai  yr  ystyr  ar  eiriau  neillduol,  y  mae  y  pwys  mwyaf 
yn  cael  ei  roddi  ar  eiriau:  gwel  Mat.  xxii.  32,  4<3.  Ioan  x. 
34.  Gal.  iii.  16.  Heb.  i.  5,  ii.  12,  v.  10,  vii.  11.  Ond  pan 
nad  ydyw  yr  ymresymiad  yn  ymddibynu  ar  ymlyniad  caeth 
wrth  y  geiriau,  fe  dalfyrir,  neu  fe  gyfnewidir  yr  ymadroddion, 

*  Dywed  y  Proffeswr  Michaelis  fod  y  geiriau  hyn,  ac  esbonisd  Paul  arnynt, 
wedi  peri  anhawsdra  mawr  iddo  ef,  hyd  nes  yr  awgrymodd  un  o'i  fyfyrwyr  iddo  M  y 
g;dlai  fod  Moses  yn  cyfeirio  at  arferiad  yr  Aifftiaid  o  gladdu  y  meirw  yr  ochr  amll 
i  lyn,"  &c,  yr  hyn  a  barodd  iddo  lyncu  y  syniad,  ac  aralleirio  ymadroddion  Jlobes 
fel  hyn  ; — "  Nid  yw  y  gorchymmyn  (ebe  Moses),  yr  hwn  a  ddysgaf  íì  yn  awr  (sef  i 
garu  ac  addoli  yr  unig  wir  Dduw,  yr  hyn  mewn  gwirionedd  yw  euwaediad  y  galon), 
fel  rhaio'm  gorchymynion,  y  rhai  sydd  yn  ineddu  ystyr  ddirgelaidd,  ac  yn  an- 
hawdd  i'w  deall  Nid  oes  eisieu  un  o  ddysgeidiaeth  annghyffrediu  i  ddyfod  i 
lawr  o'r  Defoedd  i'ch  hyfforddi  ynddo  ;  nid  oes  eisieu  i  neb  groesi  y  llyn  i  Ynys- 
oedd  y  Gwynfydedigion,  ac  ymofyn  à'r  meirw  beth  sydd  yn  gorwedd  yn  mynwes  y 
gorchymyn.  Mae  y  cyfan  yii  hawdd  ac  yn  eglur,  1  Canys  y  gair  sydd '  agos  iawn 
attat/  "  à.G.—Lowth's  Lecture*  on  Hebrew  Poctry,  Ed.  "1847,  p.  110. 


468 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ac  fe  roddir  pwysigrwydd  ar  ystyr  neu  sylwedd  y  rhanau  a 
ddyfynir. 

Yr  ydym  wedi  sylwi  yn  y  Ehan  Gyntaf  ar  Ysbrydoliaeth  y 
Beibl,  ac  wedi  dwyn  ein  rhesymau  yn  mlaen  dros  yr  hyn  a 
elwir,  "  Ysbrydoliaeth  Eiriol."  Credwn  fod  y  cyfnewidiadau 
yn  y  dyfyniadau  wedi  cael  eu  gwneuthur  yn  ol  cyfarwyddyd 
ac  arweiniad  yr  Ysbryd  Glân,  ac  na  fuasai  yr  apostolion  byth 
yn  meiddio  cyfnewid  yr  ymadroddion  Dwyfol  ond  trwy  yr 
un  awdurdod  ag  y  rhoddasid  hwynt  ar  y  cyntaf. 

DEHONGLIAD  DYEYNIADAU. 

Awn  yn  awr  yn  mlaen  i  sylwi  ar  natur  y  dyfyniadau  dan 
sylw,  a'r  amcanion  mewn  golwg  wrth  eu  dyfynu. 

Dyfynir  yr  ymadroddion  oV  Hen  Destament  ar  yr  egwyddor  oH 
Ddwyfol  awdurdod  aH  gyrnmeriad  prophiuydol. 

Weithiau  dyfynir  amryw  ymadroddion  a  chyssylltir  hwynt 
â'u  gilydd  er  profì  athrawiaeth,  neu  egluro  gwirionedd,  yn  yr 
hyn  y  rhagdybir  eu  Dwyfol  awdurdod  (Ehuf.  iii.  Heb.  ii.); 
bryd  arall,  dyfynir  geiriau  fel  yn  cael,  neu  wedi  cael  eu 
cyflawni  yn  Nghrist,  yr  hyn  a  brofa  fod  ysgrifenwyr  y  Testa- 
ment  Newydd  yn  ystyried  fod  yr  Hen  Destament  yn  meddu 
agwedd  brophwydol. 

Er  deall  y  dyfyniadau  yn  briodol,  rhaid  i  ni  ystyried  fod  yr 
apostolion  yn  esbonwyr  awdurdodedig  ar  yr  Hen  Destament. 

Addawodd  Crist  yr  Ysbryd  Glân  i'w  apostolion,  yr  hwn  oedd 
i'w  tywys  i  bob  gwirionedd ;  yr  apostoiion  oedd  cynnrychiol- 
wyr  Iesu  Grist  ar  y  ddaear,  yr  unig  ddysgawdwyr  awdurdod- 
edig  ac  anffaeledig  o'i  ewyllys ;  rhaid  i  ni  eu  hystyried,  gan 
hyny,  yn  esbonwyr  anífaeledig  o'r  Hen  Destament,  yn  ogystal 
ag  yn  ddysgawdwyr  aníìaeledig  o  athrawiaethau  a  dyledswydd- 
au  yr  oruchwyliaeth  Gristionogol. 

Nid  ydym,  gan  hyny,  i  ystyried  gwaith  ysgrifenwyr  y  Testa- 
ment  Newydd  yn  dyfynu  yr  Hen  Destament,  fel  math  o 
gyfaddasiad  (accommodation)  oV  iaith  yn  unig  i  osod  allan  eu 
rmddyliçbu  eu  ìainain.  Yn  y  goleuni  yma  yr  edrycha  y  rban 
fwyaf  o  ysgrifenwyr  ar  y  dyfyniadau,  heb  ystyried  fod  ysgi  if- 
enwyr  y  Testament  Newydd  yn  edrych  ar  y  dyfyniadau  íel 
orophwydoliaetliau  neu  awdurdodau  yn  nghylch  y  pynciau  o  dan 


Y  BEIBL  A'l  DDEÜONGLT AD . 


400 


sylw,  ac  nid  fel  brawddegau  er  mwyn  gosod  allan  eu  meddyliau 
eu  hunain  mewn  modd  deheuig  neu  effoithiol.  Gwnawri  ddau 
sylw  er  dangos  gwrthuni  y  dyb  mai  dyfynu  mown  ff'ordd  o 
gyfaddasu  yr  iaith  i  osod  allan  eu  meddyliau  eu  hunain  yr 
oeddynt : — 

1.  Ni  fuasai  gwaith  yr  ysgrifenwyr  yn  dyfynu  yn  ateb  un 
dyben,  oddi  eithr  fod  y  geiriau  a  ddyfyncnt  yn  cyf'oirio  at  y 
pynciau  dan  sylw. 

Dyfynir  ganddynt  er  mwyn  awdurdod  i  gadarnhau  yr  ym- 
resymiad,  ac  nid  er  mwyn  desgrifiad.  Dyf'ynai  yr  apostolion 
yr  Hen  Destament  er  mwyn  profi  ì'r  Iuddewon,  o'u  Hytígryth- 
yrau  eu  hunain,  wirionedd  athrawiaethau  mawrion  Cristion- 
ogaeth. 

2.  Yn  ol  y  dyb  am  ddyfynu  o'r  Hen  Destament  er  mwyn  yr 
iaith  yn  unig,  ni  wyddom  yn  mha  ystyr  yr  ydyrn  i  ddeall  y 
Testament  Newydd. 

Dyfynir  o'r  Hen  Destament  mewn  modd  syml  a  phendant ; 
nid  oes  unrhyw  gyfyngiad  (modìfication J  yn  cael  ei  ych- 
wanegu ;  cyhoedda  yr  efengylwyr  a'r  apostolion,  ar  sail  eu 
hawdurdod  fel  ysgrifenwyr  ysbrydoledig,  fod  yr  ymadroddion 
a  ddyfynir  yn  dysgu  yr  hyn  a  briodolant  iddynt.  Os  ydyw  y 
rhai  sydd  yn  credu  mewn  cyfaddasiad  yn  gywir,  y  mae  yn 
canlyn  fod  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  wedi  cam- 
gymhwyso  ymadroddion  o'r  Hen  Destament,  a'u  bod  trwy 
hyny  yn  camarwain  eu  darllenwyr,  gan  nad  ydynt  byth  yn 
awgrymu  mai  dyfynu  mewn  ffordd  o  gyfaddasiad  y  maent,  ond 
yn  hytrach  yn  eu  sicrhau  eu  bod  yn  eu  dyfynu  naill  ai  fel 
prophwydoliaet?tau  ag  oeddynt  yn  cael  eu  cyflawni,  neu  fel  awdur- 
dod  i  gadarnhau  yr  athrawiaethau,  neu  i  rymusoli  y  gwersi  a 
ddysgent  i'r  byd. 

Yn  awr,  ni  a  geisiwn  ddangos  i'r  darllenydd  fel  yr  ymddengys 
pethau  i  ni  gyda  golwg  ar  y  dyfyniadau  o'r  Hen  Destament,  a'r 
fTordd  i'w  deall.  Mae  gwahanol  fathau  o  ddyfyniadau,  a 
àyfynid  hwy  i  wahanol  ddybenion. 

I.  Dyfyxiadau  yn  profi  athrawiaethatt,  neu  yx  cad- 

ARNHAU  DYLEDSWYDDAU. 

1.  "Credodd  Abraham  i  Dduw,  a  chyfrifwyd  iddo  yn  gyfiawudcr.'' 
(BUuf.  iv.  3.) 


470 


Y  BEITBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Dyfynir  y  geiriau  hyn  o  Gren.  xv.  6,  er  cadarnhau  yr  athraw- 

iaeth  am  gyfìawnhad  trwy  fTydd. 

2.  "  Y  cyfiawn  a  fydd  byw  trwy  ffydd."    (Rhuf„  i.  17.) 
Dyfynir  y  rhai  hyn  o  Hab.  ii.  4,  i'r  un  dyben. 

3.  "  Canys  pwy  a  wybu  feddwl  yr  Arglwydd  ?  neu  pwy  a  fu  gynghorwr 
iddoef?"    (Rhuf.  xi.  34.) 

Cymmerir  y  geiriau  hyn  o  Esai.  xl.  13,  er  profi  yr  hyn  a 
ddywed  yr  apostol  am  ddirgelwch  annhreiddiol  Ehagluniaeth 
Duw. 

4.  "  Yr  hwn  sydd  yn  ymffrostio,  ymffrostied  yrí  yr  Arglwydd."  (1  Cor. 
i.  31.) 

Yma  crynhoir  geiriau  Jeremiah  (ix.  24),  a  chyfeirir  atynt  er 
profi  ac  egluro  y  pwynt  ag  oedd  gan  yr  apostol  mewn  golwg, 
sef  annigonolrwydd  doethineb  ddynol,  ac  mai  yn  Nuw  yn  unig 
y  dylai  dynion  ymhyfrydu. 

5.  "  Canys  Crist  nis  boddhaodd  ef  ei  hun ;  eithr  megys  y  mae  yn 
ysgrifeoedig,  Gwaradwyddiadau  y  rhai  a'th  waradwyddent  di,  a  syrth- 
iasant  arnaf  fì."    (Rhuf.  xv.  3.) 

Dyfynir  y  geiriau  hyn  o  Salm  lxix.  9,  er  cadarnhau  y 
ddyledswydd  o  hunanymwadiad  a  thynerwch  tuag  at  y  rhai 
a  wahaniaethant  oddi  wrthym ;  nid  ydyin  i  fynu  cael  ein  ffordd 
ein  hunain  pan  y  gall  hyny  dramgwyddo  ereill,  ond  yn  hytrach 
ymdrechu  ymddwyn  fel  ag  i  beri  adeiladaeth  iddynt.  Nid 
ceisio  ei  bleser  a'i  hawddfyd  ei  hun  yr  oedd  Crist  pan  yn 
y  byd  hwn,  ond  lles  ereill,  hyd  y  nod  pan  oe'dd  hyny,  yn  ol 
y  brophwydoliaeth,  yn  dwyn  gwaradwydd  a  dyoddefìadau  arno 
ef. 

Gellir  ystyried  rhai  o'r  ymadroddion  a  ddyfynir  er  profì 
athrawiaeth  neu  gadarnhau  dyledswydd,  yn  brophwydoliaeth 
hefyd  am  yr  hyn  a  drafodir,  fel  y  dengys  yr  engreifîtiau 
canlynol : — 

"  Ar  ol  hyn  y  dychwelaf  ac  yr  adeiladaf  drachefn  dabernacl  Dafydd,  yr 
hwn  sydd  wedi  syrthio  ;  a'i,fylchau  ef  a  adeiladaf  drachefn,  ac  a'i  cyfodaf 
eilchwyl.  Fel  y  byddo  i  hyn  a  weddiller  o  ddynion  geisio  yr  Arglwydd, 
ac  i'r  holl  Genedloedd,  y  rhai  y  gelwir  fy  enw  i  arnynt,  medd  yr  Arg- 
lwydd,  yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  yr  holl  bethau  hyn."  (Act.  xv.  16,  17. 
Amos  ix.  11,  12.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


471 


"  Oblegyd  y  mae  yr  Ysgrythyr  yn  dywedyd,  Pwy  bynag  sydd  yn  credu 
ynddo  ef,  ni  chywilyddir.  Canys  pwy  bynag  a  alwo  ar  enw  yr  Arglwydd, 
cadwedig  fydd."    (ìlhuf.  x.  11,  13.    Esai.  xxvi.  16.    Joel  ii.  32.) 

M  Ac  fel  y  byddai  i'r  Cenedloedd  ogoneddu  Duw  am  ei  drugaredd  ;  fel  y 
mae  yn  ysgrifencdig,  Am  hyn  y  cyffesaf  i  ti  yn  mhlith  y  Cenedloedd,  ac  y 
canaf  i'th  enw.  A  thrachefn  y  mao  yn  dywedyd,  Ymlawenheweh,  Genedl- 
oedd,  gyda'i  bobl  ef.  A  thrachefn,  Molwch  yr  Arglwydd,  yr  holl  Genedl- 
oedd;  a  chlodforwch  ef,  yr  holl  bobloedd.  A  thracbefn  y  mae  Esaias  yn 
dywedyd,  Fe  fydd  gwreiddyn  Jesse,  yr  hwn  a  gyfyd  i  lywodraethu  y 
Cenedloedd  :  ynddo  ef  y  gobeithia  y  Cenedloedd."  (Rbttf.  xv.  9 — 12.  Salin 
xviii.  49.    Deut.  xxxii.  43.    Salm  cxvii.  1.    Esai.  xi.  10.) 

Mae  yr  ymadroddion  hyn  yn  profi  agwedd  gyffredinol  yr 
efengyl,  a  hawl  credinwyr  o'r  Cenedloedd  i  ragorfreintiau 
teyrnas  nefoedd,  ac  y  niaent  hefyd  yn  brophwydoliaethau  mai 
fel  yna  y  byddai  pethau  o  dan  deyrnasiad  Einmanuel. 

II.  Dyfyniadau  o  Brophwydoliaethau  er  profi  Dwyf- 

OLDEB  YR  OrUCHWYLIAETH  GrRISTIONOGOL. 

Mae  y  rhai  hyn  o  ddau  fath  :— 

1.  Prophwydoìiaethau  neillduol  am  Grist,  y  rhai  a  gyjlawniuyd 
ynddo  ef. 

"  A  thithau,  Bethlehem,  tir  Juda,  nid  lleiaf  wyt  yn  mhlitb  ty  wyso.^ion 
Juda  :  canys  o  honot  ti  y  daw  Tywysog,  yr  bwn  a  fugeilia  fy  mhobl 
Israel."    (Mat.  ii.  6.  Michah  v.  2.) 

"  Fel  y  cyflawnid  yr  hyn  a  ddy wedwyd  trwy  Esaias  y  prophwyd,  gan 
ddywedyd,  Tir  Zabulon,  a  thir  Naphthali,  wrth  íí'ordd  y  môr,  tu  hwnt  i'r 
Iorddonen,  Galileay  Cenedloedd:  y  bobl  oedd  yn  eistedd  mewn  tywyllwch, 
a  welodd  oleuni  mawr  ;  ac  i'r  rhai  a  eisteddent  yn  niro  a  chysgod  angeu,  y 
cyfododd  goleuni  iddynt."    (Mat.  iv.  14—16.    Esai.  ix.  1,  2.) 

"  (Yna  y  cyflawnwyd  yr  hyn  a  ddywredwyd  trwy  Jeremias  y  prophwyd, 
gan  ddywedyd,  A  hwy  a  gymmerasant  y  deg  ar  hugain  arian,  p;is  y 
prisiedig,  yr  hwn  a  brynasant  gan  feibion  Israel ;  ac  a'u  rhoisant  hwy  am 
faes  y  crochenydd,  megys  y  gosododd  yr  Arglwydd  i  mi."  (Mat.  xxvii. 
9,  10.    Zech.  xi.  12,  13*) 

"  A'r  Ysgrythyr  a  gyflawnwyd,  yr  hon  a  ddywed,  Ac  efe  a  gyfrifwyd 
gyda'r  rhai  anwir."    (Marc  xv.  28.    Esai.  liii.  12.) 

Mae  yr  ail  Salm  yn  perthyn  i'r  dosbarth  hwn,  ac  fe'i  hes- 
bonir  felly  }rn  y  Testament  Newj'dd.    (Act.  iv.  25,  26,  xiii.  33. 


472 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Heb.  i.  5,  v.  5.)  Felly  hefyd  Salm  cx.  1,  4,  fel  y  gwelir  yn 
Heb.  i.  13,  v.  6,  10,  vi.  20.  Ystyriwn  y  rbai  hyn  yn  brophwyd- 
óliaeihau  neiìlduól  ac  arbenig  am  Grist,  gan  eu  bod  yn  cyfeirio 
at  Grist  a'i  efengyl,  ac  yn  cael  eu  dyfynu  er  profì  mai  Crist 
oedd  gwrthddrych  mawr  tystiolaeth  y  prophwydi. 

2.  Ymadroddion  yn  meddu  cyfeiriad  dwbl,  un  at  lorthddrychau 
neu  ddygwyddiadau  o  dan  yr  Hen  Destament,  aW  llall  at  Grist  a 
dygwyddiadau  o  dan  y  Testament  Newydd. 

Gellir  ystyried  y  gwrthddrychau  neu  y  dygwyddiadau  ag  y 
mae  y  geiriau  yn  cyfeirio  yn  uniongyrchol  atynt,  ar  sail 
awdurdod  y  Testament  Newydd,  yn  gysgodol  neu  arwydd- 
luniol  o  bersonau  neu  ddygwyddiadau  o  dan  yr  efengyl. 
Ystyriwn  fod  y  dyfyniadau  canlynol  yn  perthyn  i'r  dosbarth 
hwn : — 

"  O'r  Aifft  y  gelwais  fy  mab."    (Mat.  iî.  15.    Hos.  xi.  1.) 

Cyfeiria  y  geiriau  yn  mlaenaf  oll  at  Israel  yn  yr  AifTt ;  ond 
gan  fod  Israel  yn  yr  Aiíì't  yn  wrthddrych  gofal  neillduol  Duw, 
fel  ei  blentyn  mabwysiedig,  yr  oeddynt  yn  cysgodi  Mab  Duw 
yn  yr  ystyr  yma,  ac  felly  mae  y  geiriau  yn  cynnwys  cyfeiriad 
hefyd  at  Iesu  Grist.  Israel  hefyd  oedd  hynafiaid  y  Messiah, 
yn  y  rhai  y  trysorwyd  yr  addewid  am  dano ;  fel,  wrth  eu  galw 
hwynt  o'r  Aifft,  yr  oedd  Duw  yn  galw  ei  Fab.  Cymharer 
Heb.  vii.  9. 

"  Yna  y  cyflawnwyd  yr  hyn  a  ddywedasid  gan  Jeremîas  y  prophwyd, 
gan  ddywedyd,  Llef  a  glybuwyd  yn  Rama,  galar,  ac  wylofain,  ac  ochain 
mawr,  Rachel  yn  wylo  am  ei  phlant ;  ac  ni  fynai  ei  chysuro  am  nad 
oeddynt."    (Mat.  ii.  17,  18.    Jer  xxxi.  15.) 

Er  fod  y  geiriau  yn  cyfeirio  yn  wreiddiol  at  gaethgludiad  y 
deg  llwyth,  a  Eachel  yn  cael  ei  desgrifio  fel  yn  wylo  o  herwydd 
eu  hadfyd,  eto,  mewn  un  ystyr,  y  maent  yn  gymhwysiadol  at 
amgylchiad  llofruddiaeth  babanod  Bethlehem,  a'r  galar  a 
achosodd.  Y  pwynt  mawr  yn  Jeremiah  a  Matthew  ydyw  "AM 
naü  OEDDYNT."  Yn  yr  amgylchiad  blaenaf,  nid  oeddynt  yn  eu 
gwlad  eu  hunain ;  yn  yr  olaf  nid  oeddynt  ar  dir  y  rhai  byw  ! 

Yr  oedd  geiriau  Jeremiah  yn  ddesgrifiad  arwyddluniol,  ac  yn 
meddu  cyfeiriad  at  y  ddau  amgylchiad. 


y  beibl  a'i  ddeiiongliad. 


473 


"  Ac  wcdi  iddynt  ei  groeshoelio  ef,  hwy  a  ranasant  ei  ddillad,  gnn  fwrw 
coelbren:  er  cyflawni  y  peth  a  ddywedwyd  trwy  y  prophwyd,  II wy  & 
ranasant  fy  nillad  yn  eu  plith,  ac  ar  fy  ugwisg  y  bwriasant  goelbrcn." 
(Mat.  xxvii.  35.    Salm  xxii.  18.) 

Testyn  y  Salm  ydyw  un  cyfiawn  yn  dyoddef,  a'i  wared- 
ipraeth  gan  Dduw  ;  at  y  dyn  duwiol  y  cyfoiria  yn  mlaenaf,  ond 
cyfeiria  at  Grist  hefyd,  fel  y  mae  yn  amlwg  oddiwrth  y  defnydd 
mynych  a  wneir  o  honi,  ac  ynddo  ef  yn  unig  y  derbyniodd  y 
geiriau  eu  llawn  gyfiawniad. 

"  Canys  y  pethau  hyn  a  wnaothpwyd,  fel  y  cyflawníd  yr  Ysgrytbyr,  Ni 
thorir  asgwrn  o  hono."    (Ioan  xix  36.    Exod.  xii.  4ü.) 

Yr  oedd  oen  y  pasg  o  dan  y  ddeddf  yn  gysgod  o  Grist,  ac 
felly  meddai  y  geiiiau  gyfeiriad  at  Grist,  yn  ogystal  ag  at 
aberth  y  pasg. 

"  Canys  ysgrifenwyd  yn  llyfr  y  Salmau,  Bydded  ei  drigfan  ef  yn 
ddilfitethwch,  ac  na  bydded  a  drigo  ynddi :  a  chymmered  arall  ei  esgobaeth 
ef."    (Act.  i.  20.    Sahn  lxix.  25,  cix.  8.) 

Yr  oedd  Dafydd  a'i  elynion  yn  gysgodau  arwyddluniol  o 
Grist  a'i  elynion  ef :  gan  hyny  mae  y  geiriau  a  ddesgrifiant 
amserau  a  helyntion  Dafydd,  yn  cyfeirio  hefyd  at  Grist  a'i 
wrthwynebwyr :  ond  fod  yr  hyn  a  ddy wedid  yn  nghylch  gelynion 
Dafydd  yn  cael  eu  cymhwyso  yma  at  Judas  yn  bersonol,  am 
mai  efe  ydoedd  bradychwr  y  Messiah,  ac  arweinydd  a  phen- 
aeth  ei  elynion.  Mae  y  geiriau  yn  ddesgrifiad  herÿd  o  dynged 
yr  Iuddewon  fel  cenedl.  Wedi  iddynt  groeshoelio  yr  Arglwydd 
Iesu,  fe  gollasant  eu  gwlad ;  bwriwyd  hwynt  ymaith  o  fod  yn 
bobl  i  Dduw,  a  derbyniwyd  y  Cenedloedd  (Mat.  xxi.  43) ; 
diddymwyd  offeiriadaeth  Aaron,  a  sefydlwyd  offeiriadaet?_i 
annghyfnewidiol  Mab  Duw.    (Heb.  yii.) 

"  Canys  wrth  bwy  o'r  angylion  y  dywedodd  efe  un  amser,  Fy  mab 
ydwyt  ti;  myfì  heddyw  a'th  genedlais  di  ?  A  thrachefn,  Mytì  a  fŷddaf  iddo 
ef  yn  Dad,  ac  eîe  a  fydd  i  mi  yn  Fab  ?  "    (Heb.  i.  5.    2  Sam.  vii.  14.) 

Am  Solomon  y  llefara  y  geiriau  hyn  yn  mlaenaf ;  ond  y  mae 
ymadroddion  yn  yr  addewid  i  Solomon,  ac  yn  y  brophwydol- 
iaeth  am  dano,  y  rhai  nad  ydynt  yn  gymhwysiadol  at  Solomon 


474 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ei  hun,  a'r  rliai  a  lwyr  gyflawnir  yn  Nghrist  yn  unig ;  megys, 
"A'thdý  di  a  sicrheir,  a'th  freniniaeth,  yn  dragywydd  o'th 
flaen  di;  dy  orseddfainc  a  sicrheir  byth."  (2  Sam.  vii.  16.) 
"  Bydd  ei  had  ef  yn  dragywydd,  a'i  orseddfainc  fel  yr  haul  ger 
fy  mron  i."    (Salm  lxxxix.  36.) 

Mae  gan  yr  addewid  a  ddyfyna  yr  apostol  gyfeiriad  dwbl,  un 
at  Solomon,  a'r  llall  at  Grist,  o'r  hwn  yr  oedd  Solomon  yn 
gysgod. 

"  Eithr  un  rnewn  rhyw  fan  a  dystiolaethodd,  gan  ddywedyd,  Pa  beth  yw 
dyn,  i  ti  i  feddwl  am  dano  ?  neu  fab  dyn,  i  ti  i  ymweled  âg  ef  ?  Ti  a'i 
gwnaethost  ef  ychydig  îs  na'r  angylion ;  â  gogoniant  ac  anrhydedd  y 
coronaist  ti  ef,  ac  a'i  gosodaist  ef  ar  weitliredoedd  dy  ddwylaw  ;  ti  a 
ddarostyngaist  bob  peth  dan  ei  draed  ef.  Canys  wrth  ddarostwng  pob 
peth  iddo,  ni  adawodd  efe  ddim  heb  ddarostwng  iddo.  Ond  yr  awr  hon 
nid  ydym  ni  eto  yn  gweled  pob  peth  wedi  eu  darostwng  iddo."  (Heb.  ii. 
6—8.  "Salinviii.) 

Traetha  y  Salmydd  am  yr  awdurdod  wreiddiol,  â'r  hon  y 
eynnysgaethocld  Duw  ddyn  ar  y  cyntaf ;  ond  ni  chafodd  geiriau 
y  Salmydd  eu  cyflawni  yn  hanes  dynion  yn  gyffredin  ;  edrycha 
yr  apostol  gan  hyny  ar  y  Salm  fel  desgrifìad  arwyddluniol  a 
phrophwydoliaethol,  yn  cyfeirio  mae'n  wir  at  awdurdod  Adda 
ar  y  greadigaeth  isod,  ond  i  gael  ei  gyflawni  yn  llythyrenol  yn 
yr  Adda  diweddaf,  yr  hwn  yw  Arglwydd  pawb  oll. 

"  Hyn  oll  a  lefarodd  yr  Iesu  trwy  ddammegion  wrth  y  torfeydd ;  ac  heb 
ddammeg  ni  lefarodd  efe  wrthynt :  fel  y  cyflawnid  yr  hyn  a  ddywedwyd 
trwy  y  prophwyd,  gan  ddywedyd,  Agoraf  fy  ngenau  mewn  dammegion  ; 
mynegaf  bethau  cuddieuig  er  pan  seiliwyd  y  byd."  (Mat.  xiii.  34,  35. 
Salm  lxxviii.  2.) 

Yr  oedd  y  prophwydi  o  dan  yr  Hen  Destament  yn  gysgodau 
o  Grrist ;  ac  yr  oedd  gwaith  Asaph  yn  llefaru  mewn  cymhar- 
iaethau  yn  amser  Dafydd  yn  amgylchiad  arwyddluniol  a 
chysgodol  o  Grist  yn  llefaru  mewn  dammegion  yn  nghyflawn- 
der  yr  amser,  yr  hyn  a  rydd  gyfrif  am  eiriau  yr  efengylwr. 

u  0  herwydd  paham  y  mae  efe  yn  dywedyd,  Pán  ddyrchafodd  i'r  uchel- 
der,  efe  a  gaethiwodd  gaethiwed,  ac  a  roddes  roddion  i  ddynion."  (Ephes. 
iv.  8.    Salm  lxviii.  18.) 

Gweddi  neu  fawl-gân  yw  y  Salm  o'r  hon  y  dyfynir  y  geiriau 
hyn,  ar  yr  achlysur  o  syrnmudiad  arch  Duw  i  fynydd  Seion. 
Barna  Dr.  Pye  Smith  fod  cyfciriad  yn  ngeiriau  y  Salmydd  at  y 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONOLIAD. 


475 


daith  o'r  AifTt  i  Ganaan,  yr  hon  oerld  yn  fath  o  "  esgỳniad  "  i 
fyny,  ac  yn  neillduol  at  hanes  Israel  wrth  fynydd  Sinai,  pryd 
y  dyrchafodd  y  golofn  niwl  a  thân  (yr  hon  oedd  yn  arwydalun 

0  bresennoldeb  arbenig  y  Jehofah),  i  fyny  i'r  awyr,  ac  y  gor- 
phwysodd  ar  glogwyn  uchaf  y  mynydd,  lle,  yn  nghanol  y 
cymmylau  duon  a'r  mellt  ofnadwy,  y  derbyniodd  Moses  y 
gyfraith  oddiwrth  Dduw.  Dealla  efe  wrth  y  geiriau  "  caeth- 
gludo  caethiwed"  fuddygoliaeth  Duw  ar  yr  Aifftiaid,  y  rhai  a 
gadwasent  Israel  mewn  caethiwed;  ac  wrth  y  "  rhoddion  "  yr 
anrhegion  a  dderbyniasai  Israel  gan  yr  Aiflftiaid,  y  rhai  a 
"  dderbyniodd"  Duw  mewn  offrymau  tuag  at  wneuthur  y 
tabernacl,  yn  yr  hwn  ar  ol  hyny  y  "  preswyliodd  "  yn  eu  plith ; 
a  bod  y  cyfan  yn  arwydd-lun  rhag-gysgodol  o  waredigaeth 
dynolryw  trwy  y  Cyfryngwr. 

Tueddir  ni  gyda  Hengstenberg,  Barnes,  ac  ereill,  i  dybied 
fod  y  geiriau  yn  cyfeirio  at  ddygiad  yr  arch  i  fyny  i  fynydd 
Seion,  ar  ol  darostyngiad  holl  elynion  Dafydd,  y  rhai,  fel 
gelynion  y  Ddwyf-lywodraeth  Iuddewig,  a  ystyrid  hefyd  yn 
elynion  Duw  ;  a  bod  y  geiriau  "  caethgludaist  gaethiwed  "  yn 
golygu  eu  darostyngiad  hwy,  gyda  chyfeiriad  pellach  at 
fuddygoliaeth  ac  esgyniad  Mab  Duw.    (2  Sam.  vi.  12  —  19. 

1  Chron.  xv.  xvi.) 

Gellir  aralleirio  geiriau  y  Salmydd  fel  y  canlyn  : — "  Dyrch- 
efaist  i'r  uchelder" — sefydlaist  dy  breswylfa  yn  Seiou,  i 
deyrnasu  yno  mewn  heddwch  ;  "  caethgludaist  gaethiwed  " — 
yr  oedd  dy  fuddygoliaeth  ar  dy  elynion  mor  gyíiawn  a  phe 
buasai  byddin  o  garcharorion  mewn  cadwynau  yn  dy  duilyn  ; 
tydi  a  ail-osodaìst  anrhydedd  ar  dy  addoliad,  ac  a  gymmeraist 
ymaith  warthrudd  dy  bobl;  tydi  a  adferaist  gyfrwng  cyfathrach 
rhwng  nefoedd  a  daear,  oblegyd  oddiar  y  drugareddfa  yr 
oeddit  wedi  addaw  cymdeithasu  â  dyn  ;  gan  wneyd  mynydd 
Seion  yn  eisteddle  dy  drugaredd,  o  ba  le  y  bendithi  dy  bobl, 
îe,  y  rhai  mwyaf  "  cyndyn"  ac  annheilwng  o  honynt,  â  ben- 
dithion  dy  iachawdwriaeth. 

Dysgir  ni  gan  yr  apostol  yn  ei  waith  yn  dyfynu  y  geiriau 
dan  sylw,  fod  esgyniad  yr  arch  i  fynydd  Seion  yn  arwyddlun  o 
esgyniad  buddygoliaethus  a  gorfoleddus  Mab  Duw  i'r  nefoedd, 
i  deyrnasu  yno  mewn  heddwch  a  gogoniant,  ac  oddi  yno  i 
fendithio  plant  dynion  â  rhoddion  ei  ras,  fel  y  cymhwysid 
hwynt  i  fwynhau  cymdeithas  y  Duw  byw  yn  dragywydd, 


476 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Nid  oes  eisieu  i  ni  ddwyn  ychwaneg  o  engreifftiau  o'r  natur 
uchod :  y  mae  un  dyfyniad,  modd  bynag,  ag  y  dylem  sylwi 
arno,  yr  hwn  a  gymmer  pob  esboniwr  o'r  bron  fel  engraifft 
eglur  o  gyfaddasiad  er  mwyn  yr  iaith,  er  cynnorthwyo  yr 
apostol  i  osod  ei  feddwl  allaii  mewn  modd  grymus  a  dedwydd. 
Cyfeiriwn  at  Ehuf.  x.  18,  "  Eithr  meddaf,  Oni  chlywsant  hwy? 
Yn  ddiau  i'r  holl  ddaear  yr  aeth  ea  sŵn  hwy,  a'u  geiriau  hyd 
derfynau  y  byd."  (Salm  xix.  4.)  Dysga  yr  .apostol  yn  yr 
adnod  hon  fod  yr  efengyl  wedi  ei  phregethumewnllawer  o  wled- 
ydd,  i'r  naill  genedl  fel  y  llall,  fel  y  mae  bodolaeth  a  pher- 
ffeithderau  Duw  wedi  cael  eu  cyhoeddi  i'r  holl  greadigaeth. 
Nid  yw  yr  apostol  yn  cyfeirio  cymmaint  at  ëanuder  terfynau 
( extent J,  ag  at  gyffredinolrwydd  agwedd  ( universal  a.spect ) 
pregethiad  yr  efengyl.  Ymddengys  oddiwrth  y  defnydd  a 
wna  Paul  o  eiriau  y  Salmydd,  fod  cyfeiriad  dwbl  ynddynt, — 
y  naill  at  y  greadigaeth  gyntaf,  gycia'i  chyhoeddwyr  lliosog 
yn  dadgan  gogoniant,  ac  yn  dyrchafu  moliant  Duw ;  y  llall  at 
eglwys  Crist,  fel  creadigaeth  newydd,  gyda'r  apostolion  fel 
cenadon  cariad  a  hedd,  yn  dadblygu  gogoniannau  y  cymmeriad 
Dwyfol  yn  nhrefn  gras,  a  galw  ar  bawb  i  foliannu  Duw  fel 
Awdwr  iachawdwriaeth. 

Ymddengys  i  ni,  gan  hyny,  y  gellir  ystyried  yr  holl  ddyfyn- 
iadau  yn  y  Testament  Newydd  fel  yn  perthyn  i'r  naill  neu'r 
llall  o'r  dosbarthiadau  uchod,  a  bod  yn  rhaid  i  ni  eu  deall  felly, 
neu  eclrych  ar  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  yn  dyfynu 
heb  un  amcan  o  bwys  ganddynt  wrth  wneyd,  a  bod  mewn  pen- 
bleth  barhaus  yn  nghylch  ystyr  eu  hy madroddion.  * 

*  Mae  un  anhawsdra  ag  sydd  yn  dwyn  cyssylltiad  â  chywirdeb  ysgriflyfrau  y 
Testament  Newydd,  yn  perthyn  i'r  dyfyniadau  dan  sylw.  Yn  Mat.  xxvii.  9,  ceir  y 
gair  Jeremiah,  tra  yr  ystyrir  mai  Zechariah  a  ddylai  fod.  "  Yna  y  cyílawnwyd  yr 
hyn  a  ddywedwyd  trwy  Jeremias  y  prophwyd,  gan  ddywedyd,  A  hwy  a  gymmer- 
asant  y  deg  ar  hugain  arian,  pris  y  prisiedig,  yr  hwn  a  brynasant  gan  feibion 
Isruel  ;  ac  a'u  rhoisant  hwy  am  faes  y  crochenydd,  megj^y  gosododdyr  Arglwyddi 
mi."  (Zech  xi.  13  )  Pa  fodd  y  mae  cyfrif  am  enw  Jeremiah  yn  lle  Zechariah  yn  y 
lle  hwn  ?   Rhoddwyd  yr  atebion  canlynol  i'r  gofyniad  :  — 

1.  Dyfynai  Matthew  o'i  gof ,  ebe  Alford,  ac  felly  camgymmerodd  y  naill  bro- 
phwyd  am  y  llall.  Nis  gallwn  dderbyn  yr  esboniad  hwn  heb  roddi  i  fyny  y  pwnc  n 
ysbrydoliaeth  annghyfeiliorn  yr  ysgrifenwyr  santaidd. 

2.  Enwir  Jeremiah,  ebe  Dr.  Lightfoot,  am  fod  Jeremiah  gynt  yn  mhlith  yr 
Iuddewon  ya  seí'yll  yn  mlaenaf  yn  nghyfres  y  prophwydi,  fel  yr  enwir  y  Salmau 
yu  Luc  xxiv.  44,  am  mai  hwy  oedd  yn  sefyll  yn  mlaenaf  yn  yr  adran  o'r  Ysgryth- 
yrau  a  elwir  Yr  Ysgrifeniadau  Santaidd  fHagiographa).    Ymddengys  mai  hyn 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


477 


Fel  casgliadau  oddiwrth  y  cyfan,  sylwn 

1.  Fod  y  dyfyniadau  oV  Ben  Destament  yn  y  Newydd,  yn 
dysgu  ysbrydoliaeth  yr  holl  Feibl, 

Hona  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  ysbrydoliaeth 
Ddwyfol  iddynt  eu  hunain ;  dyfynant  wahanol  lyfrau  yr  Ilen 
Destament  fel  gair  Duw  ;  appeliant  ato  am  awdurdod  a  chym- 
meradwyaeth  i'r  hyn  a  ddysgant;  tra,  o'r  ochr  arall,  nad  ydynt 
yn  dyíÿnu  o  gwbl  o  lyfrau  yr  Apocrypha. 

2.  Dysgant  unoliaeth  haufodol  a  chydyordiad  athrawiaethau  yr 
holl  Feibl. 

Dyfynir  o'r  Iien  Destament  er  profi  pechadurusrwydd  holl 
ddynolryw  (Rhuf.  iii.);  Duwdod  CrÌ3t  (Heb.  i.);  cyfìawnhad 
trwy  íTydd  (Ehuf.  iv.);  galwad  y  Cenedloedd  (Rhuf.  xv.),  &c. 

3.  Dysgant  gyflawnder  anhysbyddadwy  y  gaìr  Dwyfol. 

Mae  y  dyfyniadau,  wrth  i  Grîst  a'i  apostolion  eu  hegluro, 
yn  dadlenu  gwirioneddau  a  meddylddrychau  newyddion  i  ni  j 
yr  oedd  y  geiriau  yn  eu  cynnwys  o'r  blaen,  ond  ni  chanfyddai 


ydyw  syniad  Dr.  Payne  Smith  hefyd:— "In  Mat.  xxvii.  9,  Jeremiah's  name  is  used 
as  equivalent  to  the  whole  circle  of  the  prophets."  (Prophecy  a  Preparation  for 
Christ,  p.  243.)  Dywed  Dr.  Davidson,  modd  bynag,  nad  oes  prawf  boddhaol  dros 
haeriad  Dr.  Lightfoot  o  barthed  Jeremiah  a'r  llyfrau  prophwydol. 

3.  Barna  Dr.  Fairbairn  (Hermeneutical  Manual,  p.  444),  fod  yr  efengylwr  yn 
ystyried  fod  cyssylltiad  anwahanadwy  rhwng  rhagfynegiad  Zechariah  a  geiriau 
Jeremiah  (xviii.  2,  xxxii.  6),  ac  nad  ydyw  geiriau  Zechariah  ond  cymhwysiad  mwy 
diweddar  a  phendant  o  eiriau  Jeremiah,  ac  o  herwydd  hyny  fod  Matthew  yn  enwi 
Jeremiah  yn  hytrach  na'i  olynydd. 

4.  Dr.  S.  Davidson  a  greda  mai  Jeremiah  a  ysgrifenodd  y  nawfed,  y  ddegfed,  a'r 
unfedarddeg  o  bennodau  yn  Zechariah,  y  rhai  a  gyssylltwyd  rywfodd  â  gwaith 
Zechariah,  ac  mai  dyna  y  rheswm  dros  ddygwyddiad  y  gair  Jeremiah  yn  Mat.  xxvii.  9. 
(Sacred  Hermencutics,  pp.  464,  465.) 

5.  Ereill  a  farnant  mai  camgymmeriad  rhyw  adysgrifenydd  ydoedd,  gan  mai 
darnau  o  eiriau  a  ysgrifenid,  a  bod  rhywun  wrth  weled  Çpiou  (Zriouj  wedi  ei 
gymmeryd  am  Ipiov  (IriouJ,  ac  felly  fod  Jeremiah  wedi  llusgo  i  mewn  yn  Ue 
Zechariah. 

6.  Barna  y  Parch.  John  Williams,  Ehos,  cyfieithydd  yr  "  Oraclau  Bijiriol,"  a 
Dr.  Robinson ,  awdwr  y  Geiriadur  Groeg  i'r  Testament  Newydd,  na  ysgrifenodd 
Mathew  ond  dia  rov  irpo(pr)Tov  trwtj  y  prophwyd,  ac  i  ryw  adysgrifenydd 
boreuol  ychwanegu  Jeremiah,  gan  gyfeirio  at  Jer.  xviii.  2,  ac  i  adysgrifenydd 
boreuol  arall  (yn  ol  Dr.  Robinson,  gan  y  ceir  Zechariah  mewn  rhai  copiau), 
ysgrifenu  Zechariah,  gan  gyfeirio  at  Zech.  xi.  12, 13.  Ymddengys  i'r  awdwr  mni  y 
syniad  diweddaf  yma  yw  y  cywiraf,  yr  hyn  a  gadarnheir  hefyd  gan  y  ffaith  nad  oea 
yn  y  Testament  Syriaeg  ond  yn  uuig  trwy  y  prophwyd,  heb  enw  neb. 


478 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


y  darllenydd  hyny.  Er  engraifft,  "  Myfi  yw  Duw  Abraham, 
Duw  Isaac,  a  Duw  Jacob :  "  "  Yn  dy  had  di  y  bendithir  yr 
holl  Genedloedd  :  "  "  Pwy  a  ddisgyn  i'r  dyfnder  ?"  "  Ni  oddefi 
i'th  Sant  weled  llygredigaeth :  "  yr  oedd  y  brawddegau  hyn 
yn  dysgu  anfarwoldeb  yr  enaid,  cyfryngwriaeth  ac  adgyfodiad 
Crist,  er  pan  y  llefarwyd  hwy  gyntaf :  ond  yr  oedd  yn  ofynol  i 
Fab  Duw  neu  ei  apostolion  ysbrydoledig  eu  hagor,  a  dwyn 
allan  eu  trysorau  a'u  cyfoeth,  a'u  cymhwyso  er  gosod  allan 
dynged  dyn,  a  ffeithiau  gogoneddus  y  prynedigaeth,  cyn  y 
gallasai  preswylwyr  y  ddaear  hon  eu  hamgyffred  yn  briodol. 

4.  Dysgant  hefyd  fod  y  Testament  Newydd  yn  gyflawniad  oY 
Hen  Destament. 

Mae  y  dyfyniadau  yn  ein  hargyhoeddi  o  hyn.  Dygir  hwynt 
yn  mlaen  er  dangos  i'r  darllenj^dd  eu  bod  wedi  cael  eu  cyf- 
lawni.  Nid  oedd  yr  hen  oruchwyliaeth  ond  sefydliad  rhag- 
barotoawl,  i  barotoi  y  ffordd  i  Gristionogaeth.  Nid  oedd 
defodau  ac  aberthau  y  ddeddf  ond  cysgod  o  ddaionus  bethau  1 
ddyfod.  Ehagíÿnegodd  y  prophwydi  am  ymddangosiad, 
darluniasant  hanes,  a  desgrifìasant  gymmeriad  y  Messiah  ; 
dengys  y  Testament  Newydd  sylweddoliad  y  cysgodau,  cyf- 
lawniad  y  rhagfynegiadau,  ac  ymddangosiad  gwirioneddol  y 
Duw-ddyn.  Cyfrifa  hyn  am  ddadganiad  cysson  yr  efengylwyr 
fod  ymadroddion  y  prophwydi  wedi  cael  eu  cyflawni  yn 
Nghrist  a'i  hanes.  Yn  yr  Hen  Destament,  cawn  Grist  yn 
yr  addewid  ;  yn  y  Testament  Newydd,  cawn  ef  yn  y  cyflawn- 
iad  o  honi  wedi  gwneyd  ei  ymddangosiad  fel  Emmanuel  ; 
mae  y  ddau  Destament,  yn  gyffelyb  i'r  ddau  gerub  yn 
edrych  ar  y  drugareddfa,  yn  syllu  ar  y  Cyfryngwr,  fel  delw 
y  Duw  anweledig,  Creawdwr  ac  Arglwydd  y  bydysawd, 
Gorchfygwr  uffern  a'r  bedd,  a  Dysgawdwr  a  Phryniawdwr 
dyn. 

Gwel  Dr.  S.  D«vidsorì s  Sacred  Hermeneuties  ;  Hornës  Introd.  vol.  ii. ; 
Dr.  Angus,s  Bible  Hand-Book  ;  Fairbairrì s  Mermeneu^ical  Manual ; 
Barrows's  hitroduction  to  the  Study  of  the  Bible ;  Tholuc/c' 's  Appendix 
to  his  Commentary  on  Hebrews ;  Turpie's  Old  Testament  in  the  New  ; 
Dr.  W.  L.  Alexander\s  Gonuexion  between  the  Old  and  New  Testament ; 
a  Dr.  W.  Lee's  Inspiration  of  Iloly  Scripture. 


PENNOD  X. 

PROPIIWYDOLIAETH,    A'I  DEIIONGLIAD. 


Y  CYNNWYSIAD. 

Ysiyr  y  geiriau  prophwyd  a  phrophwydo — I.  Dawn  Pjiophwydol- 
IAETH  yn  Israel — Dcwiniaeth — Yr  addewid  am  brophwydi  yn 
cynnwys  addewid  o  Grist  —Ifanes  y  prophwydì — Eu  galwad,  dull 
o  fyw,  eu  hysgolion,  eu  cymmeriad,  cofrestr  o  honynt — Eu  gweledig* 
aethau  a'u  giueinidogaeth  —  Eu  gweiihrediadau  a/rwycldluniol 
(symbolical  actions).  II.  Rheolaf  Deiiongliad  ProphwtdoL- 
IAETH  —  Crediniacth  yn  ei  Dwyfoldeb — Adnabyddiaeth  ai  hicüh- 
v)cdd  —  Dirnadaeth  o'i  hamcan  —  Dealltwriaeth  o  gyssylltiad  y 
dygwyddiadau  a  ddadguddia  â'ic  gilydd — Dehongli  yn  ol  í(cyssondeb 
V  ffyäd"  ac  mewn  cydgordiad  â  ffeithiau  hanesyddoi — Mai  Emmanuel 
ydyw  prif  dcstyn  Prophwydoliaeth. 

Ystyr  briodol  y  gair  Hebraeg  Nabbi,  yr  bwn  a  gyfìeithir 
prophwyd,  pan  y  defnyddir  ef  am  genad  y  Jehofah,  yw  un 
sydd  yn  llefaru  dros  Dduw,  fel  ei  gynnrychioìydd,  a  dehonglydd 
ei  ewyllys.  (Barn.  vi.  8.  2  Sam.  vii.  2.)  Ceir  eugmitf't  o'i 
ystyr  fel  iin  yn  llefaru  dros  arall  yn  Exod.  vii.  1: — "A'r 
Argiwydd  a  ddywedodd  wrth  Moses,  Gwel,  mi  a'th  wnaethum 
yn  Dduw  i  Pharaoh  ;  ac  Aaron  dy  frawd  fydd  yn  brophwyd  i 
tithau."  Yn  yr  ystyr  yma  hefyd  y  defnyddir  y  ferf  proph  wydo 
yn  Mat,  xi.  13: — "  Canys  yr  holl  brophwydi  a'r  gyfraith  a 
brophwydasant  hyd  Ioan  :  "  hwy  oeddynt  ddehonglwyr  awdur- 
dodedig  yr  ewyllys  Ddwyfol  hyd  Ioan ;  ond  pan  ymddangos- 
odd  efe,  yr  oedd  ganddo  genadwri  newydd  oddiwith  Dduw  at  v 
byd. 

Ymddengys  fod  y  gair  prophwyd  mewn  engraifft  neu  ddwy 
yn  golygu  cyfaill  neíllduol  i  Dduw,  megys  pan  y  defnyddir  ef 


4S0 


Y  BEIBL  A'I  DDEHONGLIAD. 


ani  Abraham  a'r  patriarcliiaid  (Gen.  xx.  7.  Salin  cv.  15) ;  ond 
defnyddir  ef  fynychaf  i  osod  allan  un  wedi  ei  ysbrydoli  gan 
Dduw  i  ragfynegi  dygiuyddiadau  y  dyfodiant,  (Deut.  xiii.  1, 
xviii.  22.  1  Bren.  xxii.  7.  2  Bren.  iii.  11.)  Cymhwysir  y 
gair  hefyd  mewn  modd  anmhriodol  at  brophwydi  twyllodrus, 
o  herwydd  eu  bod  hwy  yn  ffugio  eu  bod  yn  ysbrydoledig. 
(1  Bren.  xviii.  19,  40,  xxii.  6.)  Ni  a  edrychwn  ar  ddawn 
prophwydoliaeth  yn  ngoleuni  yr  Ysgrythyr,  ac  wedi  hyny  ni 
a  wnawn  rai  crybwyllion  gyda  golwg  ar  ddehongli  prophwyd- 
olîaeth. 

I.  Uawn  Prophwydoliaeth  yn  Israel. 

Cawn  hanes  yr  amgylchiadau  o  dan  ba  rai  yr  addawyd  ac  y 
rhoddwyd  y  ddawn  brophwydol  i  Israel  yn  y  ddeunawfed  ben- 
nod  o  lyfr  Deuteronomium. 

1.  Yr  amgylchiadau  o  dan  ba  rai  yr  addawyd  y  ddaiun 
brophwyd  l, 

1.  Yr  achlysur  oedd  y  pryder  sydd  mewn  dyn  am  wybod  y 
dyfodol.  Mae  rhywbeth  mewn  dyn  ag  sydd  yn  ei  wneyd  yn 
awyddus  i  gael  goleuni  ar  y  dyfodiant ;  adsain  anfarwoldeb  o'i 
fewn  ydyw ;  y  mae  yn  ymwybodol  ei  fod  i  fyw  ar  ol  hyn,  ac  y 
rnae  yn  natariol  iddo  ddymuno  goleuni  ar  ei  yrfa  yn  y  dyfodol. 
Teimla  dyn  felly  yn  awr  ;  os  teimla  fel  hyn  pryd  y  mae  goleuni 
y  Dadguddiad  Dwyfol  yn  llewyrchu  arno,  llawer  mwy  y 
teimlai  plant  dynion  hyn  yn  oesau  boreuol  y  byd,  pan  nad 
oedd  goleuni  y  Beibl  ond  yn  dechreu  dysgleirio,  a  hanes 
dyfodol  y  ddaear,  a  sefjdlfaoedd  dynion  yn  y  byd  arail,  wedi 
eu  dadguddio  ond  i  raddau  tra  chyfyng  ac  anmherrTaith. 
Cydnabyddai  Duw  resymoldeb  y  teimlad  yma  yn  yr  Israeliaid, 
ac  addawai  o  fewn  terfynau  rhesymol  ei  foddhau,  trwy  anfon  ei 
brophwydi  atynt  i'w  goleuo  am  y  dyfodiant,  a'u  haddysgu  yn 
ewyllys  y  nef. 

2.  Yr  oedd  ífordd  y  Cenedloedd  i  foddloni  y  teimlad  yma  yn 
cael  ei  gwahardd  i  Israel,  a'i  chollfarnu.  Dywedodd  yr 
Arglwydd  nad  oedd  Israel  i  ymarfer  â  fíìeidd-dia  y  Canaaneaid, 
o  herwydd  pa  rai  yr  oedd  efe  yn  eu  bwrw  hwynt  allan  o 
Ganaan  ;  un  o  honynt  oedd  dewiniaeth.  Defnyddir  wyth  o 
wahanoi  ymadroddion  yn  Deut  xviii.  i  osod  hyn  allan : — 

(1,)  Arfer  dewiniaeth.  (Deut.  xviii.  10.)  Ymadrodd  cyfTredin 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


481 


yw  hwn,  yn  cynnwys  gwahanol  ganghenau  o'r  gyfundre  Q 
dwyllodrus.  Yr  oeddynt  yn  dewino  trwy  gyfrwng  saethau, 
neu  edrych  i  ranau  tufewnol  aberth,  neu  trwy  ddelwau 
bychain  ar  ffurf  ddynol  o'r  enw  Teraphim.  Cyfeirir  at  yr 
arferion  hyn  yn  Ezeciel  xxi.  19—22,  llo  y  dysgir  y  prophwyd  i 
gyflawni  gweithred  arwyddluniol,  mae'n  dobyg,  trwy  dynu  ar 
lech  (cymharer  Ezec.  iv.  1),  neu  ar  y  ddaear,  ddarlun  o  ffordd 
yn  dyfod  o  gyfeiriad  Babilon  tua  Chanaan,  yr  hon  ychydig  i'r 
Dwyrain  o  Palestina  a  ymagorai  yn  ddwy  fFordd,  tua'r  llaw 
ddeheua'r  Uaw  aswy :— "  Tithau,  fab  dyn,  gosod  i  ti  ddwy 
ffordd,  fel  y  delo  cleddyf  brenin  Babilon ;  o  un  tir  y  deuant  ill 
dwy  :  a  dewis  le,  yn  mhen  ffordd  y  ddinas  y  dewisi  ef.  Gosod 
ffordd  i  ddyfod  o'r  cleddyf  tua  Rabbath  meibion  Ammon,  a 
thua  Judah  yn  erbyn  Jerusalem  gaerog.  Canys  brenin 
Babilon  a  saif  ar  y  groes-ffordd,  yn  mhen  y  ddwy-ffordd,  i 
ddewino  dewiniaeth :  efe  a  loywa  ei  saethau,  efe  a  ymofyna  â 
delwau,  efe  a  edrych  mewn  afu.  Yn  ei  law  ddeheu  y  bydd 
dewiniaeth  Jerusalem,"  &c.  Byddai  y  Caldeaid,  ebe  Jerome, 
cyn  cychwyn  i  ryfelgyrch,  yn  ysgrifenu  enwau  gwahanol 
ddinasoedd  ar  rai  o'u  saethau,  yna  yn  eu  dodi  yn  y  cawell-a'u 
hysgwyd;  ac  ar  ol  hyny  yn  eu  tynu  allan  ;  a  pha  ddinas  bynag 
a  ddeuai  i  fyny  gyntaf,  ar  hono  yr  oedd  yr  ymosodiad  i  gael  ei 
wneyd. 

Ymddengys  oddiwrth  y  dyfyniad  uchod  o  Ezeciel  y  byddai  i 
frenin  Babilon  wrth  fyned  rhagddo  tua  therfynau  Canaan, 
ddyfod  i  fan  lle  yr  oedd  y  brif-ffordd  yn  ymagor  i  ddau  gyíeir- 
iad,  y  naill  ar  y  llaw  ddeheu  tua  Jerusalem,  y  llall  ar  y  lìaw 
aswy  tua  Eabbath,  ac  y  byddai  yn  y  fan  hono  yn  petruso  pa 
ffordd  i'w  chymmeryd ;  desgrifìr  ef  yn  ymofyn  â'r  Teraphim, 
ac  yn  chwilio  oddiwrth  liw  neu  ansawdd  iechyd  rhanau 
tufewnol  y  creaduriaid  a  offrymai,  ac  yn  defnyddio  ei  saethau, 
er  cael  allan  beth  oedd  ewyllys  ei  dduwiau :  darlunir  ef  yn 
ergydio  ei  saethau  rhwng  y  ddwy  ffbrdd  er  gweled  pa  ochr  y 
disgynai  y  rhifedi  mwyaf,  a  chan  y  byddai  i'r  mwyafrif  p 
honynt  ddisgyn  ar  y  llaw  ddeheu,  penderfynai  fyned  rhagddo 
tua  Jerusalem  ;  gwnai  hefyd  ysgwyd  ei  gawell  saethau,  i 
edrych  enw  pa  dref  a  ddeuai  i  fyny  gyntaf,  a  chan  mai  y  Baeth 
gyda'r  gair  Jerusalem  wedi  ei  ysgrifenu  arno  a  godai  gyntaf, 
desgrifìr  ef  yn  adnod  22ain  yn  dal  "  dewiniaeth  Jerusalem  yn 


2h 


482 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ei  law  ddeheu,"  er  calonogi  ei  filwyr  i  fyned  yn  mlaen  yn  wrol 
i'r  ymgyrch  yn  erbyn  y  ddinas  hono.* 

(2,)  Planedydd,  Hebraeg,  meonen,  un  yn  dewino  trwy  edrych 
ar  y  cymmylau,  gan  ffugio  casglu  gwybodaeth  am  ddygwydd- 
iadau  y  dyfodiant  oddiwrth  ymddangosiad  y  cymmylau.  (Deut. 
xviii.  10.) 

(3,)  Daroganwr,  Hebraeg,  menachesh,  un  yn  dewino  trwy 
wylio  symmudiadau  ac  ymddangosiadau  seirph,  gan  fîugio 
egluro  dirgelion  trwy  y  moddion  yna.    (Deut.  xviii.  10.) 

(4,)  Hudóly  Hebraeg,  mechash-sheph,  un  yn  proffesu  amlygu 
dirgelion  yr  amser  dyfodol  trwy  swyngyfaredd,  un  yn  defnyddio 
cyíferi  ( drugs J  i  ddybenion  dewinol.    (Deut.  xviii.  10.) 

(5,)  Siuynwr  swynion,  Hebraeg,  choher  chaber,  un  yn  ceisio 
ymlid  drwg  ymaith,  neu  ddadguddio  dirgelion,  trwy  gydio  yn 
nghyd  wahanol  s;ylymau,  neu  uno  nifer  o  eiriau  â'u  gilydd. 
(Deut.  xviii.  11.) 

(6,)  Ymofyn  â  chonsuriwr,  Hebraeg,  shoel  oò,  ymofyn  âg  un 
sydd  yn  proffesu  galw  i  íýny  y  meirw  trwy  ddewiniaeth  er 
inwyn  iddynt  ateb  ei  ofyniadau  yn  nghylch  dygwyddiadau  yr 
amser  dyfodol,  neu  bethau  dirgel,  megys  eiddo  wedi  ei  ladrata 
a'r  cyffelyb ;  tybid  y  byddai  ysbryd  y  marw  ar  y  pryd  yn 
trigo  yn  nghorph  y  consuriwr,  am  hyny  dywedir  fod  gan 
(Hebraeg,  yn)  y  cyfryw  "  ysbryd  dewîniaeth."  (Lef.  xx.  27. 
Deut.  xviii.  11.) 

(7,)  Brudiiur,  Hebraeg,  yid-deoni,  un  gwybodus,  un  yn  ffugio 
gwybod  amgylchiadau  dyfodol  trwy  gyfrwng  ysbryd  y  marw, 
neu  ryw  foddion  arall.    (Deut.  xviii.  il.) 

(8,)  Ymofyn  âW  marw,  Hebraeg,  doresh  hammethim,  un  yn 
myned  at  y  beddau  er  ymofyn  â'r  meirw  trwy  rwbio  y  dwy- 
law,  a  churo  y  traed,  a  lleisio  fel  cyw  iar,  er  gallu  dewÌDO. 
(Deut  xviii.  11.    Esai.  viii.  19,  xxix.  4,  lxv.  4.)  * 

Yr  oedd  yr  arferion  hyn  yn  bechadurus  i'r  graddau  eithaf, 
oblegyd  nid  oeddynt  yn  cydnabod  Duw,  ond  yn  tynu  meddwl 
dyn  oddi  wrtho  ef  at  wagedd  a  thwyll ;  yr  oeddynt  yn  denu 

*  Gwel  yr  Annotated  Paragraph  Bìble,  ac  Esboniadau  Henderson  a  Gill  ar 
Yr  yrtym  wedi  dilyn  Henderson  wrth  droi  y  berfau  yn  adnodau  21,  22, 
i'r  dyfodol ;  y  dyfodol  a  olygir,  ond  fod  prophwydoliaeth  yn  son  am  y  dyfodol  fel 
pe  wedi  myned  heibio. 


Y  BEIBL  A'l  DDEÍIONGLIAD. 


483 


dyn  i  ymddiried  mewn  celwydd  ac  ynfydrwydd  (Preg.  ix.  6, 
xi.  2.  Diar.  xxvii.  1.  Eph.  v.  16);  yr  oeddynt  yn  bytholi 
teyrnasiad  anwybodaeth,  ofergoeledd,  a  thw}rll;  yr  oeddynt 
yn  bradychu  ar  ran  yr  ymofynwyr  anosmwythder  pechadurus 
yn  nghylch  y  dyfodol,  a  diffyg  ymddiried  yn  naioni,  doethineb, 
a  gallu  Duw  (Mat.  vi.  34);  ac  yr  oeddynt  yn  wastad  yn  gys- 
sylltiedig  âg  eiluuaddoliaeth,  ac  yn  cynnwys  dirmyg  a  gwawd 
o  Jehofah  a'i  ffyrdd ;  ac  o  gaulyniad,  y  maent  yn  cael  eu 
gwahardd  yn  y  modd  mwyaf  pendant,  a'u  collfarnu  yn  y 
raodd  mwyaf  llym.    (Lef.  xx.  27.    Deut.  xviii.  10  —  14.) 

Fe  gofìr  fod  dewiniaeth  yn  hollol  wahanol  i  efrydiaeth  o 
seryddiaeth  ac  elfenau  natur,  er  deall  deddfnu  y  greadigneth  ; 
nid  yw  rhagfynegi  diffyg  ar  yr  haul,  a  dynesiad  ystorin,  fel  y 
gwna  seryddwyr  a  Bwrdd  y  Morlys  yn  ein  gwlad  ni,  ond 
casgliad  gwyddonol  wedi  ei  dynu  o  astudiaeth  ddyfal  o 
ddeddfau  y  Creawdwr ;  mae  cywirdeb  a  chyfreithlondeb  rhag- 
wybodaeth  o'r  fath  yma  yn  cael  eu  cydnabod  gan  yr  Arglwydd 
Tesu  (Luc  xii.  54—56) ;  ond  pan  yr  â  dynion  i  ffugio  esbonio 
trefn  Ehagluniaeth  yn  mlaen  llaw,  neu  ragfynegi  helyntion 
bywyd  dyn  trwy  y  ffyrdd  hyn,  neu  unrhyw  fforcld  arall,  y 
maent  yn  cael  eu  desgrifio  fel  twyllwyr,  a'u  collfarnu  fel 
gelynion  y  Jehofah. 

3.  Addawa  Duw  amlygu  y  dyfodol  i  Israel  trwy  ei  bro- 
phwydi.  Yn  nghysswllt  y  gwaharddiad  i  Israel  ymwneyd  à 
dewiniaeth  er  rhagweled  y  dyfodol,  y  mae  yr  addewid  am  y 
ddawn  brophwydol  yn  cael  ei  rhoddi: — "Nid  felly  y  caniatàodd 
yr  Arglwydd  i  ti :  yr  Arglwydd  dy  Dduw  a  gyfyd  i  ti,  o'th 
blith  dy  hun,  o'th  frodyr  dy  hun,  Brophwyd  megys  finau  ; 
arno  ef  y  gwrandewch."  (Deut.  xviii.  14, 15.)  Fel  pe  dywedasai 
Moses :  Ni  raid  i  ti  ymofyn  â  dewiniaid  er  gwybod  y  dyfodol,  yr 
Arglwydd  dy  Dduw  a  enfyn  i  ti  brophwydi,  y  rhai  a  rhag- 
fynegant  y  dyfodol  i  ti  am  bob  peth  ag  y  bydd  dy  les  di  a 
gogoniant  Duw  yn  galw  am  i  ti  ei  wybod. 

Ac  felly  y  gwnaeth  :  fe  anfonodd  yr  Arglwydd  atynt  lu  o 
brophwydi,  y  rhai  a  ragfynegasant  y  dyfodol  iddynt;  rhybudd- 
iasant  hwynt  o'u  peryglon,  rhagfynegasant  am  eu  gorthrym- 
derau  a'u  gwaredigaethau,  prophwydasant  am  ddarostyngiad  a 
chwymp  eu  gelynion,  ac  yn  neillduol  am  gyfodiad  y  Mossiah 
o'u  mysg,  yr  hwn  oedd  i  fo(J  yn  iachawdwriaeth  yr  holl  ddaear. 
Ar  adegau  neillduol,  amlygai  Duw  ei  ewyllys  iddynt  trwy  yr 


484 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Urim  a'r  Thummim,  ac  ni  adawodd  i'w  bobl  ymbalfalu  yn  v 
tywyllwch,  na  myned  i  guro  wrth  borth  dewiniaid.  Yr  oerìd 
Israel  i  foddloni  ar  y  goleuni  a  welai  Duw  yn  dda  ei  roddi  trwvr 
ei  weision,  ac  nid  aílonyddu  eu  hunain  â  chywreinrwydd  pech- 
adurus  i  dreiddio  i  bethau  ag  nad  oedd  y  Duw  doeth  we  â 
gweled  yn  dda  eu  dadguddio. 

4.  Graslonrwydd  Duw  yn  amlygu  ei  ewyllys  trwy  y  pro- 
phwydi.  Mae'n  amlwg  fod  anfoniad  prophwydi  at  Israel,  nid 
yn  unig  yn  ddarpariaeth  i  gyfarfod  yr  awydd  sydd  mewn 
dyn  i  w3rbod  y  dyfodol,  ond  hefyd  yn  ymddarosíyngiad  grasoi 
o  eiddo  Duw  i  gyfarfod  â  llesgedd  y  natur  ddynol.  Fe  allasai 
efe  amlygu  y  dyfodol  trwy  lefaru  ei  hunan  yn  ddigyfrwng  o'r 
nef ;  ond  ni  fuasai  dyn  halogedig  yn  y  corph  yn  gallu  dal  ei 
leferydd  : — "  Yn  ol  yr  hyn  oll  a  geisiaist  gan  yr  Arglwydd  dy 
Dduw  yn  Horeb,  yn  nydd  y  gymmanfa,  gan  ddywedyd,  Na 
chlywyf  mwyach  lais  yr  Arglwydd  fy  Nuw,  ac  na  welwyf  y 
tân  inawr  hwn  mwyach,  rhag  fy  marw.  A  dywedodd  yr 
Arglwydd  wrthyf,  Da  y  dywedasant  yr  hyn  a  ddywedasant. 
Codaf  Brophwyd  iddynt  o  fysg  eu  brodyr,  fel  tithau,  a  rhoddaf 
fy  ngeîriau  yn  ei  enau  ef ;  ac  efe  a  lefara  wrthynt  yr  hyn  oll  a 
orchymynwyf  iddo."  (Deut.  xviii.  16 — 18.  Gwel  Exod.  xx. 
18,  19.)  Fe  dosturiodd  Duw  wrth  wendid  dyn,  ac  fe  ysbrydol- 
odd  ddynion  i  fod  yn  gyfryngau  trosglwjrddiad  ei  ewyllys  i'r 
byd  ;  a  phan  yr  ymddangosodd  ei  Fab,  fe  ymddangosodd  yn 
natur  dyn,  mor  addfwyn  a  llariaidd  a'r  oen,  a  gras  wedi  ei 
dywallt  ar  ei  wefusau,  fel  na  fyddai  i'r  rhai  drylliedig  o  galon 
frawychu  yn  ei  bresennoldeb.  Ond  och !  mor  gyfnewidiol  a 
dall  ydyw  dyn ;  darfu  i'r  bobl  a  weddient  am  i  Moses  gael 
llefaru  wrthynt,  yn  fuan  rwgnach  yn  ei  erbyn  ;  a  chyda  golwg 
ar  ymddygiad  dynion  at  Emmanuel,  dywedir,  "  At  ei  eiddo  ei 
hun  y  daeth,  a'i  eiddo  ei  hun  nis  derbyniasant  ef !" 

Nodiad. — Yr  addewid  o  brophwydi  i  Israel  yn  cynnwys  addewid  o 
Grist. 

Yr  ydym  wedi  nodi  yr  amgylchiadau  o  dan  ba  rai  yr  addawyd  prophwydi 
i  Israel ;  ond  yr  oedd  yr  addewid,  er  ei  bod  yn  cyfeirio  yn  uniongyrchol  at 
anfoniad  prophwydi  at  genedl  Israel,  yn  cynnwys  cyfeiriad  pellach  at 
Iesu  Grist,  y  Prophwyd  Dwyfol,  yn  yr  hwn  yr  oedd  holl  drysorau  doeth- 
ineb  yn  preswylio.    Mae  yr  ystyriaethau  canlynol  yn  profì  hyn : — 

1.  Mae  yn  natnriol  i  ni  ddt/sgwyl  fod  cgfeiriad  yn  y  geiriau  at  Orist. 
Mae  yn  afresymol  tybied  fod  geiriau  yn  mha  rai  y  mae  Duw  yn  addaw 


Y  BEIBL  A'l  DDEÜONCLTA.D. 


485 


dadguddiad  Dwyfol  i'r  byd  yn  lle  ofergoeledd  paganaidd,  a  phrophwydi  o'i 
anfoniad  ei  hun  yn  lle  twyllwyr  dewinol,  yn  amddifad  o  gyfeiriad  at  Grist, 
y  mwyaf  gogoneddus  o'r  holl  brophwydi,  er  mwyri  yr  hwn  y  sofydlwyd  yr 
hen  oruchwyliaeth,  ac  yr  anfonwyd  y  propowydi  ereill  oll  ;  byddai 
coleddu  y  fath  syniad  yn  cynriwys  tybiaeth  fod  Duw  wedi  sefydlu  moü'dion 
heb  yr  un  amcan  teilwng-  mewn  golwg  ! 

2.  Yn  Nghrist  yn  unig  y  ca'r  geiriau  eu  llwyr  gyjlawni. 

1.  Yr  oedd  y  prophwyd  addawedip:  i  fod  yn  Gyfrynírwr.  Yr  oedd  Dnw 
yn  llefaru  trwy  y  prophwydi  wrth  ddynion,  a'r  prophwyd  yn  eíríol  dros 
ddynion  gyda  Duw  ;  ond  cyfryngwr  inown  ystyr  gyfyngodig1  oodd  y 
prophwyd  yn  Israel ;  nid  oedd  yn  gydradd  â  Duw,  ac  nid  ocdd  ganddo 
iawn  dros  bechod;  cyfyngid  ei  gyfryngwriaeth  i  ciriolacth  dros  ddynion,  a 
throsjjdwyddiad  i  ddynion  o  feddwl  y  Goruchaf.  Ond  y  mae  Crist  yn 
Gyfryngwr  mawr,  yn  Dduw  a  dyn,  yn  Iawn  ac  Eiriolwr,  yn  uno  nef  a 
daear  â.'u  gilydd,  trwy  ei  berson  a'i  haeddiant  ei  hun. 

2.  Yr  oedd  y  prophwyd  addawedi.^  i  fod  fel  Moses.  Yr  oodd  i  fod  yn 
Israeliad  fel  efe.  Dysgai  yr  Herodianiaid,  yn  ol  rhai  ysgrif enwyr,  mai 
Horod  oedd  y  Messiah ;  ond  nis  gallai  hyny  fod,  oblegyd  Idumead  oedd 
Herod;  a  dywedai  Josephus  mai  Yespasian  oedd  y  Messiah,  yr  hyn  hefyd 
oedd  gyfeiliornus,  oblegyd  Rhufoinwr  oedd  Vespasian.  (Gill  on  the 
Prophecies,  pp.  84,  85.)  Yr  oedd  Crist  i  fod  yn  had  Abraham,  o  lwyth 
Jucla,  ac  o  dý  Dafydd,  o  ran  ei  natur  ddynol.  Yr  oedd  gael  ei  Ddivyfol 
aWdurdodi  i\o  swydd  fel  Moses.  Yr  Arglwydd  oedd  i'w  anfon.  Ac 
felly'n  dysgìr  yn  y  Testament  Newydd  am  Grist.  Y  Tad  a'i  hanfonodd, 
ac  a'i  heneiniodd  â'r  Ysbryd  Gìân,  fel  y  pregethai  yr  efengyl  i  feibion 
dynion.  (Luc  iv.  18,  19.)  Ond  yr  oedd  dau  beth  arbenig  yn  nodweddu 
Moses,  ag  nad  oeddynt  yn  perthyn  i'r  prophwydi  ereill  yn  y  rhai  nid  oedd 
neb  yn  debyg  iddo  ond  yr  Arglwydd  Iesu  ;  sef,  agosrwydd  a  thynerwch  ei 
gymdeithas  â  Duw  (Exod.  xxxiii.  11  Num.  xii.  6 — 9.  Deut.  xxxiv.  10), 
a'i  waith  yn  dwyn  ì  meion  oruchwyliaeth  grefyddol  newydd  ir  byd.  (MaL 
iv.  4.  Ioan  i.  17.)  Ni  chyfododd  neb  ond  Iesu  Grist  ag  oedd  yn  gyîi'elyb 
i  Moses  yn  y  ddwy  ystyr  yma.  Ond  yr  oedd  cymdeithas  Iesu  Grist  â  Duw 
yn  agosach,  anwylach,  purach,  a  Dwyfolach  nag  y  gallai  eiddo  Moses  fod  ; 
yr  oedd  hwn  "  yn  mynwes  y  Tad  "  ac  "  yn  y  nef  "  hyd  y  nod  pan  oedd  ar 
y  ddaear  yn  llefaru  wrth  ddynion  (Ioan  i.  18,  iii.  13)  ;  ac  fe  ddiddymodd  yr 
hen  gyfammod  a  sefydlasai  Moses,  er  dwyn  i  mewn  y  cyfammod  newydd 
disigl,  g-rasol  a  chyffredinol,  o  dan  yr  hwn  y  mae  y  byd  oll  i  gael  ei 
ddychwelyd  at  yr  Arglwydd.  (2  Cor.  iii.  11.  Eph.  ii.  15, 17.  Heb.  vii. 
12,  viü.  6—13.) 

3.  Mae  y  bygythiad  yn  erbyn  y  rhai  annfyd  ì  i'r  Prophwyd  yma,  yn 
gahv  arnom  i  ddeall  fod  y  geiriau  yn  cijfeirio  at  y  Messiah. 

Er  fod  cosb  i  ddilyn  y  rhai  anufydd  i  leferydd  Duw  trwy  y  pr^phwydi 
yn  Israel,  eto  am  wrthod  Crist  y  mae  y  gosb  benaf.  Y  mae  uwchafìaeth 
yr  Iesu  ar  ddynion  ac  angylion  yn  galw  am  g-osb  fwy  dychrynllyd  am  ei 


486 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


wrthod  nag  am  ddirmygu  y  ddeddf.  (Heb.  ii.  1 — 3,  x.  28,  29.)  Coshwyd 
y  genedl  Iuddewig  mewn  modd  ofnadwy  am  ei  wrthod  ef  trwy  ddinystr  eu 
teml  a'u  dinas,  a  chwymp  eu  gwladwriaeth  (Luc  xix.  41 — 44.  Mat.  xxi. 
33—46.  1  Thes.  ii.  14 — 16);  a  bydd  digofaint  Duw  yn  aros  yn  dragywydd 
ar  yr  hwn  na  chreda  ynddo.    (Ioan  iii.  36.    Act.  iii.  23.) 

4.  Mae  y  Testament  Newydd  yn  cymhwyso  geiriau  Moses  at  Grist. 

Mae'n  debygol  fod  Phylip  (Ioan  i.  45),  a'r  bobl  (loan.  vi.  14),  yn 
cyfeirio  at  yr  addewid  dan  sylw,  pan  yn  son  am  yr  Iesu  fel  yr  hwn  yr 
ysgrifenodd  Moses  am  dano ;  dywedir  nad  oedd  gan  y  Samariaid  ond 
llyfrau  Moses,  ac  eto  dysgwylient  y  Messiah  yn  y  cymmeriad  o  brophwyd 
(Ioan  iv.  25),  yr  hyn  mae'n  debygol  a  ddysgasant  oddiwrth  Deut.  xviii. 
15  :  dywed  Crist  ei  hun  fod  Moses  wedi  ysgrifenu  am  dano  ef,  a  dichon  ei 
fod  yn  cyfeirio  at  y  geiriau  dan  sylw  (Ioan  v.  46)  :  a  chawn  Pedr  a 
Stephan  yn  eu  dyfynu  fel  rhai  wedi  eu  cyflawni  yn  ymddangosiad  Crist. 
(Act.  iii.  22,  23,  vii.  37.) 

Yr  Arglwydd  Iesu  oedd  gwrthddrych  mawr  yr  addewidion,  sylwedd 
gogoneddus  y  cysgodau,  a  thestyn  goruchel  prophwydoliaeth ;  os  collir 
golwg  ar  hyny,  fe  gollir  yr  allwedd  i  ddeail  yr  Hen  Destament,  ac  fe 
ddeuir  i  wrthdarawiad  parhaus  â'r  Testament  Newydd. 

2.  Braslun  o  hanes  y  prophiuydi. 

Ni  chawn  ond  gwneyd  ychydig  grybwyllion  ;  chwilied  y 
darllenydd  yr  Ysgrythyrau  arn  wybodaeth  helaethacli  a 
rnanylach. 

1.  Eu  galwad.  Nid  yr  un  modd  y  galwai  Duw  ei  holl 
brophwydi.  Galwyd  Moses  gan  angel  Duw  o'r  berth,  a  gorch- 
ymynwyd  iddo  fyned  at  Pharaoh,  a  gwnaed  gwyrthiau  er  ei 
foddloni  mai  o  Dduw  yr  oedd  yr  alwad.  (Exod.  iii.  1 — 4,  iv. 
17.)  Cafodd  Samuel  ei  alw  gan  yr  Arglwydd  i  fod  yn  brophwyd 
iddo  pan  yn  dra  ieuanc,  pan  yr  ydoedd  yn  gwasanaethu  yn  y 
tabernacl  yn  Siloh ;  galwai  Duw  arno  fel  y  galwa  gŵr  ar  ei 
gyfaill.  (1  Sam.  iii.)  Appwyntiwyd  Jeremiah  hefyd  i  fod  yn 
brophwyd  pan  ydoedd  yn  ieuanc,  a  phan  y  crynai  wrth  feddwl 
am  gyfnfoldeb  ac  anhawsderau  ei  swydd  o  herwydd  ei 
ieuengtyd  a'i  deimlad  o'i  annheilyngdod.  (Jer.  i.  4—6.) 
Cjrssegrwyd  Eliseus  i  fod  yn  brophwyd  trwy  waith  Elias  yn 
bwrw  ei  fantell  arno,  i  arwyddo  ei  wisgiad  â'r  swydd  bro- 
phwydol,  pan  y  gwnaeth  rhyw  ddylanwad  anorchfygol  iddo 
adael  pob  peth  a  dilyn  Elias.  (1  Bren.  xix.  19 — 21.)  Grwel 
hofyd  Amos  vii.  14,  15. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


487 


Trwy  ryw  foddion  neu  gilydd,  yr  ocdd  y  gwir  brophwyd  yn 
cael  ei  lwyr  argyhoeddi  inai  Duw  oedd  yii  ei  alw ;  yr  oedd 
rhyw  ddylanwad  anwrthwynebol  yn  peri  iddo  iefaru  droa 
Dduw,  a  gwireddai  Duw  ei  yinadrodd  naill  ai  trwy  wyrtli,  neu 
trwy  gyflawni  ei  ragfynegiad  gyda  golwg  ar  ddygwyddiad  ag 
oedd  i  gymmeryd  lle  yn  fuan,  yr  hyn  a  fyddai  yn  brawí'  y 
cyflawnid  ei  brophwydoliaethau  am  adegau  diweddarach. 
Felly  gyda  Moses ;  cyflawnwyd  gwyrthiau  o'i  flaen  ef  a'r 
bobl  er  profi  ei  Ddwyfol  neillduad  i  fod  yn  brophwyd  i'r 
Arglwydd  (Exod.  iv.  4—9,  30) ;  ni  adawodd  yr  Arglwydd  i  un 
o  eiriau  Samuel  syrthio  i'r  ddaear,  er  dangos  mai  yr  Arglwydd 
ei  hun  a'i  hanfonasai  (1  Sam.  iii.  19) ;  dywed  Jereuiiah  mai 
11  pan  ddel  gair  y  prophwyd  i  ben,  yr  adnabyddir  y  prophwyd, 
mai  yr  Arglwydd  a'i  hanfonodd  ef  mewn  gwirionedd  "  (Jer. 
xxviii.  9),  yr  hyn  o  ganlyniad  a  gymmerodd  le  gyda  golwg 
arno  ef  ei  hun,  er  rhoddi  safle  iddo  fel  prophwyd  yr  Arglwydd  ; 
ac  am  Ezeciel,  dywedir,  "daeth  gair  yr  Arglwydd  yn  egluT  * 
at  Ezeciel  yr  offeiriad,  mab  Buzi,  yn  nhir  y  Caldeaid  "  (Ezec. 
i.  3),  hyny  yw,  gyda  phrofìon  sicr  mai  oddiwrth  Dduw  y 
deilliodd. 

2.  Eu  dull  o  fyw.  Nid  oedd  y  prophwydi  yn  gyffredin  yn 
cael  eu  hamgylchu  á  chyfoeth  a  llawnder ;  yr  ydym  yn  darllen 
am  anrhegion  o  ymborth  yn  cael  eu  hanfon  iddynt  (1  Bren. 
xiv.  3.  2  Bren.  iv.  42 — 44),  a  llety  yn  cael  ei  barotoi  iddynt 
ar  eu  teithiau  (2  Bren.  iv.  8 — 10),  ac  am  hyd  y  nod  wragedd 
gweddwon  yn  darparu  gogjrfer  â'u  hanghenrheidiau.  (1  Bren. 
xvii.  9.)  Ni  dderbynient  wobrau  am  eu  rhagfynegiadau,  fel 
dewiniaid  a'r  offeiriaid  paganaidd,  ond  traddodent  eu  pro- 
phwydoliaethau,  y  rhan  fynychaf,  pryd  na  ofynid  am  danynt, 
a  hyny  yn  aml  yn  erbyn  ewyllys  a  theimlad  breninoedd,  a 
phendefìgion,  a'r  werin,  yr  hyn  a'u  dygodd  yn  fynych  i 
gyfyngder  a  pherygl,  ac  a  gynhyrfai  erlidigaeth  yn  eu  herbyn. 
(1  Bren.  xiii.  7 — 10.)  Sonir  am  waith  y  penaethiaid  yn  barnu 
er  gwobr,  a'r  offeiriaid  yn  dysgu  er  cyflog,  a'r  prophwyùi  yu 
dewino  er  arian,  fel  arwydd  o  ddirywiad  ofnadwy.  (Michah 
iii.  11.)  Mae'n  debygol  fod  y  mwyafrif  o  honynt  yn  dilyn 
rhyw  alwedigaeth  er  gallu  cynnal  eu  hunain  ;  tra  yr  oedd 

*  nw  121  n*n  n*n.  "The  infinitive  absolute  before  a  finite  verb  to  intensify 
the  meaning. "—Gesenius's  Heb.  Grammar,  §  131.  3.  a. 


488  .    Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

ereill,  fel  Elias  ac  Eliseus,  yn  teithio  oddi  amgylch  fel  diwyg- 
wyr,  gan  draethu  oraclau  y  Jehofah,  ac  arolygu  gwahanol 
ysgolion  y  prophwydi. 

Nid  oeddynt  yn  arwain  by wyd  dibriod ,  canys  darllenwn  am 
wragedd  Esaiah  (Esai.  viii.  3),  ac  Ezeciel  (Ezec.  xxiv.  18),  ac 
am  wragedd  meibion  y  prophwydi.  (2  Bren.  iv.  1 — 7.)  Arfer- 
ent  wisgo  math  o  fantell  neillduol,  wedi  ei  gweu  o  flew  camel 
neu  afr,  neu  o  ryw  ddefnydd  garw  arall,  yr  hon  a  rwymid  am 
y  lwynau  â  gwregys  o  groen.  (1  Bren.  xix.  19.  2  Bren.  i.  8. 
Mat.  iii.  4.)  Yr  oedd  twyllwyr  yn  ceisio  eu  hefelychu  yn  eu 
gwisgoedd.    (Zech.  xiii.  4.*) 

3.  Eu  hysgolion.  Mae  y  cyfeiriad  at  ysgolion  y  prophwydi 
yn  y  Beibl  yn  hollol  ddamweiniol,  ac  felly  nid  oes  genym 
hanes  cyflawn  am  danynt.  Darllenwn  am  yr  ysgolion  hyn  yn 
Bamah,  Bethel,  Jericho,  a  Gilgal.  (1  Sam.  xix.  19,  20.  2 
Bren.  ii.  3,  5,  iv.f38.)  Ymddengys  oddiwrth  eiriau  Amos,  sef  nad 
oedd  ef  yn  "  fab  i  brophwyd  "  (Amos  vii.  14),  hyny  yw,  wedi 
bod  yn  ddysgybl  yn  un  o  ysgolion  y  prophwydi,  fod  yr  ysgol- 
ion  hyn  wedi  parhau  am  tua  thri  chant  o  flynyddau  ar  ol  adeg 
eu  sefydliad  gan  Samuel. 

Ymddengys,  yn  ol  fel  y  gallwn  gasglu  oddiwrth  yr  hanes, 
mai  Samuel  a  ddechreuodd  yr  ysgolion  hyn.  Nid  oedd  yr 
offeiriaid  a'r  Lefiaid,  y  rhai  a  wasgaresid  trwy  Israel  er  addysgu 
y  genedl  yn  nghyfraith  yr  Arglwydd  a  llwybrau  rhinwedd, 
wedi  llwyddo  i  wneyd  hyny  yn  effeithiol ;  teimlai  Samuel  fod 
eisieu  rhywbeth  yn  ychwanegol ;  wedi  iddo  gael  ei  ryddhau  o'r 
cyfrifoldeb  o  farnu  Israel,  ymosododd  ar  y  gwaith  o  drefnu 
mesurau  er  addysgu  y  genedl  yn  fwy  trwyadl  yn  ewyllys 
Duw  ;  ac  wedi  casglu  dynion  ieuainc  duwiol,  cymhwys  i 
ddysgu  ereill,  yn  neillduol  y  rhai  yr  oedd  lle  i  obeithio  fod 
Duw  wedi  eu  bwriadu  i  fod  yn  brophwydi  iddo  ef,  efe  a  ym- 
osododd  ar  y  gwaith  o'u  dysgu  yn  ei  dŷ  ei  hun  yn  Ramah. 
Dyma  yr  ysgol  gyntaf  y  darllenwn  am  dani,  a  dywedir  yn 
bendant  fod  Samuel  yn  llywydd  arni.  "  A  Saul  a  anfonodd 
genhadau  i  ddala  Dafydd.  A  phan  welsant  gynnulleidfa  y 
prophwydi  jTn  prophwydo,  a  Samuel  yn  sefyll  wedi  ei  osod 
arnynt  hwy,  yr  oedd  ar  genhadau  Saul  Ysbryd  Duw,  fel  y 

*  Yr  un  fffiir  (ITebraeg  m"TK  ad-dereth)  a  gyfleithir  yn  Zech.  xiii.  4,  u  crys  "  ag  a 
gyfieitliir  "  mantell  "  yn  1  Bren.  xix.  19. 


Y  BEIBL  A'l  DDEÜONGLIAD. 


489 


prophwydasant  hwythau  hefyd."  (1  Sam.  xix.  20.)  Cawn 
íbd  Daíýdd  gyda  Samuel  yn  Eamah  (1  Sam.  xix.  18—20); 
dichon  mai  yn  ysgol  Samuel  y  dysgodd  Dafydd  ysgrifenu  a 
deall  cerddoriaeth,  a  chyfansoddi  ei  ganiadau  anfarwol.  Mae 
yn  amlwg  eu  bod  yn  myfyrio  cerddoriaeth  yn  ysgol  Samuel, 
oblegyd  byddai  "tyrfa  o  brophwydi  yn  disgyn  o'r  uchelfa,  ac 
o'u  blaen  hwynt  nabl,  a  thympan,  a  thelyn  ;  a  hwythau  yn 
prophwydo  "  (neu  ganu  mawl  i  Dduwy  1  Sam.  x.  5,  xix.  19, 
20).  Yn  fuan  ar  ol  hyn,  trwy  orchymyn  Dafydd  a'r  prophwyrìi 
ereill,  dygwyd  canu  inawl  i  mewn  i  wasanaeth  y  cyssegr,  fel 
elfen  newydd  ynddo  (1  Chron.  xxv.  1 — 6);  a  phan  y  darfu  i 
Hezeciah  adferu  gwasanaeth  y  deml,  "  Efe  a  osododd  y  Lefiaid 
yn  nhŷ  yr  Arghvydd,  â  symbalau,  ac  â  nablau,  ac  â  thelynau, 
yn  ol  gorchymyn  Dafydcl,  a  Gad  gweledydd  ybrenin,  a  Nathan 
y  prophwyd  :  canys  y  gorchymyn  oedd  oddiwrth  yr  Arglwydd, 
trwy  law  ei  brophwydi  ef."    (2  Chron.  xxix.  25.) 

Diau  fod  y  myíÿrwyr  ag  oeddynt  yn  brophwydi  yn  cyfan- 
soddi  emynau  o  fawl  i  Dduw  i'w  canu  yn  ngwasanaeth  y 
tabernacl  a'r  deml,  o  ba  rai  mae'n  ddiau  fod  rhyw  nif'er  eto 
ar  gael  yn  wasgaredig  trwy  lyfr  y  Salmau. 

Mae'n  debygol  fod  amryw  yn  yr  ysgolion  hyn  ag  nad  oedd- 
ynt  yn  brophwydi  yn  yr  ystyr  uchaf ;  yr  oedd  yno  rai,  fel  Gad 
a  Nathan,  y  rhai  a  ddaethant  yn  brophwydi  yn  ol  ystyr  arferol 
y  gair ;  ereill  a  ddychwelent  at  eu  gwahanol  alwedigaethau ; 
ereill,  fel  y  Lefiaid,  a  dderbynid  i  wasanaeth  y  cyssegr  feL 
cerddorion,  tra  yr  oedd  ereill  o  dan  yr  enw  prophwydi,  yn 
myned  allan  i  bregethu  yn  erbyn  llygredigaethau  yr  oes,  ac  i 
ddysgu  moesoldeb  a  rhinwedd,  a  galw  ar  eu  cymmydogion  i 
edifarhau  a  diwygio,  er  yn  amddifad  o  ysbrydoliaeth  y  gradd 
uchaf  o  brophwydi. 

Yr  oedd  y  gwyr  ieuainc  yn  yr  ysgolion  hyn  yn  lliosog, 
oblegyd  fe  ddarfu  i  Obadiah  ar  un  amgylchiad  amddiffyn  cant 
o  honynt  (1  Bren  xviii.  4)  ;  ac  yr  oedd  cant  o  honynt  yn 
Gilgal  (2  Bren.  iv.  38,  43) ;  ac  yn  Jericho,  yr  oeddynt  mor 
Uiosog  fel  yr  oedd  yn  anghenrheidiol  helaethu  yr  ysgoldy. 
(2  Bren.  vi.  2.)  0  blith  y  rhai  hyn,  fynychaf.  ond  nid  bob 
amser,  y  dewisai  Duw  ei  genadon  ysbrydoledig,  y  rhai  a 
anfonai  i  ddwyn  cenadwriaethau  neillduol  at  eu  cyd-oeswyr. 
ac  i  ddadguddio  iddynt  ddygwyddiadau  y*  dyfodiant.  (Amos 
vü.  14.) 


490 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Sylwasom  mai  Samuel  oedd  penaetli  yr  athrofa  yn  Eamah 
(1  Sam.  xix.  20);  a  chawn  feibion  y  prophwydi  yn  Jericho  yn 
cydnabod  Eliseus  fel  eu  llywydd,  pan  y  cawsant  brawf  fod 
ysbryd  Elias  wedi  gorphwys  arno.    (2  Bren.  ii.  15.) 

Ee  welir  mai  yn  nheyrnas  Israel  yn  unig  yr  oedd  yr  ysgol- 
ion  hyn  ar  ol  rhwygiad  y  freniniaeth,  sef  yn  Bethel,  Jericho, 
a  Gilgal :  wedi  i  Jeroboam  ymlid  ymaith  yr  offeiriaid  a'r 
Lefiaid  duwiol  o  Israel  (2  Chron.  xi.  13,  14),  nid  oedd  neb 
mwyach  yn  nheyrnas  y  deg  llwyth  i  ofalu  am  addysg  grefyddol 
y  bobl  yn  nghyfraith  J ehofah,  ond  y  rhai  a  hyfforddid  yn  yr 
ysgolion  hyn,  a'r  prophwydi  a  ysbrydolai  Duw  fel  ei  gynnrych- 
iolwyr.  Gwnelai  yr  offeiriaid  a'r  Lefìaid  y  gwaith  yn  Judah, 
yr  hwn  a  gyflawnai  ysgolion  y  prophwydi  yn  Israel ;  wedi 
caethiwed  Babilon,  dygid  y  gwaith  yn  mlaen  trwy  gyfrwng  y 
synagogau. 

Ymddengys  i'r  ysgolion  dan  sylw,  yn  rhedfa  amser,  fyned 
yn  ddirywîedig,  ac  i  anfon  allan  ddynion  o  dan  yr  enw 
prophwydi,  y  rhai  nad  ofnent  yr  Arglwydd  :  mae  yn  dra 
thebygol  mai  yn  erbyn  y  dosbarth  yma  y  llefarai  Jeremiah 
(Jer.  vi.  13,  xiv.  13—16),  Michah  (Mich.  iii.  11),  a  Zephaniah 
(Zeph.  iii.  4),  mor  llym,  ac  nid  yn  erbyn  prophwydi  Baal  ac 
eilunod  ereill.  Gwareder  athrofeydd  duwinyddol  Cymru  rhag 
dyfod  yn  fagl  i  grefydd  yr  Oen,  trwy  lochesu  ac  anfon  allan 
brophwydi  dyeithr  i  ddylanwad  Ysbryd  Duw  ar  eu  heneidiau ! 

4.  Eu  cymmeriad.  Wrth  ddarllen  eu  hanes,  nis  gallwn 
beidio  edmygu  ardderchowgrwydd  eu  cymmeriad ;  yr  oeddynt 
yn  ddynion  gonest,  uniawn,  gwrol,  annibynol,  cyfeillion  y 
gwirionedd,  a  chashawyr  pechod  yn  ei  holl  agweddau ;  y 
gwladgarwyr  cywiraf,  a'r  cynghorwyr  doethaf,  heb  ddim 
inewn  golwg  ganddynt  ond  gogoniant  Duw,  a  lles  y  wlad- 
wriaeth. 

Ni  chymmerent  eu  hudo  â  llwgrwobrwyon,  ac  ni  dderbynient 
daledigaeth  am  eu  rhagfynegiadau.  (1  Bren.  xiii.  7 — 9.  2  Bren. 
v.  15,  16.    Dan.  v.  17.) 

Yr  oeddynt  mor  wrol  a  diduedd  pan  yn  cyfarch  breninoedd 
a  thywysogion  ag  yr  oeddynt  wrth  lefaru  wrth  y  bobl  gyff- 
redin.  (1  Sam.  xii.  25,  xiii.  13,  14,  xv.  26.  2  Sam.  xii.  7—12. 
2  Chron.  xviü.  13-124,  xix.  2.  Jer.  xxxii.  1—5,  xxxvii.  6—10, 
xliv.  20—23.    Dan.  v.  22—28.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


491 


Parhaent  i  ddwyn  tystiolaeth  i  wirionedd  eu  cenadwri,  hyd  y 
nod  pan  y  bygythid  hwynt  â  marwolaeth.  (2  Chron.  xviii.  2G, 
27.    Jer.  xxvi.  10—15.    Heb.  xi.  37.) 

Llefarent  gyda'r  hyfder,  a'r  digllonedd,  a'r  gofîd  mwyaf  yn 
erbyn  halogrwydd  yr  offeiriaid,  bradwriaeth  y  ffug-broph  wydi, 
a  rhagrith  y  bobl.  (Jer.  xxiii.  11.  Mich.  iii.  11.  Ezec.  xxxiii. 
31,  32.    Esai.  i.  10-15.) 

Ymdrechent  feithrin  duwioldcb  yn  mhawb,  dygent  y  cym- 
hellion  cryfaf  yn  mlaen  er  dwyn  dynion  i  edifarhau,  ac  annog- 
ent  yr  edifeiriol  i  ymddiried  yn  yr  Arglwydd  â'i  holl  galon.  (Esai. 
i.  18—20.  lv.  1—7.  Jer.  xxvi.  13.  Ezec.  xviii.  31,  32.  Hos. 
xiv.    Zeeh.  xiii.  1.) 

Gyda  golwg  ar  Balaam,  caethwas  trachwant  ydoedd  efe,  er 
fod  Duw  wedi  ei  ddefnyddio  ar  uu  adeg  i  ddwyn  oddi  amgylch 
ei  amcanion  Dwyfol  ei  hun  :  nid  oedd  efe  yn  engraifît  deg  o 
brophwydi  yr  Arglwydd,  y  rhai  fel  rheol  oeddynt  yn  "ddynion 
santaidd;"  ond  yn  hytrach  yn  eithriad  i  drefn  arferol  Duw. 
(Num.  xxii. — xxiv.  Dad.  ii.  14.)  Sonir  hefyd  am  hen 
brophwyd  yn  Bethel,  yr  hwn  a  dwyllodd  brophwyd  arall,  a 
thrwy  hyny  a  achosodd  ei  farwolaeth  ;  ymddengys  naill  ai  nad 
oedd  efe  yn  ddyn  duwiol,  er  ei  fod  yn  cydnabod  Jehofah,  ac 
weithiau  yn  meddu  -y  ddawn  brophwydol,  neu  ei  fod  yn  dra 
diffygiol  5Tn  y  grasusau  a  nodweddent  brophwydi  yr  Arglwydd 
yn  gyffredin.    (1  Bren.  xiii.  11 — 32.)* 

Yr  oedd  y  prophwydi,  a'u  cymmeryd  gyda'u  gilydd,  yn 
ddynion  santaidd,  ymroddgar  i  anrhydeddu  Duw  a  gwasan- 
aethu  eu  gwlad,  yn  esbonwyr  awdurdodeclig  o  gyfreithiau  yr 
Arglwydd,  a  chyhoeddwyr  ysbrydoledig  ei  ewyllya  gÿda  golwg 
ar  eu  cydoeswyr  a  phreswylwyr  y  ddaear  mewn  oesau  uiwedd- 
arach.  (Heb.  i.  1.  2  Pedr  i.  21.) 
5.  Cofrestr  o  honynt. 

PROPHWYDI  ANADNABYDDUS. 

Mae  genym  hanes  am  dri  o  brophwydi,  y  rhai  na  chofuodir 
eu  henwau  :  — 

1.  Yr  hwn  a  geryddodd  Israel  yn  amser  y  Barnwyr.  (Barn, 
vi.  8.) 

*  "Many  passages  of  Scripture  show  that  sometimes  God  uses  forhis  purpo*es, 
and  therefore  qualifies  with  special  gifts,  persons  of  whom,  nevertheless,  he  doea 
not  approve."— Annotated  Paragraph  Bible,  on  Num.  xxü.  18. 


492 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


2.  Un  o  Judah,  yr  hwn  a  geryddodd  Jeroboam  I.  (1  Bren. 
xiii.  1—10.) 

3.  Hen  brophwyd  yr  hwn  a  drigai  yn  Bethel.  (1  Bren. 
xiii.  11.) 


PROPHWYDI  HEB  ADAEL  YR  HYN  A  ELWIE,  LLYFRATJ 
PBOPHWYDOL. 

Cawn  ugain  o'r  dosbarth  y nia  :  — 
Moses.    (Num.  xii.  6 — 8.) 
Samuel.    (1  Sam.  iii.  19—21.) 


Dafycld.    (2  Sam.  xxiii.  2.    Act.  ii.  30,  iv.  25.) 

Semaiah.    (1  Bren.  xii.  22.) 

Azariah,  mab  Oded.    (2  Chron.  xv.  1,  8.)* 

Hanani.    (2  Chron.  xvi.  7.) 

Jehu,  mab  Hanani.    (1  Bren.  xvi.  1.) 

Elias.    (1  Bren.  xvii.) 

Eliseus.    (2  Bren.  ii.  15.) 

Micheah.    (1  Bren.  xxii.  8—28.) 

Jahaziel.    (2  Chron.  xx.  14-18.) 

Eliezer.    (2  Chron.  xx.  37.) 

Zechariah,  merthyr  i'r  Arglwydd.    (2  Chron,  xxiv.  20—22.) 
TJriah,  merthyr  i'r  Arglwydd.    (Jer.  xxvi.  20—23.) 
Iddo,  taid  neu  dadcu  Zechariah  y  prophwyd.    (Zech.  i.  1.) 
Simeon.    (Luc  ii.  25 — 35.) 

*  Mae  yn  debygol  fod  rhyw  adysgrifenydd  yroái  g'idacl  allan  y  geiriau  "Azariah 
mab,"  yu  adn.  8  o'r  Ue  uchod. 


Gad. 
Nathan 

Iddo. 
Ahiah. 


j  (1  Chron.  xxix.  29.) 

(2  Chron.  ix.  29.    1  Bren.  xiv.  2,  3.) 


y  beibl  a'i  ddeho:;gliad. 


493 


NoDIAD. — 

Darfu  i  rai  o'r  rhai  hyn,  modd  bynag",  ysgrifenu  cofnodion  o'u  hamserau 
eu  hunain,  y  rhai  sydd  yn  awr  ar  goll  :  gwel  tudal.  37—40.  Mae  Pam' 
llyfr  Moses,  llyfrau  Samuel,  a'r  Salmau,  yn  cynnwys  llawer  o  brophwyd- 
oüaethau.  Cyfeirir  hefyd  at  amryw  yn  meddu  y  ddawn  brophwydol  yn  y 
Testament  Nowydd,  ond  nid  â'r  rhai  hyriy  y  mae  a  fynom  yn  awr. 

PROriIWYDESAU. 

Cawn  hanes  am  chwech  o'r  rhai  hyn,  o  dan  yr  LTon 
Destament  : — 

Miriam.    (Exqd.  xv.  20.) 
Deborah.    (Barn.  iv.  4.) 
Hannah.    (1  Sam.  ii.  1 — 10.) 
Huldah.    (2  Bren.  xxii.  14.) 
Noadiah.    (Neh.  vi.  14.) 
Anna.    (Luc  ii.  36.) 

Nodiad. — 

Mae  yn  ymddangos  mai  gwraig  Esaiah  oedd  y  brophwydes  y  cyfeirir  ati 
yn  Esai.  viii.  3,  ac  na  olyga  y  gair  yno  ond  gwraig  y  prophwyd. 


YSGRIFENWYB,  Y  LLYFHAU  PROPHWYDOL,  A'u  HAMSERAU. 

Mae  y  Doctoriaid  Jahn,  Davidson,  Pye  Smith,  Eadie,  a 
gwahanol  esbonwyr  yn  gwahaniaethu  ychydig  flynyddau  oddi- 
wrth  eu  gilydd,  o  barthed  i  amser  ymddangosiad  a  pharaad 
gweiuidogaeth  y  gwahanol  brophwydi ;  ond  gellir  ystyried  y 
taÜeni  canlynol  yn  lled  agos  i  fod  yn  gywir: — 


494 


Oq  g-S  . 

cfl  '-• 

-         -H  ^ 

tH 


M  0 


S<5 


1? 

5-  ?55 


°  £ 
«    ,Q  ^>» 


3  -< 

St 
8«^ 


■"Ö  >h 
>»  >» 


c3  g 
h  N 


^.Íh^ 

.3  >.S 

'nh  Ì6 
tS)  0)  cö 

b 


03  -= 


^Ph 


<Ö 

£  fl  § 
>>  KM 

U  O 


S&2 


fl  io 
e8  >P 


a>  >» 
o3  fl 


08  b 


r  %  fl 

o  Ah-c 

cö  O  O 

O  ,Q  fl 

o  73 

o  JT 

,fl  0 


cc 


2  a 


£3 


n 

:  "3  : 

a 

<M 

•a 

teyrn. 

:  teyrn. 

_c3 

<D 

:ü 

«2 
ẅ 

•  Csl 

s 

•  d) 

H 

SS 

■     •  fcfi  fO    *  ■ 

5  •  o  i-ft  h  fl 

Ẅ  w      8     fl  M 

3    .  >»c3  £ 

î*íì"4 

Q  HJ    ?  ^  -O  _ 

§í  ®  1  £   §  s 
ais:  ê 


w 

H 
Ph 
D  ^ 

M  2 
hH  5 

o 


§2a 

a  sí  o 

<5  0 


3     ^jo  00 


CO  i-H       C5  50  O00  i-H 


1-       1-  O 


7  i  a 


^a 
••00 

1 3 


1! 

^  a 


495 


SgLS 


•  3L  •  p 


■  9  fl 

flj 
'?_  "  s 

E_._fl  h-s 

rg  í 


Mill 

1*431 

F  _fl  í 
PQ  Ph 


M  P 


if 


"  M 


BS  w 

&q « <tj 

Q  £  o 
<0  o 


J.5. 


1 a  s 

g  co«> 


^ÌL  ••  •• 

-_r  w  o_  03 
H      OO  O 


03-0 
o  0> 
1-5-0 


_> '3     .3  •§ 

^  «  __  2 

fl  ö  >>(-! 


CO  e8  ^ 

LO  J_<  3 

lfll 

O  'ö  3 


o     ẅ  d 

£  O 

PQ  P 


e5  efl 

o  <D 


<M  rH  r-l 


«  £  ___•  ^  tH  rH 

êr-_  :  :  : 


O  O 

o  o 
o  co 


*  a 

«s. 

a  e_ 

M  0. 

0 

Ü 

_2 

s_ 
-c 

d 

m 

"tí  0*0  a 


496 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


NODIAD. — 

Dichon  y  byddai  yn  ddoeth  gwneyd  y  gofrestr  flaenorol  o  freninoedd 
Judah  ac  Israel  yn  gyflawn :  wele  yn  canlyn  leclires  o  enwau  y  breninoedd 
biaenorol  i  Uzziah  a  Jeroboam  II. 


BítENINOEDD   ISRAEL  CYN  YR  YMB-ANIAD. 

Dechreu  teyrnasu  tua'r 
flwyddyn  cyn  Crist. 

1095  Saul :  teyrnasiad  40  mlynedd. 

1055  Dafydd:      „  40£ 

1015  Solomon      ,,40  „ 


BRENINOEDD  ISBAEL  A  JUDAH  AR  OL  YR  YMBANIAD. 


Dechreu 

teyrnasu 

Breninoedd  Judah. 

Breninoedd  Israel. 

tua'r 

fl.  C.C. 

975 

Rehoboam  :  teyrnasiad  16  ml.  . . 

Jeroboam  :  teyrn.  22  mlynedd. 

958  .. 

Abiam  :  teyrn.  3  bl. 

955  .. 

Asa  :  teyrn.  41  ml  

Nadab  :  teyrn.  2  fi. 

952 

Baasa  :  teyrn.  24  ml. 

Elah  :  teyrn.  2  fl. 

Zimri :  teyrn.  7  niwrnod. 

Omri :  teyrn.  12  ml. 

918  .. 

Ahab  :  teyrn.  22  ml. 

914  .. 

Jehosaphat  :  teyrn.  25  ml. 

897  .. 

Ahaziah  :  teyrn.  2  fl. 

896  .. 

Jehoram  :  teyrn.  12  ml. 

891  .. 

Jehoram  :  teyrn.  4  bl. 

884  .. 

Ahazìah  :  teyrn.  1  íi  

884  .. 

Athaliah  :  teyrn.  6  ml.    . . 

Jehu  :  teyrn.  28  ml. 

877  .. 

Joas  :  teyrn.  40  ml. 

856  .. 

Joahaz  :  teyrn.  17  ml. 

840  .. 

Joas  :  teyrn.  16  ml. 

838  .. 

Amaziah  :  teyrn.  29  ml  

3.  JEu  gweledigaethau  a'u  gweirtidogaeth. 

Yr  ydyrn  wedi  cyfeirio  at  natur  prophwydoliaeth,  a  gweled- 
igaethau  y  prophwydi,  yn  tudalenau  104 — 106,  137,  13$  ;  ond 
rhaid  i  ni  fanylu  ychydig  eto  ar  yr  un  pethau  yn  yr  adran 
hon.  Yr  oedd  Duw  weithiau  yn  llefaru  ei  feddwl  wrth  ei 
weision  (Num.  xii.  8) ;  bryd  arall  yn  ei  ddadguddio  mewn  wodd 
digyfrwng  i'w  meddìjliau^  pan  y  teimlai  y  prophwyd  mewn 


Y  BEIBL  A'l  DDEIÍONCLIAD. 


497 


modd  sicr  ac  annghyfeiliorn  mai  Duw  oedd  yn  ymwneyd  âg 
ef, — megys  pan  amlygoçld  Duw  oi  feddwl  i  Abiah  yn  nghylch 
gwraig  Jeroboam  (1  Bren.  xiv.  o),  ac  i  Jeremiah  ar  wahanol 
adegau  (Jer.  xxxix.  15,  xlii.  7),  ac  i  Nathan  yn  nghylch 
awydd  Dafydd  i  adeiladu  teml  i'r  Arglwydd  (2  8am.  vii.  4), 
ac  i  Pedr  yn  nghylch  rhagrith  Ananias  a  Sapphira  (Act.  v.  Î3, 
4):  ac  ar  adegau  ereill,  amlygai  Duw  ei  ewyllya  trwy 
freuddwydion  a  gweledigadhau.  (Num.  xii.  6.)  Mae  yn 
anhawdd  nodi  y  gwahaniaeth  rhwng  breuddwydion  a  gweled- 
igaethau,  heblaw  fod  dyn  yn  cysgu  ac  yn  anyinwybodol  pan  y 
derbyniai  ddadguddiad  Dwyfol  trwy  freudlwyd,  tra  y  ^allai 
fod  yn  eífro  ac  yn  ymwybodol  pan  yn  cael  gweledigaeth. 

Pan  yn  derbyn  gweledi^aeth,  gorchí'ygid  y  prophwyd 
weithiau  gan  y  dylanwad  Dwyfol,  fel  y  syrthiai  i  lesmaÌT 
neu  lewyg,  yn  yr  hon  y  byddai  Yspryd  Dnw  yn  dadguddio 
i'w  feddwl  ddygwyddiadau  y  dyfodiant.  Yn  v  weledig- 
aeth,  ymddangosai  y  prophwyd  weithiau  iddo  ei  hun  fel  pe 
buasai  yn  cael  ei  godi  i  ben  mynydd  neu  rhyw  le  uchel  arall, 
o'r  lle  y  cai  olwg  ar  ddygwyddiadau  a  helyntion  yr  amserau 
dyfodol,  naill  ai  ynddynt  eu  hunain  neu  trwy  arwyddluniau, 
íel  pe  buasent  yn  cymmeryd  lle  o  flaen  ei  lygaid.  "  Yn  ngwel- 
edigaethau  Duw  y  dug  efe  fi  i  dir  Israel,  ac  a'm  gosododd  ar 
fynydd  uchel  iawn,  ac  arno  yr  oedd  megys  adail  dinas  o  clu  y 
deheu."  (Ezec.  xl.  2.)  "Ac  efe  a'm  dug  i  ymaith  yn  yr 
ysbryd  i  fynydd  mawr  ac  uchel,  ac  a  ddangosodd  i  mi  y  ddinas 
fawr,  Jerusalem  santaidd,  yn  disgyn  allan  o'r  nef  öddiwrth 
Dduw."    (Dad.  xxi.  10.) 

Ymagorai  y  golygfeydd  o  flaen  eu  meddwl  mewn  modd 
bywiog  ac  argrafhadol ;  megys  arddangosfa  y  bwystfllod  yn 
ngweledigaeth  Daniel  (Dan.  viii.  1 — 10);  yr  esgyrn  sychion  yn 
ngweledigaeth  Ezeciel  (Ezec.  xxxvii.  1  — 10);  y  meirch  yn 
ngweledigaeth  Zechariah  (Zech.  vi.  1—8);  y  crochan  berw- 
edig,  a'r  pren  almon  yn  ngweledigaeth  Jeremiah  (Jer.  i. 
11 — 13)  ;  a'r  gwahanol  arwyddluniau  yn  ngweledi-aothau 
mawreddog  Llyfr  y  Dadguddiad. 

Ymddangosai  yr  arwyddluniau  i  feddwl  y  prophwyd  yn  y 
weledigaeth,  fel  yr  3Tmddengys  gwrthddrychau  naturiol  i  lygad 
dyn.  Fel  hyn,  cafodd  Esaiah  olwg  ar  gyÜwr  isel  eglwys  l>duw 
fel  nifer  o  ddynion  yn  eistedd  yn  dorcaionus  o  dan  gysgoilion 
pruddaidd  nos  hirfaith ;  ond  ediwchai  arno  ei  hun  fel  gwrlied- 
2  I 


498 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ydd  ar  y  mynyddau  neu  ryw  uchelfa,  ac  wrth  ganfod  toriad  y 
wawr  a  dynesiad  y  dydd,  bloeddiai  arnynt,  "Cyfod,  llewyrcha  ; 
canys  daeth  dy  oleuni,  a  chyfododd  gogoniant  yr  Arglwydd 
arnat."  (Esai  lx.  1.)  Arferai  gyssylltu  y  deml  yn  ei  feddwl 
â  mynydd  Moriah ;  a  chan  mai  trwy  ddelweddau  Iuddewig  y 
gwelai  ac  y  darluniai  lwyddiant  teyrnas  Crist  (gwel  Eheol  II. 
i  ddehongli  prophwydoliaeth),  yn  ei  weledigaeth  gwelai  fynydd 
Moriah  wedi  ei  ddyrchafu  yn  uwch  na  mynyddau  ereill,  a  holl 
genedloedd  y  ddaear  yn  dylifo  i'r  deml  oedd  wedi  ei  hadeiladu 
arno.  (Esai.  ii.  2,  3.)  Gan  mai  fel  hyn  yr  ymddangosai 
pethau  i'r  prophwydi,  tynid  eu  sylw  at  y  gwrthddrychau 
mwyaf  amlwg  neu  hynod  yn  y  weledigaeth,  ac  am  y  rhai  hyny 
y  traethent  wrth  eu  cydwladwyr:  o  herwydd  hyn,  nid  ydym  i 
ddysgwyl  yn  wastad  mewn  prophwydoliaeth  fod  y  pethau  a 
draethir  yn  olynol  %  gael  eu  cyflawni  yn  olynol  ;  (gwel  Eheol 
IV.  i  ddehongli  prophwydoliaeth) :  a  chan  fod  rhai  pethau 
mewn  gweledigaeth  yn  ymddangos  fel  pe  byddent  yn  agosach 
at  y  gweledydd  na  phethau  ereill,  byddai  ei  argraffiad  a'i  ddir- 
nadaeth  am  danynt  yn  fwy  bywiog  ac  eglur,  nag  am  y  pethau 
a  welai  yn  aneglur  yn  y  pellafoedd  ;  o  herwydd  hyn,  nid  ydym 
i  ddysgwyl  cael  yr  uti  eglurder  a  helaethrwydd  yn  y  cofnodiad  o 
bob  gweledigaeth,  ac  o  wahanol  ranau  y  gwahanol  weledigaethau. 
Pan  yr  agorwyd  llygaid  Balaam,  ac  y  gwelodd  weledigaethau 
Duw,  dywedodd,  "Llongau  hefyd  o  derfynau  Cittim  a  orth- 
rymant  Assur,  ac  a  ddarostyngant  Eber :  ac  yntau  a  dderfydd 
am  dano  byth."  (Num.  xxiv.  24.)  Yr  oedd  Balaam  yn  ei 
weledigaeth  yn  gweled  y  llongau  yn  dyfod  o  ranau  Gorllewinol 
Môr  y  Canoldir  i  lanio  milwyr  er  ymosod  ar  Assyria,  ac  ar  yr 
Hebreaid,  ac  yn  gweled  heíyd  y  gorchfygwyr  hyn  eu  hunain 
yn  cael  eu  darostwng  yn  y  diwedd ;  ond  mae'n  debyg  na 
ddeallai  o  ba  wlad  y  deuent,  gan  fod  y  gair  "  Cittim"  yn  enw 
cyfFredinol  ar  wlerlydd  arforol  Deheubarth  Ewrop,  ac  ar  ynys- 
oedd  Môr  y  Canoldir.  Ond  yr  oedd  Jerome  yn  y  bedwaredd 
ganrif,  ar  ol  i'r  brophwydoliaeth  gael  ei  chyflawni,  yn  medru 
ei  hamgyflred,  ac  yn  y  Vulgate  rhoddodd  y  cyfieithiad  can- 
lynol,  yr  hwn  sydd  hefyd  yn  esboniad  arni  heb  ddirdynu  yr 
ymadroddion  :  "  Hwy  a  ddeuant  mewn  rhwyflongau  o  Itali,  ac 
a  orchfygant  Assyria,  ac  a  annrheithiant  yr  Hebreaid,  a 
hwythau  hefyd  yn  y  diwedd  a  ddifethir."  *     Yr  oedd  y 


*  Dr,  Payne  Smith's  Prophccy,  p.  296. 


Y  BEIBT.  A'l  DDEIIONGLIAD. 


409 


brophwydoliaeth  yn  ddigon  tywyll  fel  nad  allai  fod  yn  achlysur 
o'i  chyflawniad  ei  hun,  ac  yn  ddigon  pendant  ac  eglur  fel  ag  i 
fod  yn  hawdd  i'w  deall  yn  ngoleuni  y  cyflawniad. 

Ni  fwriadwyd  yr  holl  weledigaethau,  rnodd  bynag,  i  rag- 
amlygu  y  dyfodiant.  Gwelodd  Esaiah  yr  Arglwydd  o  dan  y 
gyfFelybiaeth  o  frenin  Dwyreiniol,  yn  eistedd  ar  ei  orsedd  yn 
y  deml,  a  soraphiaid  yn  ei  amgylchu  fel  gweinidogion  y  llys 
(Esai.  vi.):  darfu  i  Ezeciel  pan  mewn  gweledigaeth  weled 
gogoniant  Duw  fel  gorsedd  o  faen  saphir,  wedi  ei  chodi  uwch- 
law  ífurfafen  y  nefoedd  ac  yn  uwch  na  phenau  y  cerubiaid,  ar 
yr  hon  yr  eisteddai  un  yn  dwyn  cyffelybrwydd  i  ddyn,  ond 
wedì  ei  orchuddio  megys  à  gogoniant  tanllyd,  ac  fel  pe  buasai 
yr  enfys  oddi  amgylch  iddo  (Ezec.  i.  26—28) ;  ymddengys  fod 
y  gweledigaethau  hyn  wedi  eu  bwriadu  iddynt  fel  math  o 
urddfreiniad  finauguration)  difrifol  i'r  swydd  brophwydol,  er 
argrafîu  yn  briodol  ar  eu  meddyliau  urddas  a  phwysigrwydd 
eu  swydd.  Eelly  hefyd  yr  oedd  gweledigaeth  Pedr  wedi  ei 
bwriadu  i'w  addysgu  am  gyffredinolrwydd  Cristionogaeth,  yu 
hytrach  nag  fel  prophwydoliaeth.    (Act.  x.) 

Ond  rhaid  i  ni  sylwi  ar  y  modd  y  cyfìawnai  y  prophwydi  eu 
gweinidogaeth,  ac  y  dadguddient  eu  cenadwri. 

1.  Gwnaent  hyn  yn  y  gwasanaeth  crefyddol  a  gynnalient. 
Ymddengys  oddiwrth  ofyniad  priod  y  Sunamees  yn  nghylch 
Eliseus,  y  byddaL  y  prophwydi  yn  arfer  cynnal  gwasanaeth 
crefyddol  yn  wythnosol  a  misol : — "  Paham  yr  ai  di  ato  ef 
heddyw?  nid  yw  hi  na  newydd-loer  na  Sabbath."  (2  Bren. 
iv.  23.)  Felly  cawn  hanes  Eliseus  "  yn  eistedd  yn  ei  dy  yn 
cyflawni  ei  weinidogaeth,"  "  a'r  henuriaid  yn  eistedd  gydac^ 
ef "  (2  Bren.  vi.  32) ;  ac  Ezeciel,  yr  un  modd,  pan  yr  oedd 
henuriaid  Israel  yn  eistedd  o'i  flaen,  gan  ymofyn  â'r  Arglwydd 
trwyddo.  (Ezec.  viii.  1,  xiv.  1,  xx.  1.)  Yn  y  cyfarfodydd 
hyn,  byddai  y  prophwydi  yn  rhybuddio  a  hyfforddi  y  bobl,  ac 
yn  dadlenu  dirgelion  yr  oesau  dyfodol. 

2.  Weithiau  ymddangosent  yn  bersonol  o  flaen  dynion  ì 
draethu  eu  cenadwri  iddynt.  Cawn  hanes  am  brophwyd  yn 
dyfod  at  feibion  Israel  yn  amser  y  Barnwyr,  a'u  ceryddu  o 
herwydd  eu  gwrthgiliad  oddiwrth  yr  Arglwydd  (Barn.  vi. 
8 — 10),  am  Samuel  yn  ceryddu  Saul  oblegyd  iddo  arbed  yr 
ysbail  oddiar  yr  Amaleciaid  (1  Sam.  xv.  10 — 23),  am  Nathan 


500 


Y  BEIBL  A'j  DDEHONGLIAD. 


yn  cerydJu  Dafydd  o  herwydd  godineb  a  llofruddiaeth  (2 
Sam.  xii.  1 — 14),  am  Semaiah  yn  rhwystro  i  Eehoboam  ym- 
ladd  yn  erbyn  Israel  (1  Bren.  xii.  21 — 24),  am  brophwyd  yn 
ymddangos  o  flaen  Jeroboam  a'i  geryddu  o  herwydd  ei 
eilunaddoliaeth  (1  Bren.  xiii.  1 — 10),  am  Elias  yn  ymddangos  o 
fiaen  Ahab  a'i  geryddu  (1  Bren.  xviii.  17 — 20),  ac  am  amry w 
brophwydi  ereill  yn  ymddwyn  yn  gyffelyb. 

3.  Byddent  rai  prydiau  yn  ysgrifenu  eu  prophwydoliaethau 
a'u  cenadwriaethau,  er  rhybudd  a  hyfforddiant  y  bobl.  Ysgnf- 
enent  hwynt  naill  ai  mewn  rhol  neillduol,  neu  yn  nghyfrol 
santaidd  yr  Ysgrythyr,  yr  hon  a  gedwid  yn  y  cyssegr  yn 
ymyl  arch  y  cyfammod,  ac  o  fewn  cyrhaedd  y  bobl :  gwel 
tudalenau  42—44.  Cawn  hanes  yn  Jer.  xxxvi.  am  Baruch  yn 
ysgrifenu  prophwydoliaeth  o  enau  Jeremiah,  ac  yn  ei  ddarllen 
yn  y  deml  yn  nghhTw  yr  holl  bobl,  ac  yna  yn  gadael  y  plyglyfr 
ar  yr  hwn  yr  ysgrifenasid  hi  yn  ngofal  ysgrifenyddion  y  deml. 
Yr  oedd  manteision  pwysig  yn.deilliaw  o'r  arferiad  o  ymddir- 
ied  yr  ysgrifeniadau  cyssegredig  i  ofal  yr  offeiriaid  a'r  Lefiaid 
yn  y  deml : — 

(1,)  Cedwid  hwy  felly  rhag  cael  eu  colli  neu  eu  dinjTstrio. 

(2,)  Cedwid  hwy  rhag  cael  eu  cyfnewid  a'u  llygru. 

(3,)  Trwy  hyn  hefyd  byddent  yn ,  ffynnonell  ddihysbydd  o 
addysg  i'r  bobl.  Yr  oeddynt  yn  gyrhaeddadwy  i'r  bobl  trwy 
ymofyn  â'r  offeiriaid,  a  thrwy  amlhad  copiau  o  honynt. 
Gorchwyl  neillduol  yr  ysgrifenyddion  oedd  esbonio  yr  ysgrif- 
eniadau  santaidd,  a'u  hadysgrifenu  er  lliosogi  y  copiau.  (2 
Bren.  xxii.  8,  xxiii.  1—3.  Ezra  vi.  18,  vii.  6,  11,  12,  2î. 
Neh.  viii.  1.) 

4.  Ar  rai  achlysuron  amlygent  arwyddocâd  eu  gweledigaeth- 
au  a'u  prophwydoliaethau  trwy  weithrediadau  arwyddluniol 
( symbolical  actions J.  Dysgid  y  prophwydi,  er  mwyn  iddynt 
arddangos  arwyddocâd  eu  rhagfynegiadau  mewn  dull  b}Twiog 
ac  argrafnadol,  i  gyflawni  gweithredoedd  arwyddluniol.  Darfu 
i  Esaiah,  er  arwyddocâu  i'r  Iuddewon,  a  chenadau  y  gwledydd 
y  rhai  a  allent  fod  ar  y  pryd  yn  Jerusalem,  ddiraddiad  yr  Aifft 
ac  Ethiopia,  rodio  yn  noeth  (hyny  ydyw,  heb  ei  amwisg),  ao 
heb  esgidiau  ar  wahanol  adcgau  am  dair  blynedd.    (Esai  xx.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


501 


Gorchymynwyd  i  Ezeciel  ar  adeg  marwolaoth  ei  wraig  i  beidio 
galaru  nac  wylo  am  dani,  er  arwyddo  i'r  Iuddewon  na  chaent 
hamdden  i  alaru  am  eu  meirw  ar  adog  dinystr  Jerusalem.* 
(Ezec.  xxiv.  15—27.)  Ar  adeg  arall,  gorchymynwyd  iddo 
gymmeryd  dwy  iíbn,  ac  ysgrifonu  onw  Judah  ar  un,  ac  enw 
Joseph  ar  y  llall,  ac  yna  eu  huno  yn  nghyd  fel  uri  ffon,  er 
arwyddo  uniad  holl  lwythau  Israel  ar  ol  caethiwed  Babilon  yn 
un  genedl,  ac  yn  neillduoi  undeb  y  credinwyr  â'u  gilydd  o  dan 
deyrnasiad  y  Messiah.    (Ezoc.  xxxvii.  15—28.) 

Dywedir  fod  y  prophwydi  weithiau  yn  cyílawni  gweithred- 
oedd  arwyddluniol,  y  rhai  a  ymddan^osant  naill  ai  yn  an- 
mhossibl  neu  yn  anmhriodol  ;  inegys  gwaith  Jeremiah  yn 
mj'ned  i  guddio  ei  wregys  i'r  Euphratos,  pellder  o  400  milltir, 
ac  ar  ol  hyny  yn  oyintneryd  yr  un  daith  i'w  gyrchu  oddi  yno 
(Jer.  xiii.  1 — 8);  a  gwaith  Ezeciel  yn  bwyta  y  plyglyfr  (Ezec. 
lii.  1 — 3),  ac  yn  tynu  darlun  o  warchaead  Jerusalcin  ar  bridd- 
lech,  ac  yn  gorwedd  ar  ei  ochr  aswy  am  390  o  ddyddiau,  ac  ar 
ei  ochr  ddeheu  am  40  niwrnod  (Ezec.  iv.  1 — S) ;  a  gwaith 
Ilosea  yn  priodi  godinebwraig.  (Hos.  i.  2,  3,  iii.  1—3.) 
Ymddengj^s  fod  yr  hyn  a  briodolir  uchod  i  Jeremiah  ac  Ezeciel 
yn  dra  annhebygol,  os  nad  yn  anmhossibl ;  a  buasai  gwaith 
Hosea  yn  gwneyd  yr  hyn  a  briodolir  iddo  yn  ei  ddarostwng  a'i 
wneyd  yn  ddirrnygedig  yn  ngolwg  y  rhai  y  prophwydai  iddynt. 
Mae  yn  debygol  gan  hyny  fod  y  desgrifiadau  hyn  i'w  deall  fel 
wedi  cymraeryd  lle  yn  ngweledigaethau  y  prophwydi  ac  nid  yn 
weithredol,  neu  wedi  cael  eu  traethu  fel  dammegion ;  ac  wedi 
cael  eu  traddodi  fel  hyn  i'r  bobl  er  mwyn  trosglwyddo  iddynt  y 
gwersi  moesol  mewn  golwg.  Nid  desgrifiadau  er  difyru  y  bobl 
oedd  y  rhai  hyn,  ond  er  eu  dysgu  a'u  hargyhoeddi.  Yr  oedd 
pydredd  a  breuoldeb  y  gwregys  yn  ngweledigaeth  Jeremiah, 
yn  arwyddlun  o  gyflwr  llygredig  yr  Iuddewon,  ac  o'u  gwrthod- 
iad  canlynol  gan  Dduw  (Jer.  xiii.  10,  11);  yr  oedd  gwaith 
Ezeciel  yn  bwyta  y  llyfr  yn  arwyddlun  o'r  gweledigaethau  a 
dderbyniai  (Ezec.  îi.  6—10,  iii.  1 — 3:  cymharer  Dad  x.  10, 
11) ;  a'i  waith  yn  gorwedd  ar  ei  ochrau  yn  ngolwg  Jerusalem 
wedi  ei  thynu  ar  ei  argraff-lech  yn  arwyddlun  o  warchaead  y 
ddinas  ;  a'i  waith  yn  byw  ar  ychydig  ymborth  yn  gosod  allau 
y  newyn  ar  adeg  y  gwarchae,  a  modd  crasiad  y  bara  a  fwytài 
yn  arwyddlun  o'r  ymborth  ha  logedig  a  gai  yr  Iuddewon  yn 


*  Fe  gaethgludasid  Ezeciel  tua  deuddeg  mlynedd  cyn  dinystr  Jerusalem. 


502 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


n°:w]ad  eu  halltudiaeth.  (Ezec.  iv.  1 — 15.)  Yr  oedd  priodas 
Hosea  a'r  wraig  odiuebus  yu  arwyddlun  o  waith  Duw  yu 
dyweddio  teyrnas  Israel  iddo  ei  hun,  yr  hou  oedd  yn  barhaus 
yn  puteiuio  oddi  wrtho,  neu  eilunaddoli  (Hos.  i.  2,  3) ;  ond  fel 
y  mae  y  wraig  odinebus  i  gael  ei  rhoddi  i  farwolaeth,  felly  yr 
oedd  dinystr  yn  aros  Israel.  Gorchymynwyd  i'r  prophwyd  alw 
y  mab  cyntaf  Jezreel,  yr  hyn  a  olyga,  Duw  a  wasgara  neu  a 
ddistrywia,  i  arwyddocàu  fod  Duw  am  ddinystrio  breniniaeth 
Israel.  (Hos.  i.  4,  5.)  Merch  oedd  yr  ail  blentyn,  yr  hon 
a  alwyd  Lo-ruhamah,  yr  hyu  a  arwydda,  Tr  hon  ni  cha  dru- 
garedd,  er  dangos  nad  oedd  gobaith  mwyach  i  Israel,  a  bod 
penderfyniad  Duw  yn  ddialw  yu  ol.  Mab  oedd  y  trydydd 
plentyn,  yr  hwn  a  alwyd  Lo-ammi^M  fy  mhobl  i,  i 
arwyddocâu  fod  Israel  fel  cenedl  i  gael  ei  bwrw  ymaith  o 
fod  yn  bobl  neillduol  i'r  Arglwydd. 

Fel  hyn,  llefarai  Duw  lawer  gwaith,  ac  mewu  llawer  modd, 
wrth  y  tadau  trwy  y  prophwydi  (Heb.  i.  1);  a'i  amcan  grasol 
yn  y  cyfan  ydoedd,  dwyn  dyn  i  gydnabod  ei  awdurdod,  a 
rhodio  yn  ei  lwybrau,  a  thrwy  hyny  ddyfod  yu  etifedd  ded- 
wyddwch  amserol  a  thragywyddol. 

II.  Eheolau  Dehongliad  Prophwydoliaeth. 

Bheol  I.  Rhaid  meddu  crediniaeth  galonog  yn  Nwyfoldeb 
Prophiuydoliaeth. 

"  Gan  wybod  hyn  yn  gyntaf,  nad  oes  uu  brophw}rdoliaeth 
o'r  Ysgrythyr  o  ddehongliad  priod."  (2  Pedr  i.  20.)  Bydd  y 
meddwl  yn  fwy  eglur  os  cyfnewidir  ychydig  ar  y  cyíìeithiad  fel 
y  canlyn,  yr  hyn  a'i  gwna  hefyd  yn  fwy  llythyrenol  a  chywir : 
— "  Gan  ystyried  hyn  o  flaen  pob  peth  nad  oes  un  brophwydol- 
iaeth  o'r  Ysgrythyr  yn  dyfod  o  ddadleniad  dyn  ei  huu."  Y 
graig  ar  yr  hon  y  gwna  rhesymolwyr  ac  amheuwyr  long- 
ddrylliad  gyda  golwg  ar  y  ffydd,  yw  tarddiad  Dwyfol  proph- 
wydoliaeth ;  dechreuant  trwy  wadu  y  goruwchnatunol  mewn 
creí'ydd,  ac  o  ganlyniad  nad  oedd  rhagfynegiadau  y  prophwydi 
ond  crybwyllion  dedwydd  o'u  heiddo,  y  rhai  oeddynt  i'wpriodoli 
i'w  craífder  yn  gallu  tteiddio  i  mewn  i  amgylchiadau  a  deall  eu 
heífeithiau  ;  a  gwnant  y  gwyrthiau  hefyd  yn  fîrwyth  dychym- 
mygion  cyfeiliornus  y  werin,  neu  yu  gynnyrch  eu  hofnau 


Y  BEIBL  A  I  DDEHONGLIAD. 


503 


disail.  Y  mae  Pedr  yn  dysgu  ei  ddarllenwyr  o  flaen  pob  peth 
i  ystyried  Dwyfoldeb  tarddiad  prophwydoliaeth  ;  os  nad  ydyw 
yn  Ddwyfol,  nid  yw  Cristionogaeth  çnd  ffug,  na'r  Beibi  oud 
chwedl,  gan  nad  ydyw  Cristionogaeth  yn  proü'e.su  bod  yn  ddim 
amgen  na  chyflawniad  prophwydoliaeth. 

Y  pwynt  mawr  o  dan  sylw  yr  apoatol  yw  cymhwysder  i 
fyned  i  mewn  i  deyrnas  Dduw  (adn.  11)  ;  bydd  y  mynediad 
gweledig  a  chyhoeddus  i  mewn  yn  cymmeryd  lle  yn  nydd  y 
farn  (cymharer  adn  16) ;  y  mae  Pedr  yn  penderí'ynu  gwneyd 
ei  oreu  tra  byddai  byw,  ac  ar  ol  ei  í'arwolaeth  trwy  ei  epistolau, 
i  gyífroi  ei  ddarllenwyr  i  ymbarotoi  erbyn  ail  ymddangosiad 
Crist  (adn.  12 — 15.)  Mae  pwysigrwydd  ei  waith  yn  eu 
cynhyrfu  fel  hyn  yn  ymddibynu  ar  wirionedd  y  gyfundrefn 
ag  sydd  yn  dysgu  ail  ddyfodiad  Crist  (adn.  16).  Un  prawf  o'i 
gwirionedd,  ac  í'elly  o  sicrwydd  y  farn,  yw  gweddnewidiad 
Crist :— 

1.  Ehoddodd  y  gweddnewidiad  gipolwg  i'r  apostolion  ar 
ogoniant  dyfodol  a  gallu  Crist. 

2.  Dygodd  y  Tad  dystiolaeth  i  Dduwdod  Crist  trwy  ei 
gyhoeddi  yn  Fab  iddo. 

3.  Dygodd  dystiolaeth  i'w  gymmeriad  prophwydol  a  gwir- 
ionedd  ei  athrawiaeth,  trwy  orchymyn  i'r  apostolion  wrandaw 
arno.    (Mat.  xvii.  5.) 

Prawf  arall  sicrach*  yn  marn  y  rhai  nad  oeddynt  yn  wydd- 
fodol  ar  adeg  gweddnewidiad  Crist,  yw  gair  prophwydoliaeth, 
gan  ei  fod  yn  dystiolaeth  unol  llawer  c  dystion  mewn  amryw 
oesau  dilynol,  ac  yn  brawf  cynnyddol  yn  dyfod  yn  gryfach  ac 
eglurach  i'r  graddau  ag  y  mae  prophwydoliaeth  yn  cael  ei 
chyflawni.  Trwy  dalu  sylw  i  hyn,  yn  ol  fel  yr  oeddynt  yn 
gwneyd,  fe  ddeuent  yn  fwy  deallus,  a'u  hargyhoeddiadau  yn 
íwy  cryfìon,  a'u  profìad  yn  fwy  ysbrydol,  a'u  rTydd  yn  fwy 
diysgog,  ac  fel  hyn  fe  "  wawriai  y  dydd  "  arnynt,  ac  fe  godaì 

*  Dealla  rhai  y  geiriau,  "Ymae  genyra  y  gair  prophwydol  yn  fwy  sicr."  Yr 
*  oedd  prophwydoliaeth  wedi  cael  ei  chyflawni  eisioes  yn  ymcfnawdoliad  Crist  a'i 
ymddangosiad  ar  y  ddaear,  ac  yr  oedd  yr  apostolion  yn  credu  hyn  ;  ond  yr  oedd 
gweddnewidiad  Crist,  a  thystiolaeth  y  Tad  i'w  Ddwyfoldeb,  yn  ei  chadainliau  yn 
fwy  fyth  yn  eu  golwg,  a'i  gwneyd  "  yn  fwy  sicr  "  nag  o'r  blaen.  Dichon  mai  hyn 
ydyw  y  syniad,  Fe  oddef  y  cystrawiad  (cymharer  yn  y  Groeg  Rhuf  iv.  lti.  Heb. 
xi.  11,  23,  26.   1  Pedr  i.  18,  ii.  3.    2  Pedr  i.  10),  y  naill  ddarlleniad  neu  y  llall. 


304 


Y  BEIBL  A  I  DDEHONGLIAD. 


y  sereu  ddydd  yn  eu  calonau."  Ac  i'w  hadgofìo  yn  mhellach 
o  wirionedd  prophwydoliaeth,  cyfeiria  Pedr  at  ei  Dwyfol 
darddiad,  oblegyd  y  mae,yn  rhaid  i'r  hyn  sydd  yn  dyfod  oddi- 
wrth  Dduw  fod  yn  wirionedd  : — "  Gan  ystyried  hyn  o  flaen  pob 
peth,  nad  oes  un  brophwydoliaeth  o'r  Ysgrythyr  yn  dyfod  o 
ddadleniad  dyn  ei  hun :  canys  nid  trwy  ewyllys  dyn  y  daeth 
gynt  brophwydoliaeth  ;  eithr  dynion  santaidd  Duw  a  lefarasant 
megys  y  cynhyrfwyd  hwy  gan  yr  Ysbryd  Glân."  (2  Pedr  i. 
20,  21.) 

Dywedir  gan  rai  beirniaid  mai  ystyr  geiriau  Pedr  yw,  "  Nad 
oes  un  brophwydoliaeth  o'r  Ysgrythyr  o  hunan-ddehongliad ;  " 
hyny  ydyw,  nas  gellir  eu  deall  ond  yn  ngoleuni  y  cyfìawniad. 
Dywed  ereill  mai  yr  ystyr  ydyw,  "  Nad  oes  un  brophwydol- 
iaeth  i  gael  ei  dehongli  ar  ei  phen  ei  hun,  ond  fod  pob  proph- 
wydoliaeth  unigol  i  gael  ei  hesbonio  yn  ngoleuni  prophwydol- 
iaethau  ereill,  fel  rhan  o'r  gyfundrefn  Ddwyfol,  ac  mewn 
cydgordiad  â'r  rhagfynegiadau  ereill  oll."  Diffyg  talu  sylw 
priodol  i'r  cyssylltiadau  a  barodd  i  ddynion  esbonio  fel  hyn, 
oblegyd  y  pwnc  yw,  nid  pa  fodd  %  esbonio  prophwydoliaeth,  ond 
pa  fodd  y  cynnyrchiuyd  (yíi/ercu)  prophwydoliaeth ;  a  bod  ei 
Dwyfol  darddiad  yn  brawf  o'i  gwirionedd,  ac  felly  o  ail 
ddyí'odiad  Crist,  gan  fod  cyflawniad  y  prophwydoliaethau  gynt 
yn  brawf  y  cvfìawnir  y  brophwydoliaeth  am  ei  ail  ddyfodiad 
ef . 

Nid  3rw  pob  prophwydoliaeth  ychwaith  mor  aneglur  fel  nas 
gellir  ei  deall  ond  yn  ngoleuni  y  cynawniad ;  er  engraifft,  y 
prophwydoliaethau  yn  nghylch  caethiwed  Babilon  (Esai.  xlvi» 
6,  7),  meithder  y  caethiwed  (Jer.  xxv.  12,  xxix.  10.  Dan.  ix. 
2),  lle  genedigaeth  Crist  (Mich.  v.  2.  Mat.  ii.  5,  6),  a  llawer 
ereill ;  djrwed  Paul  hefyd  fod  yr  Ysbryd  yn  rhagfynegi  yn 
eglur  lygriad  Cristionogaeth.  (1  Tim.  iv.  1.)  Pe  buasai  Pedr 
yn  golygu  fod  prophwydoliaeth  mor  aneglur  ag  y  myn  yr 
esbonwyr  dan  sylw,  ni  fuasai  na  grym  na  chyssondeb  yn  ei 
annogaeth  i  syllu  ar  Ysgrythyrau  y  prophwydi,  y  rhai  a  ddes- 
grifia  efe  fel  lamp  yn  taflu  goleuni  mewn  lle  tywyll,  er  rhoddi 
gwybodaeth  i'r  efrydydd  am  ddadblygiadau  y  cynlluniau 
Dwyfol ;  ac  nid  meddwl  goleuedig  yn  mwynhau  pethau  Duw 
fuasai  y  canlyniad  o  gydffurfio  â'i  annogaeth. 

Gan  nad  ydoedd  y  Testament  Newydd  oll  wedi  ei  ysgrifenu 
a'i  gaaglu  yn  nghyd  yn  un  gyfrol  ar  adeg  ysgrifeniad  epistol 
Pedr,  yr  ocdd  pwys  neillduol  yn  y  cynghor  dan  sylw  ;  yr  oedd 


Y  BEIBL  A'l  DDETIONGLIAD. 


505 


ei  ddarllenwyr  i  efrydu  yr  Ilen  Destament  yn  fwy  dwys  a 
llwyr  nag  erioed,  er  gwelecl  fel  yr  oedd  y  prophwydoliaethau 
wedi  cael  eu  sylweddoli  yn  íîeithiau  mawreddog  a  Dwyfol 
hanes  y  Duw-ddyn. 

Yr  ystyr  gan  hyny  yw  Dwyfoldeb  prophwydoliaeth.  Dysga 
Pedr  ni  fod  hyn  i'w  ystyried  o  flaori  pob  peth  arall ;  bwldi 
ystyriaeth  o'i  Dwyfoldeb  beri  i  ni  ei  chwilio  gyda  gostyngeidd- 
rwydd  a  pharch,  derbyn  ei  dadguddiad  fel  llewyrch  odfliwrth 
Dad  y  Goleuni  ar  helyntion  y  ddaear,  cymhwyso  ei  moes-wersi 
a'i  rhybuddion  atom  ein  hunain,  a  chredu  yn  fwy  calonog  ac 
ymddiried  yn  fwy  trylwyr  yn  yr  Arglwydd  Iesu,  gwrthddrych 
mawr  y  prophwydoliaethau,  a  sjdwedd  y  cysgodau. 

Os  gwadwn  Ddwyfoldeb  prophwydoliaeth,  yr  ydym  mewn 
anhawsderau  diddarfod;  ac  nis  gallwn  roddi  cyfrif  boddhaol 
am  ieithwedd  a  chynnwysiad  llyfrau  y  prophwydi. 

Nis  gallem  gyfrif  am  fodolaeth  llyfr  Jonah,  ond  ar  dir  ei 
wirionedd,  a  Dwyfoldeb  anfoniad  y  prophwyd;  oblegyd  aid 
oedd  digon  o  haelfrydedd  yn  Jonah  ei  hun,  nac  yn  yr  Israeliaid 
yn  gyffredinol,  yn  yr  oes  hono  tuag  at  y  Cenedloedd,  i  beri 
iddynt  o  honynt  eu  hunain  osod  Duw  allan  mor  dosturiol  tuag 
at  baganiaid  edifeiriol  ag  y  gwna  y  llyfr  hwn.  Yr  oedd  an- 
mhossibilrwydd  moesol  i  gynnyrchu  ei  fath  yn  annibynol  ar  y 
fíeithiau  hanesyddol. 

Prophwydai  Hosea  i'r  deg  llwyth ;  nid  y  w  yn  debygol  y 
buasai  efe,  pe  buasai  yn  llefaru  o  hono  ei  hun  yn  unig,  yn 
dyrchafu  Judah  yn  fwy  nag  Israel ;  eto,  yr  ydym  yn  ei  gael  yn 
son  am  y  Messiah  o  clan  yr  enw  Dafydd,  ac  yn  dweyd  y  byddai 
i  Israel  ei  wasanaethu.    (Hos.  iii.  4,  5.) 

I'r  deg  llwyth  y  prophwydai  Amos  hefyd  ;  ac  eto  y  mae 
efe  yn  cyssylltu  iachawdwriaeth  Israel  â  dyrchafìad  ty  Dafydd. 
(Amos  ix.  9 — 12.)  Sylwer  ar  neillduolrwydd  y  brophwydol- 
iaeth  :  — 

1.  Yr  oedd  Jtidah  mewn  cyílwr  blo.ìenog  a  llwyddiannus  ar 
yr  adeg  hon.  Yn  awr  y  teyrnasai  Uzziah,  yr  hwn  a  lywodr- 
aethodd  am  52  o  flynyddau  gyda  llwj^ddiant  mawr  (2  Chron. 
26) ;  ac  eto  sonia  y  prophwyd  am  y  llinach  freninol,  nid  fel 
palas  gorwych,  ond  fel  tabernacl,  bwthj'n  bychan*  dinod.  neu 
dŷ  adfeiliedig.    (Amos  ix.  11.) 

*  HDD=a  booth,  tent,  tabemach  (Amos  ix.  11),  by  way  oi  contempt  for  a  snial 
house.— Gesenius. 


506 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


2.  Mae  son  am  ei  godi  i  fyny  yn  rhagdybied  cwymp  blaen- 
orol,  a  diraddiad  llinach  freninol  Judah  i  sefyllfa  ìsel. 

3.  Fod  rhyw  neilldnolrwydd  arbenig  yn  perthyn  i  lwyth 
Judah  a  thŷ  Dafydd,  cyn  y  buasai  y  prophwyd  yn  cyfeirio 
atynt  fel  hyn.  Pa  ddyddordeb  a  allasai  Israel  deimlo  yn  y 
rhagfynegiad  y  buasai  Judah  yn  syrthio,  ac  y  dyrchefìd  ef 
wed'yn  ?  Yr  oedd  cenflgen  ac  eiddigedd  yn  bodoli  rhyngddynt, 
ac  ni  fuasai  Amos  yn  eu  cynhyrfu  yn  ddiachos. 

4.  Mae  yr  apostol  Iago  yn  cymhwyso  y  brophwydoliaeth  at 
Grist  a'i  achos.  0  deulu  Dafydd  yr  hanodd  Crist  yn  ol  y 
cnawd ;  codi  ei  dabernacl  ac  adeiladu  ei  fylchau  y w  yr  enwog- 
rwydd  a  roddwyd  arno  trwy  fod  y  Messiah  yn  fab  Dafydd,  a 
bod  achos  y  Goruchaf  yn  ilaw  Crist  i  fyned  yn  brif  achos  y 
byd.    (Act.  xv.  13-17.) 

Prophwydai  Esaiah  mewn  iaith  hedegog  a  barddonol  am 
ddarostyngiad  Sennacherib  (x.  33,  34)  ;  ac  yn  y  frawddeg 
nesaf  dywed,  "  Yna  y  daw  allan  wialen  o  gyff  Jesse,  a 
Blaguryn  a  dyf  o'i  wraidd  ef "  (xi.  1).  Pe  buasai  Esaiah  yn 
llefaru  o  hono  ei  hun,  mae'n  debyg  y  buasai  ar  ol  cyhoeddi 
barn  ar  Senachenb  yn  myned  yn  mlaen  i  gefnogi  a  gwroli 
Hezeciah,  a'i  ganmol  am  ei  ymdrechion  i  adferu  crefjrdd  i'w 
phurdeb  cyntefig;  ond  yn  lle  hyny,  dyma  brophwydoliaeth  yn 
cynnwys  darostyngiad  hollol  y  llinach  freninol,  nes  y  byddai 
fel  boncyff  pren  wedi  ei  dori  i  lawr,*  o'r  hwn  y  byddai  y  G-war- 
edwr  fel  blaguryn  i  darddu  allan.  Ac  ni  chyfeirir  ychwaith 
mwy ach  at  y  llinach  fremnol,  ond  eir  heibio  Dafydd  at  Jesse, 
yr  amaethwr  syml  yn  Bethlehetn,  er  gosod  allan  ddarostyng- 
iad  trwyadl  y  lliuach  freiniol,  a  tharddiad  dinod  Iesu  o 
Nazareth.t- 

Sonia  y  prophwydi  am  y  Messiah  fel  gwreiddyn  o  dir  sych, 
fel  un  dirmygedig  a  diystyraf  o'r  gwyr,  un  yn  dyoddef  a 
marw ;  ac  ar  yr  un  pryd,  fel  Jehofah  yn  lly wodraethu  yn  y 
nef  ac  yn  cael  ei  addoli  ar  y  ddaear,  fel  Brenin  yn  teyrnasu  o 
godiad  hyd  f'achludiad  haul,  fel  y  Duw  tragywyddol,  a 
diddymwr  angeu ;    fel  mab  Dafydd  ac  Arglwydd  Dafydd. 

*  yT3=the  stump  of  a  tree  that  hath  been  cut  down. —Gesenius. 
t  Gwel  Ddarlithiau  Dr.  Payne  Smith,  yn  y  rhai  yr  ymhelaethir  ar  yr  ystyriaeth- 
au  uchod,  am  nodwedd  prophwydoliaethau  Esaiah,  Amos,  liosea,  a  Jonah. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


r.07 


Nis  gallai  yr  Iuddowon  cnawdol  eu  syniadau  ddeall  hyn  (Ioan 
xii.  34.  Mat.  xxii.  41—46),  oblegyd  nid  oeddynt  yn  ystyried 
fod  yr  hwn  a  anwyd  yn  Bethlehem  á'i  fynediad  allan  er  dydd- 
iau  tragywyddoldob.  (Mich.  v.  2.)  Mae  yr  annghyssondeb 
a'r  annaturioldeb  ymddangosiadol  ag  sydd  yn  nodweddu 
llawer  o'r  prophwydoliaethau  yn  brawf  o'u  Dwyfoldeb  ;  ni 
fuasai  y  prophwydi  yn  llefaru  fel  y  gwnaethant,  pe  buasent  yn 
llefaru  o  honynt  eu  hunain ;  ac  nid  oes  modd  deall  eu  hym- 
adroddion,  na  chyfrif  i'w  roddi  am  danynt,  ond  ar  yr  ystyriaeth 
mai  dynion  santaidd  Duw  a'u  llefarasant,  megys  ag  y  cyn- 
hyrfwyd  hwynt  gan  yr  Ysbryd  Glân. 

Eheol  II. — Fod  o  biuys  deall  Ieühiuedd  neillduol  Propliwydol^ 
iaeth. 

1.  Gosodir  allan  ddygwyddiadau  dyfodol  yn  yr  amser 
gorphenoL 

"  Y  bobl  a  rodiasant  mewn  tywyllwch,  a  welsant  oleuni  mawr :  y  rhai 
sydd  yn  aros  yn  nhir  cysgod  angeu,  y  llewyrchodd  goleuni  arnynt.  Canys 
Bachgen  a  aned  i  ni,  Mab  a  roddwyd  i  ni,  a  bydd  y  llywodraeth  ar  ei 
ysgwydd  ef :  a  gelwir  ei  enw  ef ,  Rhyfeddol,  Cynghorwr,  y  Duw  cadarn, 
Tad  tragywyddoldeb,  Ty  wysog  tangnefedd."    (Esai.  ix.  2,  6.) 

"  Ond  efe  a  archollwyd  am  ein  camweddau  ni,  efe  a  ddrylliwyd  am  ein 
hanwireddau  ni,  cosbedigaeth  eiu  heddwch  ni  oedd  arno  ef :  a  thrwy  ei 
gleisiau  ef  yr  iachâwyd  ni.  Nyni  oll  a  grwydrasom  fel  defaid  ;  troisom 
bawb  i'w  fifordd  ei  hun :  a'r  Arglwydd  a  roddes  arno  ef  ein  hanwiredd  ni 
i  gyd."    (Esai.  liii.  5,  6.) 

Gwel  hefyd  y  brophwydoliaeth  am  waredigaeth  yr  Iuddewon 
o  Babilon.  "  (Esai  xlviii.  20,  21.) 

2.  Defnyddir  iaith  anm.liennodol  ac  amuyddluaiol  yn  fynych  i 
osod  allan  hroj)hiuydoIiatth. 

Defnyddir  "diwrnod,"  "  wythnos,"  ac  "  amser,'>  mewn 
modd  ag  nad  ellir  bod  yn  sicr  pa  ystyr  i'w  briodoli  iddynt. 
(Dan.  iv.  23,  vii.  25,  ix.  24,  xii.  7.  Dad.  xi.  2,  3,  11.)  Yn 
gyffredin,  deallir  blwyddyn  am  ddiwrnod  yn  iaith  prophwydol- 
iaeth ;  ond  y  mae  Moses  Stuart  yn  dadleu  y  dylid  cymmeryd 
"  blwyddyn,"  ac  "  wythnos,"  a  "diwrnod,"  i  olygu  hyny  yn 
llythyrenol,  os  nad  oes  rhyiubeth  yn  y  cyssylltiadau  yn  dangos  yn 
amgen  (Ezec.  iv.  5,  6.    Num.  xiv.  33,  34);  ac  felly  fod  "amser, 


50S 


Y  BEIBL  A'l  DDEHOXGLIAD. 


amseroedd,  a  rhan  amser"  yn  Dan.  vii.  25,  gan  maì  wrth 
"amser"  y  golygir  fynychaf  "  blwyddyn,"  yn  golygu  tair 
blynedd  a  hanner,  sef  o  Mai,  168  C.O.  hyd  Ehagfyr,  165  O.C., 
yr  adeg  y  bu  Antiochus  Epiphanes  yn  anrheithio  Jerusalem  a'r 
deml.  Yr  un  modd  hefyd  gyda'r  "  ddau  fìs  a  deugain,"  yn 
Dad.  xi.  2,  yr  hyn  sydd  1,260  o  ddyddiau,  neu  dair  blynecld  a 
hanner;  dealla  efe  hwynt  yn  llythyrenol  am  adeg  y  gwarchae  ar 
Jerusalem,  a'i  dinystr  gan  y  Rhufeìniaid,  o  Chwefror,  67  O.C. 
hyd  Awst,  70  O.C.  Y  ddau  dyst,  eb  efe,  oedd  y  Cristionog- 
ion  a  arosasant  yn  Mhalestina  a  Jerusalern  yn  ystod  y  rhyfel 
(Dad.  xi.  3) ;  y  "  mab  gwryw,"  yr  hwn  a  gymmerwyd  i'r  nef, 
y w  y  Messiah  dyrchafedig  (Dad.  xii.  5);  "y  wraig"  yn  "  ffoi  i'r 
diffaethwch,"  oedd  y  Cristionogion  yn  ffoi  i  Pella  yn  yr  anial- 
wch  o'r  tu  dwyreiniol  i'r  Iorddonen,  lle  y  cawsant  noclded  am  y 
tair  blynedd  a  hanner,  yn  ystod  y  rhyfelgyrch  Ehufeinaidd  yn 
Mhalestina.  Nid  yw  Stuart  yn  ystyried  fod  y  gair  "  ẁythaos" 
yn  Dan.  ix.  24,  yn  milwrio  yn  erbyn  hyn,  gan  fod  yn  amlwg 
oddiwrth  y  cyssylltiadau  yno,  eb  efe,  fod  wythnos  yn  golygu 
cyf  nod  o  saith  mlynedd :  yr  oedd  Daniel  wedi  bod  yn  son  am 
saith  deg  o  flynyddau  yn  Babilon  ;  ond  cyn  dyfodiad  y  Messiah 
(ebe'r  angel),  fe  fydd  nid  saith  deg  o  flynyddau  o  "  amseroedd 
blinion,"  ond  "  saith  deg  o  seithiau,"*  neu  490  o  flynyddau. 
Ar  yr  un  egwyddor  y  dealla  Stuart  yr  ymadroddion  "  dinas 
santaidd,"  a'r  "  lle  y  croeshoeliwyd  ein  Harglwydd  ni  "  (Dad. 
xi.  2,  8),  fel  prawf  diymwad  înai  Jerusalem  a  olygir.  Ond  nis 
gallwn  gydnabod  cywirdeb  y  rheol  yma;  mae  prophwydoliaeth 
yn  fynych,  fel  y  cawn  ddangos  eto,  yn  gosod  pethau  ysbrydol 
allan  mewn  diwyg  a  ieithwedd  Iuddewig,  pan  yn  cyfeirio  at 
ddygwyddiadau  o  dan  yr  efengyl.  Ofnwn  hefyd  nad  oes  sail 
ddiíionol  i'r  saint  longyfarch  eu  gilydd  fod  lladdiad  y  tystion 
wedi  cymmeryd  lle  ar  adeg  dinystr  Jerusalem.  Tueddir  ni  i 
gredu  nad  ydyw  yr  ymadroddion  a  ddefnyddir  am  wahanol 
gyfnodau  amser  mor  syml  a  diamwys  ag  y  myn  Stuart ;  ac  fod 
yr  eglurhad  a  roddir  yn  Ezec.  iv.  5,  6,  a  Num.  xìv.  33,  34,  yn 
awgrymiad  mai  felly  y  defnyddir  ymadroddion  prophwydol  yn 
fynychf  mewn  lleoedd  ereill.    Gellir  dewyd  eu  bod  yn  galluogi 

*  Gwel  Stuart's  Hints  on  Prophecy. 

t  Dywedwn  "  yn  fynych,"  yn  hytrach  nag  yn  ddieithriad.  Yn  Jer.  xxv.  12, 
defnj  ddir  "  blwyddyn  "  yn  yr  ystyr  arferol ;  yn  Dad.  xi. ,  ymddengys  fod  diwrnod 
yn  golygu  blwyddyn.  líhaid  i'r  darllenydd  atfer  ei  ddoethineb  wrth  efrydu 
oraclau  y  nef. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


509 


efrydwyr  y  Beibl  i  ddeall  i  raddau  oddiwrth  arwyddion  yr  am- 
serau  yn  ngoleuni  y  rhagfynegiadau,  pa  bryd  y  cyílawnir  y 
brophwydoliaeth,  a  beth  fydd  diwedd  yr  ymdrech  rhwng  goleuni 
a  thywyllwch.  Dywedwn  i  raddau,  canys  "  ni  pherthyn  i  ni 
wybod  yr  amsoroedd  a'r  prydiau,  y  rhai  a  osododd  y  Tad  yn  ei 
feddiant  ei  hun."    (Act.  i.  7.) 

Ystyriwn  weledigaethau  prophwydol  llyfr  y  Dadguddiad  yn 
fath  o  gylch-olygfa  ( panorarna J  o  helyntion  toyrnas  Iesu 
Grist  hyd  ddiwedd  amser,  yn  hytrach  nag  o'r  hyn  oedd  i  gaol 
ei  lwyr  gwblhau  yn  fuan  wedi  dyddiau  Ioan.*  Gan  y  dywedir 
fod  y  pethau  a  ddangosir  yn  llyf'r  y  Dadguddiad  i  gymmeryd 
lle  ar  frys,  ystyria  Stuart  eu  bod  i  gymmeryd  lle  yn  ddioed  ar 
ol  rhoddiad  y  weledigaeth  i  Ioan  ;  nid  ydym  ni,  modd  bynag, 
yn  teimlo  grym  hyn ;  dywedir  fod  yr  Arglwydd  yn  agos,  a'i 
ddyfodìad  yn  ymyl  (Phil.  iv.  5.  Iago  v.  8,  9.  Heb.  x.  37. 
Luc  xviii.  8.  2  Pedr  iii.  8),  er  ein  cadw  ar  ein  dysgwyliad 
parhaus,  ac  er  calondid  i'w  eglwys  yn  ei  thrallodion ;  ond  pe 
casglem  oddiwrth  ymadroddion  fel  hyn  ei  fod  i  ddyfod  yn 
mhen  ychydig  flynyddau  ar  ol  ysgrifeniad  y  geiriau,  ni  a 
syrthiem  i'r  un  camgymmeriad  a'r  Thessaloniaid.  (2  Thes. 
ii.  1-3.)  t 

Ni  ddylid  bod  yn  rhy  hyderus  ein  bod  yn  sicr  o  feddwl  yr 
Ysbryd  o  barthed  i  gyfnodau  prophwydoliaeth,  o  herwydd 
(1,)  fod  y  geiriau  a  ddefnyddir  i  raddau  yn  aneglur;  (2,)  o 
herwydd  pe  byddem  yn  sicr  o'u  hystyr  a'u  harwyddocacì,  nas 
gallwn  wybod  yn  ddiamheuol  pa  bryd  y  mae  y  cyfnodau  yn 
dechreu ;  ac  (3,)  am  nad  ydyw  trefn  amser  ac  amgylchiadau 
ond  yn  anfynych  yn  cael  ei  chadw  mewn  prophwydoliaeth. 
Mae'n  debygol  hefyd  fod  amryw  o'r  dygwyddiadau  a  gofnodir 
yn  y  Dadguddiad  fel  rhai  gwahanol  ac  yn  cymmeryd  lle 
mewm  gwahanol  amserau,  megys  o  dan  udganiad  yr  udgyrn 
ac  agoriad  y  seliau,  yn  cymmeryd  lle  yr  un  pryd,  fel  yr 
awgrymir  yn  yr  erlidigaeth  o  dan  agoriad  y  bummed  sel  (Dad. 
vi.  9),  ac  o  dan  udganiad  y  chweched  udgorn  (Dad.  xi.  7) ;  a 
llwyddiant  teyrnas  Crist  o  dan  agoriad  y  chweched  sel,  fel  y 
canfyddir  yn  mraw  y  gwrthwynebwyr  (Dad.  vi.  12 — 17),  ac  o 

*  Gwel  Esboniad  godidog  y  Parch.  Hugli  Williams,  Amlwch,  ar  y  Dadguddiad  ; 
a  Fairbairn  on  Prophccy,  Part.  ii.  chap.  iii. 

t  Golyga  "ar  frys"  weithiau  sydynrwydd  goruchwyliaethau  Duw  pan  y 
deuant.  Gwel  Dr.  Burton's  Grcck  Tcstamcnt  ar  Luc  xviii.  7. 


510 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLTAP. 


dan  udganiad  y  seithfed  udgorn,  pan  y  bu  Uefau  yn  y  nef, 
"  Aeth  teyrnasoedd  y  byd  yn  eiddo  ein  Harglwydd  ni  a'i 
Grist  ef."  (Dad.  xi.  15.)  Wrth  geisio  agor  dirgelion  y 
dyfodiant,  nid  oes  dim  yn  gweddu  yn  well  i  greaduriaid 
munyd  awr  na  gwyleidd-dra ;  rhodier  yn  ostyngedig  ar  hyd 
y  Uwybrau  lle  mae  yr  Ysbryd  yn  arwain,  ymdrecher  deall  yn 
drwyadl  yr  ymadroddion  a'r  arwyddluniau  a  ddefnyddiodd  efe 
er  desgrifìo  y  dyfodiant,  ond  na  ryfyger  myned  yn  mhellach 
na'i  arweiniad  ef,  a  bod  yn  ddoeth  uwchlaw  yr  hyn  a  ysgrif- 
enwyd.* 

Defnyddir  hefyd  eiriau  ffugyrol,  er  gosod  allan  wahanol 
wrthddrychau,  megys  "  corn  "  i  arwyddo  "  gallu  ;"  "eedrwydd 
Libanus  "  a  "  derw  Basan,"  i  osod  allan  benaethiaid  y  bobl; 
"daeargryn"  a  "  thyinhestl  "  i  osod  allan  chwyldroadau  a 
chyffroadau,  &c. :  gwel  y  Bennod  ar  Ffugyrau  ac  Arwyddlun- 
iau  y  Beibl.  Mae  o  bwys  neillduol  cofìo  fod  prophwydoliaeth 
yn  fynych  yn  llefaru  mewn  iaith  ff'ugyrol  ac  arwyddluniol ;  ni 
fu  yn  y  byd  erioed,  ac  ni  fydd  byth,  y  fath  fyddin  a'r  un  a 
ddesgrifir  yn  Dad.  ix.  16 — 19,  yn  yr  ystyr  lythyrenol. 

3.  Gosodir  y  prophwyd  aìlan  fel  yn  gwneuthur  yr  hyn  a 
ragfynega  yn  unig. 

"  Brasâ  galon  y  bobl  hyn,  a  thrymhâ  eu  clustiau,  a  chau  eu  llygaid ; 
rhag  iddynt  weled  â'u  Uygaid,  a  cblywed  â'u  clustiau,  deall  â'u  calon,  a 
dychwelyd,  a'u  meddyginiaethu."    (Esai.  vi.  10.) 

61  Gwel,  heddyw  y'th  osodais  ar  y  Cenedloedd,  ac  ar  y  teyrnasoedd,  i 
ddiwreiddio,  ac  i  dynu  i  lawr,  i  ddifetha,  ac  i  ddistrywio,  i  adeiladu,  ac  i 
blanu."    (Jer.  i.  10.) 

"  Canys  fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd,  Duw  Israel,  wrthyf  fi,  Cymmer 
phi'ol  win  y  digofaint  yma  o'm  llaw,  a  dod  hi  i'w  hyfed  i'r  holl  Genedloedd 
y  rbai  yr  wyf  yn  dy  anfon  atynt.  A  hwy  a  yfant,  ac  a  frawychant,  ac  a 
wallgofant,  o  herwydd  y  cleddyf  yr  hwn  a  anfonaf  yn  eu  plith.  Yna  mi  a 
gymmerais  y  phiol  o  law  yr  Atglwydd,  ac  a'i  rhoddais  i'w  hyfed  i'r  holl 
Genedloedd  y  rhai  yr  anfonasai  yr  Aiglwydd  fi  atynt."  (Jer.  xxv. 
15-17.) 

*  "  It  seems  to  be  the  plan  of  God  to  throw  such  a  veil  over  exact  dates  of 
prophecy,  that  their  place  in  a  chronological  chart  of  history  cannot  be  accurately 
marked  out  beforehand.  Either  the  time  from  which  the  reckoning  is  to  proceed, 
or  the  symbolism  of  the  dates,  or  the  place  which  the  old  series  holds  in  relation 
to  other  prophecies,  is  left  in  obscurity."— Dr.  Barrows's  Introdactiun,  p.  527. 


Y  BEIBL  A'I  DDEÜONGLIAD. 


511 


"  Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd  wrthyf,  Gwna  i  ti  rwyrnau  a  gefynau, 
a  dod  hwynt  am  dy  wddf  ;  ac  anfon  hwynt  at  fronin  Edom,  ac  at  fronin 
Moab,  ac  at  frenin  meibion  Ammon,  ac  at  frenin  Tyrus,  ac  at  frenin  Sidon, 
yn  llaw  y  cenadau  a  ddelo  i  Jerusalem  at  Zedecîah  brenin  Judali."  (Jer. 
xxvii.  2,  3.)    Cymharer  Ioan  xx.  23. 

4.  Mewn  rliai  engreifftiau,  dylid  talu  mwy  o  sylw  %r  meddwl 
nag  Vr  iaith  yn  yr  hon  y  gwisgir  ef. 

Mae  rhai  prophwydoliaethau,  fel  dammegion,  yn  dysgu 
rhyw  un  gwirionedd  mawr,  ac  nid  ydyw  yr  iaith  o  ran  ei 
manylion  ond  fel  math  o  addurnwisg  am  dano.  Er  engraiflt, 
wrth  osod  allan  gwymp  Babilon,  dywedir, — 

"  Canys  ser  y  nefoedd,  a'u  planedau 
Ni  roddant  eu  llewyrch  ; 
Yr  haul  a  dy  wyllir  yn  ei  godiad, 
A'r  lloer  ni  oleua  â'i  llowyrch. 
A  mi  a  ymwelaf  â'r  byd  am  ei  ddrygioni, 
Ac  â'r  annuwiolion  am  eu  hanwiredd. 
A  gwnaf  i  falchder  y  rhai  rhyfygus  beidio, 
Gostyngaf  hefyd  uchder  y  rhai  ofnadwy. 
Gwnaf  ddyn  yn  werthfawrocach  (yn  brinach)  nag  aur  coeth, 
Iè',  dyn,  na  chŷn  o  aur  Ophir. 
Am  hyny  yr  ysgydwaf  y  nefoedd, 
A'r  ddaear  a  gryn  o'i  lle  ; 
Yn  nigofaint  Arglwydd  y  lluoedd, 
Yn  nydd  Uid  ei  ddigter  ef."    (Esai.  xiii.  10 — 13.) 

Nid  ydys  i  feddwl  fod  pob  ymadrodd  yn  y  desgrifiad  yma 
wedi  cael  ei  wireddu  yn  liythyrenol  yn  nghwymp  Babilon  ; 
iaith  rymus.  gyffrous,  a  barddonol  ydyw,  i  osod  allan  fawredd 
digyffelyb  y  trychineb. 

Cawn  y  desgrifiad  grymus  a  chyffrous  canlynol  am  gwymp 
Edom : — 

"  A'i  hafonydd  a  droir  yn  bŷg, 
A'i  llwch  yn  frwmstan, 
A'i  daear  yn  bŷg  llosgedig  : 
Nis  diíîoddir  nos  na  dydd  ; 
Ei  mwg  a  ddring  byth  : 
O  genedlaeth  i  genedlaeth  y  diffaethir  hi ; 
Ni  bydd  cynniweirydd  trwyddi  bytb  bythoedd." 

(Esai.  xxxiv.  9,  10.    Ezec.  xxxv.  7.) 


512 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Nid  ydys  i  edryeh  am  gyfìawniad  llythyrenoi  i'r  desgrifìad 
bywiog  hwn.  Cyfeirir  yn  y  brawddegau  cyntaf .  at  ddinystr 
Sodom  ;  ond  nid  oes  sail  i  ddweyd  fod  Edom  fel  daear  frwms- 
tanaidd  ar  dàn  ddydd  a  nos,  ac  i  fod  felly  byth.  Dywedir 
hefyd  una  bydd  cynniweirydd  trwyddi  byth  bythoedd,"  ac  y 
bydd  "  i'r  hwn  a  elo  allan,  a'r  hwn  a  ddychwelo,"  gael  ei  dori 
ymaith.  (Ezec.  xxxv.  7.)  Darfu  i  Dr.  Keith,  yn  ei  bryder  i 
esbonio  manyliou  prophwydoliaeth  yn  llythyrenol,  haeru  nad 
aeth  neb  erioed  trwy  y  wlad,  a  dychwelyd  yu  llwyddiannus,  ar 
ol  tywalltiad  y  farn  arni ;  er  i  Seetzen  a  Burcliardt  fyned  trwy 
y  wlad,  eto  ni  ddychwelasant  yn  fyw  i  Ewrop!*  Ond  ffordd 
gyfeiliornus  o  esbonio  prophwydoliaeth  yw  ffordd  Dr.  Keith, 
gan  nad  ydys  bob  amser  i  edrych  am  gyfìawniad  llythyrenol  i 
bob  rhagfynegiad.  Aeth  Dr.  Eobinson  trwy  y  wlad  yn 
llwyddiannus,  a  dychwelodd  yn  ddiogel  yn  1838 ;  aeth  Deon 
Stanley  a'i  gymdeithion  trwyddi  yn  ddiogel  yn  1852 — 3  ;  ac  y 
mae  yr  Arabiaid  yn  crwydro  trwyddi  yn  barhaus.  Ni  olyga 
y  geiriau  ond  cwymp  Edom  fel  teyrnas,  a  ì  darostyngiad  i 
gyäwr  o  dlodi  a  dinystr  :  gwel  ymadroddion  cyfîPelyb  yn  Esai. 
lx.  15.  Jer.  ix.  10,  11.  Ezec.  xxiii.  28.  Preswyhuyr  Edom, 
fel  gelynion  Israel  a'u  Duw,  oedd  gwrthddrychau  priodol  y 
brophwydoliaeth,  ac  yn  eu  llwyr  ddinystr  hwy,  fe  wireddwyd 
y  rhagfynegiad ;  a  hyny  er  fod  rhai  "  rhanau  o'r  wlad  yn  cael 
eu  llafurio  yn  helaeth,  ac  yn  dwyn  ffrwythau  toreithiog."t 
Dylid  gofalu  am  seiliau  safadwy  er  sylfaenu  ein  hesboniadau 
arnynt,  onide  fe  glwyfir  gwirionedd  wrth  geisio  ei  ainddiffyn. 

5.  Meiun  prophwydoliaeth  defnyddir  yn  fynych  ieithwedd  a 
hanesiaeth  Iuddewig  i  osod  allan  feddylddrychau  ysbrydoL 

Yr  oedd  hanesiaeth  cenedl  Israel  a'i  chrefydd  yn  cynnysg- 
aethu  y  prophwydi  â  geiriau  priodol  ac  egluriadau,  er  gosod 
allan  feddylddrychau  ysbrydol,  a  gwirioneddau  Cristionogoi  o 
dan  oruchwyliaeth  y  Messiah. 

1.  Defnyddir  enw  Dafydd  (yr  aniuylyd J  i  osod  allan  y 
Messiah. 

"  Eithr  hwy  a  wasanacthant  yr  Arglwydd  eu  Duw,  a  Dafydd  eu  brenin, 
yr  hwn  a  godaf  ü  iddynt."    (Jer.  xxx.  9.) 

*  Reith's  Evidence  of  Prophecy,  p.  180,  editionl834. 

t  Robinsorìs  Researches  in  Palestine,  vol.  ii.  p.  552.  Turner's  Discourscs  on 
Prophecy,  pp.  131,  200—209.   Fairbairn  on  Prophecy,  pp.  214—210. 


Y  BEIBL  A*I  DDEÜONGLIAD. 


513 


"  A  minau  yr  Arglwydd  a  fyddaf  yn  Dduw  iddynt,  a'm  gwas  Dafydd 
yn  dywysog  yn  eu  inysg:  myü  yr  Arglwydd  a  lefarais  hyu"  (Ezec. 
xxxiv.  24.) 

"  Wedi  hyny  y  dychwel  meibion  Israel,  ac  y  ceisiant  yr  Arglwydd  eu 
Duw,  a  Dafydd  eu  brenin ;  ac  a  barclAnt  yr  Arglwydd  a'i  ddaioni  yn  y 
dyddiau  diweddaf."    (Hos.  iii.  5.) 

2.  Defnyddir  Seion  a  Jerusalem  i  osod  allan  eglwys  Dduw, 
am  mai  Jerusalem  oedd  eisteddle  addoliad  Duw  o  dan  y 
ddeddf. 

"  A  phobloedd  lawer  a  ânt  ac  a  ddywedant,  Deuwch,  ac  esgynwn  i 
fynydd  yr  Arglwydd,  i  dỳ  Duw  Jacob  ;  ac  efe  a'n  dysg  ni  yn  ei  flyrdd,  a 
ni  a  rodiwn  yn  ei  lwybrau  ef :  canys  y  gyfraith  a  â  allan  o  Seion,  a  gair 
yr  Arglwydd  o  Jerusalem."    (Esai.  ii.  3.) 

"  A  meibion  dy  gystuddwyr  a  ddeuant  atat  yn  ostyngedig  :  a'r  rhai  oll 
a'th  ddiystyrasant  a  ymostyngant  wrth  wadnau  dy  draed,  ac  a'th  alwant 
yn  Ddinas  yr  Arglwydd,  yn  Seion  Sant  Israel."    (Esai.  lx.  14.) 

"  I  osod  i  alarwyr  Seion,  ac  i  roddi  iddynt  ogoniant  yn  lle  lludw,  olew 
llawenydd  yn  11  e  galar,  gwisg  moliant  yn  lle  ysbryd  cystuddiedig  ;  fel  y 
gelwid  hwynt  yn  Brenau  cyfiawnder,  yn  Blanhigyn  yr  Arglwydd,  fel  y 
gogonedder  ef."    (Esai.  lxi.  3.) 

"  Pwy  a  glybu  y  fath  beth  a  hyn  ?  pwy  a  welodd  y  fath  betbau  a  hyn  ? 
A  wneir  i'r  ddaear  dyfu  mewn  un  dydd  ?  a  enir  cenedl  ar  unwaith  ?  Pan 
glafychodd  Seion,  yr  esgorodd  hefyd  ar  ei  meibion."    (Esai.  lxvi.  8.) 

"  Hwy  a  ofynant  y  ffordd  i  Seion,  tuag  yno  y  bydd  eu  hwynebau  hwynt : 
Deuwch,  meddant,  a  glynwn  wrth  yr  árglwydd  trwy  gyfammod  tra- 
gywyddol  yr  hwn  nid  annghofir."    (Jer.  1.  5.) 

Cymharer  Ehuf.  ix.  33.  Heb.  xii.  22.  1  Pedr  ii.  6.  Dad. 
xiv.  1.  Desgrifìr  y  Cenedloedd  fel  yn  dyfod  i  fynydd  Duw  yn 
Jerusalem,  o  blith  pa  rai  y  mae  Duw  yn  ethol  offeiriaid  a 
Lefìaid  iddo  ei  hun,  yr  hyn  ar  unwaith  a  ddengys  mai  ymad- 
roddion  ffugyrol  ydjmt,  gan  nad  oedd  neb  ond  hiliogaeth 
Aaron  i  fod  yn  offeiriaid  o  dan  y  ddeddf,  ac  yr  oedd  anmhossib- 
ilrwydd  naturiol  i  bob  cnawd  ymgasglu  i'r  Jerusalem  ddaearol, 
o  flwyddyn  i  flwyddyn  i  gadw  gwyl  y  pebyll,  ac  i  addoli  Duw 
yno  o'r  naill  newydd-loer  i'r  llall.  (Esai.  lvi.  1S — 23.  Zech. 
xiv.  16 — 19.)  Ymadroddion  ffugyrol  ydynt  i  osod  allan 
lwyddiant  yr  efengyl  yn  y  dyddiau  diweddaf,  a  hyny  trwy 
ddefodau  Iuddewig,  yn  gyffelyb  fel  y  dywèd  Paul,  <k  Am  hyny 
certhwch  allan  yr  hen  lefain"  (1  Cor.  y.  7),  pryd  na  olyga  hyny 
yn  llythyrenol  ond  yn  gymhariaethol. 
2k 


514 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


3.  Defnyddir  undeb  teyrnas  Israel  a  theyrnas  Judah  i  osod 
allan  yr  heddwch  a  deyrnasa  yn  mhlith  dynion  o  dan  ddylan- 
wad  gras  Duw. 

"  Cenfìgen  Ephraim  a  yraedy  hefyd,  a  gwrthwynebwyr  Judah  a  dorir 
ymaitli :  ni  chenfìgena  Ephraim  wrth  Judah,  ac  ni  chyfynga  Judah  ar 
Ephrairn."    (Esai.  xi.  13.) 

si  Yna  meibion  Judah  a  meibion  Israel  a  gesglir  yn  nghyd,  a  hwy  a 
osodant  iddynt  un  pen ;  a  deuant  i  fyny  o'r  tir :  canys  mawr  fydd  dydd 
Jezreel."    (Hos.  i.  11.) 

"  Yn  y  dyddiau  hyny,  ac  yn  yr  amser  hwnw,  medd  yr  Arglwydd, 
meibion  Israel  a  ddeuant,  hwy  a  meibion  J  udah  yn  nghyd,  dan  gerdded 
ac  wylo  yr  ânt,  ac  y  ceisiant  yr  Arglwydd  eu  Duw.  Hwy  a  ofynant  y 
ffordd  i  Seion,  tuag  yno  y  bydd  eu  hwynebau  hwynt  :  Deuwch,  meddant, 
a  glynwn  wrth  yr  Arglwydd,  trwy  gyfammod  tragywyddol  yr  hwn  nid 
annghofir."    (Jer.  1.  4,  5.) 

4.  Gosodir  geljoiion  teyrnas  y  Messiah  allan  o  dan  enwau  y 
rhai  oeddynt  yn  elynol  i  Israel ;  megys  Moab,  Edom,  Ammon, 
a'r  Philistiaid. 

"  Ond  hwy  a  ehedant  ar  ysgwyddau  y  Philistiaid  tua'r  gorllewin ;  yn 
nghyd  yr  ysbeiliant  feibion  y  dwyrain  :  hwy  a  osodant  eu  llaw  ar  Edom  a 
Moab,  a  meibion  Ammon  fydd  mewn  ufydd-dod  iddynt."    (Esai.  xi.  14.) 

5.  Defnyddir  gwaredigaethau  blaenorol  Israel  i  osod  allan  y 
meddylddrych  o  symmudiad  ymaith  anhawsderau.  Gan  hyny 
dywedir  fod  Duw,  pan  yn  gwaredu  ei  bobl,  yn  myned  i  sychu 
môr  yr  Aifft,  a  dosbarthu  naill  ai  y  Nilus  neu  yr  Euphrates  i 
saith  o  ffrydiau  bas,  fel  na  byddai  i'w  dyfnder  rwystro  gwared- 
igion  yr  Arglwydd  i  fyned  yn  ^nlaen.  (Esai.  xi.  15.)  Defn- 
yddir  ffrydiad  gwyrthiol  y  dwfr  o'r  graig  yn  yr  anialwch  i 
ddisychedu  Israel  (Exod.  xyii.  6.  Num.  xx.  11.  Salm 
lxxviii.  15),  fel  desgrifiad  o  ddychweliad  llwyddiannus  yr 
Iuddewon  o  gaethiwed  Babilon  : — "  Ewch  allan  o  Babilon, 
ffowch  oddiwrth  y  Caldeaid,  â  llef  gorfoledd  mynegwch  ac 
adroddwch  hyn,  traethwch  ef  hyd  eithafoedd  y  ddaear;  dywed- 
wch,  Gwaredodd  yr  Arglwydd  ei  was  Jacob.  Ac  ni  syched- 
asant  pan  arweiniodd  hwynt  yn  yr  anialwch :  gwnaeth  i  ddwfr 
bistilìio  iddynt  o'r  graig :  holltodd  y  graig  hefyd,  a'r  dwfr  a 
ddyiilodd."    (Esai.  xlviii.  20,  21.) 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD. 


515 


Yn  Hosea,  addawa  Duw  wneuthur  i  Israel  yn  ol  ei  heri 
drugareddau. 

"Am  hyny  wele,  mi  a'i  denaf  hi,  ac  a'i  dygaf  i'r  anialwch,  ac  a  ddywedaf 
wrth  fodd  ei  chalon.  A  mi  a  roddaf  iddi  ei  gwinllanoedd  o'r  fan  hono,  a 
dyffryn  Achor  yn  ddrws  gobaith ;  ac  yno  y  cfm  bi  fel  yn  nyddiau  ei 
hieuenctyd,  ac  megys  yn  y  dydd  y  daoth  hi  i  fyny  o  wlad  yr  Aifft." 
(Hos.  ii.  14,  15.) 

Edrycha  Duw  ar  Israel  fel  gwraig  anffyddlon  ;  yr  oedd  wedi 
myned  ar  ol  eilunod,  a  gadael  Jehofah  ei  phriod  ;  yn  y  geiriau 
uchod,  yn  y  rhai  y  parhëir  i  edrych  ar  Israel  fel  gwrai^,  y  mae 
Jehofah  ei  phriod  yn  addaw  adferu  Israel  anífyddlon,  a'i 
bendithio.  Mae  yr  aniahach  yn  cyfeirio  yn  amlwg  at  yr  anial- 
wch  i'r  hwn  yr  aeth  Israel  wrth  adael  yr  Aifft  am  Ganaan  ; 
dywedyd  lurth  fodd  ei  chalon,  a  gyfeiria  at  addewidion  Duw  i 
Israel  yn  eu  crwydriadau,  a'i  amddifíyniad  iddynt ;  y  gwin- 
llanoedd  a  awgrymant  adnewyddiad  nerth,  ac  o  ganlyniad, 
lawenydd  a  boddlonrwydd ;  a  dyffryn  Achor,  a  gyfeiria  at  yr 
hanes  yn  llyfr  Josua  (vii.)  Ystyr  y  gair  Achor  yw  trallod ; 
galwyd  y  dyffryn  felly  o  herwydd  y  trallod  a  ddygasai  Achan  ar 
Israel.  Ond  nid  cyhoeddi  trallod  y  mae  y  prophwyd,  ond 
cysur  ;  addawa  i  Israel  fendithion  grasol  Duw,  y  rhai  a  fodd- 
hant  y  galon  edifeiriol ;  a  nerth  a  llawenydd,  y  rhai  fel  gwin- 
Uanoedd  a  barant  iddynt  ymadfywio  a  llawenychu  yn  yr 
anialwch;  ac  hyd  y  nod  yn  Nyffryn  Trallod  fe  egyr  ddrws 
ymwared  iddynt.*  Mewn  iaÿh  ffugyrol,  mae  Duw  yn  addaw 
ail  gyflawni  ei  hen  ryfeddodau,  ac  ail  ddangos  ei  hen  drugar- 
eddau  ar  ran  ei  bobl,  y  rhai  a  ymddiriedant  ynddo. 

6.  Gwneir  defnydd  o  adf'yd  a  chyfyngderau  blaenorol  er 
gosod  allan  farnedigaethau  dyfodol.  Dywed  Hosea,  wrth  rag- 
fynegi  caethiwed  y  deg  llwyth  yn  ^issyria,  "  Dychwelant  i'r 
Aifft "  (viii.  13) ;  ond  er  dangos  mai  caethiwed  tebyg  i'r  hwn  a 
oddefasant  yn  yr  Aifft  a  olygir,  ac  nid  dychweliad  llythyrenol 
yno,  ychwanega  y  prophwyd  rnai  Assyria  oedd  y  wlad  i'r  hon 
y  caethgludid  hwynt: — "  Ni  thrigant  yn  ngwlad  yr  Arglwydd  ; 
ond  Ephraim  a  ddychwel  i'r  Aifft,  ac  yn  Assyria  y  bwytànt 
beth  afìan."    (Hos.  ix.  3.)    "  Ni  ddychwel  efe  *i  wlad  yr  Àifft ; 

*  Tumer's  Discourscs  on  Prophecy,  pp.  109, 110. 


516 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ond  yr  Assyriad  fydd  ei  frenin,  am  iddynt  wrthod  troi."  (Hos. 
xi.  5.)  Cyflwr  Aifftaidd,  a  sefyllfa  gaethiwus  yn  Assyria,  fel 
eiddo  Israel  gynt  yn  yr  Aifft,  a  olygir. 

Fel  hyn  gyda  golwg  ar  amryw  o  bethau  ereill,  gosodir  hwy 
allan  mewn  ieithwedd  Iuddewig  ac  ymadroddion  ffugyrol : 
dywodir  fod  Crist  wedi  cael  ei  eneinio  (Esai.  lxi.  i),  ondniì 
yn  llythyrenol,  ond  yn  ysbrydol;  dyweáir  y  byddai  efe  yn 
frenin  yn  Seion,  ac  yn  eistedd  ar  orseddía  Dafydd  (Zech.  ix.  9. 
Mctt.  xxi.  5.  Luc  i.  32),  ac  yn  adeiladu  teml  yr  Arglwydd 
(Zech.  vi.  12,  13),  ond  mewn  ystyr  ffugyrol  ac  ysbrydol;  felly 
hefyd  y  dywedir  y  byddai  i'r  mynyddau  gael  eu  darostwng  a'r 
dyffrynoedd  gael  eu  cyfodi  (Esai.  xl.  3),  ac  ymadroddion 
cyffelyb,  y  rhai  sydd  i'w  deall  mewn  ystyr  ffugyrol,  ac  nid  yn 
ol  y  llythyren. 

Yn  gyffelyb  cawn  y  Testament  Newydd  yn  gosod  allan 
bethau  ysbrydol  trwy  wasanaeth  y  deml.  Sonir  am  ein  hym- 
gyssegriad  i  wasanaeth  Duw  fel  "  aberth  by  w  "  (Ehuf.  xii.  1), 
a'n  diolchgarwch  fel  "  aberth  moliant"  (Heb.  xiii.  15),  ac  am 
danoui  ni  ein  hunain  fel  "  offeiriadaeth  santaidd  i  offrymu 
aberthau  ysbrydol."  (1  Pedr  ii.  5.)  Darlunir  iawn  Crist  a'i 
effeithiau  fel  "  allor,"  o'r  hon  nid  oedd  rhyddid  i'r  Iuddewon 
annghrediniol  fwyta  (Heb.  xiii.  10) ;  ac  eglwys  Dduw  o  dan  y 
Testament  Newydd  fel  "  teml  Duw,"  a  gwasanaeth  eglwys 
Crist  fel  "allor,"  ac  aelodau  gwirioneddol  ei  eglwys  fel  "y 
rhai  sydd  yn  addoli  yn  nheml  Duw."  (Dad.  xi.  1.)  Mae  cyd- 
gordiad  hollol  yn  ieithwedd  prophwydoliaeth  ac  ymadroddion  y 
Testament  Newydd  yn  yr  ystyr  yma. 

Eheol  III. — Fod  amryw  Brophwydoliaethau  yn  meddu  Amcan 
Moesol,  cìu  öyflawniad,  o  ganlyniad,  yn  ymddibynu  ar  Ymddygîad 
dynion. 

Gan  mai  amcan  mawr  Duw  yn  ei  holl  ymwneyd  â  dyn,  pa 
un  bynag  ai  trwy  brophwydoliaeth  ai  trwy  yr  efengyl,  y^w  ei 
adferiad  i  heddwch  a  ffafr  ei  Greawdwr,  yr  oedd  elfen  foesol 
mewn  prophwydoliaeth  pan  oedd  yn  cael  ei  thraddodi  i  ddyn 
mewn  ffordd  o  fygythiad  neu  addewid,  ac  amcan  crefyddol 
mewn  golwg ;  ac  os  cyfnewidiai  dynion  yn  eu  uymddygiad  ar 
ol  ei  chyhoeddidd,  ni  fyddai  iddi  ddyfod  i  ben ;  ond  os  na 
wnaent,  yr  oedd  mor  sicr  o  gael  ei  chyflawni  a  bod  Duw  y 
nefoedd  yn  Dduw  y  gwirionedd.    Nodir  hyn  gan  Duw  ei  hun 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIONGLIAD.  517 

fel  rheol  i  esbonio  prophwydoliaethau  o'r  natur  yma: — "  Pa 
bryd  bynag  y  dywedwyf  am  ddiwreiddio,  a  thynu  i  lawr,  a 
difetha  cenedl  neu  freniniaeth ;  os  y  genedl  hono  y  dywedais 
yn  ei  herbyn  a  dry  oddiwrth  ei  drygioni,  myfi  a  edifarhaf  aru  y 
drwg  a  amcenais  ei  wneuthur  iddi.  A  pha  bryd  bynag  y 
dy wedwyf  am  adeiladu,  ac  am  blanu  cenedl  neu  frcniniar'th  ; 
os  hi  a  wna  ddrygioni  yn  fy  ngolwg,  heb  wrando  ar  fy  llais, 
minau  a  edifarhaf  am  y  daioni  à'r  hwn  y  dywedais  y  gwnawn 
les  iddi."    (Jer.  xviii.  7—10.) 

Cawn  eglurhad  o  hyn  yn  hanes  ymweliad  Jonah  â  Ninefeh. 
Er  na  fynegir  yr  arbedid  y  Ninefeaid  os  edifarhaent,  eto  gan 
fod  elfen  foesol  yn  y  brophwydoliaeth,  yr  oedd  Duw  yn  bwriadu 
trugarhau  wrthynt  ar  eu  hedifeirwch ;  ond  os  na  edífarhaent, 
yr  oedd  y  ddinas  i  gael  ei  dinystrio. 

Dywedwyd  wrth  Hezecîah  ei  fod  i  farw  ;  ond  gan  iddo 
ymostwng  ger*  bron  Duw  gyda  chalon  ddidwyll  ac  atlni.st, 
galwyd  y  genadwri  yn  ol,  ac  estynwyd  ei  einioes.  (Esai. 
xxxviii.) 

O'r  ochr  arall  cawn  Zedeciah  yn  cael  ei  gaethiwo,  a  Jeru- 
salem  yn  cael  ei  dinystrio  gan  y  Caldeaid,  o  herwydd  anufydü- 
dod  Zedeciah  i  air  Jeremiah ;  pe  buasai  efe  yn  myned  allan  at 
y  Caldeaid,  a  rhoddi  ei  hunan  i  fyny  iddynt,  fe  fuasai  y 
Caldeaid  yn  ymddwyn  tuag  ato  gyda  thynerwch,  ac  yn  arbed 
Jerusalem  ;  ond  gan  na  wnaeth  hyny,  cymmerwyd  ef  yn 
garcharor,  lladdwyd  ei  feibion  yn  ei  bresennoldeb,  tynwyd  ei 
lygaid,  a  dygwyd  ef  i  Babilon  mewn  cadwynau,  a  llosgwyd 
Jerusalem  â  thàn.    (Jer.  xxxviii.  17,  18,  xxxix.  1 — 8.) 

Eelly  hefyd  gydag  Israel : — "  Yn  awr,  gan  hyny,  os  gan 
wrando  y  gwrandewch  ar  fy  llais,  a  chadw  fy  nghyfammod ; 
chwi  a  fyddwch  yn  drysor  priodol  i  mi  o  flaen  yr  holl  bobl- 
oedd."  (Exod.  xix.  5.)  Gwelir  fod  yr  addewid  am  amddiffyn- 
iad  Duw  i  Israel  yn  ammodol,  yn  3rmddibynu  ar  eu  ffyddlondeb 
hwy  iddo  ef ;  gan  na  fuont  ffyddlawn  i'r  Goruchaf,  mae  Duw 
yn  dweyd  wrthynt  na  fyddai  iddo  gadw  ei  addewid  iddynt : — 
"  Yn  ol  rhifedi  y  dyddiau  y  chwiliasoch  y  tir,  sef  deugain 
niwrnod  (pob  diwrnod  am  ílwyddyn)  y  dygwch  eich  hanwir- 
eddau,  sef  deugain  mlynedd  ;  a  chewch  wybod  toriad  fy  ngair 
i."  (Num.  xiv.  34.)  Yr  oedd  eu  hannghrediniaeth  a'u 
grwgnachrwydd  yn  peri  i  Dduw  eu  cosbi  yn  y  ditFaethwch,  a'u 
hattal  rhag  myned  i  Ganaan  ;  ond  gan  fod  y  Messiah  i  ddyíod 


518 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLLAD. 


o  had  Abraham,  a'r  holl  Genedloedd  i  gael  eu  bendithio  ynddo 
ef,  a  bod  yn  anmhossibl  i  air  Duw  yn  yr  ystyr  yma  fyned  yn 
ddirym, — y  mae  yr  Arglwydd  yn  diogelu  cyflawniad  y  broph- 
wydoliaeth  trwy  ddwyn  plant  y  grwgnachwyr  i  Ganaan,  a 
thaenu  ei  aden  amddiffynol  drostynt.  (Num.  xiv.  30,  31.) 
Cymharer  1  Bren.  ii.  4,  xi.  9 — 13.    Joel  ii.  14.) 

Ceir  yr  un  egwyddor  yn  rhedeg  trwy  y  Testament  Newydd. 
Mae  yr  edifeiriol  i  gael  ei  arbed,  a'r  anedifeiriol  i  gael  ei 
ddifetha  (Luc  xv.  7.  Act.  iii.  19.  Luc  xiii.  3) ;  mae  yr  hwn 
sydd  yn  credu  ac  yn  ufyddhau  i  Grist  i  fod  yn  gadwedig,  ond 
yr  hwn  sydd  yn  annghreiu  i  gael  ei  gondemnio.  Marc  xvi.  16. 
Ioan  iii.  36.)  "  Gwel  am  hyny  ddaioni  a  thoster  Duw:  s^/i'r 
rhai  a  gwyinpasant,  toster ;  eithr  daioni  i  ti,  os  arosi  yn  ei 
ddaioni  ef.  Os  amgen,  torir  dithau  hefyd  ymaith."  (Rhuf. 
xi.  22.) 

Nid  oedd  prophwydoliaeth  gan  hyny,  pan  yn  ymwneyd  â 
dynion  mewn  ffordd  o  fygythiad  neu  addewid,  yn  ddedfryd 
annghyfnewidiol  neu  dynged  ddall  ;  ond  yr  oedd  yn  deillio 
oddiwrth  Dduw  santaidd  Bhagluniaeth,  gyda'r  amcan  i  gael 
dyn  i  adael  ei  bechod;  yr  oedd  yn  dyfod  oddiwrth  Lywydd 
moesol  y  byd,  yr  hwn  sydd  gyfìawn  a  thrugarog,  a'r  hwn 
nad  ydyw  mewn  un  modd  yn  ymhofli  yn  marwolaeth  yr 
annuwiol. 

Mae  dosbarth  arall  o  brophwydoliaethau  ag  sydd  yn  dwyn 
cyssylltiad  â'r  bwriadau  Dwyfol,  y  rhai  sydd  yn  ddiammodol, 
megys  y  prophwydoliaethau  am  y  Messiah  a  llwyddiant  ei 
deyrnas,  ac  am  ddymchweliad  teyrnas  Satan  ;  gyda  golwg  ar  y 
rhai  hyn,  nid  oes  un  ystyriaeth  a  wna  i  Dduw  beidio  eu  cyf- 
lawni  ;  mae  eu  cyflawniad  yn  anwahanol  gyssjdltiedig  â 
gogoniant  ei  gymmeriad  ac  awdurdod  ei  orsedd ;  mae  wedi 
rhwymo  ei  hun  â  11  w  seiliedig  ar  ei  hanfod  anfeidrol,  mai  iddo 
ef  y  plyga  pob  glin,  ac  y  twng  pob  tafod.  (Esai.  xlv.  23.) 
Gyda  golwg  ar  y  dosbarth  yma  o  ragfynegiadau,  dywed  y 
Jehofah,  "  Ey  nghynghor  a  saif,  a'm  holl  ewyllys  a  wnaf  " 
(Esai.  xlvi.  10) ;  a  sicrhëir  ni  mai  "  Nid  dyn  yw  Duw,  i  ddy- 
wedyd  celwydd  ;  na  mab  dyn,  i  edifarhau  :  a  ddywedodd  efe, 
ac  nis  cyflawna  ?  a  lefarodd  efe,  ac  oni  chywira  ?"  (Num.  xxiii. 
19.)  "  Ac  hefyd  Cadernid  Israel  ni  ddywed  gelwydd,  ac  nid 
edifarha:  canys  nid  dyn  yw  efe,  i  edifarhau  "  (1  Sam.  xv.  29.) 


Y  BEIBL  A'I  DDEHONGLIAD. 


519 


Eheol  IV. — Nad  ydyw  Trefn  Amser  ac  Amgylchiadäu  yn  caél 
ei  chadw  mewn  Prophwydoliaeth, 

Gan  fod  yr  Arglwydd  yn  dadlenu  dygwyddiadau  y  dyfodiant 
i'r  prophwydi  trwy  weledigaethau,  nid  ydyw  trefn  amaer  yn 
cael  ei  chadw  yn  y  cofnodiad  ;  fel  wrth  edrych  ar  y  wlad  o'n 
hamgylch,  na  chanfyddir  ond  y  gwrthddrychau  iriwyaf,  niegys 
yr  adeiladau  uchaf,  a'r  coedydd,  a'r  bryniau,  er  y  gall  fod 
dyífrynoedd  llydain  ac  afonydd  niawrion  rhwng  y  gwahanol 
fryniau  yn  guddiedig  oddi  wrthym  ;  felly  mewn  gweledigaeth, 
yr  oedd  y  prophwyd  yn  cael  golwg  ar  bethau  megys  mewn 
cylch-arlunfa  (panoramaj,  a  thynid  ei  sylw  gan  y  gwrth- 
ddrychau  mwyaf  amlwg  yn  y  weledigaeth,  ac  am  y  rhai  hyny 
y  traetha;  dichon  fod  cyfnodau  meithion  rhyngddynt,  ond  nid 
fel  y  cymmerant  le  mewn  amser,  ond  fel  yr  ymddangosant 
mewn  lle  ( space J,  y  canfyddodd  efe  hwynt,  a  thraetha  am 
danynt  yn  ol  fel  yr  ymddangosasant  iddo.  0  herwydd  hyn, 
dichon  i  gannoedd  a  miloedd  o  flynyddau  gymmeryd  lle  rhwng 
gwahanol  ddygwyddiadau,  y  rhai  a  gofnodir  fel  i  gymmeryd  lle 
yn  olynol  i'w  gilydd. 

Fel  hyn  cawn  Esaiah  yn  diweddu  y  ddegfed  bennod  gyda 
phrophwydoliaeth  am  gwymp  Senacherib  a'i  fyddin ;  ond  yn 
y  frawddeg  nesaf,  prophwyda  am  ymddangosiad  Crist,  fel  pe 
buasai  i  gymmeryd  lle  yn  ddioed  ar  ol  dinystr  Senacherib :  — 
"  Yna  y  daw  allan  wialen  o  gyff  Jesse,"  &c.    (Esai.  xi.  1.) 

Mae  Jeremiah  yn  pennod  xxxiii.  5,  6,  yn  cyssylltu  dychwel- 
iad  yr  Iuddewon  âg  ymddangosiad  Crist,  heb  gyfeirio  at  eu 
syrthiad  ymaith  am  lawer  o  oesau  yn  flaenorol  i'w  dychweliad. 

Dechreuodd  dinas  Babilon  ag  adfeilio  pan  y  cymmerwyd  hi 
gan  y  Persiaid,  ond  ni  lwyr  ddinystrwyd  hi  am  fil  o  flynyddau; 
eto,  mae  Jeremiah  yn  cyssylltu  ei  chwymp  o  flaen  gallu  y 
Persiaid  â'i  llwyr  ddinystr  fel  pe  buasent  yn  cymmeryd  lle  yr 
un  pryd.    (Jer.  1.,  li.) 

Desgrifia  Zechariah  lywodraeth  gyffredinol  Crist  ar  y  ddaear 
fel  yn  canlyn  ei  ymgnawdoliad  yn  ddioed  (ix.  9,  10.) 

Yn  Esai.  lii.  1 — 12,  ceir  prophwydoliaeth  am  ddychweliad  yr 
Iuddewon  o  Babilon ;  yn  yr  adnod  nesaf,  â  y  prophwyd  yn 
mlaen  oddiwrth  y  waredigaeth  trwy  Cyrus,  at  waredigaeth 


520 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


anfeiclrol  fwy  gogoneddus  trwy  y  Messiah,  yr  hon  oedd  i  gael 
ei  dwyn  oddi  amgylch,  nid  trwy  fuddygoliaeth,  ond  trwy 
ddyoddefiadau. 

Mae  y  prophwyd  Michah  v.  1 — 6,  yn  cyssylltu  amseroedd  y 
Messiah  â'r  tywysogion  Maccabeaidd,  yn  ol  yr  olwg  a  gafodd 
ar  bethau  yn  ei  weledigaeth.  Gosodir  allan  enedigaeth  y  Messiah, 
a'i  lywodraeth  heddychol,  a'i  awdurdod  gyffredinol  yn  adn. 
2 — 5;  ond  yn  y  chweched  adnod,  desgrifir  buddugoliaethau  y 
tywysogion  Maccabeaidd  ar  y  Syrîaid  yn  amser  Antiochus 
Epiphanes.* 

Cyfrifa'r  ffaith  mai  trwy  weledigaethau  yr  oedd  Duw  yn 
fynych  yn  dadguddio  ei  fwriadau  i'r  prophwydi,  am  gymmysg- 
edd  y  dadguddiadau,  fel  yn  yr  engreifftiau  uchod,  ac  yn  ngwaith 
Crist  yn  cyd-ddesgrifìo  dinystr  Jerusalem  a  dychrynfeydd  y 
farn  ddiweddaf.  Ystyria  Dr.  Hengstenberg  fod  yr  ymadrodd 
"yn  y  fan"  (eútféws),  (Mat.  xxiv.  29),  yn  cyfeirio  at  bethau  fel 
yr  ymddangosent  i  Grist  yn  y  weledigaeth  brophwj^dol,  ac  nid 
er  gosod  allan  bethau  fel  yr  oeddynt  i  gymmeryd  lle  yn  weith- 
redol.  Gyda  golwg  ar  ddinystr  Jerusalem,  dywed  Crist,  "  Nid 
à  y  genedlaeth  hon  heibio,  hyd  oni  wneler  hyn  oll"  (Mat.  xxiv. 
34) ;  ond  gyda  golwg  ar  y  farn  ddiweddaf,  dywed,  "  Ond  am  y 
dydd  hwnw  a'r  awr  nis  gwyr  neb,  nac  angylion  y  nefoedd,  ond 
fy  Nhad  yn  unig."    (Mat.  xxiv.  36.) 

Mewn  rhai  gweledigaethau,  modd  bynag,  yr  oedd  pethau  yn 
ymddangos  yn  ol  fel  yr  oedd  y  dygwyddiadau  i  gymmeryd  lle, 
megys  yn  Dan.  vii.  a'r  viii. 

EfíEOL  V. — Fod  Prophwydoliaeth  i  gael  ei  dehongli  yn  ol  Cysson- 
deb  y  Ffydd,  ac  mewn  cydgordiad  â  Ffeithiau  HanesyddoL 

Yr  ydym  wedi  nodi  hyn  eisioes  o  dan  agweddau  ereill  :  gwel 
Pennod  V.,  Eheol  Y.,  tudal.  376,  a  Phennod  VI.  Eheol  III., 
tudal.  393.  Ni  wnawn  ond  cyfeirio  at  y  prophwydoliaethau  yn 
nghylch  dychweliad  yr  Iuddewon,  er  egluro  y  Eheol.  Cym- 
hwysir  prophwydoliaethau  yn  nghylch  dychweiiad  yr  Iudd- 
ewon  o  Babilon  yn  tynych  at  eu  dychweliad  at  Dduw  trwy  yr 
efengyl,  a  deallir  ieithwedd  ffugyrol  prophwydoliaeth  (gwel 
Eheol  II.  5,  o'r  Bennod  hon)  mewn  modd  llythyrenol,  ac  felly 


*  GweA  Esboniad  Henderson,  a  JahrCs  Introductìon  to  Michah. 


Y  BEIBL  A'l  DDEIIOXGLIAD. 


521 


coleddir  syniadau  ag  sydd  yn  cynnwys  adferiad  gwasanaoth  y 
deml  fel  cynt.  Clywsorn  rai  breuddwydwyr  yn  dweyd  y  bydd 
y  gwasanaeth  aberthol  yn  cael  ei  sofydhi  yn  Jerusalem  eto  fel 
cynt,  ond  fod  yr  aborthau  o  hyn  allan  i  gyfeirio  yn  61  at  Grist 
fel  Swper  yr  Arglwydd,  ac  nid  yn  mlaen,  megys  o  dan  yr  hen 
oruchwyliaeth.  Cynnwysa  hyn  ddiddymiad  Cristionogaeth,  ac 
ail  sefydliad  Iuddewiaeth  î  "  Ey  meddwl  i  ydyw,"  ebo 
Edward  Irving,  "  mai  nid  goruchwyliaeth  yr  Hen  Desta- 
ment,  ond  goruchwyliaeth  y  Testament  Newydd,  sydd  i 
rìerfynu ;  ac  yna  bydd  i'r  llall  ail  gymrneryd  ei  saflo  o  dan 
Grist  a'i  briodasferch,  yr  hon  ydyw  ei  eglwys!"*  fel  pe  na 
buasai  erioed  wedi  darllen  2  Cor.  iii.  11,  13.  Ileb  viii.  13,  xii. 
27,  28. 

Ond  creda  llawer  o  dduwinyddion  uniongred  a  dysgedig  y 
bydd  i  had  Abraham  gael  eu  hadferyd  i'r  Ganaan  ddaearol,  a 
íFurfio  eto  wladwriaeth  Israel.  Y  ddau  brif  reswm  a  ddygir  yri 
mlaen  dros  gredu  hyn  ydyw  y  rhai  canlynol: — 

1.  Fod  Duw  wedi  addaw  eu  casglu  o  blith  pob  cenedl,  a'u 
dychwelyd  i  Ganaan. 

2.  Fod  Duw  wedi  addaw  y  wlad  i  had  Abraham  o'r  Euphrates 
i  Fôr  y  Canoldir ;  dywedir  na  feddiannodd  Israel  erioed  mo'r 
wlad  o  fewn  y  terfynau  yna,  ac  o  ganlyniad  fod  yn  rhaid  eu 
dychwelyd  er  amddiffyn  geirwiredd  Duw. 

Er  fod  y  rhesymau  hyn  yn  ymddangos  yn  deg,  eto  nid  ydynt 
mewn  un  modd  yn  argyhoeddiadol. 

1.  Yr  oedd  yr  addewid  am  Ganaan  i  Israel  i  raddau  yn 
ammodol.  Mewn  trefn  i  etifeddu  y  wlad,  yr  oeddynt  i  an- 
rhydeddu  Duw,  a  chymmeryd  meddiant  o  honi  ;  os  na  wnaent, 
yr  oeddynt  yn  colli  eu  hawl  iddi.  Er  fod  y  wlad  i  gyd  wedi  ei 
rhoddi  iddynt,  eto  yr  oeddynt  yn  rhy  ofnus  i  ddarostwng  y 
Canaaneaid;  ni  yrasant  allan  y  Philistiaid  a  phreswylwyr 
Tyrus  a  Sidon,  ac  ni  feddiannasant  eu  gwlad  ;  ac  ni  chymmer- 
asant  feddiant  o  Jerusalem  hyd  ddyddiau  Dafydd.  Yr  oedd 
Josua  yn  eu  beio  am  na  fuasent  yn  meddiannu  y  wlad  a  roddasai 
Duw  iddynt.    (Jos.  xviii.  3.)    Mae  llawer  o  ymadroddion  yn 

*  Dyfynedig  gan  Fairbaim  on  Prophccy,  p.  154  ;  a  Dr.  Turner  on  Prophec\h 
p.  199. 


522  Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 

dangos  mai  yn  ammodol  y  rhoddasid  Canaan  iddynt.  (Exod. 
xix  5.  Num.  xiv.  34.  Jos.  xxiii.  12,  13,  15.)  Gwel  Bheol 
III.  o'r  Bennod  hon. 

2.  Fe  gafodd  Israel  yn  rhinweddol  feddiant  o'r  wlad  o'r 
Euphrates  i  Fôr  y  Canoldir  yn  nyddiau  Solomon.  "  A  Solomon 
oedd  yn  llywodraethu  ar  yr  holl  deyrnasoedd,  o'r  afon  hyd 
wlad  y  Philistiaid,  ac  hyd  derfyn  yr  Aifft :  yr  oeddynt  hwy  yn 
dwyn  anrhegion,  ac  yn  gwasanaethu  Solomon  holl  ddyddiau  ei 
einioes  ef."  (1  Bren.  iv.  21.)  Yr  oedd  y  breninoedd  cym- 
mydogaethol  yn  talu  teyrnged  i  Solomon,  ac  yntau  yn  teyrnasu 
fel  "  brenin  y  breninoedd"  yn  eu  plith. 

3.  Fe  gyflawnwyd  yr  amcan  neillduol  ag  oedd  gan  Dduw 
mewn  golwg  yn  lleoliad  yr  Israeliaid  yn  Nghanaan,  pan  oedd- 
ynt  yn  eu  gwlad.  Cawsant  eu  neillduo  oddiwrth  genedloedd 
ereill,  a'u  lleoli  yn  Nghanaan,  i'r  dyben  (mor  bell  ag  y  gallwn 
ddeall  amcanion  y  Goruchaf),  o  gadw  y  wybodaeth  am  y  gwir 
Dduw  ar  y  ddaear,  a  pharotoi  y  byd  erbyn  ymddangosiad  y 
Messiah.  Sicrbaodd  eu  sefydliad  yn  Nghanaan  gyflawniad  yr 
addewid  am  y  Messiah  i  Abraham.  Dy  wedwyd  na  wasgerid 
Judah  cyn  iW  Siloh  ymddangos,  yr  hyn  a  awgryma  y  gallai 
Judah  gael  ei  wasgaru  ar  ol  ei  ymddangosiad.  Pan  y  caeth- 
gludwyd  y  deg  llwyth  i  Assyria,  nid  oedd  o  bwys  iddynt  hwy 
ddychwelyd,  ac  i'w  llywodraeth  gael  ei  haii  sefydlu,  oblegyd 
nid  oedd  y  Messiah  i  ddyfod  o  honynt  hwy ;  ond  pan  y  caeth- 
gludwyd  Judah  i  Babilon,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ef  gael  ei 
adferyd  i'w  wlad,  oblegyd  yr  oedd  Gwaredwr  y  byd  i  ddyfod  o 
Judah  ;  ond  wedi  i'r  Gwaredwr  ddyfod,  ac  i  drefn  yr  iachawd- 
wriaeth  gael  ei  dwyn  oddi  am^ylch,  a'r  oruchwyliaeth  rasol, 
ysbrydol,  a  chyfîredinol  gael  ei  sefydlu  yn  y  byd,  gellid 
gwasgaru  Judah  hefyd,  gan  fod  bwriadau  Duw  gyda  golwg  ar 
leoliad  y  genedl  yn  Nghanaan  wedi  cael  eu  sylweddoli.  Yn  y 
fiwyddyn  O.C.  70,  dinystrwyd  Jerusalem  a'r  deml,  a  chwaiwyó! 
y  genedl  i  bedwar  parth  y  byd. 

4.  Mae  yr  addewidior>  gyda  golwg  ar  ddychweliad  llythyr- 
enol  y  bobl  i  Ganaan  wedi  cael  eu  cyflawni.  Mae  yr  addewid- 
ion  yn  nghylch  dychweliad  y  bobl  i'w  gwlad  i'w  canfod,  gan 
mwyaf,  yn  llyfrau  Moses,  neu  yn  ysgrifeniadau  Esaiah, 
Jeremiah,  ac  Ezeciel;  ond  yr  oedd  Moses  yn  byw  yn  nechreuad 
yr  oruchwyliaeth  Iuddewig,  ac  Esaiah  o  flaen  caethiwed 


Y  BEIBL  A'l  DDEüONGLTAD. 


523 


Babilon,  a  Jeremiah  o'i  flaen  ac  yn  adeg  ei  ddechreuad,  ac 
Ezeciel  yn  un  o  blant  ygaethglud;  ac  ymddengys  i'r  awdwr 
fod  y  prophwydoliaethau  am  eu  dychweliad  naill  ai  wedi  cael 
eu  cyflawni  yn  llythyrenól  yn  eu  dychweliad  o  Babilon,  neu  i'w 
deaìl  mewn  modd  ffuyyrol  am  fuddygóliaethau  yr  efengyl  o  dan 
deyrnasiad  y  Messiah,  fel  yn  Jer.  xxx.  9.  Ezec.  xxxiv.  23,  24. 
Hos.  iii.  5  :  gwel  Rheol  II.  5,  o'r  Bennod  hon. 

Os  dywedir  nad  yw  y  nodiadau  uchod  yn  gymhwysiadol  ond 
at  Judah  a  Benjamin  yn  unig,  a  bod  yr  addewid  i  gasglu  Israel 
hefyd,  yr  ateb  i  hyny  ydj7w  a  ganlyn  : — Fe  gaethgludwyd  y 
deg  llwyth  i  Assýria  tua'r  flwyddyn  719  C.C.  (2  Bren.  xvîi.  6) ; 
yr  oedd  Assyria  yn  ymerodraeth  fawr  iawn  yr  adeg  hono,  a 
Babilon  yn  dalaeth  o  honi.  Yn  mhen  rhyw  gan'  mlynedd  ar 
ol  hyn,  tua'r  flwyddyn  606  C.C.,  fe  orchfygwyd  Assyria,  ac  fe'i 
gwnaed  yn  dalaeth  o  Media.  Yn  mhen  rhyw  gan'  mlynedd 
drachefn,  tua'r  flwyddyn  539  C.C.,  fe  gymmerodd  Cyrus 
Babilon,  ac  y  mae  Assyria  a  Babilonia  erbyn  hyn  wedi  eu 
llyncu  i  fyny  gan  lywodraeth  ëangfawr  y  Mediaid  a'r  Persiaid. 
Gan  fod  Assyria,  gwlad  y  deg  llwyth,  yn  rhan  o  ymerodr- 
aeth  y  Mediaid  a'r  Persiaid,  gelwir  brenin  Persia  yn  "  frenin 
Assyria."  (Ezra  vi.  22.)  Yn  awr,  dyma  wlad  y  deg  llwyth, 
a  Babilon,  i'r  lle  y  caethgludasid  Judah  a  Benjamin,  o  dan 
awdurdod  Cyrus ;  a  chawn  ef  yn  anfon  cyhoeddiad  allan,  fod 
rhyddid  Vr  holl  Iuädewon  trwy  ei  holl  daleithiau  i  ddychiuelyd 
iho  gwlad,  ac  nad  oedd  neb  i'w  lluddias,  ond  fod  pawb  i  estyn 
pob  cymhorth  galluadwy  iddynt.  "  Yn  y  flwyddyn  gyntaf  i 
Cyrus  brenin  Persia  (i  gyflawni  gair  yr  Arglwydd  o  enau 
Jeremiah)  cyíîrôdd  yr  Arglwydd  ysbryd  Cyrus  brenin  Persia, 
fel  y  cyhoeddodd  efe  trwy  ei  holl  deyrnas,  a  hyny  hefyd  mewn 
ysgrifen,  gan  ddywedyd,  Fel  hyn  y  dywed  Cyrus  brenin 
Persia,  Arglwydd  Dduw  y  nefoedd  a  roddes  i  mi  holl  deyrnas- 
oedd  y  ddaear,  ac  efe  a  orchymynodd  i  mi  adeiladu  iddo  ef  dŷ 
yn  Jerusalem,  yr  hon  sydd  yn  Judah.  Pwy  sydd  o  Jhonoch  o'i 
holl  bobl  ef  ?  bydded  ei  Dduw  gydag  ef,  ac  eled  i  fyny  i  Jeru- 
salem,  yr  hon  sydd  yn  Judah,  ac  adeiladed  dŷ  Arglwydd  Dduw 
Israel  (dyna  y  Duw)  yr  hwn  sydd  yn  Jerusalem.  A  phwy 
bynag  a  adawyd  mewn  un  man  lle  y  mae  efe  yn  ymdeithio, 
cynnorthwyed  gwŷr  ei  wlad  ef  àg  arian,  ac  âg  aur,  ac  â  golud, 
ac  âg  anifeiliaid,  gydag  ewj'llysgar  offrwm  tŷ  Dduw  yr  hwn 
sydd  yn  Jerusalem."    (Ezra.  i.  1 — 4.) 


524 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


Dyma  ryddid  i'r  holl  lwythau  i  dclychwelyd ;  ni  chymmer- 
odd  ond  ychydig  o  honynt  fantais  arno;  ond  yn  mhlith  yr 
Iuddewon  a  ddychwelasant,  yr  ydym  yn  cael  rhai  o  bob  llwyth; 
pan  chwiliwyd  am  achau  y  dychweledigion.  y  pwnc  oedd 
gweled  a  oeddynt  yn  hanu  o  Israel,  ac  nid  o  Judah  yn  unig 
(Ezra  ii.  59)  ;  pan  orphenasid  y  deml,  yr  oedd  cynnrychiolwyr 
y  deudcleg  llwyth  yn  bresennol  ar  adeg  ei  chyssegriad,  a 
deuddeg  aberth  yn  cael  eu  haberthu  "  dros  Israel,  yn  ol  rhifedi 
llwythau  Israel."  (Ezra  vi.  15 — 22,  vii.  7,  13,  viii.  35,  ix.  1, 
x.  1,  25.) 

Ar  ol  hyn,  yr  oedd  gwecldillion  y  deuddeg  llwyth  yn  fTurfìo 
uu  weriniaeth  neu  deyrnas,  ac  nid  dwy  deyrnas  fel  cjmt.  Yr 
oedd  teyrnas  Israel  i  ddarfod  am  byth  ar  ol  caethgludiad  y  deg 
llwyth  (Hos.  i.  4,  5) ;  ond  yr  oedd  Duw  wedi  rhagfynegi  y 
byddai  i'r  dychweledigion  o'r  deuddeg  llwyth  uno  â'u  güydd 
er  ífurfio  un  deyrnas,  yr  hyn  a  arddangosai  Ezeciel  trwy  y 
weithred  arwydclluniol  o  uno  dwy  ffon  â'u  gilydd  fel  y  byddent 
un.    (Hos.  i.  11.    Ezec.  xxxvii.  21,  22.) 

5.  Mae  anhawsdra  hefyd  i  gredu  dychweliad  yr  Iuddewon 
i'w  gwlad,  wrth  ystyried  eu  rhifedi.  Yn  amser  Solomon  y  bu 
Israel  fwyaf  blodeuog  a  lliosog  o  un  adeg  yn  ei  hanes ;  bernir 
fod  y  genedl  y  pryd  hyny  yn  rhifo  tua  phum'  miliwn;*  ond 
dyna  y  rhifedi  lleiaf  a  briodolir  i  Iuddewon  yr  oes  hon,  tra  yr 
ystyria  ereill  eu  bod  yn  naw  miliwn  ;  ac  y  maent  ar  gynnydd 
parhaus.  Mae  yn  amheus  a  oes  yn  Nghanaan  ddigon  o  le  i 
gynnwys  Iuddewon  y  dyddiau  hyn,  heb  i  ni  fyned  i  chwilio  am 
wyrthiau  i'n  tynu  o'r  dyryswch. 

6.  Nid  ydyw  yr  efengyl  yn  cydnabod  gwahaniaeth  cenedl- 
aethol,  nac  yn  dal  allan  lwyddiant  a  gwynfyd  daearol  o'r  fath 
yma  o  ílaen  dynion.  Mae  y  gwahaniaeth  a  fodolai  gynt  rhwng 
yr  Iuddew  a'r  Cenedlddyn  wedi  cael  ei  ddileu ;  nid  ydy  w  yr 
hyn  a  roddai  fodolaeth  i'r  Iuddew  fel  Iuddew  ar  gael  mwyach, 
ac  yn  ngoleuni  efen^yl  y  mae  pob  gwahaniäeth  cenedlaethol 
wedi  diflanu.  * '  IS  id  oes  nac  Iuddew  na  Groegwr,  nid  oes  na 
chaeth  na  rhydd,  niu  oes  na  gwry w  na  beny w :  canys  chwi  oll 
un  ydych  yn  Nghrist  Iesu."    (Gal.  iii.  28.) 


*  Angus's  Christ  our  Life,  p.  28. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHO^GLIAD. 


525 


Yr  oedd  y  ffafrau  a  ddangosid  i'r  Iuddow  gynt  yn  fwy  nag  i'r 
Cenedlddyn  yn  achlysur  o  elyniaeth  rhyngddynt ;  yr  oeddynt, 
ar  un  llaw,  yn  peri  i'r  Iuddew  edrych  i  lawr  yn  ddirmygus  ar 
y  Cenedlddyn,  ac  ar  y  llaw  arall,  yn  peri  i'r  Cenedlddyn  ystyr- 
ied  yr  Iuddew  yn  benboethyn  ffroenuchel  a  thrahaus ;  ac  felly 
o  herwydd  llygredd  y  natur  dclynol,  fe  ddaeth  yr  heu  gyfam- 
mod,  er  wedi  ei  sefydlu  i  fod  vn  fendith  i'r  byd,  yn  achly.^ur  o 
H  elyniaeth  "  rhwng  Iuddewon  a  Chenedloedd  :  ond  fe  ddarfu  i 
Grist  wrth  farw  symmud  ymaith  yr  achlysur  o'r  elyniaeth 
trwy  ddiddymu  y  grefydd  leol  a  chenedlaethol  a'i  manteision 
cyfyngedig  i  had  Abraham,  a  sefydlu  crefydd  ysbrydol  a 
chyffredinol  ag  sydd  yn  cynnyg  iachawdwriaeth  i  bawb  ar 
yr  un  telerau.  (Eph.  ii.  14 — 16.)  Pe  dychwelid  yr  Iuddewon 
i'w  gwlad,  fe  adgyfodid  yr  hen  "  elyniaeth  "  eto,  ac  fe  fytholid 
y  gwahamaeth  cenedlaethol,  yr  hwn  yn  ol  Paul,  a  ddiddyinwyd 
trwy  angeu  Crist. 

Na,  na,  nid  Canaan,  ond  "  gwlad  well"  yw  gorphwysfa  yr 
efengyl ;  nid  dysgu  dynion  i  "  synied  pethau  daearol "  fel  y 
gau  athrawon  Iuddewig  y  mae  yr  efengyl,  ond  i  ymofyn 
"  dinasyddiaeth  yn  y  neíbedd,"  a  "  rhoddi  eu  serch  ar  bethau 
sydd  uchod"  (Phil.  iii.  19,  20.  Col.  iii.  1,  2),  a  "thrysori  trysorau 
yn  y  nef."    (Mat.  vi.  20.) 

Fe  ddysgodd  lesu  Grist  lawer  o  bethau  i'w  ddysgyblion,  ac 
fe  ragfynegodd  lawer  o  bethau  iddynt,  ond  ni  ddysgodd  ac  ni 
ragíýnegodd  ddychweliad  yr  Iuddewon  i'w  gwlad;  ac  er  cym- 
maint  a  draethodd  yr  apostolion  am  ddychweliad  yr  Iuddewon, 
nid  ydynt  yn  rhoddi  yr  awgrymiad  lleiaf  yr  adferid  yr  Iudd- 
ewon  i'w  safle  wladwriaethol  yn  Nghanaan  fel  cynt.  Yr  oedd 
yr  luddew  i  gael  y  flaenoriaeth  i  wrandaw  a  derbyn  cynnygion 
grasol  yr  eí'engyl,  ond  nid  mewn  un  ystyr  arall.  Yn  hytrach 
na  dysgu  dychweliad  yr  Iuddewon  yn  ol  ì'w  gwlad,  i  ffurho 
teyrnas  Israel  o  dan  y  brenin  Messiah  ar  orsedd  Dafydd  yn 
Jerusalem,  dysga  Pedr  fod  Crist  eisioes  trwy  ei  esgyniad  i'r  nef 
wedi  "  eistedd  ar  orseddfa  ei  dad  Dafydd  "  (Act.  ii.  30),  a'i 
wneyd  yn  "  Arglwydd  pawb  oll."    (Act.  x.  3G.) 

Nid  ydyw  geiriau  yr  Arglwydd  Iesu,  "  A  Jerusalem  a  fydd 
wedi  ei  mathru  gan  y  Cenedloedd,  hyd  oni  chyflawner  amser 
y  Cenedloedd"  (Luc  xxi.  24),  yn  dysgu  adferiad  gwladol  i  had 
Abraham :  oblegyd  y  mae  y  gair  Jerusalem  yma  yn  cael  ei 


526 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


ddefnyddio  trwy  drawsenwad  am  yr  luddewon,*  (megys  ag  yn 
Jer.  i.  3.  Mat.  ii.  3,  iii.  5,  xxiii.  37.  Luc  xiii.  34),  ac  yn  dysgu 
yn  benaf  fod  terfyn  i  gael  ei  osod  ar  orthrwm  y  Cenedloedd  ar  y 
genedl  Iuddewig.  Bydd  hyny  ar  ben,  pan  "  gyflawnir  amser 
y  Cenedloedd,,,  pan  y  daw  y  Cenedlddyn  a'r  luddew  yn  un 
mewn  cariad  a  theimlad  o  dan  ddylanwad  croes  Crist,  ac  i 
ymhyfrydu  yn  yr  Arglwydd  Iesu  fel  gogoniant  Israel  a  gobaith 
y  Cenedloedd. 

Eheol  YI. — Mai  Emmanuel  yw  prif  destyn  Prophwydoliaeth. 

Os  collwn  olwg  ar  hyn,  ni  a  gollwn  enaid  prophwydoliaeth. 
Crist  yn  ei  berson,  ei  gymmeriad,  ei  swydd,  a'i  deyrnas,  ydyw 
testyn  goruchel  prophwydoliaeth.  I'w  gyhoeddi  ef  y  llefarodd 
gyntaf ;  ni  chyfeiriai  at  wrthddrychau  ereill,  ond  yn  unig  yn 
eu  cyssylltiad  âg  ef — megys  Israel,  fel  ceidwad  yr  oraclau  a'i 
cyhoeddent  ef,  ac  arloeswyr  y  ffordd  erbyn  ei  ymddangosiad ; 
a'r  Cenedloedd,  naill  ai  fel  poenydwyr  ei  bobl  ef,  neu  fel  y  rhai 
yn  y  dyddiau  diweddaf  a  ddeuant  i  obeithio  ynddo.  Wrth  osod 
allan  ei  ddarostyngiad  a'i  ddyoddefìadau,  wrth  ddesgriíio 
gogoniant  ei  berson,  a  helaethder  ei  awdurdod,  trethai 
prophwydoliaeth  ogoniant  natur,  dyhysbyddai  arferion  cym- 
deithas,  ac  ymaflai  yn  ëangderau  y  bydysawd  ;  ac  wedi'r 
cyfan,  nid  oedd  ganddi  ond  galw  sylw'r  byd  ato  fel  canol- 
bwynt  pob  gogoniant,  ac  ymgorpholiad  o  bob  perífeithrwydd, 
y  rhai  nad  ellid  eu  gwisgo  yn  iaith  y  ddaear,  a  bloeddio, 
"  Gelwir  ei  enw  ef  Ehyfeddol  !  "  (Esai.  ix.  6.)  Tystiolaeth 
Iesu  yw  ysbryd  y  brophwydoliaeth  "  (Dad.  xix.  10);  dyma  ei 
swm  a'i  sylwedd  trwy  yr  oesau ;  "  Iddo  ef  mae  yr  holl 
brophwydi  yn  dwyn  tystiolaeth"  (Act.  x.  43,  xxvi.  22.  Luc 
xxiv.  44—46.  Ioan  i.  45) ;  ac  nid  ydyw  Cristionogaeth  ond 
cyflawniad  y  brophwydoliaeth  am  dano  ef.  Gyda  golwg  ar  y 
prophwydoliaethau  sydd  eto  heb  eu  cyflawni,  prophwydoliaeth- 
au  am  dano  ef  ydynt;  naill  ai  am  y  gwrthwynebiad  a  ga 
oddiar  law  ei  elynion,  neu  am  ddyoddefiadau  ei  ganlynwyr, 
neu  am  ei  fuddygoliaethau  a'i  anrhydedd ;  ac  wedi  ei  ddilyn 
trwy  ei  frwydrau  a'i  fuddygoliaethau,  trwy  yr  adgyfodiad  a'r 
farn,  y  mae  prophwydoliaeth  o'r  diwedd  yn  ei  adael  ar  ei 

*  Fairbaim  on  Pro2)hecy,  p.  242. 


Y  BEIBL  A'l  DDEHONGLIAD. 


o27 


orsedd  ddyrchafedig  yn  y  nef,  a'i  ddyweddi  gydag  ef,  a  holl  lu 
y  nef  yn  llefain,  "  Teilwng  yw'r  Oen  î    Fb  iiwn  sydd 

YN  EISTEDD  AR  YR  ORSEDDFAINC,  AO  i'll  OEN,  Y  BYDDO  Y 
FENDITH,  A'R  ANRIIYDEDD,  A'r  GOGONIANT,  a'r  GALLU,  YN 
OES  OESOEDD.  AMEN." 

Gwel  yn  mhellach  y  gweithiau  y  cyfeiriwyd  atynt  ar  waelod  y  ddalen, 
sef  gweithiau  Jahn,  Dr.  Payne  Smith,  Dr.  Fairbairn,  Dr.  Samuel  H. 
Turner,  a  Dr.  Barrows  ;  a  I)r.  Pye  Smith's  Principles  of  Interpretation 
as  Applied  to  the  Prophecìes  ;  Hengstmberg'  s  Cltristology,  vol.  i.  chap.  v.; 
a  lh\  W.  Smìth's  Bictionary  of  the  Bible,  Art.  "  Prophet." 


ATTODIAD. 


I.  LLYEEAU  APOOEYPHAIDD  Y  TESTAMENT 
NEWYDD. 

Gwnaed  cyfeiriad  byr  at  y  rhai  liyn  yn  y  Bennod  ar  y  Canon,  tudalen  59. 
Ar  ryw  olwg,  nid  ydym  i  ryfeddu  fod  amryw  lyfrau  yn  cael  eu  lledaenu 
yn  oesoedd  boreuaf  yr  eglwys,  er  rhoddi  ycliwaneg  o  hanes  y  Ceidwad  nag 
a  geir  yn  y  Testament  Newydd.  Amcan  mawr  rhoddiad  y  Testament 
Newydd  i  ni  oedd  ein  hachub  :  y  mae,  gan  hyny,  yn  traethu  yn  helaeth  ar 
ymgnawdoliad,  bywyd  santaidd,  angeu  iawnol,  adgyfodiad  buddygol- 
iaethus,  esgyniad  gorfoleddus,  a  Duwdod  diamheuol  Crist  lesu  ein 
Harglwydd,  yn  nghyda'r  anghenrheidrwydd  am  ffydd  ynddo :  ond  nid 
ydyw  yn  sôn  gair  am  ei  ymddangosiad  personol,  na  dygwyddiadau  y 
ffoedigaeth  i'r  Aiíît,  nac  am  helyntion  ei  ieuenctyd  ef,  oddi  eithr  rhyw 
amgylchiad  neu  ddau.  (Luc  ii.  46,  47,  51,  52,  iv.  16.)  Bwriadwyd  llyfrau 
Apocryphaidd  y  Testament  Newydd  i  wneyd  i  fyny  y  diffyg  hwn,  a 
rhoddi  goleuni  ar  y  pethau  y  mae  yr  Efengylwyr  yn  eu  gadael  allan. 
Eu  hamcan  yw  boddhau  cywreinrwydd  aflonydd  a  phechadurus  y  meddwl 
dynol,  yr  hwn  sydd  yn  anfoddlon  i'r  Gair  üwyfol  yn  y  ffurf  y  darf u  i 
ddoethineb  Duw  weled  bod  yn  dda  i'w  foddi  i'r  byd. 

Cawn  y  Testament  Newydd  yn  parotoi  ei  ddarllenwyr  i  ddysgwyl  ym- 
ddangosiad  Ysgrythyrau  gau.  (Luc  i.  1,  2.  Gal.  i.  7-  2  Thes.  ii.  2.) 
Dichon  fod  amcan  da  gan  rai  o'r  ysgrifenwyr,  a'u  bod  yn  ystyried  y 
dylasent  gofnodi  er  budd  oesau  diweddarach  hanesynau  a  thraddodiadau 
a  glywrsent  am  "Waredwr  dyn  ;  tra  y  barnai  ereill  y  gallasent  wella  ychydig 
ar  yr  Efengylau  trwy  gymmysgu  eu  dychymmygion  eu  hunain  â'r  gwir- 
ionedd  ;  ac  amcan  ereill,  mae'n  eglur,  oedd  ffugio  awdurdod  Ddwyfol  i'w 
heresiau  a'u  llygriadau  eu  hunain. 

Fe  sylwir  nad  yw  llyfrau  Apocryphaidd  y  Testament  Newydd  yn 
gwrthddweyd  yr  hanes  ysgrythyrol ;  math  o  ychwanegiad  dynòl  a  diawdur- 
dod  ydynt,  yn  hytrach  na  gwrth-dystiolaeth. 

Mae  prawf  nad  oedd  y  llyfrau  hyn  ar  gael  yn  ystod  y  ganrif  gyntaf ; 
inae  yn  anhawdd  profi  eu  bod  wedi  eu  hysgrifenu  cyn  y  drydedd  neu  y 
bedwaredd  ganrif ;  tra  mae  eu  cynnwysiad  yn  proíi  mai  ar  ol  llygriad 
Cristionogaeth  y  cyfansoddwyd  hwynt,  er  cadarnhau  athrawiaothau 
cyíeilioinus. 


ATTODIAD. 


529 


}  i.  üosraniad  byr  o  lyfrau  apocryphaidd  y  testament 
Newydd. 

Cyfyngwn  ein  sylwadau  i'r  gyfrol  a  gyhocddodd  William  Hone,  yri 
Llundain,  yn  y  flwyddyn  1820,  ac  a  elwir  "  The  Apocryphal  Naw  Testa- 
ment"  heb  gymmeryd  i  mewn  ysgrifeniadau  Clement  o  Ilufain,  Ilormas, 
Ignatius,  Barnabas,  a  Polycarp,  gan  fod  y  rhai  hyn  yn  gyrinyrchiou 
gwerthfawr  o  eiddo  dynion  da.  At  y  llyfrau  fel  y  macnt  yn  yr  argPaffîad 
liwn  o  eiddo  W.  Hone,  y  mae  y  cyfeiriadau  yn  y  llinncllau  canlynol,  ac  nid 
at  argraffiadau  diweddarach  Clark  a  B.  H.  Cowper.  Cynnwysa  eyfrol 
Clark  amry w  lyfrau  Apocryphaidd  ereill ;  ond  gwasanaetha  y  rhai  sydd  yn 
Hone  i  ddangos  beth  yw  ansawdd  y  cyfan. 

1.  Efengyl  Genedigaeth  Mair,— Sylwcdd  hon  yw  hanes  rhicni  Mair,  y 
rhai  a  elwid  Joachin  ac  Anna,  yn  hiraethu  am  gael  plcntyn,  ac  yn 
addunedu  os  caent  un,  y  cyssegrent  ef  i  wasanaeth  yr  Arglwydd.  Cyn 
hir,  y  mae  angel  yn  hysbysu  Joachin  fod  ei  wraig  i'w  anrhegu  á  merch, 
yr  hon  oedd  i  gael  ei  dwyn  i  fyny  yn  y  deml  yn  Jerusalem.  Pan  yn  dair 
oed,  y  mae  yr  eneth  yn  cael  ei  dwyn  i'r  deml,  ac  mae  angylion  yn  dyfod 
oddiwrth  Dduw  bob  dydd  i  edrych  am  dani.  Yna  cawn  hanes  ei  dyweddiad 
i  Joseph,  a  genedigaeth  Crist. 

2.  ¥  Protevangelion:  neu  Sanes  Genedigaeth  Crìst,  a'r  Forwyn  Fair, 
ei  Fam,  gan  lago  Leiaf.  — Mae  yr  wyth  bennod  gyntaf  o  hon  yr  un  peth  o 
ran  sylwedd  ag  Efengyl  Genedigacth  Mair.  Yn  y  rhanau  ereill,  cawn 
hanes  y  trethiad  a  ddygodd  Joseph  a  Mair  i  Bethlehem.  Pan  aetli 
Joseph  allan  i  chwilio  am  fyd-wraig,  yr  oedd  yn  gweled  cymmylau  y  nef 
ac  adar  yr  awyr  yn  sefyll  yn  eu  gyrfa  ;  gwelai  ddynion  wrth  yiubortlii  yn 
ymatcal  oddiwrth  f  wyta  a'r  bwyd  yn  eu  genau ;  a  geifr  a'u  geneuau  yn 
cyffwrdd  â'r  afon  heb  yfed  dim,  &c.    Pan  y  daeth  y  fyd-wraig  i'r  ogof.  yr 

*  oedd  wedi  ei  goleuo  mor  ogoneddus  fel  nas  gallent  ddal  yr  olygfa.  Yna 
cawn  hanes  y  doethion  o'r  Dwyrain,  a  llofruddiaeth  Zecharias  gan  Herod 
am  beidio  dweyd  pa  le  yr  oedd  Ioan,  er  mwyn  iddo  gael  ei  ladd  gyda'r 
plant  ereill,  &c. 

3.  Efengyl  Gyntaf  Babandod  Iesu  Grist.— Hanes  yw  hwn  tebyg  i'r 
rhai  blaenorol,  ond  fod  y  gwyrthiau  yn  dyfod  yn  fwy  lliosog  a  synfawr,  a 
Mair  yn  cael  ei  galw  St.  Mary,  Lady  Mary,  a  Lady  St.  Mary.  Cawu  h  a 
wraig  glaf  yn  cael  ei  hiachâu  trwy  osod  ei  dwylaw  ar  y  baban  Iesu,  yn  ol 
awgrymiad  "  Lady  St.  Mary."  Yr  oedd  y  bugeiliaid  a'r  angylion  yu 
cyduno  i  foliannu  Duw  yn  ogof  genedigaeth  Crist.  Pan  yr  enwaedwyd 
Crist,  fe  gadwodd  yr  hen  fyd-wraig  Hebreig  y  blaengroen,  ac  a'i  dododd 
mewn  blwch  o  enaint  gwerthfawr ;  yr  oedd  ganddi  fab  yn  fféryllydd,  yr 
hwn  oedd  i  ofalu  am  y  blwch.  Y  blwch  hwn  a  dorodd  Mair  y  bechadures 
fawr  ar  ben  Crist.    Rhoddodd  Lady  St.  Mary  un  o'r  cadachau  â  pha  rai  j 

2  L 


530 


ATTODIAD. 


gwisgai  y  baban  Iesu  i'r  doethion  o'r  Dwyrain  yn  lle  bendith :  wedi  eu 
dychweliad,  maent  yn  gwneyd  gwledd  er  anrhydedd  i'r  dilledyn,  yr  hwn 
sydd  yn  gwneyd  gwyrthiau  ac  yn  cael  ei  addoli  yn  y  wlad  bell  (pen  iii.) 
Yn  yr  Aiíft  yr  oedd  yr  eilunod  yn  dweyd  y  fath  fraw  oeddynt  wedi  ei  gael 
trwy  fod  Iesu  yn  y  wlad.  Yr  oedd  dillad  y  baban  Iesu  trwy  gyffwrdd  â 
dynion  yn  peri  i  gythreuliaid  fyned  allan  o  honynt,  gan  ehedeg  o'u 
geneuau  fel  brain  a  seirph.  Ceir  hanes  amryw  o  fíugwyrthiau  ereill 
cyffelyb  yn  yr  efengyl  uchod. 

4.  Efengyl  Babandod  Tesu  Grìst  gan  Thomas  :  sef  "  Hanes  Gweithred- 
oedd  a  Gwyrthiau  ein  Harglwydd  a'n  Hachubwr  IesuGrist,"  ganThomas, 
Israeliad.  Pan  yn  bump  oed,  ceir  yr  Iesu  yn  gwneyd  dwfr  cymmysglyd 
yn  lân.  Wrth  chwareu  gyda'r  plant,  yr  oedd  y  bachgen  Iesu  yn  gallu 
gwneyd  i  adar  o  glai  ehedeg.  Lladdai  y  plant  a  ddygwyddent  redeg  yn  ei 
erbyn  ar  y  ffordd.    Hyfforddai  ei  athraw  pan  gydag  ef  yn  yr  ysgol. 

5.  Epistolau  Iesu  Grist  ac  Abgarus,  Brenin  Edessa. — Yn  y  llyfr  hwn 
ceir  llythyr  oddiwrth  Abgarus  at  yr  Iesu  yn  dymuno  arno  ddyfod  i'w  wlad 
ef  i'w  iachâu  ef  o  afiechyd,  ac  yn  sicrhau  iddo  y  cawsai  bob  parch  yn  ei 
ddinas  ef :  ysgrifena  yr  Iesu  nas  gallai  fyned,  ond  yr  anfonai  un  o'i 
ddysgyblion  ato  ar  ol  ei  esgyniad. 

6.  Efengyl  Nicodemus,  yr  hon  a  elwid  gynt  Actau  Pilat. — Cynnwysa 
hon  22ain  o  bennodau,  ac  y  mae  mor  hir  ag  efengyl  Matthew.  Rhyw 
gymmysgedd  o'r  hanes  ysgrythyrol  ydyw,  gyda  llawer  o  bethau  gweigion 
a  disail.  Dechreua  gyda  gwaith  yr  Iuddewon  yn  cyhuddo  Crist  o  flaen 
Pilat  am  iachâu  ar  y  Sabbath ;  mae  llu  o'r  rhai  a  iachasai  Crist  yn  ei 
ganmol ;  ond  y  mae  Pilat,  er  yn  beio  yr  Iuddewon,  yn  condemnio  Crist. 
Ond  fe  gyfododd  Crist  o  feirw,  ac  fe  gyfodwyd  ereill  ganddo.  Mae  dau  o'r 
rhai  hyny— Charinus  a  Lenthius,  dau  fab  i'r  hen  Simeon — yn  dweyd  y 
f ath  gyffro  oedd  yn  ngwlad  angeu  ac  uffern  pan  ddisgynodd  Crist  yno  ar  ol 
marw  ar  y  groes,  i  waredu  y  carcharorion. 

7.  Credó'r  Apostolion. — Yr  un  yw  hwn  a'r  Credo  a  geir  o  dan  yr  un 
enw  yn  y  Llyfr  Gweddi  Cyffredin.  Dywedai  Ambrose  mai  yr  apostolion 
a'i  cyfansoddasant,  ac  ychwanegai  Awstinfod  pob  un  o  honynt  wedi  adrodd 
brawddeg  o  hono,  nes  iddynt  gyrhaedd  yr  Ainen  gyda  Matthias. 

8.  Epistol  Paul  yr  Apostol  at  y  Laodiceaid. — Llythyr  byr  yw  hwn,wedi 
ei  wneyd  i  fyny  o  wahanol  frawddegau  yma  a  thraw  yn  epistolau  Paul,  er 
ffügio  y  llythyr  y  cyfeirir  ato  yn  Col.  iv.  16. 

9.  Epistolau  Paul  yr  Apostol  at  Seneca,  gyda  Llythyrau  Seneca  at 
Paul. — Cyimwysa  y  llyf  r  hwn  bedwar  ar  ddeg  o  ffug-lythyrau  rhwng  yr 
apostol  a'r  athronydd,  y  rhai  a  gynnwysant  gyfarchiadau  parchus  oddi- 
wrth  y  naill  at  y  llall. 


ATTODIAD. 


531 


10.  Actau  Paul  a  Thecla.—Ceir  hanes  Paul  yn  prctçethu  yn  Iconíum  yn 
y  llyfr  hwn,  pryd  y  dywedai, — "  Gwyn  fyd  y  rhai  Hydd  yn  gadael  eu 
niwyniannau  bydol,  oblegyd  hwy  a  ddeibynir  gan  Dduw.  Gwyri  fyd 
cyrph  ac  eneidiau  gwyryfon ;  oblegyd  hwy  a  dderbynir  gan  Dduw,  ac  ni 
chollant  wobr  eu  morwyndod."  Fe  glywodd  rhyw  wyryf  o'r  enw  Thecla 
y  geiriau  hyn,  ac  yn  y  fan  tynodd  yn  ol  ei  haddewid  i  bt  iodi,  a  phender- 
fynodd  fyw  yn  wyryf.  Cawn  hi  yn  dilyn  Paul  o  fan  i  fan,  ac  yn  diweddu 
ei  hoes  fel  monaches  mewn  ogof. 

Ailwy  o'r  natur  yna  a  ddyry  yr  ysbrydoliaeth  Apocryphaidd  ar  ein 
bwrdd.    Mae  y  Uyfrau  yn  llawn  o  bethau  ynfyd,  plentynaidd,  a  niweidiol. 

§  II.  Y  Rhesymau  dros  eu  gwrthod  fel  rhan  o  air  Dcw. 

1.  Y  Prawf  Allanol  yn  eu  herbyn. — Yr  ydym  wedi  rhoddi  talfyriad  o 
hwn  eisioes  yn  nhudalen  59.  Cyfaddefwyd  y  twyll  gyda  chyfansoddiad 
rhai  o  honynt  gan  eu  hysgrifenwyr.  Dywed  Tertullian  {Be  ]PqHismo, 
§  17),  fod  rhyw  henadur  yn  Asia  wedi  cydnabod  mai  efe  a  ffugiodd  "A<  tau 
PaulaThecla"  o  gariad  at  Paul ;  a'i  fod  mewn  canlyniad  wedi  cael  ei 
ddiswyddo.  Ceir  rhai  o'r  Tadau  yn  dyfynu  o  honynt  weithiau  er  dangos 
i'w  gwrthwynebwyr  eu  bod  yn  gyfarwydd  â'r  ysgrifau  hyn,  ac  er  mwyn 
ymresymu  â  hwynt  ar  eu  tir  eu  hunain  ;  ond  ni  chydnabyddent  hwynt  fel 
cynnyrchion  anífaeledig  ysbrydoliaeth  Duw. 

2.  Y Prawf  Mewnol  yn  eu  herbyn.—Weifhian  bradychant  anwybodaeth 
anesgusodol  yn  yr  ysgrifenwyr,  megys  cymmeryd  "  canwriad  "  (cenlurio) 
i  fod  yn  enw  priodol.  (Nicod.  v.  34.)  Gwrthddywedant  eu  hunain  rai 
prydiau.  Yn  Nicod.  ii.  13,  14,  gwrthoda  yr  Iuddewon  dyngu  trwy  fywyd 
Csesar ;  ond  yn  Nicod.  iv.  7,  tyngant  felly  heb  yr  un  gwrfhdystiad.  Mewn 
un  lle  beia  Pilat  yr  Iuddewon  yn  fawr,  gan  ddannod  iddynt  eu  hanes  yn  yr 
Hen  Destament,  a'u  dirmyg  o'r  prophwydi ;  ond  yn  yr  un  efengyl  (Nicod. 
xxii.  2),  desgrifir  Pilat  yn  gofyn  i'r  Iuddewon  a  ydoedd  yr  hanes  yn  wir 
fod  ganddynt  y  fath  lyfr  a'r  Hen  Destament.  Weithiau  erys  yr  ysgrifen- 
nẁàg  uwch  ben  yr  hyn  a  gofnodant  i  wneyd  nodiadau.  "  Mae  yn  beth 
rhyfedd  yn  w.ir,  ei  fod  ef,  yr  hwn  sydd  yn  Arglwydd  yr  holl  wledydd,  yn 
cael  ei  gludo  yn  ol  ac  yn  mlaen  fel  hyn  tt  wy  gynnifer.  o  wledydd." 
(1  Infancy  viii.  17.)  Nid  yw  y  Testament  Newydd  yn  aros  i  esbonio  fel 
hyn,  wrth  gofnodi  symmudiadau  Mab  Duw,  oud  yn  gadael  i'r  haues  yn  ei 
symledd  Dwyfol  ei  hun  ymwneyd  â  chalon  y  darllcnydd. 

Ond,  i  fod  yn  fwy  neillduol,  nodwn  (1,)  fod  y  llyfrau  hyn  yn  syrthio  yn 
annhraethol  islaw  urddas  yr  Ysgrythyrau  yn  eu  hanesiaeth  ;  (2,)  yn  groes 
i'r  Ysgrythyrau  yn  eu  desgrifiad  o  Gristj'ac  (3),  yn  eu  manylion  a'u 
gwaith  yn  dehongli  prophwydoliaethau  yr  Hen  Destaiuent;  ac  (4,)  eu 
bod  yn  sylfaenedig  ar  dduwinyddiaeth  gyfeiliornus  yr  eglwys  gyntefig,  ac 
wedi  eu  hysgrifenu  i  awdurdodi  ei  llygriadau  a'i  newyddiannau. 

1.  Fod  y  llyfrau  Apocryphaídd  yn  syrthio  yn  annhraethol  islaw  urddas 
a  lledueisrwydd  yr  Ysgrythyrau  yn  eu  hauesiaeth. 


532 


ATTODIAD. 


(#,)  Y  maent  yn  llawn  o  wrthuni  a  haeriadau  plentynaidd. 

Dywedant  fod  y  baban  Iesu  yn  ymddyddan  â'i  rieni  pan  yn  ei  gryd 
(1  Infancy  i.  2) ;  y  gallai  estyn  neu  fyrb.au  unrhyw  ddodrefnyn  yn 
ngweithdy  Joseph  yn  ol  fel  y  byddai  eisieu  (1  Inf.  xvi.  2,  3),  yn  nghyda 
phethau  ereill  cyffelyb,  fel  y  sylwyd  yn  barod. 

Mae  eu  rhyfeddodau  yn  wrthun.  Soniant  am  y  mynydd  yn  hollti  i 
wneyd  ffordd  i  Elizabeth  a  Ioan  Fedyddiwr,  gan  na  fedrai  y  chwaer 
ddringo.  (Protev.  xvi.  7.)  Pan  aeth  yr  offeiriaid  i'r  deml  ar  ol  i  Zecharîas 
gael  ei  lofruddio,  crochlefodd  tô  y  deml.  (Prot.  xvi.  23.)  Pan  oedd  y 
bachgen  Iesu  unwaith  yn  cyrchu  dwfr  torodd  y  llestr ;  ond  fe  gasglodd  yr 
Iesu  y  dwfr  yn  nghyd  i'w  fantell,  a  chludodd  ef  adref  felly.  (1  Inf.  xix. 
12  —14.)  Wrth  chwareu  ar  un  achlysur,  fe  newidiodd  blant  i  fynod  geifr, 
a  thrawsnewidiodd  hwynt  drachefn  i  blant.    (1  Inf.  xvii.) 

(#,)  Bradychant  awydd  mawr  i  foddhau  gwag  gywreinrwydd  dyn. 

Mae  profion  poenus  o  hyn  i'w  cael  yn  mhob  tudalen  o  honynt. 

(e,)  Maent  yn  amddifad  o  ledneisrwydd  iaith  yn  eu  cof nodion. 

Ni  chlwyfwn  deimlad  a  chwaeth.dda  y  darllenydd  trwy  ddwyn  engreifft- 
iau  yn  mlaen ;  gall  efe  droi  i  1  Infancy  vii.  2.  3.  Protev.  xiv.  18,  19. 
Paul  a  Thecla,  ix.  25.  (Deut.  xxii.  5) ;  The  Gospel  of  the  JBirth  of 
Mary,  i.  7—10. 

2.  Eu  bod  yn  groes  i'r  Ysgrythyrau  yn  eu  desgrifìad  o  Grist.  Yn  yr 
Ysgrythyr,  desgrifir  Crist  yn  ei  faboed  yn  cynnyddu  mewn  corpholaeth,  a 
ffafr  gyda  Duw  a  dynion  (Luc  ii.  52)  ;  gosoda  y  llyfrau  Apocryphaidd  ef 
allan  yn  cyflawni  gwyrthiau  dialeddol,  ac  yn  wrthddrych  dychryn  i 
bawb  o'i  amgylch.  (1  Infancy  viii.  8,  xix.  18 — 24,  xx.  15,  16.  2  Infancy 
ii.  7-16.) 

3.  Eu  bod  yn  groes  i'r  Ysgrythyr  yn  eu  manylion,  ac  yn  eu  gwaith  yn 
dehongli  prophwydoliaethau  yr  Hen  Destament. 

(a,)  Gyda  golwg  ar  ffeithiau. 

Dysgant  fod  Iesu  Grist  wedi  cael  ei  eni  mewn  ogof  (1  Inf.  i.),  tra  y 
dywed  y  Testament  Newydd  mai  yn  un  o'r  anifeil-dai  perthynol  i'r  llety 
neu  y  caravanserai,  y  ganwyd  ef.  (Luc  ii.  7.)  Desgrifiant  Mair  yn 
rhwymo  Crist  mewn  cadachau  a'i  ddodi  yn  y  preseb,  rhag  ofn  llid  Herod 
(Protev.  xvi.  2),  tra  y  priodola  y  Testament  Newydd  ei  gwaith  yn  gwneyd 
hyny  i'w  thynerwch  a'i  gofyl  mamaidd  am  dano.  Yn  ol  y  rhai  hyn,  yr 
oedd  Crist  yn  gwneyd  gwyrthiau  pan  yn  faban ;  yn  ol  Ioan,  yn  Nghana 
Galilea  y  dechreuodd.  (Ioan  ii.  11.)  Yn  ol  y  rhai  hyn,  Solomon  oedd 
wedi  adeiladu  y  deml  ag  oedd  yn  sefyll  yn  adeg  gweinyddiaeth  Pilat 
(Nicod.  iv.  4) ;  ni  fuasai  yr  un  Iuddew  yn  bradychu  y  fath  anwybodaeth. 
Desgrifìant  Satan  a  Beelzebub  yn  ddau  berson  gwabanol  (Nicod.  xv.  xviii. 
14),  yn  grocä  i  Marc  iii.  22,  23.    Dywedant  fod  Crist  i  gael  ei  groeshoelio 


ATTODIAD. 


533 


yn  yr  ardd  llo  y  daliesid  ef,  a'i  fod  wedi  cael  ei  fTîangellu  ar  ol  iddo  pracl 
ei  gondemnio  (Nic.  vi.  23),  a  bod  y  milwyr  wcdi  gwanu  ei  ystlys,  pryd  y 
daeth  allan  waed  a  dwfr,  cyn  iddo  farw  (Nic.  vii.  8),  yn  yr  hyn  y  maent 
yn  gwrthddweyd  yr  Efengylwyr. 

(Pì)  Gyda  golwg  ar  focsoldeb. 

Cofnodant  gyda  chymmeradwyaoth  waith  Joseph  o  Arimathoa  yn 
offrymu  gweddi  ddialgar  yn  erbyn  yr  Iuddewon.  (Nic.  ix.  11.)  Cym- 
meradwyant  dwyll  (1  Inf.  v.  6.  Paul  a  Thecla  vii.  3),  ac  ofeigoeledd,  a 
dcwiniaeth.    (1  Inf.  vii.  11,  14,  15,  24— 2G.) 

(e,)  Gyda  golwg  ar  ddehongliad  prophwydoliaeth. 

Deallai  yr  eglwys  gyntefig  fod  "uffern"  yn  Act.  ii.  27,  yn  golygu 
uffern  yn  ystyr  arferol  y  gair  gyda  ni  yn  awr,  a  bod  Crist  wcdi  myned 
yno  i  bregethu  i'r  carcharorion  yn  y  cyfwng  rhwng  ei  angeu  a'i  adgyfod- 
iad  ;  ac  yn  unol  â'r  syniad  hwn,  mae  y  llyfrau  hyn  yn  esbonio  prophwyd- 
oliaeth.  Pan  aeth  Crist  i  uffern,  fe  oleuwyd  y  lle  i  gyd;  "Dyna  gyflawniad 
fy  mhrophwydoliaeth  i  (bloeddiai  Esaiah),  fod  y  rhai  a  eistcddent  yn  mro 
a  chysgod  angeu  i  gael  goleuni."  (Nicod.  xiii.  5,  6.)  Yn  y  Testament 
Newy^d,  cymhwysir  hi  at  weinidogaeth  Crist  yn  Mhalestina.  (Mat. 
iv.  16.)  Cymhwysir  Salm  xxiv.,  "O  byrth,  dyrchefwch  eich  pcnau,"  at 
fynediad  Crist  i  uffern  (Nic.  xvi.  1,  2),  yn  lle  at  ei  esgyniad  i'r  nuf.  Yn 
gyít'elyb  y  deallir  ae  y  cymhwysir  Saloi  cii.  19,  20.  Ilabac.  iii.  13. 
(Nic.  xvi.  16,  xix.  16.) 

4.  Eu  bod  yn  sylfaenedig  ar  dduwinyddiaeth  gyfeiliornus  yr  eglwys 
gyntefig,  ac  wedi  eu  hysgrifenu  i  awdurdodi  ei  llygriadau  a'i  nhewydd- 
iannau. 

Mae  amryw  ystyriaethau  yn  profi  hyn  :  — 

(a,)  Y  mae  yn  unol  â'i  syniad  hi  am  angylion  a  chythreuliaid. 

Credai  y  Tadau  fod  angylion  wedi  syrthio  trwy  ymgyfathrachu  â 
merched  dynion,  gan  ddeall  Gen.  vi.  2  yn  y  goleuni  yna  :  a  chynnyrch  yr 
undeb  yna  oedd  y  demoniaid  neu  y  cythreuliaid.  Nid  oeddynt  (gyda  dwy 
eithriad)  yn  deall  Hebraeg,  ac  nid  oedd  ganddynt  ond  dilyn  y  LXX,  lle  y 
ceir  mewn  rhai  copiau  "  angylion  Duw"  yn  y  lle  uchod.  Ceir  y  syniad 
yna,  neu  un  cyffelyb  iddo,  yn  y  llyfrau  hyn  yn  Protev.  x.  15,  lle  y  ceir 
Joseph  yn  dadgan  ei  ofn  fod  Mair  yn  feichiog  o  angel. 

(b,)  Bwriedid  hwynt  i  awdurdodi  llygriadau  yr  eglwys  gyntefìir. 

1.  Eiriolaeth  angyüon.  M  Myfi  yw  yr  angel  hwnw  a  offrymodd  eich 
gweddiau  a'ch  elusenau  ger  bron  Duw,"  &c.  (Efeng.  Genedigaeth 
Mair,  iii.  2.) 

2.  Purdan.  Ceir  merch  Trifina,  yr  hon  a  fuasai  farw,  yn  ymddangos, 
ac  yn  erfyn  gweddiau  Thecla  drosti,  er  mwyn  iddi  gael  ei  symmud  i  le 
dedwydd.  (Paul  a  Thecla  viii.  5.)  Mae  yr  un  syniad  yn  gorwedd  o  dan 
holl  hanes  disgyniad  Crist  i  uffern  i  waredu  y  carcharorion  oddi  yno. 


534 


ATTODIAD. 


3.  Dwyfoüad  Mair.  Porthid  hi  gan  angel  (Prot.  viii.  2) ;  gwnai 
wyrthiau  (1  Inf.  vi.  3,  4)  ;  derbyniai  addoliad  (1  Inf.  vii.  26,  27,  x.  11) ; 
a  phlygai  y  nef  a'r  ddaear  iddi.  N 

4.  Rhinwedd  tlodi  fel  sail  cyfiawnhad.    (Prot.  i.  1,  xiv.  24.) 

5.  Gwyryfdod  a  gweddwdod.    (Paul  a  Thecla  i.  22,  ii.  14—16.) 

6.  Meudwyaeth  ac  ymprydiau.  (Paul  a  Thecla  i.  15,  vi.  1,  2,  x.  15, 
xi.  15.) 

7.  Santeiddrwydd  creiriau  (relics)  a  dwfr  santaidd.  Yr  oedd  y  dwfr 
â'r  hwn  y  golchasai  Mair  y  bachgen  Iesu,  yn  iachâu  yr  holl  gleifìon  ;  ac 
felly  y  cadachau  a  wisgasai.    (1  Inf.  iii.  2,  5 — 10,  iv.  15,  16,  vi.  x.— xiii.) 

8.  Gwyliau  a  lleoedd  cyssegredig.  Cedwid  y  24ain  o  Fedi  er  cof  am 
Thecla ;  a  bendithiai  y  fan  lìe  yr  achubwyd  hi.  (Paul  a  Thecla  x.  7,  xi. 
17.    Nic.  xxi.  5.) 

9.  Arwydd  y  groes.  Yr  oedd  meibion  Simeon  (Nic.  xii.  24),  a  Christ 
eihun  (Nic.  xix.  12),  yn  gwneyd  arwydd  y  groes.  Yr  oedd  arwydd  y 
groes  ar  gefn  y  lleidr  edifeiriol,  yr  hyn  a  daflodd  ddorau  paradw,ys  yn 
agored  o'i  flaen.    (Nic.  xx.  5,  11.    Paul  a  Thecla  v.  14,  x.  10.) 

Nid  yw  yr  engreifftiau  uchod  ond  ychydig  o'r  pethau  ynfyd,  disail,  a 
chableddus  sydd  i'w  cael  yn  llyfrau  Apocryphaidd  y  Testament  Newydd  ; 
ni  all  neb  ag  sydd  wedi  eu  darllen  yn  fanwl  betruso  am  eiliad  i'w  gwrrthod 
gyda  dirmyg  fel  cynnyrchion  ffug-ysbrydoledig.  Mae  yr  ysgrifau  dir- 
mygus  hyn  yn  peri  i  ni  deimlo  fod  pellder  anfeidrol  rhyngddynt  a  safle 
Testament  Newydd  ein  Harglwydd  ;  ac  y  mae  eu  darlleniad  hwy  yn  peri  i 
ni  droi  at  Feibl  Duw  gyda  serch  ac  anwyldeb  mwy  nag  erioed.  Gwel 
Home's  Introduction,  vol.  i.  Edition  1856,  pp.  513—515.  B.  M.  Cowper's 
Apocryphal  Goyjels,  xviii.,  xix. 


II.    GAU  WYBTHIAU. 

Ceisîwyd  troi  yn  ol  y  prawf  dros  Ddwyfoldeb  y  Beibl  oddiwrth  y 
gwyrthiau  mewn  gwahanol  tfyrdd ;  weithiau  trwy  wadu  y  possibilrwydd 
o  wyrthiau,— bryd  arall  trwy  haeru  na  chymmerodd  gwir  wyrthiau  le  ar 
yr  achlysuron  y  sonir  am  danynt  yn  y  Beibl, — ac  ar  adegau  ereill  trwy 
ddwyn  yn  mlaen  engreifftiau  cyffelyb  o  ryfeddodau  o  blith  paganiaid  a 
Phabyddion,  er  darostwng  gwyrthiau  y  Beibl  i  raddfa  ffol-bethau  eilun- 
addolwyr  ac  ofergoelwyr. 

Cyn  sylwi  ar  yr  engreifftiau  a  ddygir  yn  mlaen  o  wyrthiau  paganaidd  a 
Phabaidd,  sylwn  ar  ganonau  Esgob  Douglas  o  barthed  i  wyrthiau. 


ATTODIAD. 


533 


Canonau  i  ganfod  Gwir  Wyrthiau. 

1.  Mae  y  ffeithiau  yn  gyfryw  ag  nas  gallant  o  dan  yr  amgylchiaduu  fod 
yn  dwyllodrus. 

2.  Y  raaent  yn  gyfryw  ag  y  rhaid  iddynt  o  anghenrheidrwydd  fod  yn 
wyrthiol. 

Canonau  er  darganfod  Gau  Wyrthiau. 

Rheol  I,— Yr  ydym  yn  amheu  cywirdeb  yr  hanesion  ara  danynt,  pan 
na  chyhoeddir  hwynt  i'r  byd  am  ysbaid  maith  ar  ol  i'r  hyn  a  fynegir 
gymmeryd  lle. 

Rheol  II.— Yr  ydym  yn  amheu  eu  cywirdeb  pan  na  chyhoeddir  hwynt 
yn  y  man  lle  y  dywedir  fod  y  (Feithiau  wedi  dygwydd,ond  pan  y  cyhoeddir 
hwynt  bellder  mawr  o'r  cyfryw  le. 

Rheol  III. — Os  bydd  yr  hanesion  wedî  cael  eu  cyhoeddi  yn  y  man  lle 
y  cymmerodd  yr  amgylchiadau  le,  ac  yn  ddioed  ar  ol  adeg  eu  cyflawniad, 
eto  gaîlwn  amheu  eu  cywirdeb,  os  caniatâwyd  iddynt  fyned  heibio  ar  y 
pryd  ac  yn  y  cyfryw  le  heb  eu  chwilio  a'u  profi. 

Fe  geir  gweled  fod  y  ffug  wyrthiau  canlynol  yn  cael  eu  condemnio  yn 
ngwyneb  y  naill  neu  y  llall  o'r  Rheolau  uchod. 

§  I.  Ffug  Wyrthiau  Paganaidd. 
1.  r  rhyfeddodau  a  gofnodir  gan  Livy. 

Cofnoda  Livy  yn  ei  Hanes  amryw  chwedlau  rhyfedd  a  dyeithr,  megys 
ŷch  yn  siarad,  plentyn  yn  llefain  o  groth  ei  fam,  gwraig  yn  cael  ei  thraws- 
newid  yn  ddyn,  pryd  nad  ellid  cael  allan  pa  un  ai  gwir  ai  anwir  oedd  y 
fath  haeriadau;  ac  ychwanega  fod  y  fath  chioedlau  yn  cael  eu  hychwanegu 
mewn  cyfartaledd  i  ofergoeledd  y  bobl.    (B.  24.  chap.  x.) 

Dywedir  fod  y  duwiau,  Castor  a  Pholux,  yn  marchogaeth  ar  feirch 
gwynion,  wedi  ymddangos  i'r  Rhufeiniaid  yn  Regillus,  C.C.  49S,  pan 
oeddynt  yn  rhyfela  â'r  Lladinwyr,  a'u  bod  trwy  eu  cymhorth  wedi  gorch- 
fygu  y  Lladinwyr, — fod  y  Cadfridog  Posthuiuius  wedi  addunedu  adeiladu 
teml  i  Castor  a  Pholux  er  cof  am  yr  amgylchiad,— a  bod  ol  traed  yr 
anifeiliaid  ar  y  graig  ar  yr  hon  yr  ymddangosasant  gyntaf,  i'w  ganfod  yn 
nyddiau  Cicero,  C.C.  70.  Nid  oedd  yr  hanes  am  ymddangosiad  y  duwiau 
hyn,  mae'n  ddiau  (a  chaniatâu  nad  chwedl  oes  ddiweddarach  ydyw), 
ond  dyfais  o  eiddo  y  Cadfrídog  yn  ystod  y  frwydr,  er  tanio  ei  tìlwyr  à 
brwdfrydedd;  ac  nid  oedd  cyfleusdra  iddynt,  na  thuedd  ynddynt,  i  edryoh 
i  mewn  eu  hunain  i  wirionedd  tys+iolaeth  eu  Cadfridog,  a  dynoethi  twyll 
ag  oedd  yn  gwenieithio  i'w  huchelgais.  Yr  oedd  y  Cadfridog  Posthumius 
yn  cyflawni  ei  adduned  trwy  adeiladu  teml  i  Castor  a  Pholux,  mewn  rhan 


536 


ATTODIAD. 


er  clod  iddo  ei  hun,  ac  mewn  rhan  er  cryfhau  ffydd  y  milwyr  yn  y  weled- 
israeth,  gan  y  byddai  arno  eisieu  gweledigaeth.au  o'r  fath  yn  y  dyfodol. 
Gyda  golwg  ar  fod  ol  traed  y  meirch  yn  y  graig  yn  mhen  tri  chan'  mlynedd 
ar  ol  hyny,  rhaid  rhestru  y  fath  ddywediad  gyda  rhai  cyífelyb  am  ol 
traed  y  cawr  ar  greigiau  Cymru ! 

2.  Rhyfeddodau  cyssylltiedig  âg  Aristeas  o  Proconnesus. 

Ganwyd  Aristeas  tuag  800  mlynedd  C.C.  yn  Procorinesus,  ynys  yn  Môr 
Marmara.  Dywedir  y  gallai  ei  enaid.fyned  i  mewn  i'w  gorph,  a'i  adael  yn 
ol  ei  ddewisiad.  Yn  mhen  400  mlynedd  ar  ei  ol,  ceir  Herodotus  yn 
cofnodi  am  y  waith  gyntaf  rhyw  chwedlau  yn  ei  gylch,  yr  hyn  a  glywsai 
gan  y  bobl.  Dy  wedai  ei  fod  wedi  ymddangos  340  mlynedd  ar  ol  ei  farw- 
olaeth,  mewn  tref  yn  neheubarth  Itali  o'r  enw  Metapontum,  lle  y  cyfododd 
deml  i  Apollo  a  delw  iddo  ei  hun,  ac  mai  efe  oedd  y  frân  a  ganlynasai 
Apollo  i  Itali.  Fe  sylwir  fod  400  mlynedd  wedi  myned  heibio  cyn  i 
Herodotus  ysgrifenu  yn  ei  gylch  ;  a  phwy  o  bobl  Metapontum  a  fuasai  yn 
gallu  adnabod  dyn  ag  oedd  wedi  byw  rhyw  400  mlynedd  cyn  hyny  ?  Eto, 
cymharai  Celsus  adgyfodiad  y  dyn  hwn  i  adgyfodiad  Crist ! 

3.  Gwyrthiau  a  briodolid  i  Pythagoras. 

Athronydd  Groegaidd  oedd  hwn,  yr  hwn  a  flodeuodd  yn  y  chweched 
ganrif  cyn  Crist.  Ysgrifenwyd  hanes  ei  fywyd  yn  mhen  rhyw  700 
mlynedd  ar  ol  ei  farwolaeth,  gan  Porphyry  a  Jamblichus,  y  rhai  a  briodol- 
ent  iddo  y  gwyrthiau  canlynol,  sef , — 

1.  Dweyd  rhifedi  y  pysgod  oedd  rhyw  bysgotwyr  wedi  eu  dal,  a  gwneyd 
iddynt  eu  dychwelyd  yn  fyw  i'r  môr. 

2.  Rhwystro  i  arth  ymborthi  ar  gigf  wyd. 

3.  Rhwystro  i  ỳch  ymborthi  ar  fía  gleision. 

4.  Dangos  ei  glun  aur  i  athronydd  o'r  enw  Abaris,  a  dweyd  ei  fod  wedi 
dyfod  o'r  nefoedd,  a  gwisgo  ífurf  ddynol,  er  llesoli  plant  dynion. 

Gwna  Horne  y  nodiadau  canlynol  ar  y  gwyrthiau  eiddil  hyn  :  — 

1.  Fod  tuag  800  mlynedd  wedimyned  heibio  cyn  i'r  rhai  hyn  ysgrifenu 
hanes  Pythagoras. 

2.  Eu  bod  yn  ysgrifenu  pan  oedd  gwyrthiau  Cristionogaeth  yn  hysbys 
trwy  yr  ymerodraeth  Rufeinig,  a  phryd  yr  appelid  atynt  yn  mhob  man  fel 
prawf  o  Ddwyfoldeb  y  grefydd  Gristionogol. 

3.  Fod  Porphyry  a  Jamblichus  eu  hunain  yn  cymmeryd  rhan  yn  y 

ddadl  yn  erbyn  Cristionogaeth. 

4.  Mai  eu  liamcan  penaf  wrth  ysgrifenu  hanes  bywyd  Pythagoras  oedd 
taflu  amnharch  ar  wyrthiau  yr  efengyl,  trwy  ddwyn  rhai  ereill  cyffelyb 
iddynt  yn  mlaen  o  faes  paganiaeth. 


ATTODIAD. 


537 


5.  Nad  oedd  y  gallu  gwyrthiol  y  proffesai  Pythagoras  ei  drosglwyddo  i 
ereill  yn  ddim  amgen  na  dirgelion  swynyddiaeth  a  dewiniaeth. 

4.  Owyrilûau  Alexander  o  Tontus. 

Cyfeiria  Hume  at  hwn,  er  ceisio  dirymu  gwyrthiau  y  Beihl.  Ganwyd 
ef  yn  y  ganrif  gyntaf,  yn  Pontus,  Asia  Leiaf.  Geilw  Lucian  ef  yn  hud'  1 
afortune-teller.  Cymhara  Hume  ef  i  Paul  yr  apost >L  Gwrtbgyferbyna 
Dr.  G.  Campbell  hwynt  fel  y  canlyn  :  — 

1.  Arferai  Alexander  ei  dwyll  gyntaf  yn  mhlith  pobl  anwybodus  ac 
ofergoelus  Paphlagonia;  ond  pregethai  Paul  yn  Athen,  Corinth,  a  Iíhuf- 
ain,  o  flaen  dynion  doethaf  yr  oes. 

2.  Ni  chynnygiodd  Alexander  ddwyn  yr  un  grefydd  newydd  i  mewn, 
ond  cydífurfiai  â  rhagfarnau  crefyddol  ei  oes ;  pregethai  Paul  grefydd 
newydd  i'r  byd,  yr  hon  oedd  yn  groes  i  farn  a  theimlad  Iuddewon  a 
Chenedloedd. 

3.  Ymgyfoethoprodd  Alexander  wrth.  adrodd  bywyd  dyfodol  ei  gyfeillion; 
aberthodd  Paul  ei  ragolygon  daearol  er  mwyn  Crist  a'i  groes. 

4.  Yr  oedd  Paul  yn  pregethu  Crist  croeshoeliedig,  ac  yn  gwneyd 
gwyrthiau  yn  mhresennoldeb  gwrthwynebwyr  yr  efengyl,  llawer  o  ba 
rai  oeddynt  yn  ddynion  craft'us  a  dysgedig ;  ni  chynriygiai  Alexander 
fyned  trwy  ei  gampau  ond  yn  y  nos  yn  mhresennoldeb  ei  gyfeillion  a'i 
eduiygwyr. 

5.  Ni  thynodd  Alexander  yr  un  perygl  arno  ei  hun  wrth  ddwyn  ei  fîug- 
hethau  yn  mlaen ;  gosododd  Paul  ei  hun  yn  agored  i  bob  perygl  wrth 
bregechu  Crist,  a  chollodd  ei  fywyd  yn  y  diwedd  o  herwydd  ei  ffydd- 
londeb  i  Fab  Duw. 

5.  Gwyrthiau  a  gỳflawnoââ  yr  Ymerawdwr  Vespasian  yn  Alexandria, 
yr  Aifft,  tua'r  flwyddyn  73,  A.D. 

Dywed  yr  hanesydd  Tacitus,  fod  dyn  â  llygaid  dolurus  ganddo  yn 
Alexandria,  yn  ol  cyfarwyddyd  y  duw  Serapis,  wedi  deisyf  ar  yr  Ymer- 
awdwr  Vespasian  i  roddi  meddyginiaeth  iddo  at  ei  lygaid  ;  a  bod  un  arall 
â  dolur  ei  law  arno,  wedi  cael  ei  gyfarwyddo  gan  yr  un  duw,  yn  erfyn 
cael  cyíîwrdd  â  throed  yr  Ymerawdwr.  O'r  diwedd,  gorchymynodd  yr 
Ymerawdwr  i'r  meddygon  i  edrych  a  oedd  dim  modd  eu  hiachâu  â  moddion 
dynol.  Dywedai  y  meddygon  nad  oedd  y  gallu  i  weled  wedi  cael  ei 
ddinystrio  yn  y  dyn  â  llygaid  clwyfus,  ac  y  dychwcìai  ei  olwg,  ond  i'r 
rliwystrau  gael  eu  symmud ;  ac  y  gellid  adferyd  aelod  y  llall,  ond  cym- 


ATTODIAD- 


iiwyso  meddyginiaeth  :  ac  fod  yn  bossibl  fod  y  duwiau  yn  golygu  gwneyd 
hyn,  ac  mai  yr  Ymerawdwr  a  ddewiswyd  i  hyny  ;  ac  os  iachè'id  hwy  mai 
yr  Ymerawdwr  a  gai  y  clod,  ac  os  na  wneid,  mai  ar  y  dyoddefwyr  y 
disgynai  y  gwawd.  Modd  bynag,  cydsyniodd  yr  Ymerawdwr  â'u  dymun- 
iad,  a  iachâwyd  y  ddau.  Dyna  sylwedd  tystiolaeth  Tacitus.  Sylwa  Dr. 
Paley  ar  hyn, — 

1.  Fod  Tacitus  wedi  ysgrifenu  27  mlynedd  ar  ol  yr  adeg  y  dywedir  i 
hyn  gael  ei  gyflawni. 

2.  Mai  yn  Rhufain  yr  ysgrifenodd  am  yr  hyn  y  dywedwyd  ei  fod  wedi 
dygwydd  yn  Alexandria. 

3.  Ei  fod  yn  ysgrifenu  yr  hanes  oddiar  chwedl  gwlad  ffrom  report), 
heb  well  seiliau  na  hyny  iddo. 

Ymddengys  mai  cynllun  wedi  ei  ddyfeisio  gan  ddosbarth  o  bobl 
Alexandria  ydoedd,  er  gwenieithio  i'r  Ymerawdwr,  a  dyrchafu  urddas 
eu  heilun-dduw,  er  dangos  y  gallai  duwiau  yr  Aifft  gyflawni  gwyrthiau 
yn  ogystal  a  Duw  Cristionogaeth.  Hawdd  y  gallasent  gael  dynion  i 
ffugio  afìechyd  fel  hyn,  a  ffugio  iechyd  ar  ol  ymweliad  yr  Ymerawdwr. 
Nid  ymddengys  ychwaith  fod  llawer  o  bwys  yn  yr  afìechyd  yn  ol  tystiol- 
aeth  y  meddygon,  nac  fod  Tacitus  ei  hun  yn  credu  yr  hanes.  Yr  oedd  y 
cyfan  hefyd  yn  cymmeryd  lle  o  flaen  cyfeillion  a  gwenieithwyr  yr  Ymer- 
awdwr,  a  chredinwyr  yn  eilunod  yr  Aifft,  ac  nid  fel  gwyrthiau  Crist 
a'i  apostolion  yn  cael  eu  cyflawni  yn  mhresennoldeb  gwithwynebwyr  a 
gelynion. 

6.  Gwyrthiau  Appollonius  o  Tyana. 

Weithiau  cyfeirir  at  Apollonius  o  Tyana  yn  Cappadocia,  f el  gwneuthurwr 
gwyrthiau.  Ganwyd  ef  yn  y  flwyddyn  4,  C.C.  Gelwir  ef  gan  Lucian  ae 
Apulejus,  a  chan  ei  fywgratîydd  Maeragenes,  yn  swynwr  a  hudolydd,  a 
phroffesai  fod  yn  deall  iaith  yr  anifeiliaid.  Tua  diwedd  yr  ail  ganiif,  ac 
yn  nechreu  y  drydedd,  wrth  ganfod  llwyddiant  a  dylanwad  Cristionogaeth 
yn  y  byd,  a  diflaniad  paganiaeth  o'i  blaen,  gwnaed  ymdrech  egniol  gan 
amryw  athronwyr  i  adfywio  paganiaeth  a  gwrthweithio  dylanwad  Crist- 
ionogaeth.  Cais  o'r  fath  yna  oedd  bywgraffìad  Apollonius  gau  Philos- 
tratus,  proffeswr  rheitheg  yn  Athen  a  Ilhufain,  tua'r  flwyddyu  230,  A.D. 
Ysgrifenwyd  ef  i'r  dyben  o  ddangos  fod  gan  baganiaeth  ei  gwyrthiau  yn 
ogystal  a  Christionogaeth,  ac  i  geisio  trwy  hyny  ddiddymu  y  prawf  o 
Ddwyfoldeb  y  grefydd  Gristionogol  trwy  y  gwyrthiau.  Y  mae  lle  i 
amheu  yr  hanes,  yn  ol  y  ítheol  I.  a  grybwyllwyd.  Ni  chyhoeddodd 
Philostratus  ef  am  dros  gan'  mlynedd  ar  ol  marwolaeth  y  gwrthddrych ; 
a  sylfaenai  ef  ar  draddodiadau  y  wcrin,  ac  ar  yr  hyn  a  glywsai  gan  yr 
Ymerodrcs  Julia,  gwraig  Sevcrus,  yr  Yinerawdwr  Ilhuíoinig.    Ond  y  maa 


ATTODIAD. 


530 


lle  cryf  i  gredu  mai  ffugio  gorchestion  i  Apollonius  a  wnaeth  ei  fywgraff- 
ydd,  er  eu  cystadlu  â  gwyrthiau  y  Testainent  Newydd.  Noda  Douglas  yr 
engreifftiau  caulynol  er  dangos  hyn  :  — 


1.  Gosodir  Crist  allan  yn  Fab  Duw. 

2.  Ymddangosai  angel  a  seren  ar  adeg 

genedigaeth  Crist. 


3.  Fe  gyfododd  Crist  ferch  Jairus  o 

farw  yn  fyw. 

4.  Fe  fwriodd  Crist  y  cythreuliaid  allan 

o  ddynion. 

5.  Gwaredwyd  Paul  a  Silas  o'r  carchar, 

a  datodwyd  eu  rhwymau. 

6.  Cynnysgaethwyd   yr   apostolion  â 

dawn  i  lefaru  â  thafodau. 

7.  Fe  gyfododd  Crist  o  feirw. 


1.  Gosoflir  Apollonius  allan  yn  fab 

Jupiter. 

2.  Rhagfynogodd    y    duwiau   i  fam 

Apollonius  ei  enedigaeth,  a  fflach- 
iodd  mellt  allan  o'r  nef  pan  y  gan- 
wyd  ef. 

3.  Adgyfododd  Apollonius  ferch  ieuanc 

yn  Rhufain  i  fywyd. 

4.  Fe  wnaeth  Apollonius  yr  un  peth.* 

5.  Gallai  Apollonius  ysgwyd  ymaith  ei 

gadwynau  pan  y  myuai. 

6.  Yr  oedd  Apollonius  hefyd  yn  fedd- 

iannol  ar  y  ddawn  hon  ;  er  nad  bob 
amser. 

7.  Fe  gyfododd  Apollonius  o  feirw,  ac 

fe  ymddangosodd  i  un  person.  yr 
hwn  a  hyfforddodd  yu  nghylch  an- 
farwoldeb  yr  enaid. 


Cawn  Hierocles,  Rhaglaw  Bithynia,  yn  nechreu  y  bedwaredd  ganrif ,  yr 
hwn  a  ysgrifenodd  yn  erbyn  y  Cristionogion,  yn  ceisio  diddyniu  y  prawf 
dros  Ddwyfoldeb  yr  efengyl  oddiwrth  y  gwyrthiau,  trwy  ddyrchafu  y 
chwedlau  aui  Apollonius : — "  Nid  ydym  ni  yn  ystyried  fod  yr  hwn  a 
gyflawnodd  y  fath  bethau,"  eb  efe,  uyn  dduw,  ond  dyn  wedi  ei  ffafrio  gan 
y  duwiau ;  ond  y  maent  hwy  yn  cyhoeddi  yr  Iesu,  o  herwydd  rhyw 
ychydig  o  ryfeddodau,  yn  Dduw."  (Douglas's  Criterion,  p.  296.)  Mae 
yn  amlwg  fod  y  gelynion  yn  teimlo  nerth  anorohfygol  y  prawf  gwyrthiol, 
ac  yn  ceisio  ffugio  ei  gyfîelyb  yn  nglyn  â  phagauiaeth. 

§  II.  Ffug  Wyrthiau  Pabaidd. 

Ni  oddef  ein  terfynau  i  ni  sylwi  ar  y  filfed  ran  o'r  fîug  wyrthiau  y 
cyfeirir  atynt  mewn  hanesyddiaeth  eglwysig  ;  cyfyngwn  ein  hunain  at 
wyrthiau  diweddar  Eglwys  Rhut'ain. 

Bernir  y  rhaid  fod  Efengyl  Luc  gan  Philostratus  o'i  flaen  wrth  ddesgrifìo  hyn, 
gan  ei  fod  yn  defnyddio  yr  un  frawddeg  ag  a  geir  yn  Luc  :— "  Yr  wyf  yn  attolwg  i 
ti  na'm  poenech"  {ôéofJLai  vov,  /j.7]  fie  /3aaavío-rjs. )  (Luc  viii.  28.)  Felly  y 
dywed  yr  awdwr  dan  sylw,  <k  Dymunodd  yr  ysbryd  arno  i  beidio  ei  bocni" 
(èdeiTO  fJLT)  fiavavíì;€Lv  àvrò). 


540 


ATTODIAD. 


1.  Gwyrthiau  yn  amser  y  Diwygiad  Protestanaidâ. 

Yn  yr  unfed  ganrif  ar  bymtheg,  yr  oedd  gwahanol  urddau  a  seintiau 
Eglwys  Rlmfain  yn  ymladd  am  yr  oruchafìaeth :  ac  er  mwyn  ennill  y 
dydd,  yr  oeddynt  yn  cynnyrchu  gwyrthiau.  Ond  yr  oedd  y  gwyrthiau  yn 
ddieitbriad  yn  cymmeryd  lle  yn  y  nos,  mewn  eglwys  neu  fonachdy,  neu  yn 
ystafell  wely  rhyw  ddyn  diniwaid  newydd  gael  ei  dderbyn  i  urddau 
cyssegredig.  Felly  cawn  hanes  y  Dominiciaid  yn  Berne,  Switzerland,  yn 
cynllunio  gwyrth,  er  dwyn  y  bobl  oddiar  y  Fiancisciaid.  Yn  Ionawr, 
1507,  y  noswaith  gyntaf  ar  ol  ei  dderbyniad  i'r  monachdy,  dychrynwyd  un 
o'r  enw  John  Jetzer  â  rhyw  swn  rhyfedd  yn  ei  gell ;  erbyn  iddo  edrych, 
yr  oedd  rhyw  ddrychiolaeth  mawr  gwyn  yn  sefyll  yn  ymyl  ei  wely,  yn 
ochain,  "  Enaid  wyf  íì  wedi  dianc  o  íflamiau  y  purdan.,,  "Duw  a'th 
gynnorthwyo,  druan,"  ebe  Jetzer,  "  ni  allaf  fì  wneyd  dim  i  ti."  Ar  hyn 
rhuthrodd  yr  ysbryd  i'w  wddf,  am  ei  fod  yn  gwrthod.  "  Be',  be',  beth 
ferìraf  fi  wneyd  i'th  achub  P"  ebe  Jetzer  mewn  ofn  a  dychryn.  "  Fflan- 
gella  dy  hun  am  wyth  niwrnod,  hyd  nes  y  byddi  yn  gwaedu,  ac  yna 
gorwedd  ar  lawr  capel  St.  John,"  ebe  yr  ymwelydd  o'r  purdan,  ac  ymaith 
ag  ef.  Cydsyniai  Jetzer  â  hyn,  yn  ol  cynghor  yr  awdurdodau  eglwysig. 
Lîenwid  yr  eglwys  â  dynion  awyddus  i  weled  dyn  ag  oedd  yn  cael  gwel- 
edigaethau  o  fyd  arall,  a  chollodd  y  Francisciaid  ffafr  yn  ngolwg  y  bobl. 
Cyn  hir  ymddangosodd  Mair  iddo  yn  ei  gell,  gan  roddi  iddo  dri  deigryn  a 
wyìasai  yr  Iesu,  tri  dyferyn  o'i  waed,  a  chroeslun,  a  llythyr  at  y  Pab 
Julius  II.;  ac  yna  trywanodd  ei  law  â  hoelen,  a  rhwymodd  hi  i  fyny  â 
darn  o  lian  a  wisgasai  y  baban  Iesu  pan  yn  yr  Aifft.  Caed  gwyrthiau  ereill 
cyffelyb.  O'r  diwedd  canfyddodd  John  Jetzer  y  twyll ;  a'r  diwedd  fu  i 
bedwar  o'r  Dominiciaid  gael  eu  llosgi  yn  fyw,  Mai  laf,  1509,  yn  ngwydd 
mwy  na  deng  mil  ar  hugain  o  edrychwyr.  (Dauôigne's  Ristory  of  the 
Meformation,  B.  viii.  chap.  ii.) 

Gwyrthiau  o'r  natur  yna  oedd  gwyrthiau  yr  Eglwys  Babaidd  yn  y  canol 
oesoedd,  a  thuag  adeg  y  Diwygiad  Protestanaidd. 

2.  Y gwyrthiau  a  gyflawnwyd  gan  Ignatius  Loyola  a  Francis  X>wier. 

Ganwyd  Ignatius  Loyola  yn  Yspaen  yn  y  flwyddyn  1491,  a  bu  farw  yn 
Rhufain  yn  1558.  Efe  oedd  sylfaenydd  urdd  y  Jesuitiaid.  Ribadaneira, 
Jesuitiad  Yspaenaidd,  oedd  y  cyntaf  i  ysgrifenu  cofiant  iddo,  yr  hwn  a 
ymddangosodd  yn  1572.  Nid  oedd  gair  o  son  am  wyrthiau  yn  hwn. 
Cyhoeddodd  ail  argrafíìad  o  hono  yn  1587,  gydag  ychwanegiadau ;  ond 
nid  oes  crybwylliad  am  wyrthiau  Ignatius  yn  hwn  ychwaith.  Mewn 
talfyriad  o'r  gwaith  hwn,  a  gyhoeddwyd  yn  1612,  prrod  >lir  gwyrthiau  i 
Ignatius.  Pa  fodd  y  cadwodd  yr  awdwr  hwynt  am  54  o  ílynyddoedd  heb 
eu  cyhoeddi  ?  Yr  oedd  yn  awr  yn  rhy  ddiwcddar  i  neb  allu  chwilio  pa  un 
a  oeddynt  yn  rhai  gwirioneddol  ai  peidio. 


ATTODIAD. 


541 


Yn  gyffelyb  yr  oedd  gyda  Francis  Xavier,  dysgybl  Ignatius.  Ganwyd 
Xavier  yn  Yspaen,  yn  1506,  a  bu  farw  yn  Asia  yn  1552.  Ysgrifenodd  un 
Tursellinus,  Jesuitiad,  gofiant  iddo  yn  mhen  35  mlynedd  ar  ol  ei  farwol- 
aeth,  yn  yr  hwn  y  priodolai  wyrthiau  iddo.  Ond  ni  chlywsai  neb  arn 
danynt  cyn  cyhoeddiad  y  coíiant.  Yr  oedd  amry w  bethau  hefyd  yn  profi 
na  chyflawnodd  Xayier  yr  un  wyrth ;  oblegyd  yn  ei  lythyrau  yn  rhoddi 
hanes  y  Genadaeth  yn  Asia,  ni  soniodd  erioed  am  wyrth :  a  dywedai  y 
cenadwr  Jesuitaidd  Acosta,  yr  hwn  a  fuasai  ei  hun  yn  India,  na  allaí  y 
cenadon  wneyd  gwyrthiau  fel  yr  apostolion,  ac  felly  fod  eu  rhwystrau  yn 
fwy.  Hefyd  yr  oedd  y  gwyrthiau  a  biiodolid  iddo  wedi  caél  eu  cyílawni 
yn  China  a  Japan ;  ac  nid  oedd  neb  yn  teimlo  digon  o  ddyddordeb  yn  y 
pwnc  i  fyned  yno  i  chwilio  i  mewn  i'w  gwirionedd  ugeiniau  o  flynyddoedd 
ar  ol  iddynt  gymmeryd  lle. 

3..  Ywyrth  a  grybwyllir  gan  Cardinal  de  Retz. 

Crybwylla  Hurae  am  y  wyrth  a  gofnoda  Cardinal  de  Retz  (yr  hwn  a  fu 
farw  yn  1679,  mewn  Cofiant  a  ysgrifenodd  iddo  ei  hun),  yr  hon  a  gym- 
merodd  le  yn  Saragossa,  Yspaen.  A  gaulyn  yw  geiriau  y  Cardinal :  — 
"  Yn  yr  eglwys  yna  hwy  a  ddangosasant  ddyn  i  mi,  gwaith  yr  hwn  oedd 
goleuo  y  lampau,  o  ba  rai  y  mae  ganddynt  rifedi  aruthrol,  gan  fy  hysbysu 
ei  fod  wedi  bod  am  saith  mlynedd  wrth  y  porth  gydag  un  goes  yn  unig. 
Yr  oedd  ganddo  ddwy  pan  welais  i  ef  yno."  Pe  buasai  y  fath  ddyn  wedi 
cael  coes  gorcyn,  buasai  y  rhai  na  welsent  y  fath  beth  eiioed  o'r  blaen  yn 
ystyried  yr  amgylchiad  fel  gwyrth,  ac  ni  fuasai  swyddogion  yr  eglwys 
mewn  un  modd  yn  awyddus  i  symmud  y  fath  argraffiad  oddiar  eu  meddwl, 
gan  y  buasai  son  am  wyrth  mewn  cyssylltiad  â'r  eglwys  yn  ychwanegu  at 
ei  hurddas. 

4.  Y gwyrthiau  a  gyflawnwyd  wrth  fedd  Abbe  de  Paris. 

Mab  i  gyfreitbiwr  Senedd  Paris  oedd  Abbe  de  Paris.  Yingyflwynodd  i 
wasanaeth  yr  Eglwys  Babaidd,  gan  gystuddio  ei  hunan  trwy  yraprydiau  a 
phenydiau,  a  chadw  y  croeslun  (crucifix)  yn  ddibaid  o  flaen  ei  lygaid. 
Cafodd  y  gair  cyn  hir  o  fod  yn  nodedig  o  santaidd.  Bu  farw  Mai  laf, 
1727,  a  chladdwyd  ef  yn  mynwent  Eglwys  St.  Medard,  Paris.  Ymwel- 
wyd  â'i  fedd  gan  ei  edmy^wyr ;  cyn  hir  barnwyd  fod  addoli  wrth  ei  fedd 
yn  fwy  effeitbiol  nag  rnewn  lleoedd  ereill.  Aeth  y  gair  allan  fod  y  cleifion 
trwy  weddío  wrth  ei  fedd  yn  cael  eu  hiachâu.  Erbyn  y  flwyddyn  17;j1, 
yr  oedd  y  son  yma  wedi  gwneyd  Paris  yn  ferw  gwyllt  trwyddi  oll,  a 
lluoedd  dirif  yn  cyrchu  at  y  bedd.  Cafodd  llu  eu  hiachâu  yno,  medd  yr 
hanes.  Ond  y  mae  hyn  i'w  nodi  gyda  golwç  ar  yr  adferiadau  a  gymmer- 
asant  le  yno,  seî,fod  amryw  o  honynt  yn  ffugiol,  ac  y  gellir  cyfrif  am 
iachâd  y  lleill  ar  dir  achosion  naturiol. 

1.  Fe  brofwyd  mai  ffugiol  oedd  araryw  o  honynt.  Cyboeddodd  Arch- 
esgob  Sens  gylchlythyr  er  eu  dynoethi,  a  rhybuddio  ei  biaidd  rhag  y  twyll 


512 


ATTODIAD. 


a'r  ofergoeledd.  Yn  hwnw  dywed  fod  un  Jean  Nivet  wedi  cael  ei 
gyhoeddi  fel  un  wedi  ei  iachâu  yn  1728,  ond  ei  fod  yn  1732.  mor  gloff  a 
dall  ag  erioed.  Dywedid  fod  un  Sieur  le  Doulx  wedi  cael  ei  iachâu  o 
glefyd,  trwy  fod  rhai  o  greiriau  frelics)  Abbe  de  Paris  wedi  cael  eu  dodi  o 
dan  ei  ben  pan  oedd  yn  ymyl  marw,  ac  yn  derbyn  ei  gymmundeb.  Ych- 
ydig  ar  ol  hyny  ysgrifenodd  y  dyn  at  Esgob  Laon  mai  twyll  oedd  y  cyfan, 
nad  oedd  efe  wedi  bod  yn  beryglus  o  glaf ,  a  bod  yr  offeiriaid  wedi  ei  orfodi 
i  gymmeryd  cyffeswr  a  chymmundeb  er  gwneyd  gwyrth  o'r  amgylchiad. 
Cyhoeddwyd  fod  un  Anne  Coulon  wedi  cael  ei  geni  yn  fud  a  byddar,  ac 
wedi  cael  ei  hiachâu  wrth  fedd  yr  Abbe :  prof wyd  ar  ol  hyny  nad  oedd  hi 
erioed  wedi  bod  yn  fud  na  byddar.  Dywedwyd  fod  Anne  le  France,  yr 
hon  yr  oedd  ei  llygaid  yn  ddrwg,  ac  un  arall  o'r  enw  De  Lorne,  yr  hon 
oedd  wedi  cael  y  parlys,  wedi  cael  eu  hiachâuwrtli  ybsdd:  tystiai  perthyn- 
asau  y  gyntaf,  a'r  olaf  ei  hun,  mai  anwiredd  oedd  y  cwbl. 

2.  Gellir  cyfrif  am  iachâd  ereill  ar  dir  ach^sion  naturiol.  O'r  miloedd 
a  gyrchasant  at  y  bedd,  ni  cheir  ond  wyth  neu  naw  y  rhai  y  gellir  credu 
eu  bod  wedi  cael  lles.  Un  o  honynt  oedd  Don  Antonio  de  Pelachios,  dyn 
un  llygeidiog,  a'r  llygad  araìl  yn  ddolurus  ganddo ;  fe  symmudwyd  yr 
ennynfa  o  hono,  ond  ni  adferwyd  golwg  y  llall.  Ond  dichon  y  buasai  yr 
ennynfa  yn  cael  ei  symmud,  pe  na  buasai  yn  myned  yn  agos  i'r  bedd.  Yr 
oedd  merch  ieuanc  arall  yn  afìach,  o  herwydd  nad  oedd  ei  chyfansoddiad 
yn  gweithredu  yn  rheolaidd ;  a  thair  arall  yn  dyoddef  yn  gyffelyb  :  nid 
oedd  eisieu  ond  cael  y  cyfansoddiad  i  weithredu  yn  rymus  a  rheolaidd  er  eu 
hiachâu.  Mae'n  debyg  i'r  cyffroad  meddylioì,  a'r  bywiogrwydd  cyfan- 
soddiadol  a  gawsant  trwy  fynychu  y  bedd,  eu  gwellhau  i  raddau  helaeth. 
Yr  oedd  dau  ereill,  Peter  Gautier  a  Don  Alphonso,  a  llygaid  dolurus 
ganddynt;  yr  oedd  un  llygad  i'r  cyntaf  wedi  cael  ei  drywanu  â  mynawyd, 
ac  ennynfa  yn  llygad  y  llall.  Trwy  y  cornbilion  (corneaj  yn  unig  y 
trywanwyd  llygad  y  cyntaf  ;  ni  chyffyrddwyd  â'r  rhanau  hanfodol  i'r 
golwg,  fel  y  profa  gwaith  meddygon  yn  gyru  nodwydd  ddur  i'r  cornea  pan 
y  gwnant  yr  hyn  a  elwir  couching  a  cataract,  a  gallasai  y  Hygad  ddyfod  ato 
ei  hun  mewn  amser ;  ac  am  y  llall,  yr  oedd  efe  ar  y  pryd  yn  defnyddio 
meddygolch  (lotionj. 

Cawn  hanes  hefyd  am  un  cloff  o'r  enw  De  la  Salle,  yn  cael  ei  iachâu  yn 
y  weithred  o  blygu  ar  ei  liniau  wrth  y  bedd,  trwy  fod  yr  ymdrech  i  blygu 
wedi  ysgaru  llinynau  y  gewyn,  y  rbai  oeddynt  wedi  glynu  yn  eu  gilydd  er 
pan  y  torasai  ei  glun. 

Nid  oedd  yr  iachâd  yn  gyflawn  ychwaith,— un  llygad  a  iachesid  i'r  dyn 
unllygeidiog ;  nid  oedd  ond  dros  amser,— dychwelodd  yr  ennynfa  i  lygad 
Don  Alphonso  drachefn  ;  nid  oedd  yn  cymmeryd  lle  ar  unwaith  ychwaith, 
— sonir  am  rai  yn  gwreddío  wnh  y  bedd  am  chwe'  mis  cyn  cael  iachâd! 
Dywedir  hefyd  fod  yr  ymgrymiadau  wrth  y  bedd  wedi  cynnyrchu  mwy  o 
ddoluriau  nag  a  iachasant !  Nid  yw  pcthau  fel  hyn  i'w  cyffelybu  am 
funyd  i  wyrthiau  y  Beibl. 


ATTODIAD. 


543 


(ì,)       chaed  un  twyll  erioed  yn  nglyn  â  gwyrthiau  y  Beibl. 

Ni  chofnodir  am  neb  yn  yr  holl  Feibl  wedi  cael  ei  iachâu,  neu  ei 
adgyfodi  o  feirw,  neu  wedi  cael  ei  olwg,  ac  i  hyny  droi  allan  yn  dwyll 
o  eiddo  y  rhai  a  gyflawnent  y  gwyrthiau. 

(2,)  Cyflawnwyd  hwynt  yn  gyhoeddus. 

Mae'n  wir  fod  yr  Iesu  ar  rai  amgylchiadau  fel  yn  gwahardd  cyhoeddus- 
rwydd  i'w  wyrthiau,  naill  ai  (1,)  o  herwydd  rhagfarn  yr  Iuddewon  yn  ei 
erbyn  ef,  gan  y  dichou  na  fuasai  yr  offeiriad  yn  cyhoeddi  yr  hwn  a 
fuasai  yn  wahanglwyfus  yn  lân,  pe  deallasai  mai  yr  Iesu  a'i  glanhasai 
(Mat.  viii.  4)  ;  neu  (2,)  rhag  cyffroi  y  werin,  a  pheri  iddynt  dybied  ei  fod 
yn  Fessiah  daearol,  a  chyfodi  gwrthryfel  yn  erbyn  Caesar.  (Mat.  ix.  30, 
xii.  16.  Ioan  vi.  14,  15.)  Ond  tra  yr  oedd  efe,  ar  un  llaw,  am  beîdio 
cyífroi  dysgwyliadau  cnawdol  yr  Iuddewon  am  deyrnas  daearol,  yr  oedd 
ar  y  llaw  arall  yn  cyflawni  ei  wyrtbiau  yn  ngwydd  digon  o  dystion  i  brofì 
eu  bod  o  Dduw,  ac  nad  oedd  twyll  yn  bossibl  yn  yr  amgylchiadau. 

(3,)  Yr  oeddynt  o  effaith  barhaol. 

"  Yr  oedd  gweithrcdoedd  ein  Hiachawdwr  (ebe  Qua<lratus,  yr  hwn  a 
flodeuodd  tua  diwedd  y  ganrif  gyntaf)  bob  amser  yn  amlwg,  gan  eu  bod 
yn  rhai  gwirioneddol ;  yr  oedd  y  rhai  a  iachesid  a'r  rhai  a  adgyfodasid  o 
feirw  i'w  gweled,  nid  yn  unig  pan  yr  iachâwyd  neu  yr  adgyfodwyd 
hwynt,  ond  am  amser  maitb  ar  ol  hyny  ;  nid  yn  unig  tra  yr  oedd  efe  yn 
trigo  ar  y  ddaear,  ond  ar  ol  ei  ymadawiad,  ac  am  amser  lled  faith  ar  ol 
hyny ;  yn  gymmaint  a  bod  rhai  o  honynt  wedi  byw  hyd  ein  hamser  ni." 
(Paley's  E^idences,  p.  345.)    Gwrel  tudal.  89. 

(4,)  Yr  oedd  Crist  yn  gallu  iachâu  paivb. 

O'r  miloedd  a  ymgynnullasent  at  fedd  Abbe  de  Paris,  ni  cheir  fod  mwy 
na  naw  wedi  cael  eu  hiachâu,  a  gellir  cyfrif  ara  iachâd  y  rhai  hyny,  fel  y 
dangoswyd,  ar  dir  achosion  naturiol.  Ond  yroedd  Iesu  Grist  a'i  apostol- 
ion  yn  iachâu  pawb.  (Mat.  iv.  23,  ix.  35,  x.  1,  xi.  12,  xii.  15,  xiv.  oö,  36. 
Act.  v.  14—16,  viii.  7,  xix.  11,  12.)  Pan  y  sonir  am  Grist  fel  yn  analluog 
i  wneyd  gwyrthiau,  neu  yn  pallu,  ysbiyd  annghrediniol  neu  gableddus  y 
gwyddfodolion  oedd  yr  achos  ac  nid  diffyg  gallu  ynddo  ef ;  yr  oedd 
yn  peidio  er  ceryddu  eu  cyndynrwydd  hwy,  i  edrych  a  f  uasai  hyny  yn  eu 
dwyn  i  ystyried  eu  ffyrdd.  (Marc  vi.  5,  6,  viii.  11,  12.  Mat.  xii.  30. 
Luc  xxiii.  8.)  Ni  chytìawnid  gwyrthiau  y  Beibl  i  foddhau  eywreinrwydd 
dyn,  ond  i  ateb  amcanion  Duw. 

(5,)  Ni  allesid  cyfrif  am  wyrthiau  Crist  ar  dir  achosion  naturioì. 

"Yr  oedd  yn  iachâu  dynion  o  bellder  o  ffordd  oddi  wrthynt,  ac  heb 
gyffwrdd  â  hwynt  (Mat.  viii.  13.  Luc  xviii.  42) ;  iachè'id  y  gwahangleifion 


544 


ATTODIAD. 


â'i  air  ef  (Mat  viii.  3.  Luc  xvii.  14),  ereill  â  chyffyrddiad  â'i  wisg  ef 
(Marc  iii.  10,  v.  27—29.  Luc  vi.  19),  cyfodid  y  meirw  â'i  orchymyn  ef. 
(Marc  v.  41,  42.  Luc  vii.  14,  15.  Ioan  xi.  43,  44.)  Nid  oedd  lle  i 
achosion  naturiol  o  un  math  weithredu  mewn  engreifFtiau  fel  hyn.  Ac 
felly  y  gellir  dweyd  am  ei  waith  yn  troi  y  dwfr  yn  win  (Ioan  ii.  1 — 11)  ; 
yn  iachâu  y  llaw  oedd  wedi  gwy  wo  o'r  parlys  (Mat.  xii.  13,  ix.  6) ;  rhodio 
ar  y  môr  a  thawelu  yr  ystorm  (Mat.  viii.  26,  xiv.  25) ;  a  phorthi  y  miloedd 
yn  yr  anialwch.    (Ioan  vL  1  —14.) 

Fe  welir  nad  gwyrthiau  o  iachâd  oedd  holl  wyrthiau  Crist,  ondgwyrthiau 
ar  natur  yn  ogystal  ag  ar  ddyn,  ac  yn  arddangos  f od  ganddo  awdurdod  ar 
y  byd  ysbrydol  yn  ogystal  ag  ar  y  byd  hwn. 

(6,)  Ni  allasai  y  gelynion  attal  gwyrthiau  y  Beibl. 

Pan  y  gorchymynodd  Brenin  Ffrainc  amgau  bedd  Abbe  de  Paris  â  mur, 
er  attal  y  bobl  i  fyned  ato,  fe  ddarfyddodd  y  gwyrthiau :  ond  ni  allodd 
Pharaoh  a'r  swynwyr  attal  gwyrtbiau  Moses,  na'r  ysgrifenyddion  a'r 
penaethiaid  attal  gwyrthiau  Crist  a'r  apostolion.  Gan  fod  gwyrthiau 
Abbe  de  Paris  o  ddynion,  fe  ddarfyddasant  mewn  gwarth  ;  gan  fod 
gwyrthiau  y  Beibl  o  Dduw,  ni  allasai  y  byd  nac  ufîern  eu  rhoddi  i  lawr. 
(Act.  v.  38,  39.) 

5.  Toddiad  gwaed  St.  Januarius. 

Santgwarcheidwadol  Naples  yw  St.  J  anuarius,  lle  y  cludir  ei  ben,  weithiau, 
mewn  gorymdaith,  er  attal  ffrwydriadau  y  mynydd  tanllyd  Vesuvius. 
Mae  toddiad  ei  waed  yn  cael  ei  ystyried  yn  wyrth  fawr  yn  Naples. 
Dyoddef odd  Januarius  fei thyrdod  tua  diwedd  y  drydedd  ganrif .  Pan  y 
torwyd  ei  ben,  darfu  i  foneddiges  dduwiol  lwyddo  i  ddal  tuag  wns  o'i 
waed,  yr  hwn  sydd  wedi  cael  ei  gadw  er  hyny  heb  ballu  na  lleihau  dim. 
Pan  yn  cael  ei  gadw,  mae  y  gwaed  yn  galed  a  sych  ;  pan  y  dygir  ef  at 
ben  y  sant,  y  mae  yn  dechreu  toddi.  Mae  hyn  yn  cymnieryd  lle  dair 
gwaith  bob  blwyddyn.  Diau  fod  y  gwaed,  neu  beth  bynag  ydyw,  yn 
teneuo  a  rhedeg  yn  y  gostrel  wydr,  naill  ai  trwy  wres  dwylaw  yr  offeiriad, 
neu  o  herwydd  gwres  y  canwyllau  cwyr  anferth  sydd  ar  yr  allor  ar  y 
pryd,  neu,  fel  yr  awgryma  yr  esgob  Douglas,  trwy  ddefnyddio  cyfferiau 
meddygol,  megys  aqua-fortis,  yn  cael  ei  ddyferu  o  un  pen  i'r  gostrel  i 
gymmysgedd  o  Cocus  Martis  a  Cochineal  yn  y  pen  arall,  yr  hyn  a 
gynnyrchai  beth  hollol  yr  un  fath  a  gwaed  rhedegog.  Ymddengys  fod 
ffurf  y  gostrel  yn  caniatâu  hyn,  gan  ei  bod  yn  gyfîelyb  i  awr-wydr  (hour- 
glassj . 

Nid  oedd  y  pethau  hyn  oll  ond  rhyfeddodau  gau,  er  tynhau  cadwynau 
teyrnas  y  tywyllwch  am  ddynion,  a'u  dyrysu  yn  eu  hymchwiliad  am  y 
gwirionedd. 


Gwel  weithiau  Campbell,  Douglas,  Horne,  a  Trench  ar  y  Gwyrthiau, 


ATTODIAD. 


545 


III.  ANGEL  JEHOFAH. 

Yr  ydym  wedi  sylwi  yn  nhudalen  143  fod  Mab  Duw  yn  gwnoyd  (  i 
ymddangosiad  weithiau  o  dan  yr  Hen  Destarnent  o  dan  yr  enw  Angel  yr 
Arglwydd,  neu  Angel  Jehofah.  Dodwn  yma  o  flaen  y  darllenydd  seiliau 
y  golygiad  hwn.  Dichon  y  dylem  yn  gyntaf  oll  wneyd  rhai  nodiadau 
rhagarweiniol : — 

1.  Ni  olygir  ein  bod  i  ddeall  y  Gair  Dwyfol  bob  amser  y  cyfarfyddwn 
â'r  geiriad  "  Angel  yr  Arglwydd."  Dichon  fod  yr  enwawd  yna  yn 
2  Bren.  xix.  35,  ac  Act.  xii.  23,  yn  golygu  haint  angeuol.  Bryd  arall, 
dichon  nad  yw  yr  ymadrodd  yn  golygu  dim  mwy  nag  un  o  angylion  Duw. 
(Mat.  xxviii.  2.  Act.  v.  19,  xii.  7.)  Yr  hyn  a  olygwn  yw,  fod  cyfeir- 
iadau  yn  cael  eu  gwneyd  yn  yr  Ren  Destament  at  Berson  urddasol  o  dan 
yr  enw  Angel  Jehofah,  yr  hwn  y  mae  y  cyssylltiadau  a  rhanau  ereill  o'r 
Ysgrythyr  yn  ein  rhwymo,  ar  dir  beirniadaeth  degy  ac  yn  ol  rheolau 
safadwy  Dehonglyddiaeth  Feiblaidd,  i'w  ystyried  yn  Berson  DwyfoL 
Nid  oes  mwy  o  anghenrheidrwydd  i  ni  ddeall  mai  Mab  Duw  a  olygir  bob 
tro  y  cyfarfyddir  â'r  enwawd  Angel  yr  Arglwydd,  nag  sydd  i  ddeall  fod 
Elohim  a  Theos  yn  golygu  y  gwir  Dduw  yn  mhob  man  y  dygwyddant, 
am  eu  bod  yn  golygu  hyny  mewn  rhai  Jleoedd. 

2.  Cadnabyddir  f od  y  gair  Elohim  (y  gair  Hebraeg  am  Dduw) ,  yn  cael  ei 
ddefnyddio  weithiau  mewn  modd  íîugyrol  am  ddynion  ac  angylion.  Ond 
pan  y  defnyddir  ef  felly,  mae  rhywbeth  yn  wastad  yn  y  cyssylltiadau  ag 
sydd  yn  dangos  yn  egluro  mai  at  fodau  îsraddol  y  cymhwysir  ef.  Fel  hyn, 
cawn  ef  yn  Exod.  xxi.  6,  a  xxii.  8,  9,  am  "farnwyr,"  lle  y  cyfeiria  at  yr 
offeiriaid  a  henuriaid  y  bobl,  y  rhai  a  weithredent  fel  cynnrycliinlwyr 
Duw.  Felly  hefyd  y  gelwir  hwy  yn  Salm  lxxxii.  Weithiau  golyga 
Elohim  angylion  (Salm  viii.  5.  Heb.  ii.  7,  8),  o  herwydd,  mae'n  bossibl, 
eu  hymddangosiad  dysglaer  a  goruwchnfituriol,  Cymharer  1  Sam.  xxviii. 
13,  lle  y  defnyddir  Elohim  am  ryw  ymddangosiadau  dyeithr  a  goruwch- 
ddynol. 

3.  Mae  y  pwnc  hwn  i  gael  ei  benderfynu  yn  ol  Ueferydd  yr  Ysgrythyr, 
ac  nid  yn  ol  casgliadau  a  ellir  eu  tynu  oddiwrth  eu  dystawrwydd.  Dichon 
y  dywedir  y  gellid  dysgwyl  i  Stephan  a  Phaul  lefaru  yn  fwy  helaeth  ar 
hyn,  os  Mab  Duw  oedd  Angel  Jehofah.  Paham  na  fuasai  Stephan  yn 
dweyd  wrth  yr  Iuddewon  mai  Iesu  Grist  oedd  yr  Angel  a  lefarodd  wrth 
Moses  yn  Seinai,  os  oedd  yn  credu  hyny  ?  (Act.  vii.  30.)  A  pha  fodd  na 
fuasai  Paul  wrth  nodi  ei  gymhellion  i  letygarwch  yn  dweyd  fod  Abrahani 
wedi  cael  y  fraint  o  letya  Mab  y  Goruchaf  ?   Fel  atebiad  i  hyn,  nodwn, 

(1,)  Nad  ydym  ni  yn  ddigon  o  feirniaid  i  eistedd  mewn  barn  ar  Stepban 
a  Phaul,  beth  a  ddylasent  ddysgu,  a  beth  a  ddylasent  ei  attal.    Dicliun  y 
2  M 


546 


ATTODIAD. 


buasem  ni  yn  barnu  y  dylasai  Stephan  yn  ei  amddiffyniad  gyfeirio  at  y 
"  rhyfeddodau  a'r  arwyddion  mawrion "  a  wnaethai  Duw  trwyddo  fel 
prawf  o  darddiad  Dwyfol  Cristionogaeth  (Act.  vi.  8)  ;  ond  ni  chyfeiriodd 
atynt  o  gwbl.  Eto,  byddai  yn  gyfeiliornus  ynom  i  feddwl  ei  fod  yn  eu 
hannghydnabod  neu  eu  diystyru. 

(2,)  Y  mae  Stephan  yn  llefaru  am  Dduw  ac  Angel  yr  Arglwydd  fel  yi 
un  person.  Mae  y  geiriau  yn  gylchgyfnewidiol  ganddo,  ac  yn  golygu  yr 
un  Bôd.  (Act.  vii.  30—34.)  Gallasai  yr  Iuddewon  gydnabod  fod 
Angel  yr  Arglwydd  yn  Berson  Dwyfol,  tra  yn  gwrthod  cydnabod  mai 
hwnw  wedi  ymgnawdoli  oedd  Iesu  o  Nazareth. 

(3,)  Mae  y  fath  dyb  yn  sylfaenedig  ar  gamddealltwriaeth  yn  nghylch 
natur  annerchiad  Stephan. 

Amddiffyn  ei  hun  yr  oedd  Stephan,  yn  hytrach  nag  egluro  egioyddorion 
Cristionoyaeth,  yn  yr  annerchiad  a  gofnodir  yn  Act.  vii.  Cyn  yr  ym- 
ddiffyniad  hwn  o  flaen  y  Sanhedrim  Iuddewig,  yr  oedd  efe  wedi  bod  yn 
pregethu  yr  efengyl,  ac  yn  dadblygu  egwyddorion  Cristionogaeth  ;  a 
llefarai  gyda'r  fath  nerth  anorchfygol,  fel  na  allai  yr  Iuddewon  wrthsefyll 
ei  resymau.  M  Ac  ni  allent  wrthwyuebu  y  doethineb  a'r  ysbryd  trwy  yr 
hwn  yr  oedd  efe  yn  llefaru."  (Act.  vi.  10.)  Yn  ei  waith  yn  pregethu 
ar  yr  adeg  yna  y  gosodai  allan  ei  olygiadau  am  Grist,  ac  y  profai  mai  yr 
Iesu  oedd  y  gwir  Fessiah,  yn  hytrach  nag  yn  ei  waith  yn  amddiffyn  ei 
hun  o  flaen  y  cynghor.  Yn  lle  ateb  ei  resymau,  mae  yr  Iuddewon  yn 
cyflogi  gau  dystion  yn  ei  erbyn,  y  rhai  a  ddywedent  ei  fod  yn  cablu  yn 
erbyn  Duw,  Moses,  a'r  deml.  (Act.  vi.  11,  13.)  Gorfodir  Stephan  i 
amddiffyn  ei  hun  yn  ngwyneb  y  cyhuddiadau  hyn,  yn  hytrach  nag  ym- 
resymu  allan  y  pwnc  mewn  dadl  rhyngddo  â'r  Iuddewon. 

Ni  wnaeth  gablu  Duw, — yr  oedd  yn  ei  addoli,  a  galwai  ef  u  Duw  y 
gogoniant."    (Act.  vii.  2.) 

Ni  wnaeth  gablu  Moses, — yr  oedd  yn  ei  anrhydeddu,  a  dyfyna  ei 
ysgrifeniadau  fel  y  Dwyfol  oraclau.    (Act.  vii.  39.) 

Ni  wnaeth  gablu  y  Demí, — ond  llefarai  fel  gwladgarwr  am  awyddfryd 
Dafydd  i  adeiladu  tŷ  i'r  Arglwydd,  yr  hyn  a  sylweddolwyd  yn  nyddiau 
Solomon.    (Act.  vii.  45—47.) 

Yn  nglyn  â'r  pethau  hyn,  awgrymai : — 

(a,)  Nad  Duw  yr  enwaediad  yn  unig  oedd  y  Duw  a  anrhydeddai  ef, 
ond  Duw  credinwyr  o'r  dienwaediad  hefyd,  megys  ag  y  galwasai  Abraham 
cyn  iddo  gael  ei  enwaedu. 

(b,)  Fod  Moses  wedi  prophwydo  am  Brophwyd  mawr  arall,  yr  hwn 
oedd  i  ddwyn  goruchwyliaeth  newydd  i  mewn.    (Act.  vii.  37.) 


ATTODIAD. 


517 


(c,)  Er  fod  Duw  wedi  anrhydeddu  y  Doml  ddaearol,  eto  nad  mewn 
temlau  o  waith  dwylaw  dynion  y  mae  ei  hyfrydweh  a'i  breswylfa,  ond  yn 
y  galon  grediniol  ac  yu  mhlith  ei  blant.  (Act.  vii.  48,  49.)  Wrth 
amddiffyn  ei  hun  fel  hyn,  mae  zel  santaidd  yn  ennyn  yn  ei  enaid,  nes 
peri  iddo  ymosod  ar  ragrith  a  chalongaledwch  ei  erlidwyr.  (Act.  vii. 
51 — 53.)  Darfu  i'w  cynddaredd  ei  rwystro  i  orphen  yr  hyn  a  fwriadai 
lefaru,  neu,  fe  ddichon,  y  buasai  yn  ail  drefnu  ger  eu  bron  seiliau  y 
ffydd  yn  Nghrist.  Mae  tynu  casgliad  oddiwrth  amddiffyniad  Stephan, 
gan  hyny,  yn  anmherthynasol.  (Gwel  Dr.  Ilessey's  Iioyle  Lectures, 
for  1873.  L';ct.  viii.)  Nid  oedd  angen  ychwaith  i  Paul  hysbysu  yr 
Hebreaid  fod  un  o'r  angylion  a  letyasai  Abraham  yn  Berson  Dwyfcl, 
gan  fod  y  syniad  hwnw  yn  cael  ei  goleddu  yn  mhlith  yr  Iuddewon  ; 
ac  y  mae  y  Beibl  yn  fynych  mor  addysgiadol  yn  ei  awgrymiadau  ag 
ydyw  o  hyawdl  yn  ei  leferydd. 

Y  gosodiad  yr  ymdrechwn  ei  brofi  ydyw,  —  Fon  yr  ARGLWYDD 
Iesu  wbdi  ymddangos  o  dan  yb  Hen  Destamemt  o  dan  yk 
enwawd  angel  jehoeah. 

1.  Ni  ymddangosodd  Duw  y  Tad  erioed  mewn  ffurf  deimladwy  a 
gweledig. 

Dywedai  Duwwrth  Moses,  "  Ni'm  gwel  dyn,  a  byw."  (Exod.  xxxiii. 
20.)  Am  hyny  dywedir  yn  fynych  fod  Duw  yn  anweledig.  (Ioan  i. 
18,  v.  37.  1  Tim.  vi.  16.  Heb.  xi.  27.  1  Ioan  iv.  12.)  Dywed  y 
Testament  Newydd,  mai  Iesu  Grist  yw  Dadguddiwr  y  Tad,  y  Logos 
neu  y  Gair,  yr  hwn  a  fodolai  er  tragywyddoldeb,  trwy  yr  hwn  yr  am- 
lygai  Duw  ei  ewyllys ;  yr  hwn  sydd  yn  ddysgleirdeb  ei  ogoniant  ef,  ac 
yn  adlewyrchu  perífeithderau  Dwyfol  y  Tad.  (Ioan  i.  1—3,  18.  Heb. 
i.  3.)  Gan  hyny,  os  dywedir  fod  Duw  wedi  ymddangos  i  ddynion,  ac 
os  na  welodd  neb  erioed  y  Tad,  mae'n  canlyn  mai  y  Mab  a  yniddangos- 
§     odd  o  dan  yr  Hen  Destament  cyn  ei  ymgnawdoliad. 

Dywedir  fod  Abraham  wedi  sefyll  o  flaen  Jehofah,  yr  liwn  a  ym- 
ddyddanodd  âg  ef.  (Gen.  xviii.  22,  26.)  Gwelodd  Moses  a  henuri  iid 
Israel  "Dduw  Israel."  (Exod.  xxiv.  10.)  Cafodd  Esaiah  olwg  ;ir 
Jehofah  fel  brenin  dwyreiniol  mawreddog  ar  ei  orsedd,  yn  cael  ei  am- 
gylchynu  gan  ei  weision  angylaidd.  (Esai.  vi.  1,  5.)  Yr  oedd  y  Bôd 
goruchel  a  elwir  Jehofah,  pan  yn  ymddangos  mewn  tfurf  weledig  i 
ddynion,  yn  cael  ei  alw  yn  fynych  Angel  yr  Arglwydd,  rrìrP  "JN"',0, 
Angel  Jehofah=CENAD  neu  Gynnrychiolydd  Jehofah.  Yn  G^n. 
xvi.  7,  dywedir  fod  Angel  Jehofah  wedi  gweled  Hagar  :  yn  y  lOfed 
adnod  addawa  amlhau  ei  hâd,  yr  hyn  yw  gwaith  Duw:  yn  adn.  11 
dvwed  fod  Jehofah  wedi  gwrando  ar  ei  chystudd,  gan  gyfeirio,  mae'n 
debygol,  ato  ei  hun.    (Gwel  hefyd  Geu.  xxi.  17,  18.) 

Yn  Gen.  xviii.,  sonir  am  dri  o  wjTr  (adn.  2),  y  rhai  a  elwir  hefyd 
"angylion"  (adn.  22,  xix.  1).  Y  mae  yn  ymddangos  fod  un  o  honynt  yn 
uwch  na'r  lleill,  oblegyd  y  mae  Abraham  yn  cyfarch  un  o  honynt  yn  fwy 
neillduol  (xyiii.  3),  yr  hwn  ar  ol  hyny  a  elwir  Jehofah  (adn.  13, 17,  20,  22, 
23.) 


548 


ATTODIAD. 


Yn  Gen.  xxii.  1,  mae  Duw  yn  gorchymyn  i  Abraham  aberthu  ei  fab*, 
pan  yn  y  weithred  o  ufyddhau,  mae  Angel  Jehofah  yn  ei  attal  (adn.  11). 
Yn  adn.  12,  y  mae  yr  Angel  hwn  yn  gwneyd  ei  hun  yr  un  peth  â  Duw. 
"  Gwn  weithian  i  ti  ofni  Duw,  gan  nad  atteliaist  dy  fab,  dy  unig  fab,  oddi 
wrthyf  pi."  Galwodd  Abraham  enw  y  lle  hwnw  Jehopah-jireh= 
Jehofah  a  edrych. 

Yn  Gen.  xxxi.  11,  yraddangosodd  Angel  Duwi  Jacob  mewn  breuddwyd. 
Dywedodd  yr  Angel  hwnw  wrtho,  e<  Myfì  yw  Duw  Bethel  "  (adn.  13),  gau 
gyfeirio  at  y  weledigaeth  yn  Gen.  xxviii.  13. 

Yn  Gen.  xxxii.  25,  cawn  hanes  Jacob  yn  ymdrechu  gyda  rhyw  berson 
dyeithr,  yr  hwn  ar  ol  hyny  sydd  yn  awgrymu  mai  Bôd  Dwyfol  ydoedd 
trwy  yr  enw  newydd  a  roddodd  ar  Jacob,  sef  Isw^ymdrechwr  gyda 
Duw.  Galwodd  Jacob  enw  y  lle  ẁ^/=gwyneb  Duw  :  "  Oblegyd 
gwelais  Dduw  wyneb  yn  wyneb."  (Gen.  xxxii.  28,  30.)  Cyfeirir  at  yr 
nn  amgylchiad  yn  Hosea  xii.  3 — 5,  lle  y  gelwir  yr  un  person  yn  Dduw— 
Angel— a  Jehofah,  Duw  y  lluoedd. 

Yn  Exod.  iii.  2,  darllenwn  am  Angel  Jehofah  yn  ymddangos  i  Moses 
mewn  fflam  dân :  yn  adn.  4,  dywedir  fod  Jehofah  yn  e  lrych  arno,  ac  y 
mae  Elohim  yn  galw  arno  o  ganol  y  berth,  gan  gyhoeddi  ei  hun  yn  Dduw 
Abraham,  Isaac,  a  Jacob ;  ac  y  mae  Moses  mewn  canlyniad  yn  cuddio  ei 
wyneb,  ac  yn  ofni  edrych  ar  Dduw  (adn.  4 — 16). 

Yn  Exod.  xiv.  19,  yr  ydym  yn  dysgu  fod  Angel  Duw  yn  canlyn  Israel 
ar  eu  taith  o'r  Aifft,  a  bod  y  golofn  niwl  yn  arwyddlun  o'i  bresen- 
noldeb.  Yr  un  angel,  mae'n  debyg,  yw  yr  un  y  cyfeirir  ato  yn  Exod. 
xxiii.  20—23,  "  Wele  fì  yn  anton  angel  o'th  flaen  i'th  gadw  ar  y  ífordd,  ac 
i'th  arwain  i'r  m  m  a  barotöais.  Gwylia  rhagddo,  a  gwrando  ar  ei  lais  ef ; 
na  chyffroa  ef  :  canys  ni  ddyoddef  eich  anwiredd  :  oblegyd  y  mae  fy  enw 
ynddo  ef.  Os  gan  wrando  y  gwrandewi  ar  ei  lais  ef,  a  gwneuthur  y  cwbl 
alefarwyf;  mi  a  fyddaf  elyn  i'th  elynion,  ac  a  wrthwynebaf  dy  wrth- 
wynebwyr.  0  herwydd  fy  angel  a  â  o'th  flaen  di,  ac  a'th  ddwg  di  i  mewn 
at  yr  Amoriaid,  a'r  Hethiaid,  a'r  Phereziaid,  a'r  Canaaneaid,  yr  Hefiaid, 
a'r  Jebusiaid;  a  mi  a'u  difethaf  hwynt."  Nid  angel  cyífredin  oedd  hwn, 
oblegyd  yr  oedd  enw  Duw  ynddo.  Nid  yw  Num.  xx.  16,  yn  dinystrio'r 
golygiad  hwn,  gan  ei  fod  yn  beth  ofer  i  Moses  roddi  y  manylion  mewn 
cenadwri  at  estron  i'w  ciefydd  a'u  trefniadau. 

Yn  Josua  v.  14,  darllenwn  am  "  Dywysog  llu  yr  Arglwydd,"  Arglwydd 
yr  angylion  ac  Amddiô'ynydd  Israel,  yr  hwn  a  hawliai  barch  Dwyfol  iddo 
ei  hun  trwy  orchymyn  i  Josua  ddiosg  ei  esgidiau  oddi  am  ei  draed,  gan  fod 
y  lle  y  safai  artio  yn  santaidd  (adn.  15).  Yn  Jos.  vi.  2,  geilw  yr  ysgiifen- 
ydd  santaidd  ef  Jehofah. 

Gan  fod  yr  enwau  "Angcl  Jchofah,"  " Jehofah,"  ac  "El<)hiln,',  yn  cael  eu 
cymhwyso  at  y  Bôd  urddasol  hwn,  rhaid  ei  fod  yn  Dduw.    Yr  oedd  yn 


ATTODIAD. 


549 


berffaith  briodol  ei  alw  ef  yn  "  Angel "  fel  cenad  neu  was  y  Tad  (Esai.  liii. 
13) ;  ond  nid  yw  yn  canlyn  y  byddai  yn  briodol  galw  yr  un  augel  aiall  yn 
•*  Jehofah."  Mae  yn  briodol  galw  /  Fienines  yn  wraiy  ;  ond  ni  atebai  i 
alw  unrhyw  wraig  arall  y  Frenines. 

Pan  y  llefarai  angel  cyffredin  neu  brophwyd  yn  enw  yr  Arglwydd,  yr 
oeddynt  yn  gofalu  ychwanegu  nad  hwy  eu  hunain  ocdd  awdwyr  y 
genadwri ;  felly  y  cawn  Gabriel  yn  Dan.  x.  11.  Luc  i.  19,  a  Ioan  yn 
Dad.  i.  8,  a'r  prophwydi  yr  un  modd.  Dichon  yr  ystyrir  yr  ymadrodd 
"medd  yr  Arglwydd  "  yn  Gen.  xxii.  16,  yn  dinystrio  grym  y  sylw  blaen- 
orol;  ond  gellir  deall  yr  ymadrodd  yma  naill  ai  fol  sylw  yr  ysgrifenydd 
santaidd,  neu  i'el  math  o  lŵ  difrifol  yr  hwn  oedd  yn  Uefaru.  Mae  yr 
hanes  yn  annealladwy  ac  yn  camarwain,  oddi  eithr  i  ni  ddeall  mai  Jehofah 
ei  hun  yw  yr  angel.  Y  casgliud  oddiwrth  y  cyfan  yw-gan  y  dywedir 
fod  Duw  wedi  ymddangos  i  ddynion  o  dan  yr  Hen  Dostument,  a  chan  y 
8icrhëir  ni  na  welodd  neb  mo  Dduw  y  Tad  orioed,  rhaid  mai  yr  ail  Berson 
yn  y  Drindod  a  ymddangosodd,  yr  hwn  a  elwid  yn  fynych  Angel 
Jehofah. 

2.  Jlíae  Angel  Jehofah  yn  cael  ei  wahaniaethu  oddiwrth  bob  angel  arall. 

Sonir  am  dano  fel  Bôd  anfeidrol  a  Dwyfol,  heb  ei  gyílelyb  yn  rahlith 
angylion  Duw.  Yn  Exod.  xxiii.  20,  21,  ceir  Duw  yn  addaw  anfon  ei 
Angel  i  arwain  ac  araddiffyn  Israel ;  hawlir  paich  neillduol  iddo,  am  fod 
entv  Duw  ynddo.  Yn  yr  ieithwedd  Hebreig,  mae  enw  Duw  yn  sefyll  yn 
fynych  am  Dduw  ei  hun  :  gwel  Mat.  vi.  9.  Luc  i.  49.  Ioan  xii.  28,  xvii. 
6,  11,  12.  Act.  ii.  21,  ix.  14.  Rhuf.  ii.  24.  Heb.  ii.  12,  &c.  Dyna  ei 
ystyr  yma  hefyd.  Yr  oedd  Duw  ei  hun  ynddo  ;  yr  oedd  yn  gyfranog  o'i 
*  natur,  yn  dwyn  ei  ddelw,  ac  yn  adlewyrchu  ei  berffeithderau  ;  yn  gyflelyb 
i'r  syniad  yn  Col.  ii.  9,  lle  y  dywedir  fod  holl  gyflawnder  y  Duwdod  yn 
preswylio  yn  gorphorol  yn  Nghrist.  Yr  oedd  gan  yr  Angel  hwn  allu  ac 
awdurdod  i  fendithio  a  chosbi  plant  Israel,  i  ddileu  eu  hanwiredd,  neu  i 
attal  maddeuant.  Yn  Exod  xxxii.,  ceir  hanes  eilunaddoliaeth  meibion 
Israel,  yr  hyn  a  barodd  i  Dduw  fygwth  eu  dinystrio  (adn.  10) ;  ar  eiriol- 
aeth  Moses,  y  mae  yr  Arglwydd  yn  peidio  eu  dinystrio,  ond  yn  cadw  ei 
lid  hyd  ddydd  dial,  ac  yn  addaw  anfon  arweinydd  gwahanol  iddo  ef  ei  hun 
neu  Angel  Jehofah  iddynt.  (Exod.  xxxii.  34,  xxxiii.  2,  3.)  Yn 
ngwyneb  y  newydd  galarus  hwn,  y  mae  y  bobl  wedi  eu  llwyr  orchfygu 
gan  dristwch  (xxxiii.  4)  ;  cwyna  Moses  nad  ydoedd  yn  adnabod  yr  angel 
diweddaf  hwn,  yr  hwn  a  addawasai  Duw  iddynt :  "  Ni  ddangosaist  i  mi 
yr  hwn  a  anfoni  gyda  mi"  (xxxiii.  12).  Ar  ail  eiriolaeth  Moses,  dywed- 
odd  yr  Arglwydd,  "  Fy  wyneb  a  gaiff  fyned  gyda  thi,  a  rhoddaf  orpliwys- 
draiti;"  (adn.  14),  hyny  yw,  "fy  wyneb,"  yn  lle  yr  angel  dyeithr  yr 
hwn  oedd  efe  wedi  bygwth  ei  anfon  gyda  hwynt.  Ymadrodd  byr-ieithol 
yw  "  fy  wyneb  "  neu  fy  "  nihresenuoldeb  "  raae'n  debygol,  ara  "  Angel 
fy  Mhresennoldeb,"  yn  golygu,  nid  un  yn  sefyll  gerbron  Duw  i  dderbyn  ei 
^rchyraynion  ac  i  weithredu  fel  ei  genad,  ond  y  Bùd  trwy  yr  hwn  yr  oedd 


550 


ATTODIAD. 


y  Duwdod  yn  cael  ei  amlygu  i  Israel — y  Cyrmrychiolydd  Dwyfol.  "  Yn 
eu  holl  gystudd  hwynt  efe  a  gystuddiwyd,  ac  Angel  ei  Gynddrychioldeb 
a'u  hachubodd  hwynt;  yn  ei  gariad,  ac  yn  ei  drugaredd  y  gwaredodd  efe 
hwynt."  (Esai.  lxiii.  9.)  Y  casgliad  yw  fod  Angel  Jehofah  yn  fôd  mwy 
urddasol  nag  angylion  ereill ;  a  chan  fod  enw  Duw  ynddo,  rhaid  ei  fod  yn 
Berson  Dwyfol,  cydradd  â  Duw  ei  hun. 

3.  Y  niae  priodoleddau  a  rhagorfreintiau  Dwyfol  yn  annhros- 
glwyddadwy. 

Y  mae  tri  pheth  ag  y  byddai  yn  anmhriodol  neu  yn  anmhossibl  i  greadur 
eu  cymmeryd  arno,  sef,  1.  Honi  perffeithderau  Dwyfol.  2.  Derbyn  an- 
rhydedd  Dwyfol.    3.  Cyflawni  gweithredoedd  Dwyfol. 

1.  Honi  perffeithderau  Dwyfol.  Ni  allai  yr  un  creadur  wneyd  hyn  heb 
fod  yn  dwyllwr,  ac  ni  ellid  llefaru  am  greadur  fel  yn  eu  meddu :  ond  yr 
oedd  "  enw  "  Duw  yn  yr  Angel  a  arweiniai  Israel,  yr  hyn  a  brawf  ei  fod 
yn  Berson  Dwyfol. 

2.  Derbyn  anrhydedd  Dwyfol.  "  Myfi  yw  yr  Arglwydd ;  dyma  fy  enw ; 
a'm  gogoniant  ni  roddaf  i  arall,  na'm  mawl  i  ddelwau  cerfiedig."  (Esai. 
xlii.  8.)  Nid  oes  genym  hanes  fod  yr  un  o'r  angylion  da  yn  derbyn  addol- 
iad  gan  ddynion.  Darfu  i  Ioan  unwaith,  mewn  camgymmeriad,  fwriadu 
addoli  angel,  gan  dybied  mai  y  Meistr  ydoedd  ;  ond  ni  feiddiodd  yr  angel 
dderbyn  y  fath  anrhydedd.  (Dad.  xxi.  8,  9.)  Ystyrir  addoliad  angyliou 
yn  heresi  yn  y  Beibl.  (Col.  ii.  18.)  Yr  oedd  Angel  Jehofah  yn  hawlio 
anrhydedd  fel  person  Dwyfol,  trwy  orchymyn  i  Moses  a  Josua  ddiosg  eu 
hesgidiau  oddiam  eu  traed.  (Exod.  iii.  5.  Jos.  v.  15.)  Sonia  am  ufydd- 
dod  Abrahani  fel  ufydd-dod  iddo  ef.  (Gen.  xxii.  12.)  Gweddiai  Jacob 
am  ei  fendith  ár  Joseph  a'i  blant.  (Gen.  xlviii.  15,  16.)  A  hawliai  Duw 
anrhydedd  Dwyfoi  iddo  oddiar  law  y  bobl.    (Exod.  xxiii.  21.) 

3.  Cyflawni  gweithredoedd  Dwyfol.  "  Ni  all  Duw  (ebe  Dr.  South), 
roddi  ei  allu  yn  f  wy  na'i  ogoniant  i  arall ;  ni  all  braich  un  bôd  meidrol 
dynu  yn  ei  fwa  ef."  Nis  gellir  dodi  hollalluogrwydd  o  dan  reoleiddiad 
creadur,  na  hawl-freintiau  Dwyfol  yn  nwylaw  angel  na  dyn.  Dywed  yr 
Ysgrythyr  nad  all  neb  faddeu  pechodau  ond  Duw  yn  unig.  (Esai  xliii. 
25.  Marc  ii.  7.)  Yn  ol  natur  pethau,  ni  all  neb  faddeu,  ond  yr  hwn  y 
pechwyd  yn  ei  erbyn.  Yr  oedd  gan  Angel  Jehofah  awdurdod  i  faddeu 
pechodau.  "Niddyoddef  eich  anwiredd."  Saesonaeg,  "  Re  will  not 
pardon  yonr  transgressions."  (Exod.  xxiii.  21.)  Fe  oddef  yr  Hebraeg  y 
naill  neu  y  llall.  Ni  ŵyr  y  Beibl  ddim  am  yr  hyn  a  elwir  deleyated 
worship, — fod  un  yn  derbyn  addoliad  dyledus  i  Dduw  yn  unig  yn  y  cym- 
meriad  o  ddirprwy wr  drosto.  Gan  nad  ellir  trosglwyddo  priodoleddau  a 
hawlfreintiau  Dwyfol  i  greadur,  a  bod  Angel  Jehofah  yn  meddu  y  rhai 
cyntaf,  ac  yn  ymarfer  y  rhai  olaf,  rhaid  ei  fod  yn  Berson  Dwyfol. 


ATTODIAD. 


551 


4.  Crist  oedd  Gweinyddydd  amgylchiadau  y  byd  hwn  o'r  dechreuad. 

Y  Tad  oedd  wedi  tynu  cynllun  mawr  pob  peth  mewn  creadiga  th, 
rhagluniaeth,  a  phrynedigaeth ;  mae  pob  peth  yn  cymmeryd  11«;  "yn  ûl 
cynghor  ei  ewyllys  ef."  (Eph.  i.  11.)  Ond  Crist  oedd  y  Gweithredydd 
Hollalluog  i  sylweddoli  y  cynllun.  Efe  a  greodd  bob  peth.  (Ioan  i.  '4. 
Heb.  i.  2.)  Trwyddo  ef  hefyd  yr  oedd  Duw  yn  dwyn  yn  mlaen  lywodr- 
aethiad  y  byd,  ac  amgylchiadau  yr  hen  gyfammod.  Wrth  gymharu  y 
ddau  Destament  â'u  gilydd,  gwelwn  fod  yr  hyn  a  briodolir  i  Dduw  yn  yr 
Hen  Destament  yn  cael  ei  briodoli  i  Grist  yn  y  Testament  Newydd  :  — 

1  Pedr  iii.  18— 20.  — Dywed  Pedr  mai  Crist  trwy  ei  Ysbryd  a  bregethai 
i'r  cynddiluwiaid  trwy  gyfrwng  gweinidogaeth  Noah ;  ond  yn  yr  Hen 
Destament,  Jehofali  sydd  yn  dweyd,  "  Nid  ymrysona  fy  Ysbryd  â  dyn  yn 
dragywydd."    (Gen.  vi.  3.) 

Ioanì.  11. — DywTedir  fod  Crist  wedi  dyfod  i'w  etifcddiaeth  ei  hun,  ond 
na  ddarfu  i'w  bobl  ei  hun  ei  dderbyn,  gan  gyfeirio  at  y  genedl  luddewig  : 
ond  yn  yr  Hen  Destament,  desgrifir  y  genedl  Israelaidd  bob  arnser  fel 
etifeddiaeth  Jehofah.    (Exod.  xix.  5.    Deut.  iv.  20.    Esai  xix.  2ó.) 

Ioan  xii.  41.— Dywed  Ioan  fod  Esaiab  wedi  gweled  gogoniant  Crist,  a 
llefaru  am  dano ;  ond  yn  ol  Esai.  vi.,  gogoniant  Jehofah  ei  hun  a  welodd 
efe. 

1  Cor.  x.  9.—"  Na  themtiwn  Grist,  megys  ag  y  temtiodd  rhai  o  honynt 
hwy  (ef),  ac  a'u  dinystrwyd  gan  y  seirph."    Yn  ol  Paul  yn  y  geiriau  hyn, 
Crist  oedd  arweinydd  Israel  yn  yr  anialwch,  ac  felly  yn  ateb  i  Angel 
I  Jehofah  yn  Exod.  xxiii.  20,  21,  yr  hwn  yr  oedd  Israel  yn  ei  dristâu  a'i 
demtio.    i  n  Nurn.  xxi.  5 — 7,  Jehofah  yw  yr  hwn  y  pechir  yn  ei  erbyn. 

1  Pedr  i.  10. — Dywed  Pedr  mai  Ysbryd  Crist  a  lefarai  yn  y  prophwydi ; 
priodolai  y  prophwydi  eu  hunain  eu  hysbrydoliaeth  i  Ysbryd  Jehofah. 
(2  Sam.  xxiii.  2.    Jer.  xvi.  1.) 

Heb.  xi.  26. — Dywedir  fod  Moses  wedi  dewis  dirmyg  Crist  o  flaen 
trysorau  yr  Aifft ;  ond  dywedir  yn  Exodus  mai  i  wasanaeth  Jehofah  yr 
ymgyssegrodd,  a  hyny  mewn  ufydd-dod  i  alwad  Angel  Jehofah,  yr  hwn  a 
alwai  ei  hun  yn  Dduw  Abraham,  Isaac,  a  Jacob.    (Exod.  iii.,  iv.) 

Gwna  cofio  y  ffaith,  mai  Crist  oedd  Gweinyddydd  mawr  amgylchiadau  y 
byd  hwn  o'r  dechreuad,  ac  yn  enwedig  y  Ddwyflywodraeth  Iuddewig, 
daflu  goleuni,  o  bossibl,  ar  rai  ysgrythyrau  ancglur.  Yn  Mal.  iii.  1,  gelwir 
ef  Angel  y  Cyfammod,  o  bossibl  i  ddynodi  (er  y  gall  y  geiriau  gyfeirio 
ato  fel  Cyfryngwr  neu  Ben  y  Cyfammod  Newydd,  Heb.  viii.  6,  ix.  !•">, 
xii.  24)  mai  efe  oedd  Cenadydd  neu  Gyfryngwr  pob  cyfammod  (Heb. 
Berith),  neu  ymrwymiud  rhwng  Duw  a  dynion,  ac  yn  neillduol  cyfammod 
Seinai.    0  herwydd  ei  ymddangosiadau  fel  y  crybwyllwyd  ar  wahanol 


552 


ATTODIAD. 


adegau  ac  achlysuron,  y  llefarwyd,  fe  ddichon,  y  geiriau  canlynol :  — "  Yr 
hwn  yr  oedd  ei  fynediad  (Heb.  fynediadau),  allan  o'r  declireuad,  er 
dyddiau  tragywyddoldeb."  (Mic.  v.  2.)  Yr  oedd  wedi  myned  allan  fel 
Dadguddiwr  y  Duwdod,  a  Sylweddolwr  ei  gynlluniau  ýn  nghreadigaeth  y 
byd,  ac  yn  ei  ymddangosiadau  i  Moses  a'r  patriarchiaid  o  dan  yr  Hen 
Destament.  Pan  yr  ymddangosai  o  dan  yr  Hen  Destament,  urddasolid  yr 
amgylchiad  gan  daranau  a1  mellt,  a  chwmmwl,  a  byddin  o  angylion,  a 
goleuni  dysglaer  ac  ysblenydd.  Dichon  mai  ei  ym  ddangosiad  yn  nghanol 
urddas  a  mawrhydi  fel  hyn  a  olygai  Paul  wrth  son  am  dano  "  yn  ffurf 
Duw,"  pan  nad  ydoedd  yn  anweddus  ynddo  i  ymddangos  fel  un  cydradd  â 
Duw,  gan  dderbyn  addoliad,  o  herwydd  ei  fod  ef  ei  hun  yn  wir  Dduw ; 
ond  yn  ei  ymgnawdoliad  fe  ddiosgodd  ei  hun  o'r  arwyddion  allanol  hyn  o 
fawredd  a  gogpniant,  ac  a  ymddangosodd  "  mewn  dull  fel  dyn,"  heb  fod 
yn  wahanol  i  ereill  o  feibion  dynion.    (Phil.  ii.  6 — 8.) 

5.  Os  nad  oedd  Angel  Jehofah  yn  Berson  Dwyfol,  y  mae  y  Beibl  yn 
annghysson  âg  ef  ei  hun,  ac  yn  cefnogi  eilunaddoliaeth. 

Yr  ydym  wedi  sylwi  fod  Duw  yn  hawlio  parch  Dwyfol  iddo  (Exod. 
xxiii.  20 — 23) ;  fod  Abraham  a  Jacob  yn  gweddîo  arno  (Gen.  xviii.  23—32, 
xlviii.  15, 16)  ;  a  bod  Moses  a  J osua  ýn  talu  parch  addoliadol  iddo.  (Exod. 
iii.  1—6.  Jos.  v.  13—15.)  Cymharer  â  hyn  yr  hyn  a  ddywedir  yn  Col. 
ii.  18,  lle  y  condemnir  addoliad  angylion, — yn  Heb,  i.  6,  lle  y  gorchymynir 
i'r  holl  angylion  ei  addoli  ef,— yn  Dad.  xxii.  9,  lle  y  ceir  angel  urddasol  yn 
gwrthod  addoliad,— ac  yn  Deut.  vi.  13,  14,  x.  20,  21.  Mat.  iv.  10,  lle  y 
ceir  yn  ysgrifenedig,  "  Yr  Arglwydd  dy  Dduw  a  addoli,  ac  ef  yn  unig  a 
wasanaethi."  Dengys  yr  Ysgrythyrau  hyn,  fod  Duw  yn  gwahardd  y 
parch  a  delid  i  Angel  Jehofah  i  angylion  creuedig,  ac  nad  oedd  angylion  y 
nef  yn  ystyried  eu  hunain  yn  deilwng  o'r  fath  anrhydedd. 

Adolygiad  ar  Ddamcaniaet*hau  ereill. 

1.  Mai  bôd  creuedig  oedd  Angel  Jehofah,  yn  cynnrychioli  Buw,  trwy 
yr  hwn  yr  oedd  Buw  yn  gweithredu  a  llefaru;  ayi  fod  fel  cenad  Buw 
yn  derbyn  parch  addoliadol. 

Dyma  oedd  golygiad  Origen,  Awstin,  a  Jerome,  yn  mhlith  y  Tadau ; 
Abenezra,  ac  ereill,  yn  mysg  ysgrifenwyr  Iuddewig;  Grotius,  Vater, 
Gesenius,  Maclean,  ac  ereill,  yn  mhlith  esbonwyr  a  beirniaid  diweddarach. 
"  Tueddid  gwahanDl  amddiífynwyr  y  ddamcaniaeth  hon  i  ddadleu  drosti," 
ebe  Hengstenberg,  M  oddiar  ystyriaethau  tra  gwahanol.  Credai  y  Tadau, 
at  ba  rai  y  cyfeiriwyd,  eu  bod  yn  cael  eu  gorfodi  i'w  mabwysiadu  gan 
amryw  ranau  o'r  Testament  Newydd.  (Felly  y  credai  Maclean,  ac  felly  y 
,  credir  eto  gan  amryw  o  weinidogion  mwyaf  uniongred  y  dyddiau  hyn). 
Efteithid  ar  y  Pabyddion  gan  yr  awydd  i  gael  awdurdod  Ddwyfol  dros 
addoli  angylion ;  dylanwadid  ar  y  Sociniaid  gan  eu  hatgasrwydd  o'r 


ATTODIAD. 


553 


athrawiaeth  uniongred  yn  nghylch  y  Drindod ;  a  thueddid  y  rhesymolwyr 
i'w  phleidio  o  herwydd  eu  hofn  i  gyfai  fod  yma  â  dirgelwch,  ac  â'r  hyn 
oedd  yn  cynnwys  parotôad  erbyn  yr  athrawiaeth  Gristionogol  am  y 
Drindod." 

Ar  ol  rhoddi  yr  ystyriaeth  fwyaf  manwl,  pwyllog,  a  diduedd  i'r 
ddamcaniaeth  dan  sylw,  nis  gallwn  eí  derbyn,  o  herwydd  yr  ystyriaethau 
a  ddygwyd  yn  mlaen  yn  y  tudalenau  blaenorol.  Mae  yr  ymchwilial  yn 
ein  hargyhoeddi  ni  fod  Angel  Jehofah  yn  iíerson  Dwyfol.  Yn  yr  hanes- 
iacth  ysgrythyrol,  fe  sonir  am  dano  fel  bôd  uwch  nag  angylíon  ereill 
(Gen.  xviii.),  ac  yn  gweithredu  yn  ei  enw  ei  hun  fel  Person  Dwyfol,  ac 
yn  cael  ei  gyhoeddi  gan  Dduw  ei  hun  fel  ei  gydradd.  (Iixod.  xxiii.  20.) 
Gan  fod  y  perít'cilhderau  Dwyfol  yn  annhrosglwyddadwy,  credwn  fod  y 
bôd  a'u  meddiannai  ac  a  arferai  hawlfreiatiau  Dwyfol,  ei  hunan  yn 
Berson  Dwyfol. 

2.  Nad  oedd  Angel  Jehofah  ond  yr  arwyddlun  allanol  gweledig  o 
bresennoldeb  Duw. 

Yn  ol  y  dyb  hon,  Ang-el  Jehofah  oedd  y  berth  losgedig  a'r  golofn  niwl ; 
ond  yn  ol  y  Beibl,  y  mae  Angel  Jehofah  yn  cael  ei  wahaniaethu  oddiwrth 
yr  arwyddion  hyn,  oblegj'd  yr  oedd  yr  angel  yn  ymddangos  i  Moses  yn  y 
fflam  dân,  allan  o  ganol  y  berth.  (Exod.  iii.  4.)  Yr  oedd  bodolaeth  yr 
angel  yn  barhaol  a  gwastadol,  ac  nid  yn  funydol  ac  anarosol,  fel  yr 
awgryma  y  ddamcanineth  hon  ;  oblegyd  yr  oedd  Jacob,  wrth  weddio  arno 
dros  feibion  Joseph,  yn  cyfeiiio  ato  fel  bôd  annghyfnewidiol,  yr  hwn  oedd 
wedi  bod  yn  dŵr  o  amddiffynfa  ac  yn  ffynnonell  bendithion  i  Jacob  ei  hun 
yn  mlynyddau  boreuol  ei  einioes.    (Gen.  xliii.  16.) 

GWRTHDDADLEUON. 

1.  Fod  y  golygiad  a  amddiffynwn  yn  dinystrio  gwrthgyferbyniaeth  yr 
apostol  yn  y  llythyr  at  yr  Hebreaid. 

Yr  ydym  wedi  gwneyd  nodiadau  ar  yr  wrthddadl  hon  eisioes,  yn 
nhudalen  144,  i  ba  le  y  cyfeiriwn  y  darllenydd. 

2.  Fod  Duw  Abraha?n,  Isaac,  a  Jacob,  yr  hwn  a  ymddangosodd  i 
Moses  yn  y  berth,  yn  cael  ei  wahaniaethu  oddiwrth  yr  Arglwydd  Iesu 
(rrist. 

Gwel  Act.  iii.  13,  lle  y  sonir  am  Iesu  Grist  fel  Mab  i  Dduw  y  patmrcb- 
iaid.  Ni  all  yr  wrthddadl  hon  achosi  yr  un  gwir  anhawsdra  i'r  rhai  svdd 
yn  credu  athrawiaeth  y  Drindod. 

1.  Yr  oedd  athrawiaeth  y  Drindod  o  dan  y  ddeddf,  yn  cael  ei  chuddio  i 
raddau  helaeth,  yu  hytrach  na'i  dwyn  i  oleuni,  yn  unol  âg  amcan  yr  Hon 
Destament  i  ddysgu  undduwiaeth  (monotlteismj  i'r  byd. 


554 


ATTODIAD. 


2.  Mae  yr  un  gweithredoedd  yn  cael  eu  priodoli  yn  y  Beibl  i'r  Tad  a'r 
Mab. 

Duw  yn  y  dechreuad  a  greodd  y  nefoedd  a'r  ddaear  (Gen.  i.  1),  ond  trwy 
y  Mab  y  gwnai  hyn  (Ioan  i.  3),  ac  y  creai  y  bydoedd  oll.  (Heb.  i.  2.)  Y 
Tad  a  'gyfododd  Grist  o  feirw  (Act.  ii.  24,  32,  iii.  15,  x.  40.  Eph.  i.  20)  ; 
ond  sonir  am  ei  adgyfodiad  hefyd  fel  ei  waith  ef  ei  hun.  (Ioan  ii.  19,  21. 
1  Cor.  xv.  4.)  Nid  yw  fod  Pedr  yn  galw  y  Tad  yn  Dduw  Abraham, 
Isaac,  a  Jacob,  mewn  un  modd  yn  dinystrio  y  prawf  f od  Angel  Jehofah,  yr 
hwn  a  ymddangosodd  i  Moses,  yn  Berson  Dwyfol. 

3.  Anweledigrwydd  Duw. 

Dywedir  na  allai  dyn  weled  Duw,  a  byw  ;  ond  fod  dynion  wedi  gweled 
Angel  Jehofah,  a  byw;  o  ganlyniad  nad  oedd  Angel  Jehofah  yn  Berson 
Dwyfol.  Ond  y  mae  yr  ymresymiad  yma  yn  annghydnabod  gwahaniaeth 
personau  yn  y  Duwdod,  ac  yn  gwadu  swydd  Crist  yn  mhob  oes  fel  Dad- 
guddiwr  y  Tad.  Mae  yr  ystyriaetb.au  hyn,  o'r  ochr  arall,  mewn  gwir- 
ionedd  yn  proji  fod  Angel  Jehofah  yn  Berson  Dwyfol,  fel  y  sylwasoiu 
o  dan  yr  adran  1.  Gan  y  dywedir  yn  bendant  na  welodd  neb  Dduw  y 
Tad  erioed,  a  chan  y  dywedir  yn  yr  Hen  Destament  fod  dynion  wedi 
gweled  Duw  pan  welsant  Angel  Jehofah,  y  casgliad  naturiol  yw  fod  y 
person  yina  ei  hun  yn  Dduw. 

Gwel  Hengstenberg'  s  Christology,  vol.  i. ;  Dr.  Pge  Smitrìs  Scripture 
Testimony  to  the  Messiah,  vol.  i. ;  Lìdäorì  s  Bampton  Lectures  on  the 
Dẁinity  of  Christ,  for  1866 ;  Dr.  S.  H.  Turner's  Notes  on  Genesis ; 
Hendersorìs  Commentaries ;  Maclearì  s  Commentary  on  Hebrews,  vol.  i., 
Appendix;  ac  erthyglau  dyddorol  yn  y  "  GreaV  am  1874. 


IV.  EILUN ADD OLI AETH  Y  BEIBL. 

Er  ei  gwymp,  ni  all  dyn  ymryddhau  oddiwrth  ei  duedd  addol^ar. 
Byth  ar  ol  iddo  adael  y  gwir  Dduw,  y  mae  yn  teimlo  ei  fod  wedi  colli 
rhywbeth,  ac  o  dan  deimlad  o'i  dlodi  a'i  wendid,  addola  wrthddrychau 
creuedig  er  ceisio  cyrhaedd  dedwyddwch.  Pa  le  bynag  mae  dyn,  fe'i  ceir 
yn  talu  parch  addoliadol  i  ryw  wrthddrych  a  ystyria  yn  dduw  iddo.  Ni 
chanfyddodd  na  morwyr  na  theithwyr  erioed  unrhyw  lwyth  na  chenedl, 
uiewn  unrhyw  ynys  na  gwlad,  ag  oeddynt  wedi  colli  y  syniad  am  Dduw. 


ATTODIAD. 


555 


Pa  fodd  bynag  y  mae  cyfrif  am  hj-n,  — pa  un  a  ystyrir  y  tueddiad  yma 
fel  math  o  reddf  wedi  ei  phlanu  yn  ein  natur  gan  y  Creawdwr,  neu  fel 
casgliad  rheswm  a  thystiolaeth  cydwybod,  neu  fel  effaith  traddodiad,  y 
mae  y  ffaith  yr  un,  sef  fod  dyn  yn  fùd  addolgar  ;  er  êi  fod  yn  fynych  yn 
cyfeiliorni  yn  alaethus  o  barthed  gwrthddrych  ei  addoliad. 

§  I.  YSTYR  Y  GAIR  ElLUNADDOLIAETII. 

Ystyr  lythyrenol  y  gair  eilunaddoliaeth  ydyw  addoliad  pethau  gweledia 
f 'el  gwrthddrychau  Dwyfol,  neu  y  gyfundrefn  sydd  yn  dysgu  hyny.  Yn 
yr  un  ystyr  y  defnyddir  y  gair  idolatry,  yr  hwn  a  ddeillia  o  EIDOLON 
(eLÔcü\ov)f  delw,  neu  ffarf  weledig,  a  latueia  (Àarpeta),  gwasanaeth, 
çwasanaeth  i  Dduw,  addoliad. 

Gall  y  gwrthddrych  gweledig  fod  yr  hyn  a  ystyrir  yn  ddelw,  eilun, 
arwyddlun,  neu  arddangosiad  o'r  gwrthddrych  anweledig  neu  absennol  y 
proífesir  ei  addoli,  ercyfodi  mcddwl  yr  addolwr  at  y  Duw  a  addolir  ;  neu 
dichon  nad  yw  yr  addolwr  yn  meddwl  am  ddim  ag  sydd  uwch  a  rhagorach 
na'r  eilun  ger  ei  fron.  Dywed  oífeiriaid  eilunaddolgar  y  byd  paganaidd 
wrth  ein  Cenadon,  nad  ydynt  hwy  yn  addoli  y  tfurfiau  gweledig  eu  hunain, 
ond  y  duwiau  trwy  eu  cyfrwng  hwynt  ;  dichon  mai  fel  arwyddlun  o 
Jehofah  y  golygai  Aaron  i'r  llo  aur  fod,  gan  ei  fod  ar  ol  ei  wneyd,  wrth 
gyhoeddi  gwyl  er  anrhydedd  iddo,  yn  dweyd,  "  Y  mae  gwyl  i'r  Arglwydd 
y  fory."  (Exod.  xxxii.  5.)  Ond  os  felly  yr  edrycha  dysgawdwyr  eilun- 
addolgar  ar  eu  heilunod  pan  yn  eu  fí'urfio,  mae'n  ainlwg  mai  peth  an- 
mhossibl  f yddai  cadw  y  werin  anwybodus  i  barhau  i'  w  hystyried  f elly, 
a  pheidio  ag  addoli  y  delwau  eu  hunain.  Ni  ellid  ychwaith  ífurfio  delw 
o'r  gwir  Dduw.  Ysbryd  anfeidrol,  hollbresennol,  hollalluog,  ac  anweledig 
yw  efe  ;  ac  ni  ellir  gwneuthur  delw  o'i  hanfod  na'i  bresennoldeb.  (Ioan  i. 
18.)  Dywed  Moses  wrth  Israel,  na  welsent  na  ifurf  na  llun  o  un  math  o'r 
Duw  byw,  pan  y  rhoddai  y  ddeddf  iddynt  oddiar  Seinai,  ond  clywsent 
lais  y  Duw  anweledig,  a  gwelsent  arwyddion  o'i  bresennoldeb  ;  ac  oblegyd 
hyny  nad  oedd  Duw  yn  caniatâu  iddynt  wneuthur  un  math  o  ddelw  o 
hono  ef.  (Deut.  iv.  15,  16.)  Mae  delwau  o  Dduw,  gan  hyny,  yn  cael  eu 
condemnio  yn  y  Beibl  yn  hollol  a  dieithriad ;  ac  nid  oes  eisieu  delw  i'n 
hadgotìo  am  y  Duwdod ;  mae  y  greadigaeth  yn  ei  hanirywiol  agweddau 
yn  ddigon  i'n  hadgofìo  am  ei  fodolaeth  fel  Duw  hollalluog,  hollddoeth,  a 
llawn  o  ewyllys  da  tuag  at  ei  greaduriaid-  tra  mae  y  Beibl  yn  ei  osod 
allan  yn  ei  gymmeriad  moesol  fel  "  Duw  cyfiawn  ac  achubydd.'  Nid  yw 
dyn,gan  hyny,  i  wneyd  delw  o  Dduw;  cofgolofn  i'wfodolaeth  a'i  beríìeith- 
derau  ef  yw  y  bydysawd,  ac  arweinydd  i'w  gyssegr  yw  y  Beibl. 

§  II.  Dechreuad  Eilunaddoliaetii. 

Mae'n  debygol  mai  y  gwyriad  cyntaf  oddiwrtli  addoliad  y  gwir  Dduw 
ydoedd  addoliad  yr  haul,  a'r  lloer,  a  sêr  y  nef.  Addolid  yr  "haul  yn  foreu, 
fel  y  gwrthddrych  mwyaf  mawreddog  ac  ysblecydd  yn  y  greadigaeth,  ao 


556 


ATTODIAD. 


fel  adfywiwr  y  tymhorau,  a  chynnyrchydd  ffrwythau  y  ddaear.  Diohon 
mai  gwaith  Duw  yn  derbyn  aberth  ei  blant  trwy  beri  i  dân  ddisgyn  arno 
a'i  ddifa,  a  roddodd  achlysur  i  ddynion  ar  y  cyntaf  ddychymmygu  mai  yr 
haul  yw  Duw,  a  myned  i  addoli  yr  haul,  ac  wedi  hyny  yr  elt'en  dân,  fel 
arwyddlun  o'r  Duwdod,  neu  ei  drigfa,  fel  y  gwna  y  Parsees  yn  ludia  a 
Phersia  hyd  y  dydd  hwn.  Cawn  hanes  am  addoliad  llu  y  nef  mor  foreu 
ag  araser  Job.  (Job  xxx.  26—28.)  Fe  briododd  Joseph  ferch  i  offeiriad  a 
arogldarthai  i'r  haul  yn  ninas  On.  Golyga  y  gair  On  yn  y  Coptaeg  yr 
haul ;  arn  hyny  geilw  yr  Hebreaid  y  ddinas  yn  Bethshemesh,  a'r  Groeg- 
iaid  yn  Heliopolis,  sef  Tỳ  neu  Bdinas  yr  haul.  1  (Gen.  xli.  50.  Jer.  xliii. 
13.)  Fe  fernir  fod  y  math  yma  o  addoliad  (gydag  ychydig  o  wahaniaeth 
allancl),  wedi  ymledu  i  bob  gwlad  o'r  bron,  a  bod  yr  haul  yn  cael  ei  addoli 
o  dan  wahanol  enwau  mewn  gwahanol  wledydd.  Addolid  ef  yn  yr  Aifft, 
fel  y  crybwyllwyd  eisioes  o  dan  yr  enw  On;  addolai  y  Phceniciaid  ef  o 
dan  yr  enw  Baal  neb  Baal-Shamaim,  "  Arglwydd  y  nef  ;"  a'r  Ammoniaid 
o  dan  yr  enw  Moloch  ;  a'r  Moabiaid  o  dan  yr  enw  Chemos.  Cyfeirir  ato 
fel  gwrthddrych  addoliad  yn  mhlith  yr  Assyriaid  o  dan  yr  enw  Hadad 
(Benhadad,  &c.) ;  ac  yn  nihlith  yr  Assyriaid  o  dan  yr  enw  Bel  neu  Belus. 
Cedwid  ineirch  a  cherbydau  cyssegredig  i'r  haul  gan  freninoedd  Judah 
(2  Bren.  xxiii.  11)  ;  a  chan  y  Persiaid,  y  rhai  hefyd  a  oífryment  feirch 
iddo,  (Xenophorìs  Cyropoedia,  Book  viii.  Chap.  iii.)  Yn  gyssylltiedig 
âg  addoliad  yr  haul,  yr  oedd  addoliad  y  lloer  a'r  sêr,  y  rhai  a  ymddangos- 
ant  yn  fwy  ysblenydd  a  mawreddog  mewn  hinsoddau  Dwyreiniol. 
Addolai  y  Phceniciaid  y  lloer  o  dan  yr  enw  Astoreth  (1  Bren.  xi.  5),  ac 
addolid  y  blaned  Sadwrn  o  dan  yr  enw  Chi'wn  neu  Remphan.  (Amos  v. 
26.  Act.  vii.  42,  43.)  Dywed  Caäsar  y  byddai  Derwyddon  Ffrainc  (y 
rhai,  eb  efe,  a  ddilynent  yr  un  arferion  a  Derwyddon  Prydain),  yn  addoli 
Mercher,  Mawrth,  Iau,  a  phlanedau  ereill;  a  chawn  yn  yr  enwau  Seis'nig 
Sunday  a  Monday,  a'r  enwau  Cymreig  atn  ddyddiau  yr  wythnos,  brawf 
fod  y  Cymry  a'r  Saeson  gynt  wedi  bod  yn  addoli  llu  y  nefoedd.  Dywed 
Moses  fod  Duw  wedi  rhoddi  llu  y  nef  i'r  Cenedloedd,  hyny  yw,  fel  yr 
ymddengys,  Vw  haddoli,  tra  yr  oedd  Israel  i'w  addoli  ef  yn  unig.  (Deut. 
iv.  19.)  Rhaid  i  ni  ddeall  gwaith  Duw  yn  gwneyd  hyn  yn  yr  ystyr  o 
ganiatâu  iddynt  eu  haddoli,  fel  y  sylwa  Jahn  a  Keil,  megys  ag  y  dywedir 
ei  fod  yn  gwneyd  gweithredoedd  ereill :  gwel  tudal.  369. 

O  radd  i  radd,  aeth  dynion  yn  fwy  llygredig  ac  ynf yd,  ac  amlhasant  eu 
duwiau  yn  ol  eu  dychymmyg ;  wedi  colli  golwg  ar  ysbrydolrwydd  a  holl- 
bresennoldeb  Duw,  appwyntiasant  dduwiau  fel  gwarcheidwaid  i'r  mynydd- 
oedd  a'r  afonydd,  y  coedwigoedd  a'r  anialdiroedd,  ac  i  arolygu  gwa.iauol 
orchwylion  dynol,  megys  gwinllanu,  hela,  rhyfela,  masnachu,  gan  o'r 
diwedd  dduweiddio  unrhyw  greadur  neu  wrthddrych  a  ddygwyddai 
daro  eu  meddyliau. 

§  III,  CllEULONDEB  A  FeIEIÜD-DRA  ElLUNADDOLIAETH. 

Duwiau  crculon  ac  aflin  yw  duwiau  y  Cenedloedd.  Sonir  am  dynu 
plant  trwy  y  tân  i  Moloch.    Bernir  fod  Moloch  vn  cvnnyrchioli  yr  elfen 


ÀTTODIAD. 


557 


dân,  fel  arwyddlun  o'r  haul-dduw.  Yr  ocdd  mewn  modd  ncilldu  >1  yn 
dduw  i'r  Ammoniaid,  a  dygwyd  ei  addoliad  ef  i  Israel  gan  Solomon. 
(1  Bren.  xi.  5,  7.)  Yr  oedd  dclw  Moloch  wedi  ei  gwneyd  o  bres,  ar  ífurf 
dyn  o  ran  y  corph,  gyda  phen  ych.  Yr  oedd  ganddi  frcichiau  yu 
gogwyddo  i  lawr ;  dodid  babanod  ar  y  breichiau  hyn  yn  aberth  i  Molooh, 
y  rhai  a  lithrent  i  lawr  i  ífwrnes  o  dân  o  dan  y  ddclw,  neu  o'i  mbewn,  ac 
a  losgid  yn  ysglyfaeth  i  ofergooledd  y  bobl.  (Deut.  xii.  31,  xviii.  10. 
2  Bren.  xvi.  3,  xviii.  10.  2  Bren.  xvi.  3,  xxi.  6.  2  Chron.  xxviii.  3,  xxxiii. 
6.)  Fe  dybia  rhai  beirniaid  mai  yr  un  peth  yn  sylwcddoi  oedd  Moloch 
yr  Ammoniaid  a  Sadwrn  y  Canaaneaid,  y  Phoeniciaid,  a'r  Carthaginiaid, 
i'r  hon  yr  oíîryment  aberthau  dynol.  Oífrymodd  y  Carthaginiaid,  cbo 
Diodorus  Siculus,  ar  un  achlysur  ddau  gant  o'u  bechgyn  mwyaf  urddasol 
i  Sadwrn,  gyda  deg  ar  hugain  o  beisonau  a  roddent  eu  hunain  yn  wir- 
foddol  i  farwolaeth.  Dygid  gwasanaeth  Moloch  yn  mlaen  yn  agos  i 
Jerusalem  yn  Nijffryn  Hinnom,  mewn  lle  o'r  enw  Tophet,  yr  hwn  a  clwir 
felly  naill  ai  oddiwrth  y  tabyrddau  ftwphimj  a  gurid  yno  i  foddi  sŵn  y 
plant  a  aberthid,  neu  o  herwydd  y  dirmyg  a  ddangosid  tuag  ato  trwy 
boeri  ar  y  lle,  neu  am  fod  aberthau  Moloch  yn  cael  eu  Uosgi  ynddo,  yn  ol 
fel  y  deallir  y  gair  a'i  darddiad.  Darfu  i  Josiah  daflu  Tophet  i  warth 
diddiwedd,  trwy  fwrw  ysgerbydau  anifeiliaid  a  budreddi  Jerusalem  iddo  ; 
a  chan  i'r  arfei  iad  yma  barhau,  cedwid  tân  parhaus  i  losgi  ynddo  er  difa  y 
carthion  crybwylledig,  ac  attal  y  sawyr  afiach  i  heintio  yr  awyrgylch; 
o  herwydd  hyn  gelwid  y  lle  Gehenna  o  dân,  a  daeth  yn  arwyddlun  o  fangre 
cosbedigaeth  yr  annuwiol.  (2  Bren.  xxiii.  10.  Jer.  xix.  13.  Mat.  v.  22, 
29,  30.    Marc  ix.  44.) 

Mae  aflendid  yn  wastad  yn  gyssylltiedîg  âg  eilunaddoliaeth.  Awgrymir 
hyny  yn  iaith  lednais  y  Beibl,  lle  na  nodir  hyny  yn  bendant.  "  Brwnt  y  w 
adrodd  y  pethau  a  wneir  ganddynt  hwy  yn  ddirgel."  (Eph.  v.  12.  Rhuf. 
i.  24 — 32.)  Yr  oedd  mwy  na  mil  o  buteiniaid  yn  perthyn  i  deml  Gwener 
(VenusJ  yn  Nghorinth  ;  ac  yr  oedd  yr  un  dosbarth  i'w  cael  yn  gyssyllt- 
iedig  â  gwasanaeth  eilunod  yn  mhlith  y  Phceniciaid,  yr  Armeniaid,  y 
Lydiaid,  y  Babiloniaid,  a'r  Aifftiaid.  Cyssegrent  wobr  eu  hanwii  edd  i 
drysorfa  teml  yr  eilun-dduw,  yr  hyn  a  waherddir  i'r  Hebreaid.  (Deut. 
xxiii.  18.) 

Nid  yw  eilunaddoliaeth  ronyn  rhagorach  yn  yr  oes  hon  nag  yr  oedd  yn 
yr  oesoedd  gynt.  Nid  oes  ond  efengyl  Crist  a  ddaw  a'r  byd  i  roddi  y 
gogoniant  i'r  gwir  Dduw,  ac  i  rodio  llwybrau  santeiddrwydd  ac 
anrhydedd. 

§  IV.  ElLUNADDOLIAETH  ISRAEL. 

Ymddengys  oddiwrth  Jos.  xxiv.  2,  fod  hynafìaid  Abraham,  os  nad 
Abiaham  ei  hun  hefyd  unwaith,  wedi  bod  yn  eilunaddolwyr.  Cawn  oìion 
yr  eilunaddoliaeth  yma  yn  ymddygiad  Rahel  a  Laban.  (Gen.  xxxi.  19.) 
Arferent  gadw  delwau,  sef  y  Teraphim,  fel  math  o  dduwiau  teuluaidd,  y 
rhai  a  gludent  gyda  hwynt  yn  eu  teithiau,  er  ymgynghori  â  hwynt  a'u 


558 


ATTODIAD. 


dirgel  addoli,  tra  ar  yr  un  pryd  y  cymmerent  arnynt  barcliu  Jehofah  fel  y 
Duw  Goruchaf.  (Gen.  xxx.  27,  xxxi.  53,  xxxv.  2,  4.)  Syrthiodd  Israel 
i  eilunaddoli  pan  oeddynt  yn  yr  Aifft  (Jos.  xxiv.  14.  Ezec.  xx.  7),  ac 
wedi  hyny  yn  yr  anialwch.  (Exod.  xxii.  1 — 5.  Amos  v.  26.)  Wedi 
marwolaeth  Josua,  yr  ydym  yn  eu  cael  yn  syrthio  drachefn  i'r  pechod  hwn, 
ac  yn  cael  eu  cosbi  mewn  canlyniad.  (Barn.  ii.  11—15,  vi.  25 — 32,  viii. 
27,  33,  x.  6.) 

Mae'n  debyg  mai  delw  o'r  gwir  Dduw  y  golygai  Micah  i'w  eilun  fod, 
gan  ei  bod  wedi  ei  gwneyd  o  arian  a  gyssegrasid  i'r  Arglwydd 
(Barn.  xvii.  3),  a  chan  y  tybiai  Micah  y  buasai  Duw  yn  dda  wrtho  o 
herwydd  yr  hyn  a  wnaethai.  (Barn.  xvii.  13.)  Cawn  fod  yr  offeiriad  yn 
proffesu  ymgynghori  â  Duw  trwyddi.    (Barn.  xviii.  5,  31.) 

Mae'n  bossibl  nad  ydym  i  ystyried  yr  "ephod"  yn  Barn.  viii.  27,  fel 
eilun  neu  ddelw,  ond  yn  hytrach  fel  efelychiad  o  wisg  yr  archofîeiriad* 
Dichon  mai  camgymmeriad  Gideon  oedd  barnu  y  gwnelai  Duw  amlygu  ei 
ewyllys  trwyddo  ef,  ac  nad  oedd  eisieu  iddo  yragynghori  â'r  Arglwydd 
trwy  yr  archoffeiriad  priodol  ar  y  pryd  ;  ac  i  hyn  fod  yn  achlysur  i  ddenu 
y  bobl  oddiwrth  gyssegr  Duw,  a  dinystrio  unoliaeth  Israel,  a  pharotoi  y 
ífordd  i  addoliad  Baal :  gwel  Keil  a  Delitzsch  ar  y  lle. 

Llwyddodd  Samuel  i  gael  gan  y  bobl  buro  eu  hunain  oddiwrth  eilun- 
addoliaeth  (1  Sam.  vii.  3—6)  ;  ond  bu  Solomon  yn  achlysur  o  adfywiad 
eilunaddoliaeth  trwy  briodi  gwragedd  eilunaddolgar,  y  rhai  a  ddygasant 
eu  duwiau  eu  huuain  gyda  hwynt  i  Israel ;  ac  yn  ei  henaint  aeth  Solomon 
hefyd  yn  eilunaddolwr  am  dymhor.  (1  Bren.  xi.  1—13.  2  Bren.  xxiii. 
13.)  Yr  oedd  Rehoboam  yn  fab  i  un  o'r  rhai  hyn,  sef  Naamah,  Am- 
monees,  ac  o  dan  ei  deyrnasiad  aeth  Judah  yn  ynfyd  ar  ol  eilunod. 
(1  Bren.  xiv.  21—24.)  O  herwydd  eilunaddoliaeth  Solomon,  ac  annoeth- 
ineb  Rehoboam,  rhwygwyd  teyrnas  Israel  yn  ddwy,  a  daeth  Jeroboaui  yn 
frenin  ar  y  deg  llwyth.  Ofnodd  Jeroboam  y  buasai  y  deg  llwyth  yn 
ymgymmodi  â  gwyr  Judah  with  ymgymmysgu  â  hwynt  yn  y  gwyliau 
blynyddol,  a  threfnodd  i'w  rhwystro  i  fyned  i  Jerusalem,  gan  neillduo 
Dan  a  Bethel  iddynt  yn  fanau  i  ymgyfarfod ;  ac  i  wneyd  i  fyny  am  y 
diffyg  o  Dduw,  yr  hwn  oedd  wedi  addaw  bendithio  ei  bobl  yn  Jerusalem, 
gwnaeth  ddau  lô  aur  yn  dduwiau  i'r  bobl,  mewn  efelychiad  o'r  ddau  darw 
byw  y  rhai  a  addolid  yn  yr  Aifft,  un  o'r  enw  Apis  yn  Memphis,  a'r  llali 
o'r  enw  Mnevis  yn  On,  neu  Heliopolis.  Gan  yr  ystyriai  yr  Aifftiaid  fod  y 
Duwdod  yn  trigo  yn  y  teirw  hyn,  mae'n  bossibl  mai  fel  cynnrychiolwyr  o 
Jehofah  y  gosodai  Jeroboam  y  lloi  allan ;  mae  hyn  yn  ymddangos  yn 
debygol  o  herwydd  ei  fod  yn  priodoli  gwaredigaeth  Israel  o'r  Aifft  iddynt, 
ac  o  herwydd  cydsyniad  parod  y  bobl.*    (1  Bren.  xii.  26 — 33.) 

*  Fel  y  canlyn  y  geiria  Josephus  araeth  Jeroboam  i'r  bobl:— "  Yr  wyf  yn 
tybied,  fy  nghydwladwyr,  eich  bod  yn  gwybod  hyn,  fod  Duw  yn  mhob  lle  ;  ac 
nid  oes  unrhyw  le  pennodol  yn  yr  hwn  y  mae  efe.  ond  ei  fod  ef  yn  mhob  man  yu 
gwrando  ar,  ac  yn  gweled  y  rhai  sydd  yn  ei  addoli  ;  o  herwydd  hyn  nid  wyf  yn 
y8tyried  ei  fod  yn  iawn  i  chwi  fyned  mor  bell  a  Jerusalem,  yr  hon  sydd  yn  dref 
berthynol  i'r  gelyn,  i'w  addoli  ef .    Dyn  a  adeiladodd  ŷ  deml :  yr  wyf  ûnau  hefyd 


ATTODIAD. 


5-39 


Ond  magl  ofnadwy  ydoedd,  yr  hyn  a  ddygodd  Israol  yn  y  diwedd  i 
ddinystr.  Darfu  i  olynwyr  Jeroboam  ddilyn  ei  gamrau,  hyd  nes  yr  eagyn- 
odd  Ahab  i'r  orsedd.  Fe  briododd  Abab  ferch  Ethbaal,  breilirj  Tynis  a 
Sidon,  o'r  enw  Jezebel ;  yr  oedd  Ethbaal  wedi  bod  yn  offeiriad  i  Baal,  ac 
wedi  magu  ei  ferch  yn  ffydd  ei  rhieni ;  wrth  briodi  Ahab,  pendetf ynai 
ddwyn  addoliad  Baal,  duw  ei  gwlad  enedigol,  i  Israel.  (1  Bren.  xvi.  31, 
32,  xxi.  25).  Ni  chafodd  yr  un  rhwystr  oddiar  law  Ahab  i  weitbio  allan  ei 
bwriad  ;  ac  acth  yn  mlaen  i  erlid  prophwydi  yr  Arglwydd,  a  noddi 
prophwydi  eilunaddolgar.  (1  Bren.  xviii.  13,  19.)  Llwyddodd  Athaliah, 
merch  Abab  a  Jezebel,  i  ddwyn  addoliad  Baíd  i  Judah  hefyd.  (2 
Bren.  viii.  18,  26,  xi.  18.)  Er  i  Jehu  ddifodi  addoliad  Baal  o 
Israel,  eto  anrhydeddai  y  lloi  aur,  er  holl  drwst  ei  zel  dros  Jehofah. 
(2  Bren.  x.  28—31.)  Ni  ymlanhaodd  y  deg  llwyth  oddiwrth  eu 
heiluriaddoliaeth  hyd  eu  caethgludiad  i  Assyria  (2  Bren.  xvii.  1—23), 
na  Judah  ychwaith,  ond  i  raddau  ar  wahanol  adegau,  hyd  ei  gaethgludiad 
iBabilon.  (2  Bren.  xviv.  17— 20.  Jer.  xxxii.  26  36.)  Mor  bell  y  gall 
cenedl  fawr  ei  breintiau  wrthgilio  oddiwrth  Dduw  !  ac  i'r  fath  eithafoeùd 
o  ynfydrwydd  a  thrueni  yr  â  dyn  ar  ol  gadael  y  Goruchaf ! 


§  V.  CüSBEDIGAETH  ElLTJNADDOLIAETH  YN  ISHAEL. 


Yr  oedd  yr  hen  gyfammod  yn  sefydliad  gwladol-grefyddol,  mewn  rban 
yn  wladol,  ac  mewn  rhan  yn  grefyddol;  Jehofah  oedd  Llywydd  a  Brenin 
y  wlad  mewn  ystyr  wladol  a  daearol,  ac  efe  oedd  Deddfroddwr  crefyddol 
y  bobl,  ac  Arglwydd  cydwybod.  Yr  oedd  eilunaddoliaeth  gan  hyny  yn 
myned  o  dan  wraidd  cyfansoddiud  y  wladwriaeth,  ac  yn  tori  y  cyfammod 
yn  ol  yr  hwn  y  rhoddasid  Canaan  i  Israel,  fel  yr  oeddynt  mewn  canlyniad 
i'w  heilunaddoliaeth  yu  colli  eu  gwlad.  (Exod.  xix.  3 — 5.  Deut.  xxix. 
24 — 28.)  Yr  oedd  eilunaddoli  yn  Israel  yr  hyn  a  elwir  high  treaaon,  yn 
deyrnfradwriaeth  yn  erbyn  gorsedd  Duw  fel  Brenin  y  wlad,  ac  yn 
"  troseddu  ei  gyfammod  eî"—y  cytundeb  rhynyddo  a,r  yenedl,  fel  yr  oedd 
yr  eilunaddolwr  o  dan  y  ddeddf  i  gael  ei  labyddio  i  farwolaeth.  (Exnil. 
xxii.  20.  Lef.  xx.  2,  5.  Num.  xxv.  4,  5.  Deut.  xiii.  6  — 15,  xvii.  2— 7.) 
Gwel  tudal.  173. 


wedi  gwneyd  dwy  anner  euraidd,  cyssegredig  i'r  un  Duw  ;  ac  un  o  honynt  a  gys- 
segrais  yn  ninas  Bethel,  a'r  llall  yn  Dan,  fel  y  gall  y  rhai  agosaf  i'r  dinasoedd 
hyny  fyned  iddynt,  ac  addoli  Duw  yno  :  a  mi  a  ordeiniaf  i  ehwi  offeiriaid  a  Lefiaid 
o'ch  plith  eich  hunain,  fel  na  byddo  arnoch  eisieu  llwyth  Lefì  na  theulu  Aaron  ;  a 
boed  i'r  hwn  sydd  yn  awyddus  i  fod  yn  offeiriad  yn  eich  mysg  chwi,  ddwyn  i 
Dduw  ŷch  neu  hwrdd,  fel  y  dywedir  fod  Aaron  yr  offeiriad  cyntaf  wedi  gwneyd." 
— Antiquities  ofthe  Jews,  Book  viii.  chap.  viii.  §  4. 


560 


ATTODIAD. 


§  VI.  Rhestr  o'r  Eilunod  a'r  Duwiau  gau  y  cyfeirir  atynt 

YX  Y  BeIBL. 

Adrammelech,  tnawredd  y  brenin,  yn  ol  Gesenius  a  Dr.  Davies,  ond  tân 
y  brenin,  yn  ol  Winer,  yn  golygu  yr  Haul-dduw.  Un  o  dduwiau  y 
Sepharfìaid,  trefedigwyr  Samaria.    (2  Bren.  xvii.  31.) 

Anammelech,  oracl  y  brenin  (Dr.  Davies),  delw  y  brenin  (Gesenius),  un 
arall  o  dduwiau  y  Sepharfìaid.  (2  Bren.  xvii.  31.)  Yn  ol  Syr  H. 
Rawlinson,  golyga  Adraminelech  allu  gwrywaidd  yr  haul,  ac  Anam- 
melech  ei  gyd-dduw,  neu  allu  benywaidd  yr  haul.  (Rawlinsorì  s 
Herodotus,  vol.  i.  p.  611.) 

Asima,  uchel  neu  nefol,  duw  teuluaidd  gwyr  Hamath.    (2  Bren.  xvii.  30.) 

Asherah,  dedwyddwchy  enw  duwies  dedwyddwch  neu  lwyddiant  y 
Phceniciaid  a'r  Syriaid.  (1  Bren.  xv.  13,  xviii.  19.)  Yn  y  Beibl 
Cymraeg,  dilynir  y  LXX  a'r  Vulgate,  a  chyfieithir  y  gair  yma  "llwyn" 
neu  "lwyni:"  ystyrir  yn  awr  mai  camgymmeriad  oedd  hyn.  Dylai 
"delw  mewn  llwyn,"  yn  1  Bren.  xv.  13,  fod  "  delw  i  Asherah ; "  a 
"  phrophwydi  y  llwyni,"  yn  1  Bren.  xviii.  19,  fod  "  prophwydi  Asherah." 
Cyssylltir  ei  gwasanaeth  yn  fyných  âg  eiddo  Baal,  a  barna  llawer  ei 
bod  yr  un  peth  ag  Astoreth.  Golyga  y  gair  Asherah  yn  y  rhif  liosog 
("  llwyni,"  yn  y  Beibl  Cymraeg)  ddelwau  o  Asherah,  neu  golofnau  iddi, 
(1  Bren.  xiv.  23.) 

Astoreth,  yr  un  brydferth,  neu  seren,  prif  dduwies  y  Sidoniaid,  yn 
golygu  y  Uoer,  yn  ol  Dr.  Jahn,  neu  Venus,  duwies  cariad,  yn  ol  Dr. 
Davies  a  Gesenius.  (1  Bren.  xi.  33.)  Golyga  y  gair  yn  y  ffurf  liosog 
Astaroth,  ddelwau  i  Astoreth.  (Barn.  x.  6.)  Ystyrid  hi  fel  cymhares  i 
Baal,  sef  yr  haul. 

Baal,  arglwydd,  meddiannydd,  duw  gorucnaf  gwrywaidd  y  Phceniciaid 
a'r  Canaaneaid,  yn  golygu  yr  haul,  neu  yn  ol  ereill,  y  blaned  Jupiter. 
'  (1  Bren.  xvi.  31.)  Golyga  y  gair  yn  y  rhif  liosog  Baalim,  ddelwau  o 
Baal.  (Barn.  ii.  11.  I  Bren.  xviii.  18.)  Gan  fod  Baal  yn  golygu 
arylwydd,  cawn  ef  mewn  amryw  o  eiriau  cyfansawdd  :  — 

1.  Baal-Berith,  duw-cyfammod,  arolygwr  cyfammodau  yn  mhlith 

dynion,  neu  un  yn  ymgyfammodi  à'i  addolwyr.  (Barn.  viii.  33, 
ix.  4,  46.) 

2.  Baal-Zebub,  duw  gwybed,  yr  hwn  a  addolai  y  Philistiaid,  er  mwyn 

iddo  eu  hamddiffyn  rhag  pla  y  gwybed.    (2  Bren.  i.  2,  3,  16  ) 

3.  BaaLPeor,  duw  y  Moabiaid,  er  anrhydedd  pa  un  yr'oedd  menywod 

yn  ymadael  â'u  rhinwedd.    (Num.  xxv.  3.) 

Felly  hefyd  mewn  gwahanol  enwau  lleoedd,  megys  Baal-Gad,  Baal- 
Sephon,  Baal-Hazor,  &c. 


ATTODIAD. 


061 


Bel  (y  íFurf  Arameaidd  o  Baal),  duw  y  Babiloniaid,  yr  hwn  a  addolíd  yn 
nhwr  Babcl,  ac  a  olyga  yr  haul,  ncu  y  blancd  Jupiter.  (Esai  xlvi.  1. 
Jer.  1.  2,  li.  44.) 

Castor  a  Pholux,  duwiau  gwarcheidwadol  morwyr.  (Act.  xxviii.  11.) 
Sonir  am  danynt  yn  chwedloniaeth  genedlig  fel  arwyr  a  meibion  i 
Jupiter.  Addolid  hwy  fel  amddifîynwyr  y  morwyr.  Beinid  eu  bod  yn 
agos  atynt  oddiwrth  fath  o  oleuni  y  tybid  ei  fod  yn  chwareu  odfleutu  yr 
hwylbrenau  a'r  hwyliau.  Pan  yr  ymddangosent  i  ddynion,  dywedir  eu 
bod  yn  ymddangos  fel  dynion  ieuainc  arfog,  gyda  seren  uweh  ben  pob 
un  o  honynt,  ac  yn  niarchogaeth  ar  feirch  gwynion  ysblenydd.  Yr  oedd 
llun  y  rhai  hyn  wedi  ei  baentio  ar  y  llong  yn  yr  hon  yr  oedd  Paul,  neu 
delw  o  honynt  wedi  ei  dodi  ar  y  pen  blaen  iddi. 

Cythreuliaid,  Hebraeg,  on*yw  Seirim  (Lef.  xvii.  7.  2  Cron.  xi.  15), 
eilunod  ar  lun  bychod  gcifr  blewog  ;  a  D'-tu>  Sheddim  (Deut.  xxxii.  17), 
eilunod  a  addolid  fel  cynnrychiolwyr  ysbrydion  drwg. 

Chemos,  llosgi}  eilun  y  Moabiaid  (1  Bren.  xi.  11,  33),  delw,  fe  ddichon,  o'r 
haul. 

Chiwn,  y  blaned  Sadwrn,  yr  hon  a  addolai  yr  Israeliaid  anufydd,  gan 
gludo  ei  delw  gyda  hwynt  yn  yr  anialwch.    (Amos  v.  26.) 

Dagon,  delw  ar  ffurf  pysgodyn  yn  y  corph,  a  phen  a  breichiau  merch  iddi, 
yr  hon  a  addolid  gan  y  Philistiaid.  (1  Sam.  v.  2,  4.  Barn.  xvi.  23.) 
Deillia  yr  enw  o'r  gair  Hebraeg  n,  dagz=:pysgocîyn. 

Diana,  duwies  warcheidwadol  Epbesus,  a  duwies  belwriaeth  yn  fîug- 
chwedlau  y  paganiaid.  (Act.  xix.  24,  27,  28,  34,  35.)  Ystyrid  ei  theml 
yn  Ephesus  yn  un  o  saith  ryfeddod  y  byd. 

Gad  a  Meni,  damwain  a  thynged.  "  Ond  chwi  y  rhai  a  wrthodwch  yr 
Arglwydd,  y  rhai  a  annghofìwch  fy  mynydd  santaidd,  y  rhai  a  arlwy- 
wch  fwrdd  i  Gad,  ac  a  lenwch  ddiod-oô'rwm  i  Meni."  (Esai.  lxv.  11.) 
Byddai  yr  Aifftiaid  ar  ddydd  diweddaf  y  flwyddyn  yn  hulio  bwidd 
llawn  o  ddanteithion,  ac  yn  rhoddi  cwpan  lawn  o  win  a  dwfr  arno,  fel 
cydnabyddiaetb  i'  w  duwiau  am  ffrwythlondeb  y  flwyddyn,  neu  i  erfyn 
am  ffrwythlondeb  y  flwyddyn  ddyfodol.  Golyga  Gad  a  Meni,  dduwiau 
damwain  a  thynged,  y  rhai  a  addolai  yr  Iuddcwon,  gan  droi  eu  oefnan 
ar  Jebofah,  gwir  Dduw  Rhagluniaeth.  Barna  Gesenius  fod  Gad  a 
Meui  yn  cynnrychioli  Jupiter  a  Gwener,  y  rhai  a  ystyrid  yn  sêr  o 
ddygwyddiad  da. 

Jupiter,  neu  Iau,  penaetb  y  duwiau  oll  yn  y  ffugchwedlau  cenedlig,  a 
duw  cenedlaethol  y  Groegiaid,  a  noddwr  neillduol  Rhufain.  Saíai  teml 
a  delw  iddo  o  flaen  dinas  Lystra.    (Act.  xiv.  13.) 

Mercurius,  neu  Mercher,  negesydd  y  duwiau,  noddwr  hyawdledd,  dysg- 
eidiaeth,  a  masnach.    (Act.  xiv.  12.) 
2N 


562 


ATTODIAD. 


Merodach,  uii  o  dduwiau  Babilon.  (Jer.  1.  2.)  Golyga  ei  enw,  fe 
fernir,  rhyfelgar,  ac  ystyrir  ef  yn  arwyddluu  o'r  blaned  Mawrtb, 
yn  y  cymmeriad  o  dduw  cynafau  a  thywallt  gwaed,  yr  hwn  a  ddy- 
huddid  âg  aberthau  dynol.  Ceir  ei  enw  mewn  cyssylltiad  âg  enwau 
personau,  niegys  Efll-Merodach,  Merodach-Baladan,  ac  feallai  Mordecai. 

Moloch,  neu  Milcom  (1  Bren.  xi.  5,  33.  2  Bren.  xxiii.  13),  brenin,  eilun- 
dduw  yr  Ammoniaid,  ag  y  cyfeiriwyd  ato  eisioes.  Gwel  yr  adran  ar 
Greulondeb  Eilunaddoliaeth.  (Lef.  xviii.  21,  xx.  2.  1  Bren.  xi. 
7.    2  Bren.  xxiii.  10.) 

Nebo,  y  blaned  Mercuri,  yr  hon  a  addolid  gan  y  Caldeaid  fel  yr  ysgrifen- 
ydd  neu  y  dehonglydd  nefol.  (Esai.  xlvi.  1.)  Dygwydda  yr  enw  yn  y 
geiriau  Nebu-ehodonosor,  Nebu-zaradan  (2  Bren.  xxv.  8),  a  Nebu- 
sasban.    (Jer.  xxxix.  13.) 

Nergal,  yr  un,  fe  dybir,  a'r  blaned  Mawrth,  o'r  hon  y  gwnaeth  y  Cuth- 
iaid  ddelw  i'w  haddoli.  (2  Bren.  xvii.  30.)  Ceir  yr  enw  yn  Nergal- 
Sareser.    (Jer.  xxxix.  3.) 

Nibhaz,  eilun  ar  lun  ci,  yr  hwn  a  addolai  yr  Afiaid.    (2  Bren.  xvii.  31.) 

Nisroc,  un  o  eilunod  Ninefeh,  yn  nheml  pa  un  y  lladdwyd  Senacherib. 
(2  Bren.  xix.  37.  Esai.  xxxvii.  38.)  Golyga  y  gair,  "  Yr  eryr 
mawr." 

Remphan,  yr  un  peth,  mae'n  debyg,  a  Chiwn.  Cymharer  Act.  vii.  43,  âg 
Amos  v.  26. 

Rimmon,  duw  gwarcheidwadol  grawnafalau  fpomgranates) ,  un  o  eilunod 
y  Syriaid.    (2  Bren.  v.  18.) 

Succoth— Benoth,  bytliod  y  merched,  y  rhai  a  wnaeth  y  Babiloniaid  i'w 
heilunod.  (2  Bren.  xvii.  30.)  Fe  fernir  mai  pabellau  oedd  y  rhai  hyn, 
yn  y  rhai  yr  ymwerthai  merched  i  buteinio,  er  anrhydedd  rhyw  dduwies 
serch  a  chwant,  cyífelyb  i  Gwener  fVenus.J 

Tammuz,  duw  Syriaidd,  o  herwydd  tynged  yr  hwn  yr  wylai  merched 
Syria.  (Ezec.  viii.  14.)  Dywedir  mewn  chwedloniaeth  henafol  mai 
gŵr  ieuanc  prydferth  oedd  Tammuz,  yn  byw  yn  mynyddau  Libanus,  yr 
hwn  a  laddwyd  pan  oedd  yn  hela.  Wedi  iddo  farw,  cafodd  ei  dduw- 
eiddio,  a  chedwid  gwyl  flynyddol  gan  ferched  Syria  yn  mis  Tammuz 
neu  Orphenaf,  er  cof  atn  ei  farwolaeth.  "Wrth  alaru  am  dano,  dysgwylid 
i'r  gwragedd  eillio  eu  gwallt ;  ac  os  na  wnaent,  yr  oeddynt  i  halogi  eu 
hanain  trwy  buteinio  â  rhyw  un  dyeithr,  a  rhoddi  gwobr  eu  hanwiredd 
i  deml  Gwener.  Galara  y  prophwyd  fod  meiched  yr  Iuddewon  yn 
eilunaddoli  a  halogi  eu  hunain  yn  y  dull  hwn. 

Tartac,  arwr  tywyllwch,  rhyw  seren  o  ddygwyddiad  drwg,  fe  ddiehon 
fel  Mawrth  neu  Sadwrn :  un  o  eilunod  yr  Afiaid.    (2  Bren.  xvii.  31.) 


ATTODIAD. 


563 


Ar  ol  anadlu  awyr  lygredig,  a  syllu  ar  ofergoeledd,  ffleidd-dra,  a 
chreulonderau  eilunaddoliaeth,  a  rhyfeddu  mor  fawr  yw  dirywiad  a 
thrueni  dyn,  yr  ydym  yn  teifiilo  grym  geiriau  y  Salmydd  yn  íwy  nag 
erioed:— "  Gwyn  ei  byd  y  genedl  y  mae  yr  Arglwydd  yn  Dduw  iddi." 
(Salm  xxxiii.  12.)  Pan  y  câ  yr  efengyl  ei  dylaD  wad  priodol  ar  y  byd,  fe 
burir  y  ddaear  oddiwrth  halogrwydd  eilunaddoliaeth,  ac  fe  ddygir  pawb 
yn  mhob  man  i  garu  Duw  ac  anrhydeddu  ei  Fab;  yna  fe  glywir  "megys 
llef  tyrfa  fawr,  ac  megys  llef  dyfroedd  lawer,  ac  megys  llef  taranau  cryfion, 
yndywedyd  Aleliwia;  oblegyd  teyrnasodd  yr  Arglwydd  Dduw  Hollalluog." 
(l)ad.  xix.  G.)  M  Yr  holl  ddaear  sydd  lawn  o'i  ogoniant  ef."  (Esai.  vi.  3.) 
Amen. 

Gwel  Dr.  Jahris  Biblical  Antiqiiities ;  Dr.  Barrows's  Biblical 
Geography  and  Antiquities ;  Dr.  W.  Smitris  Classical  Dictionary,  ancl 
Dictionary  ofthe  Bible;  Dr.  B.  Davies  and  Gesenius 's  Rebrew  Lexicons  ; 
Dr.  Robinsoris  Greek  Lexicon ;  W.  Jones's  Biblical  Cyclopcedia  ;  Dr. 
Jesse  Appletoris  Lectures  on  the  Necessity  of  Revelation ;  a  Leland'ê 
Advantage  and  Necessity  of  tìie  Christian  Revelation. 


DIWEDD, 


TAFLEN  O  YSGRYTHYRAÜ. 


f  Y  rhai  yr  ymdrecliir  eu  hegluro,  neu  y  cyfeirir  yn  neillduol 
atynt J. 


Gene*is. 

Lefiticus. 

TUDAL. 

TUDAL. 

TUDAL. 

xv.  61         . . 

236 

i.1,2,4 

442,  446 

viii.  8 

..  139 

xxiv.  26 

43 

423 

xvii.  11 

..  431 

29,  30    . . 

46 

21  .. 

434 

xx.  27 

..  483 

ii.  10-14  .. 

..  448 

iii.  9-19  .. 

..  135 

Barntyyr. 

iv.  1  . . 

338 

NUMERI. 

352 

15  .. 

425 

vii.  89 

..  135 

452 

vi.  6  . . 

371,  434 

x.  29  . . 

. .  337 

xi.  29—40    . . 

453 

vii.  11, 12    . . 

..  449 

xi.  8  . . 

..  280 

xiv.  11, 17    . . 

269 

ix.  13 . . 

424 

xii.  6 . . 

..  137 

xv.  19. 

425 

xviii.  2, 10  .. 

..  136 

xiv.  34 

..  517 

13 

. .  143 

xxi.  14 

..  37 

xix.  1,  13     . . 

..  1S6 

xxii.  18 

..  491 

Ruth. 

xxiii.  16 

..  312 

xxiv.  14 

..  498 

338 

xxiv.  32 

..  266 

xxv.  9 

..  339 

280 

xxix.  9 

..  256 

xxxiii.  2 

..  156 

253 

xxxi.  40 

..  256 

iv.  7,  8  

267 

xxxv.  31 

..  254 

xxxvi.  31—43 

..  46 

Deuteronomium. 

xlvi.  20,  27  . . 

421,  422 

viii.  15 

..  236 

1  Samuel. 

34 

..  256 

x.  22.. 

421 

iii.  4—11     . . 

136 

xlviii.  15,  16 

..  144 

xi.  22-24    . . 

233,  235 

19 

487 

xlix.  29 

..  260 

xii.  31 

68, 172 

x.  25  

43 

1.  26  . . 

,  .  260 

xviii.  10-19.. 

480-486 

xiii.  14 

368 

22 

..  480 

xix.  20        . .  488- 

-490 

xix.  14 

..  279 

XXV.  1 

262 

Exodus. 

xx.  10 

.  171 

xxviii. 

146 

i.  15—20 

..  174 

xxii.  8 

..  271 

ii.  18,19  .. 

..  330 

xxiv.  6 

..  282 

iii.  1-16  144,236,267 

xxv.  4 

253,  254 

2  Samuel. 

iv.  1-8 

..  90 

xxvii.  1,  9  —14 

..  451 

xi.  2  

271 

4-9,30  .. 

..  487 

17  .. 

..  279 

xii.  9  

368 

479 

xxx.  12,  13  .. 

..  467 

xv.  7  . .       . .  : 

419 

11 

..  91 

xxxi.  9,  24  -  26 

..  42 

30  

267 

22,24  .. 

..  93 

26 

..  43 

xvii.  18 

273 

viii.  6,  18,  19 

91-94 

xxxii.  35 

..  277 

ix.  19,  25  .. 

..  246 

xi.  2,  3 

..  175 

1  Breninoedd. 

xii.  27 

..  286 

JOSUA. 

ii.  11  

419 

40 

. .  421 

ii.  2-6 

..  177 

iv.  21 . .       . .  233, 

522 

XV.  11 

..  90 

15  .. 

,  274 

32,33 

37 

xvi.  36 

..  46 

vii  

,  515 

136 

xvii.  14 

..  156 

vtfi.  33-35  . . 

..  451 

viii.  9..       ..  42 

434 

xxviii.  30 

..  139 

1  x.  12, 13 

37,  452 

ix.  26  

233 

TAFLEN  0  YSGRYTIIYRATT. 


665 


TUDAL. 


X.  1    . .       . .  235,  230 

xviii.  18, 19  . .  . .  500 

xix.  19  . .  . .  488 
xxii.  6        . .  . .  113 


2  Breninoedd. 

i.  2   271 

iv.  23   499 

vi.  32   499 

viii.  36        ..       ..  420 

ix.  11   152 

x.  22    270 

xviii.  13—16         . .  85 

xx.  7   239 

xxii.  8        . .       . .  43 

xxiii.  16      . .       . .  260 

xxiv.  8-       . .       . .  420 


1  Chronicl. 
xxix.  29      ..       ..  38 


2  Chronicl. 

v.  10   42 

ix.  29   39 

xxii.  2         ..  ..419 

xxxü.  22, 23..       ..  86 

xxxvi.  9      . .       . .  420 

22,23..       ..  109 


Ezra. 

i.  4  109 

iv.  12  109 

vi.  1-13     ..  ..109 
16  296 


Nehemiah. 
viii.  1—8     ..       ..  45 


ESTHER. 

viii  295 

ix  295 


JOB. 

i.  19   249 

v.  6    350  • 

vi,  15—20  . .  . .  351 
xxx.  1  . .  . .  255 
xlii.  7        . .       . .  374 


Salmau. 

i.  T    ..       ..  350,351 

ii  358 

viii.  . .       . .       . .  474 

xix.  4  476 

xx  355 

xxiii.  2  . .  . .  391 
xlvi  355 


TUDAL. 


lx.  8  207 

lxvi.  9  ..  ..277 
lxviii.  18  ..  ..474 
lxxxii.  18  . .  . .  273 
lxxxiv.  11    . .       . .  342 

cxxi   . .  852 

3  277 

6  245 

cxxvi.  6,  7  . .  . .  273 
cxxxii.        . .       . .  856 


DlARHEBION. 

iii.  23   277 

xvii.  23       . .       . .  260 

xxi.  18        . .       . .  382 

xxvii.  22      . .        . .  280 

xxix.  18       . .  80 


ESAIAH. 

ii.  3   513 

v.  1   330 

ix.  2,6        ..  ..507 

x.  33,  34      . .       . .  506 

xi.  1..         ..  506,519 
6—8       ..  ..391 

13   514 

14   514 

15   514 

xiii.  10-13  ..       ..  511 

xiv.  9-17    . .       . .  261 

xx.  2   265 

xxii.  16       . .       . .  260 

xxviii.  27,  28        . .  253 

xxxiv.  9, 10  . .       . .  511 

xxxv.  7       . .       . .  279 

xxxviii.  12  . .       . .  276 

xxxix.  1,  2  . .       . .  85 

xliv.  28   115 

xlviii.  20,21         ..  514 

lii.  1   329 

4   333 

7   340 

10   266 

12   519 

liii.  4   164 

5,6       ..  ..507 

9   424 

lvi.  18-23  ..  ..513 

lix.  19         . .       . .  248 

lxii.  10        . .       . .  277 

lxiii.  1—3    . .       . .  241 

lxv.  17        . .       . .  362 


Jeremiah. 

i.  10   510 

iv.  7   392 

23    442 

x.  11   72 

xviii.  7  -10  . .       . .  517 

xix.  5   68 

13        ..  ..557 

xx.  9   152 

xxv.  15-17..       ..  510 


TUDAL. 

xx  vi.  15      . .       . .  167 

xxvii.  2,  8    . .       . .  511 

xxx.  9         . .       . .  512 

xxxii.  6, 8   ..       ..  167 

li.  11   109 

EZECIEL. 

t.  3   487 

viii.  1   499 

xvi.  21        . .       . .  08 

xxi.  19-22  ..       ..  481 

xxxiv.  24     . .       . .  513 

xxxv.  7  . .  . .  512 
xxxvii.  11- 14       . .  371 

Daniel. 

iv.  16—32    . .       . .  456 

v.  2-6        ..  ..109 
30..  ..108,109,129 

vii.  1—7      . .       . .  804 
1   137 

ix.  2   43 

24   507 

xii.  8—13    . .       . .  101 

H'JSEA. 

i.  11  . .       .        . .  514 

ii.  14,  15      . .       . .  515 

iii.  4,  5        . .      505.  513 

viii.  13       . .       . .  515 

ix.  3   515 

xi  1   461 

5   516 

xiv.t5   250 

Joel. 

ii.  20    236 

23    245 

iii.  6   71 

Amos. 

v.  19   274 

vii.  14         . .       . .  488 

ix.  11   505 

MlCHAH. 

iii.  11   487 

v.  1-6        ..  ..520 

2   507 

Zechariah. 

xi.  13   476 

xii.  10         . .      233,  401 
11        ..       ..  262 

xiii.  4         . .       . .  488 

xiv.  16-19  ..  ..513 
20  ..276 

Malachi. 

iii.  1   466 

2   3S6 

iv.  2   391 


566 


TAFLEN  O  YSGRYTHYRAU. 


Matthew. 


TUDAL. 

Ü.  1  .0 

..  235 

6  .. 

464,  471 

15  .. 

461,  472 

17,18 

..  472 

,  122 

254 

17.. 

136 

iv.  8  .. 

448 

14-16    . . 

471 

V.  1  .. 

331,  440 

13  .. 

250 

21-28,  39,  40 

..  383 

21,  32 

..  70 

,  ,  384 

,  274 

vii.  24-27  .. 

..  247 

viii.  14, 16  . . 

..  83 

17  .. 

164 

. .  370 

23—26      . . 

..  246 

. .  340 

ix.  6, 23 

..  262 

263 

x.  10.. 

438 

19,  20 

154,  159 

27  .. 

272 

xi.  4,  5 

..  156 

13  .. 

33,  479 

..  229 

29  .. 

. .  371 

xii.  17 

..  383 

18—21     . . 

..  465 

27—43     . . 

386, 387 

40.. 

339 

xiii.  31,  32  . . 

243, 244 

34,35 

..  474 

xiv.  25,  26  . . 

..  386 

,  .  463 

xvi.  18 

. .  373 

xvii.  24 

382,362 

xix.  28 

. .  396 

xx.  21 

..  386 

xxii.  11 

..  269 

41—46     . . 

..  507 

xxiii.  5 

..  266 

35  .. 

,  428 

xxiv.  17 

..  273 

24  .. 

..  109 

520 

34  .. 

xxv.  9 

..  331 

41-43      , . 

..  387 

xx vi.  23 

..  280 

29  .. 

391 

31  . 

..  465 

67,68 

..  84 

xxvii.  9, 10  . . 

471,  476 

35  .. 

xxviii.  1 

..  439 

Marc. 

TUDAL. 

i.  8, 4,13     ..       ..  236 
21,23       ..       ..  83 

ii.  4           ..       ..  273 

v.  2—5       . .       . .  261 

vi.  5   81 

8   265 

17   122 

22   123 

vii.  2, 3       ..  ..280 
4   263 

x.  46    340 

xi,  13   239 

xv.  28         . .       . .  471 
45   84 

xvi.  2   439 


Luc. 

i.  3   149 

ii.  7   268 

41—45     ..       ..  275 

iv.  5   449 

v.  19   273 

vi.  17   440 

38    424 

vii.  14  . .  , .  260 
36—38  ..  ..280 
44    266 

ix.  52, 53  . .  . .  268 
62    252 

x.  4   257 

xii.  20         ..       ..  4  ^4 

54—56     ..  ..483 

xiv.  26        . .       . .  334 

xv.  20         ..       ..  331 

xvi.  8   330 

24    392 

25    384 

29,31       ..       ..  33 

xix.  42        ..  ..331 

43,44       ..       ..  109 

xxii.  51  . .  . .  84 
64   84 

xxiii.  39,  40-'..       ..  340 

xxiv.  21       ..       ..  80 

24   32 

42   33 


Ioan. 

i.  14   324 

46   80 

iii.  5   372 

v.  13   83 

36    332 

39   46 

vi.  27   335 

31,35,39,  40,45  3,0,371. 

31,45       ..  462 

53    394 

54    390 

vii.  17  ..  ..229 
\  ix.  2   38ö 


TUDAL. 

x.  22  .. 

282,  296 

34,  35 

..1  62 

37  .. 

..2  23 

xii.  28 

..  136 

xiii.  23,  26  . . 

..  2b0 

xiv.  38 

. .  4í4 

xv.  25 

..  462 

xviii.  10,  36. . 

84 

xix.  36 

..  473 

38  .. 

84 

xx.  27,  28    . . 

..  324 

xxi.  7 

. .  265 

25  .. 

40, 149 

27,  28 

..  234 

ACTAU. 

20  .. 

ii.  22.. 

iii.  16 

..  99 

21  .. 

..  362 

25  .. 

iv.  13 

..  79 

vii.  6,  14     ..  ..421 
30-38     ..  ..144 

ix.  18  331 

25  274 

x.  14, 28      . .       . .  80 
19  167 

xi.  2, 19      . .       . .  80 

xii.  19-23  ..       ..  123 


xiii.  22 

..  368 

xv.  16, 17    . . 

..  470 
..  80 

39  .. 
xvi.  1 

..  85 

3  .. 

..  367 

25  .. 

..  384 

xx.  1-3      . . 

..  85 

xxi.  23,  24  . . 

. .  124 

xxiii.  4 

. .  123 

xxiv.  17 

..  85 

xx  vi.  14 

434 

Rhufeiniaid. 

i.  17  .. 

, ,  470 

47 

28  .. 

..  367 

iv.  3  . . 

46,  469 

viii.  11 

..  386 

ix.  22,  23    . . 

331, 379 

x.  6  . 

..  467 

11,13 

..  471 

xi.  9,  10 

..  463 

,  ,  518 

24  .. 

88® 

..  470 

TAFLEN  O  YSGRYTIIYEAU. 


567 


TUDAL. 

XÜ.  1  391 

6  376 

19  462 

xiii.  1         ..  ..81 

xiv  9  372 

23    387 

xv.  3  470 

9-12  ..  ..471 
25,26      ..       ..  85 


1  CORINTHIAID. 

i.  25  . . 
31  .. 

ii.  13  . . 
14  .. 

iii.  11—15  . 
378,390. 

vi.  9-11 

vii.  18, 19 
25  .. 
40  .. 

ix.  5  . . 
12,22 

x.  5  .. 
8  .. 

xi.  10 
xv.  12 

45  .. 


..  470 
..  154 
..  229 
370.  377, 


367 
181 
167 
83 
81 


339 
4-27 
325 
163 


2  CORINTIIIAID. 

iv.  6   369 

xi.  23..       ..       ..  274 

xii.  7   373 


Galatiaid 


ii.  10—14 

iii.  16 
17  .. 

iv.  13 

v.  2   . . 

vi.  15.. 
16  .. 


150 
80 
162 
421 

384 
367 
332 
31 


Ephesiaid. 

ii.  1  391 

3  330 

iv.  8..  ..  465,474 
17-19  ..  ..  26 
25  70 


v.  12  . 


ii.  6 


Philippiaid. 


TUDAL. 
..  26 


434 


COLOSSIAID. 

i.  21,  22      . .       . .  324 

ii.  'À'ò  3^7 


2  Thessaloniaid. 

ii.  1,  2        . .       . .  42 

1-10       ..       ..  393 

3   330 

1  TlMOTHEUS. 

i.  4   326 

ii.  4   370 

15   426 

iii.  15         . .       . .  85 
16   390 

iv.  l-5       ..       ..  327 

v.  23   169 


2  TlMOTHEUS. 

ii.  8,  18       . .       . .  325 

iii.  16    ..     151-154,  326 

iv.  13         . .       . .  169 


iii.  5  .. 


Titus. 


370,  896 
326 


Hebreaid. 

i.  3  434 

5  473 

5,  6,  8      . .       . .  162 

ii.  6-8       ..  ..474 
13  162 

iii.  7, 13      . .       . .  163 

iv.  3  332 

9  386 

vii.  18,19    ..  ..333 

ix.  4  434 

x.  5  463 

xii.  2  266 

26  146 

xiii.  2         ..  ..136 


Iaoo. 

TUDAL. 

ii.  24    867 

1  Pedb. 

i.  2  370 

3,  23  . .  . .  435 
10-12      ..  ..161 

ii.  5  370 

13, 14  . .  . .  81 
24  164 

iii.  19,  20    . .       333,  377 
21  372 

iv.  3,  4       . .         .  26 
6  372 

2  Pedr. 

i.  20    502 

21  . .  151,  152,  154,  326 

ii.  1  325 

iii.  2,  15,  16..       ..  148 
13  ..    .   ..  ..333 


1 Ioan. 


i.  1,2 

324 

325 

18  .. 

393 

iv.  1  .  . 

42 

1-3 

.'.324,  325, 

393 

15  . 

325 

v.  1,  5 

825, 

326 

6 

325 

2 IOAN. 


Dadgu 

i.  18  . . 

ii.  6,  15 
17  .. 

vii.  16, 17 

x.  11  .. 

xi.  1  . . 
3  .. 
11  .. 

xx.  4.  5 
xxii.  3 


324 
150 


396 
328 
397 
3*6 
4-;5 
516 
507 
395 
395 
335 


Mewn  l/edr,  g/'lt  edges,  a  chlasp,  pris  10/6. 


BIBL  YR  ATHRAW, 

SEF 

YR  HEN  DESTAMENT 

A'R 

NEWYDD, 

GYDA 

CHYFEIEIADAU  A  MYNEGAIR: 

CYNNWYSA  HEFYD 

DDETHOLIAD  HELAETH  O  WYBODAETH  ANHEBGOROL  I 
DDEILIAID  YB,  YSGOL  SABBATHOL. 


&trtrurnetíts  a  BmìsìstQ  0  JFaptau. 


CYHOEDDEDIG  GAN 

HUGHES  A'I  FAB, 

66,   HOPE   STREET,  WEEXHAM. 
ARGRAPHEDIG  GAN  GEORGE  E.  EYRE  A  WILLIAM  SPOTTISWOODE, 

ARGRAPHWYR  I  ARDDERCHOCCAF  FAWRHYDl  Y  FRENHINES. 
M.DCCC.LXXVIL 


RHAGDRAETH  I'R  ATTODIAD. 


Cyferfydd  yr  Athraw  Beiblaidd  yn  gyfifiedin  â  dau  anhawsder  mawr — 
sef  yn  newisiad  ei  bwnc  ac  mewn  diífyg  amser.  Hyd  yn  oed  pan  y  bydd 
y  pwnc  wedi  ei  ddethol,  bydd  yn  rhaid  treulio  cryn  amser  a  llafur  drachefn 
i'w  weithio  allan,  ac  i  ddewis  profion  Ysgrythyrol,  tuag  at  wneyd  yr  hyn  y 
teimlir  angen  am  lyfrau  eraill.  Y  mae  y  rhai  hyn  yn  gostus  a  thrafferthus 
yn  gyfifredin,  ac  yn  anhawdd  eu  defhyddio  tra  yn  addysgu ;  ac  heblaw 
hyn,  gan  mai  yr  Athraw  llafurus  mewn  rhagbarotoi  ydyw  yr  un  a  all  gyf- 
ranu  fwyaf  yn  yr  amser  byraf,  y  mae  yn  rhaid  bod  yn  ddiwyd  i  feistroli  a 
dosranu  y  manylion,  ac  i  gael  allan  y  dull  goreu  i  osod  gwahanol  ranau  y 
wers,  y  naill  ar  ol  y  llall,  mor  naturiol  fel.  ag  i  barotoi  meddyliau  y  dys- 
gyblion  i'w  derbyn  yn  mlaenllaw. 

Amcan  y  Llawlyfr  hwn  ydyw  awgrymu  pynciau,  cynilo  amser,  a  hyr- 
wyddo  trefn,  drwy  restriad  dosparthus  o  fanylion;  ac  yn  mhellach,  diwy 
gyfehiMau,  drwy  restr  o  brif  enwau,  geiriau,  ac  ymadroddion,  ac  yn 
neillduol  drwy  Fynegair  cynnwysfawr — i  alluogi  Athrawon  ac  eraill  i  beri 
i'r  Beibl  esbonio  ei  hun.  Fe  ganfyddir  mai  dyma  ydyw  y  dull  mwyaf 
dyddorol  i  gyrhaedd  gwybodaeth  grefyddol,  a'r  unig  safon  ddiogel  : 
"  Chwiliwch  yr  Ysgrythyrau,"  drwy  gymharu  eu  gwahanol  ranau. 

Wrth  gasglu  a  threfnu  y  Llawlyfr  hwn,  darganfyddodd  y  golygydd  fod  y 
Mynegeiriau  sydd  eisioes  yn  yr  iaith  Gymraeg  yn  dra  anghywir.  Y  mae 
hyd  yn  oed  y  goreu  yn  cynnwys  amryw  ganoedd  o  feiau  cyfeiriadol,  ereill 
yn  wallus  mewn  trefniant— rai  o  honynt,  fel  y  mae  yn  hynod,  yn  dilyn  yr 
egwyddor  Saesonig  yn  lle  y  Gymraeg ;  a'r  oll  o  honynt  yn  rhy  drwchus  a 
thrafferthus  i'w  defnyddio  ar  yr  un  pryd  gyda'r  Beibl  yn  y  dosparth.  Fe 
gynnwys  y  gwaith  hwn,  gan  hyny,  y  Mynegair  cywiraf  (a  dweyd  y  lleiaf) 
mewn  trefniant,  ac  yn  ddigon  cynnwysfawr  i'w  gydrwymo  âg  argraínad  o'r 
Beibl,  er  fTurfio  un  gyfrol  gyfleus.  Y  mae  y  Crynodeb  o'r  Ysgrythyrau 
sydd  yn  dilyn  y  Mynegair  wedi  ei  gyfansoddi  gan  un  o  ysgolheigion 
Hebi'aeg  goreu  ac  un  o  dduwinyddion  iachaf  yr  oes,  ac  wedi  ei  gyfieithu, 
trwy  ganiatâd  argrafifwyr  ei  Mawrhydi^  o'r  Attodiad  i'r  llyfr  rhagorol, 
Sunday  School  Teachers  Bible.  Y  mae  y  bennod  ar  Ddaearyddiaeth  wedi 
ei  hysgrifenu  yn  neillduol  i'r  gwaith  hwn,  ar  gynllun  newydd  a  syml. 

Dysgrifir  prif  wledydd  y  Beibl  yn  eu  hagwedd  naturíol,  a'r  adranau  yn 
eu  trefn  ddaearyddol,  o'r  gogledd  i'r  deau,  i  gyfateb  â'r  mapiau,  y  rhai 
sydd  wedi  eu  dethol  yn  fanwl.  Cynnwysa  y  bennod  hon,  a'r  taflenau 
cysylltiedig,  yn  nghyd  â'r  mapiau,  y  wybodaeth  gywiraf  hyd  adeg  cyhoedd- 
iad  y  llyfr.  Cynnwysa  y  taflenau  dilynol  amrywiaeth  mawr  o  fanylion 
gwerthfawr. 

Amcan  y  golygydd  yn  y  gwaith  oedd  crynhoi  ynghyd  y  swm  helaethaf 
o  wybodaeth  Feiblaidd  a  gyhoeddwyd  erioed  o  fewn  terfynau  cyfifelyb  ;  a 
hyderir  fel  y  deuir  i  adnabod  y  llyfr,  y  teimla,  nid  yn  unig  bob  athraw,  ond 
pob  dysgybl,  y  dylai  ei  feddiannu. 

Y  GOLYGYDD. 

Rhagfyr^  1876. 


Y  CYNNWYSIAÌ). 


í.  Mynegair  oyflawn  (Peteb  Williams),  wcdi  ei  ddiwygîo  gydar 
gofal  mwijaf. 

2.  Dangoseg  egwyddorol  o  Enwau  Priodol  yn  yr  Hen  Dcstament  a'r 
Newydd  ;  gydag  arwyddocâd  y  geiriau  yn  yr  ieithoedd  gwreiddiol. 

3.  Y  tri  Herod  y  sonir  am  danynt  yn  y  Testamcnt  Newydd. 

4.  Y  chwe'  Máir  y  sonir  am  danynt  yn  y  Testament  Newydd. 

5.  Ymddangosiadau  yr  lesu  wedi  adgyfodi. 

6.  Cyfnodau  Hanesyddiaeth  ysgrythyrol. 

7.  Casgliad  o'r  holl  Enwau  a'r  Teitlau  a  roddir  i  [esu  Grist  yn  yr 
Ysgrythyrau. 

8.  Enwau  a  Theitlau  yr  Yspryd  Glân. 

9.  Casgliad  o'r  Enwau  a'r  Teitlau  a  roddir  ar  y  Saint,  y  Wir 
Eglwys,  Gweinidogion  Ffyddlon,  ac  ar  Ras  Cadwedigol,  a'r  pethau  y 
cyííelybir  hwy  iddynt  yn  yr  Ysgrythyrau. 

10.  Gwyrthiau  Crist,  a'r  lleoedd  eu  cyflawnwyd. 

11.  Crynodeb  o  Lyfrau  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd,  yn  eynwys 
eu  Dilysrwydd,  eu  Hawduriaeth,  a'u  Hamcan,  yn  ol  yr  awdurdodan 
diweddaraf. 

12.  Golwg  Daflenol  ar  Lyfrau  y  Beibl,  a'u  Testyn.au. 

13.  Dysgrifiad  cyífredinol  o  Wledydd  y  Beibl,  neu  Syria. 

14.  Calaniadur  Biblaidd,  wedi  ei  drefnu  mor  gywir  ac  mor  agos  i 
iaith  yr  Ysgrythyr  ág  y  mae  yn  bosibl. 

15.  Yr  afonydd  a  grybwyllir  yn  y  Beibl. 

16.  Llynau  nodedig  y  Beibl. 

17.  Y  Mynyddoedd  a'r  Bryniau  a  grybwyllir  yn  y  Beibl,  wedî  en 
trefnu  yn  ddaearyddol  o'r  Gogledd  i'r  Dehau. 

18.  Dammegion  yr  Hen  Destament. 

19.  Prif  Ddammegion  y  Tcstament  Newydd. 

20.  Digwyddiadau  hynod  a  gofnodir  yn  yr.Ysgrythyr. 

21.  Dechreuad  Cenhedloedd. 

22.  Barnwyr  Israel. 

23.  Brenhinoedd  Juda  cyn  y  rhaniad. 

21.  Brenhinocdd  cydamserol  Israel  a  Judah. 

25.  Brwydrau  y  Beibl. 

26.  Gwarchaoedd  «Terusalem  fel  y  cofleir  hwynt  yn  yr  Ysgrythyrau. 

27.  Barnedigaethau  Dwyfol. 

28.  Gweddiau  hynod. 

•20.  Y  Prophwydi  yn  eu  trefn  amseryddòl. 

30.  Teithiau  yr  Apostol  Paul. 

31.  Areithiau  ac  Ymddiddanion  hynod  yn  yr  Hen  Destament. 

32.  Archoffeiriaid  yr  Hebreaid. 

Tnghyda  Deùddeg  o  Fapiau  Lltwiedig. 


CRYNODEB  0  LYFRAU  YR  HEN  DESTAMEJNT  A'R  NEWYDD. 


Exodua  yn  un,  ac  os  dibyna  ar  hanes  Genesis,  y  mae  yn 
eglur  os  nad  Moses  oedd  awdwr  Genesis  yn  yr  ystyr  a 
roddir  genyni  ni  i'r  gair,  ei  íod  o'r  hyn  lleiaf  yn  gyirifoi 
am  ei  gynnwysiad  ;  a  chan  mai  rhan  o  Genesis  (yr  hwn 
a  elwir  yn  Hebraeg  stie'moth,  "dyma  enwau,"  y  gair 
pwyság  cyntaf  yn  y  liyfr)  mewn  gwinonedd  ydyw£xouus. 
nis  gaüwn  ond  edrych  ar  Moses  iel  awdwr  y  ddau,  canys 
yr  oedd yn  gydnabyddus  â'r  Aiphtyn  gystal  a  r  Anialwch, 
fel  ag  yr  oeud  yn  rhaid  iud  awdwr  Exodus,  ac  nid  oedd 
ntab  yn  fwy  feily.  Y  mae  cynnydd  darganfyddiadau 
Aiphtaidd  yn  y  blynyddoedd  diweddaf  wedi  taíiu  y  iath 
oleuni  ar  Exodus  a  Genesis  fel  ag  y  mae  geirwiredd  yr 
awuwr  wedi  ei  gadarnhuu  mewu  modd  nas  &aJÌîisai  neb 
dybio  yn  bosiol. 

LEFiTICUS. 

Adnabyddir  Lefiticus  yn  Hebraeg  oddi  wrth  y  gair 
cyntaf  ynddo,  'wayyikra.'  Y  mae  yn  mron  yn  hoilol 
ddeddfol,  gydag  ychydig  eithriadau,  megys  pen.  10.  1—7  : 
i  24  10—16 ;  26,  &c  Y  mae  hynafiaeth  y  hyfr  i'w  weled 
yn  eglur  oddi  wrtli  ei  fod  yn  cyíeirio  >n  uniongyrchol  at 
;  fywyd  gwersyllaidd  yr  Hebreaid  ynyr  anialwch.at  Aaron 
I  a'i  íeibion,  at  babell  y  cylarfod,  a  phethau  cyffelyb  A 
!  chan  y  gosouir  alian  mai  y  deddfau  hyny  a  dderbvniwyd 
I  gan  Moses  ydyw  y  rhai  hyn,  íeorphwys  awdurdod  y  llyír 
ar  ei  darddiad  Moesenaidd.  Ni  f eddyliasai  un  ysgrifenydd 
i  diweddar  am  ddisgrino  y  bywyd  yn  yr  aniaiwch,  fel  ag  y 
mae  yn  rhaid  íod  yr  ysgrifenydd  hwn  wedi  gwneyd,  os 
nad  Muses  ydoedd.  Geiür  dosranu  y  llyír  lel  hyn— (1) 
!  deddfau  yn  nghylch  aberthau,  pen.  1  hyd  7 ;  (2)  mewn 
1  perthynasiburedigaeth,llhydlö;  (3)er  neillduoli  israel 
!  oddi  wrtn  y  cenheuloedd  paganaidd,  17  hyd  20 ;  (4)  mewn 
j  pennynas  i'r  offeiriaid,  21  a  22;  (5)  yn  nghylch  dyddiau 
I  íanctaidd  a  gwyliau,  23  hyd  25 ;  (tí)  yn  nghylch  adduned- 
au,  27.  Dyna  hefyd  y  rhan  hanesyddol,  yn  dwyn  perth- 
ynas  à  cnyssegriad  Aaron  a'i  íeibion,  8  hyd  10 :  a'r 
brophwydol,  pen.  2(i 

NUMERL 

Rhydd  Fumeri  hanes  dau  gyfrifiad  y  bobl  yn  yr 
anialwch— y  cyntaf  yn  yr  ail  flw^  udyn  o'r  ymadawiad, 

Een.  1 ;  a'r  ail  yn  y  40fed  flwyddyn,  pen.  26.  Ei  enw  yn 
Lebraeg  ydyw  wayedabber  neu  bemidbar,  "ac  efe  a 
lefarodd,"  neu  "yn  yranialwch."  Y  mae  yn  cynnwrs 
pedair  rhan— (1)  Parotoadau  at  dori  i  fynu  y  gwersyli  vn 
binai.  a  chychwyn  i  Ganaan,  pen.  1  hyd  10.  10 ;  (2)  y 
daith  o  Sinai  i  derfynau  Canaan,  a  gwrthwynebiad  y 
('anaaneaid,  10.  11  hyd  14.  45;  (3)  amryw  ddigwydd- 
iadau  a  gymmerasant  le  yn  y  38  mlynedd  o  grwydriadau 
penydiol,  pen.  16  hyd  19.  22  ;  (4)  hanes  y  flwydöyn  ddi- 
weddaf  yn  yr  aniaiwch,  y  40fed  o'r  ymadawiad,  pen. 
20.  1—36.  Arddengys  yr  ysgrifenydd  g}  dnabyddiaeth  â'r 
Aipht  (pen.  11.  5, 6 ;  13.  22) ;  y  mae  yn  eglur  mai  gwaith 
Mtfses  ydyw  pen.  33,  ac  nis  gellir  priodoli  awdwriaeth  yr 
oll  o'r  llŷfr  ì  neb  gyda  chymmaint  o  briodoldeb  ag  i 
Moses.  Priodola  traddodiad  Iuddewigy  rhan  yn  nghylch 
Balaam  (pen.  21  hyd  24)  yn  arbenig  iddo  ef.  Ymestyn  yr 
hanes  dros  gyfnod  o  tua  38  mlynedd  a  9  mis,  sef  o'r  dydd 
cyntaf  o'r  ail  fis  o'r  ail  flwyddyn  o'r  yniadawiad,  hyd 
rywbryd  rhwng  yr  amser  a  grybwyllir  yn  pen.  33.  38  a 
l»euu  1.  3. 

DEUTERONOMIUM. 
Gelwir  y  llyfr  hwn  Deuteronomîum  oddiwrth  ei  enw 

Si  y  Deg  a  Thrigain,  ac  arwydda  "yr  ail  ddeddf."  Yn 
ebraeg,  gelwir  ef  "Geiriau,"  oddiwrth  yr  agoriad, 
"Dyma  y  geiiiau."  Y  mae  yn  gynnwysedig  o  dair  o 
anerchiadaù  gan  Moses  i'r  bobl  yn  yr  lleg  mis  o'r  40fed 
flwyddyn  o'r  ymadawiad  (pen.  1  hyd  30).  yn  nghyd  a 
rhai  o  weithredoedd  a  geiriau  diweddaf  Moses :  megys 
pennodiad  ei  olynydd  (pen.  31),  ei  Gân  (32),  ei  Fendith 
(33). ei  farwolaetha'i  gladdedigaeth  (34).  Ceiryranerch- 
iad  gyntaf  o  pen.  L  6  hyd  4.  40  ;  yr  ail  o  pen.  5.  1  hyd 
26.  19  ;  y  drydedd  o  pen.  27. 1  hyd  3(>.  20.  Ysbaid  yr  amser 
yn  mha  unyeymmerodd  digwyddiadauy  Uyfrleòedd  tua 
chwech  wythnos,  sef  o'r  dydd  cyntaf  or  lleg  mis  hyd 
tua'r  lOfi-d  dydd  o'r  12fed  miso'r  40fed  flwyddyn— canys 
fe  dreuliwyd  mi>  i  alaru  am  Moses  Cì4.  8).  a  chroeswyd 
yr  Iorddonen  ar  y  lOfed  dydd  o  fis  cyntaf  y  flwyddyn 
dd'lynol  (Jos.  4.  19).  Amcan  y  llyfr  ydyw  adgyflenwi  y 
ddeddf  flaenorol :  ail-gyhoeddiad  awdurdodol  ydyw  o 
honi  gan  y  deddfroddwr  ei  hunan  (pen.  39.  9,  24).  Y 
mae  rhai  o'r  deddfau  yn  newvddion.  gwel  pen.  12.  5—14 
(cym.  Ex.  20.  24) :  13.  1-18 ;  18.  20;  21.  1-9;  24.  16,  &c.  ; 
dirymir  rhai  deddfau  nad  ydynt  mwyacli  briodol— di- 
ddyma  pen.  12.  15  Lef.  17.  3 — 5.  Y  mae  yma  gyfnewid- 
iadau  geiriol  hyd  yn  oed  yn  y  Deg  Gorchymyn,  gwel  y 
4ydd  a'r  lOfed  gorchymyn,  er  y  condemnia  yr  awdwr  yn 
pen.  4.  2  a  12.  32  unrhyw  un  a  chwanego  neu  a  dyno 
o<ldiwrth  y  ddeddf.  Y  mae  pennodau  27  a  28  mor  eglur 
brophwydol  fel  y  mae  yn  amnhosihl  dwyn  amser  eu 
ryfansodriiad  yn  ddigon  diweddar  iddynt  fod  yn  amgen. 
Yr  engreifftiau  inw\af  nodedlg  ydyw  gwaRgariari  yr 
luririewon  (pen  28.  64), a  dyforiiad  y ccnheriloerid  i  mewn 
(peri.  92.  43).  Y  mae  pen.  18. 15  yn  aneslM>niariwy  o  íewn 
cylch  yr  Hen  Deslament.  Proffesa  Deuteronominin 
nnnerrh  y  hobl  ag  oeddynt  dystion  o  weithredoedd 
nerthoi  yr  Arglwydd  (peu.  5.  3)  40  rnlynedd  yn  ol ;  ac  y 
tuao  yn  rhaid  coiìo,  er  íod  cenhedláeth  wcdi  myued  i 


heibio,  fod  yr  holl  bobl  ag  oeddynt  dan  ugain  oed  ar 
adeg  yr  ymadawiad,  ac  hebfarw  yu  ycyfamser,  vn  btes- 
aaaac  r  j  deddfroddwr  pan  aii  -  gyhotüdwya  y 
ddeddf.  Yr  oedd  yn  rhaid,  gan  hyny,  fod  pob  un  rhwng 
yr  oedran  o  47  i  59  yn  llygaid-dystion  o  fynediad  Israel 
drwy  y  Môr  Coch  a  rhoudiad  y  ddeddf  ar  Sinai.  ac  íeily 
yn  medüu  adgoi  da  o'r  ddau  ddigwyddiad. 

JOSUA. 

Josua  ydyw  y  çyntaf  o'r  gyfran  a  elwir  yn  Hebraeg 

hL^A^A1  nlaen-orol£  h  y-  y  Uyírau  hauesyddol 
h>d  ddiwedd  y  Breninoedd,  oddi  eiüir  Ruth.  Rhydd 
hanes  Israel  o  farwolaeth  Moses  liyd  farwolaeth  Josua, 
gan  gynnwys  y  Gorchfygiad  (pen.  1  hyd  12),  a'r  ymsef- 
ydiiad yn  Nghanaan  (13 hyd 24) -y  rhan  tìaenaf  yn  hanes- 
yddoi,  a  r  diweddaf  gan  mwyaí  yn  ddaeary'ddol.  Y 
mae  wedi  ei  seilioar  Bum'  llyfr  Moses,  ac  wedi  ei  am- 
çanu  i  ddangos  ffyddlondeb  Duw  i'w  hen  addewid. 
Ysgrifenwyd  ef.  y  mae  yn  debygol,  gan  Josua,  oblegid  y 
maeyr  hanes  yn  gydoesoi  (pen.  4.  23;  5.  1 ;  a  6.  25);  ac  y 
mae  Uawer  o  hono,  os  ydjw  yn  ddilys,  fel  y  mae  yn  sicr 
ei  fod,  nas  gelhr  ei  briodoli  i  neb  araU.  Attodiad  ydyw 
y  puin  adnod  ddiweddaf.  Priodola  pen.  24.  2«  gyfran 
°  r  l,?5-,.leÌa/  l,  J°suíi-  ac  feeliiryn  rhesymol 
ystyried  ygweddül  fel  ei  eiddo  ef.  Llyfr  Josua  oedd 
Llyfr  linogaethau  (Domesday  Booh)  yr  Israeliaid.  Nis 
gelnr  ystyried  y  frawddeg  -  hyu  y  dydd  hwn,"  a  dd.g- 
wydd  mor  fynych,  fel  yn  ymestyn  yn  mhell  tu  hwnt  i 
amser  Josua  (pen.  22.  3, 17 ;  23.  8.  9,  &c).  Yn  pen.  16. 
10  cawn  sefyllta  ar  bethau  ag  oedd  wedi  myned  heibio 
erbyn  amser  Solomon.  Yr  oedd  1  Bren.  9.  16  a  Jos.  15 
16  wedi  eu  hysgrifenu  o  flaen  2  Sain.  5.  6.  Y  mae  ynddo 
gyfeiriadau  mynych  at  Bum'  llyfr  Moses ;  gwel  pen  8. 
35,  &c.  Cyfeiria  Llyfr  y  balmau  at  Josua  (Sahn  44.  2—4 ; 
°£  Ì3T.5 ;  l?-  54*  55 ;  114  1_8)«  ac  fell-v  1,e,yd  Habacuc 
(3.  8-13).  Yniestyna  y  llyfr,  y  mae  yn  debygol,  dros 
gyfnod  o  tua  25  neu  30  o  flynyddoedd. 

BARNWYR. 

Y  mae  Llyfr  y  Bamv  yr,  a  elwir  yn  Hebraeg  Shofetim, 
yn  carioyn  mlaen  hanes  Israel  o  farwolaeth  Josua.  Mae 
yn  cynnwys  tair  rhan  :  y  rhagymadrodd(pen.  1  hyd  3.  4), 
corph  yr  hanes  (3.  5  hyd  16.  31),  ac  attooiad  (17  hyd  21). 
Mae  yn  debygol  fod  pennodau  cyntaf  y  Barnwyr  yn  ail- 
adrodddigwyddiadau  a  gymmerasant  le  cyn  marwolaeth 
J osua.  Gwneir  dyfyniadau  o  hanes  Josua,  megis  pen.  1. 
12-15,  gwel  Jos.  15.  16—19;  a  pen.  2.  6-9,  gwel  Jos.  24. 
29-31.  Yn  wir,  tybia  rhai  y  dylem  ddodi  enw  Moses  yn 
lle  Josua  yn  pen.  1.  L  Dechreua  yr  ysgrifenydd,  pa 
fodd  bynag,  y  mae  yn  debygol,  ei  hanes  bwriadol  o  ddig- 
wyddiadau  ar  ol  amsor  Josua  drwy  roddi  golwg  gj  ffred- 
inol  ar  ddigwyddiadau  boreuach.  Cymmerodd  ymweiiad 
yr  angel  â  Bochtm  le  (pen.  2.  1),  gan  hyny,  y  maeyn 
debyg,  rhwng  Jo».  23  a  24,  a  hyny  yn  achlysur  yr  an- 
nercliiad  (cymharer  pen.  2.  16  â  Jos.  24.  28).  Nid  oes 
dim  i  ddangos  pwy  aysgrifenodd  y  Barnwyr ;  ond  y  mae 
yn  rhaid  fod  pen.  1  21  wedi  ei  ysgrifenu  cyn  y  seithfed 
tìwyddyn  o  deyrnasiad  Dafydd  (2  Sam.  5.  7) ;  ac  efallai 
fod  pen.  17.  6,&c,  ynarddangos  cydnabyddiaeth  &  SauL 
Gan  hyny,  ymae  yn  bosibl  niai  Samuel  a  gasglodd  yn 
nghyd  y  Barnwyr ;  ond  y  mae  pen.  18.  30  wedi  arwain 
rhai  i  íeddwl  mai  gwaith  llawer  diweddarach  ydyw. 
Gall  mai  cyfeirio  y  mae  yr  adnod  hon  at  y  caethiwed 
Philistiaidd  yn  pen.  18.  3L   Tybir  fod  y  digwyddiadau 

Ín  pen.  17  hyd  21  wedi  cymmeryd  lle  yn  gynnar  yn  yr 
anes,  oblegid  yr  enwir  ŵyr  Moses  (y  darlleniad  tebygoì), 
nid  Manasseh  (pen.  18.  30),  ac  ŵyr  Aaron  (20.  28).  Y 
mae  yn  ammheus  pa  un  ai  cydoesol  ai  olynol  oedd  ríieol- 
aeth  y  gwahanol  famwyr  a  gofnodir ;  os  y  diweddaf,  y 
mae  genym  yn  y  llyfr  hwn  hanes  tua  410  o  flynyddoedd, 
yr  liyn  a  ymddeugys  fel  yn  cael  ei  gadarnhau  yn  pen.  11. 
26  ac  Act.  13.  20;  os  y  cyntaf,  hanes  tua  150,  yr  hyn  a 
dderbyn  gadamhad  odaiwrth  achyddiaeth  Dafydd  (1 
Chron.  2.  10—15)  a  Zadoc  (1  Chron.  6.  4-8).  Y  niae 
amseryddiaeth  y  Jlyfr  hwn  yn  un  o'r  pynciau  anhawddaf 
mewn  beirniadaeth  Fiblaidd,  ac  ni  rydd  ycofnodion  un 
cymhorth  i  ni  benderfynu  y  cyfwng  rhwng  pen.  2.  7  a 
pen.  3.  8,  neu  rhwng  pen.  16.  31  a  dechreuad  swyddng- 
aeth  Eli,  ac  ni  wyddom  pa  mor  hir  y  bu  Sam^ar  yn 
íarnwr  (pen.  3.  3J ).  Cyfeirir  at  hanesiaeth  y  Barnwyr 
yn  bahn  78.  Ü0,  a  83.  9  ;  ac  yn  Hosea,  pen.  9.  9 ;  a  10. 10. 

RUTH. 

Y  mae  y  Hyfr  hwn  yn  un  o'r  pum  rhol  (MegiUoth)  a 
ddarllenir  gan  yr  Iuddewon  yn  ystody  pum  prif  wyliau. 


Darllenir  Ruth  ar  ŵyl  y  Pentecost  Nid  ydyw  yn  dilyn 

Î'  Harnwyr  yn  yr  Hebraeg,  ond  dodwyd  ef  íelly  yn  nghyf- 
eithiad  y  Deg  a  Thrigain.     Priodola  y  Talmud  ef 


Samuel.  Y  niae  yn  eglur,  yn  ol  ei  fìurf  bresennol,  ei 
fod  wedi  ei  ysgrifenu  ar  ol  i  Dafydd  ennill  enwogrwyild  ; 
pen.  4  32.  Hwyrach  mai  y  newyn  y  cyieírir  ato  ocud  yr 
un  ageir  yn  Barn.  6.  3—6;  gan  y  cynnwysay  rhandir  a 
enwir  yno  efallai  Bethlehem.  ('yfrifir  y  cenedlaethau 
rhwng  Judah  a  Dafydd  yn  ddeg,  ond  yr  oedd  yramser 
rhyngddynt  tua  850  o  flynyddoedd,  fel  y  mae  yn  rhaid 
fod  rnal  dolenAU  wedi  eu  gadael  allan,  neu  ynte  fod  rvf- 
nod  y  Barnwyryn  llawer  byrarh  na  410  o  flynydànedd, 
Saimou  ocdd  Uui  Boaz  o  Ràliab  (Mat.  1.  5),  a  Jcsbo  oedd 


YMO 

■1  Bren.  4.  33.  llef.  am  anifeillaid,  um 
Salm  104.  30,  y.  liel>  rifodi  iy. 

148.  10.  yr  y.  ac  adurusgellog 
Ezec  8.  J0.  uc  wele  bob  lliui  y. 

38.  20.  a  phob  y.  u  yinlusgo 
Hos.  2.  18.  ac  y.  y  ddaear 
Hub.  L  14.  fel  yr  y.  iieb  lywydd 
Act.  10. 12.  y.  ac  ebediaid  y  nef  11.  6. 
Rbuf.  1.  23.  pedwar  carno),  ac  y. 
Ymlusgo,  Gen.  7.  14.  y.  ar  y  ddaear. 

Ezec  3a  20.  [44.  a  20.  23. 

Lef.  11.  20.  pob  ebediaid  a  y.  ud.  29, 
|  Salm  69.  34.  a'r  hyn  oll  a  y.  ynddo 

101  20  yr  y.  pob  bwystftl 
Ezec.  47.  6.  bob  peth  byw.yr  hwn  ay. 
2  Tim.  3.  6.  y  rliai  sydd  yn  y.  i  deiau 
Judasl  ddynion  wediy.  i  'mewn 
YMNEILLDUO,  &c,  üen.  13.  9.  y. 

oddiwrthyf 
Gen.  13.'  11.  Abraham  a  Lot  a  y. 
Lef.  22.  2.  iddyut  y.  oddiwnh  bethau 
JNum.  6.  2.  pan  y.  gwr  neu  wraig 

—3.  y.  oddiwrth  wîn 

—5.  üyddiau'r  y.  efe 

16. 21.  y.  o  fysg  y  gynnulleidfa 
Ezra6.  21.  y.  oddiwrth 

9.  1.  nid  y.  pobl  Israel 
Neh.  9.  2.  hâd  Israel  a  y. 

10.  28.  a  phawb  a'r  a  y. 
Ezec.  11  7.  a  y.  oddi  ar  fy  ol  i 

Tmneillduol,  Diar.  18.  1.  y.  a  gais 
wrth  ei  ddeisyf.     [gryfhewcu  ac  y. 
YMNERTHU,  &c,  Deut.  31.  6.  ym- 

2  Sam.  2,  7.  y.  eich  dwylaw 

Job  15.  25.  Hollalluog  yr  y. 

Salm  52.  7.  y.  yn  ei  ddrygioni 

Es.  30.  2.  y.  yn  nerth  l'baraoh 

Dan.  10.  19.  y.  îe  y. 

Eph.  6.  10.  y.  yn  yr  Arglwydd 

2  Tim.  2.  1.  y.  yn  y  gras  sydd 
YMNUETHÜDD,  Gen.  9.  21.  a  y. 

ynghanol  ei  babell 
YMOCHEL,  Bam.  13.  4.  y.  ac  nac  ŷf 

Barn.  13.  13.  rhag  yr  hyn  oll  .y. 

Job  36. 21.  y.  nac  edrycnaranwiredd 
YMOFIDIO,  &c.  Gen.  6.  6.  a  y.  yi\  ei 

Job  l5.  20.  y  bydd  efe'n  y.  [guion 

Jer.  22. 10.  na  y.  am  dano 

Dan.  7.  15.  a  y.  yn  fy  yspryd 

Mic.  4. 10.  y.  a  griddfana 

Iago4.  9.  y.  agalerwcii 
ŸMOFYN,  &c,  Uen.  25.  22.  aeth  i  y. 
â'r  Arglwydd 

Deut  4.  32.  y.  am  y  dyddiau  gynt 
13. 11  yna  y.  a  cnwilia 

17.  9.  at  y  barnwyr  ac  y. 

18.  1L  nac  y.  â'r  meirw 

19.  18.  y.  y  barnwyr  yn 

1  Sam.  14.  37.  y.  Saul  â  Duw 
28.  7.  ac  yr  y.  à  hi 

30.  8.  Dafydd  a  y.  â'r  Arglwydd,  2 
Sam.  2.  1.  a  5.  19,  23.  a  2L  1. 

2  Sam.  11.  3.  a  y.  am  y  wraig 
16.  21  fel  ped  y.  un  â  gair 

2  Bren.  1.  2.  y.  á  Baal 
3. 11.  fel  yr  y.  â'r  ArgJwydd 
8.  8.  ac  y.  &  r  Arglwydd  trwyddo 
16.  15.  yrallor  bres  í  nii  y. 
22.  13.  y  â'r  Arglwydd  drosof,  2 
Chron.  34.  21. 

1  Chron.  10.  13  a  dewines  i  y.  â  hi 
13.  3.  nid  y.  á  bi 

18.  10.  i  y.  ain  ei  iechyd  ef 
21.  30.  ori  blaen  hi  l  y.  â  Duw 

2  Chron.  34.  2 ;.  anfonodd  chwi  i  y. 
Ezra  10. 16.  y.  am  y  peth,  Preg.  7. 10. 
Job  10.  6.  y.  am  fy  mhechod 

Salm  27.  4.  ac  i  y.  yn  ei  deml 
142.  4.  neb  yn  y.  am  fy  enald 

Diar.  20.  25.  ac  wedi  adduneduy. 

Es.  &  19.  â'u  Duw  yr  y.  pobl 
30.  2.  heb  y.  â  nn  * 

Jer.  15.  5.  a  pliwy  u  dry  i  y. 
21.  2.  y.  attolwg  â'r  Ar^lwydd 
37.  7.  anfonodd  attaf  i  y.  â  rid 

Ezec.  14.  3.  a  y.  y  cyfryw  a  myfi 
—7.  i  y.  â  myfi  trẁyddo  ef 

20.  3.  I  y.  â  mi  yr  y'ch  yn  dyfod  ? 
—31.  genych  y.  á  mi  tý  Isráel 

21.  21.  y.  â  delwau 

34.  11.  a  y.  am  fy  mhraidd 

36.  37.  y.  &  niyfi  etto 
Seph.  1.  6.  nid  y.  am  dano 
Mat.  2.  8.  y.  yn  fanwl,  adn.  16. 

10.  11.  .v.  pwy  iydd  dellwng 
Luc  22.  23.  y.  yn  eu  plitli  eu  liunuln, 

Ioan  ia  19. 
loan  16.  3a  nid  rhaid  i  ti  y.  o  neb 


YMP 

Act.  10.  17.  wedi  y.  am  dŷ  Simon 
1  Cor.  14.  35.  y.  â'u  gwýr  gartref 

1  l'edr  1.  10.  y.  uc  y  inunwl 
YMOGEL  WOH,  Mut.  7.  15.  y.  ihag 

gau  brophwydi 
Mat  10.  17.  y.  riiag  dynion 
16.  6.  y.  rhag  surdoes,  adn.  11. 
Marc  8.  15.        [ion,  Luc  20.  46. 
Marc  12.  38.  y.  rhag  yr  ysgriíenydd- 

18.  28.  y.  cnwi,  adn.  88. 
Luc  12.  15.  ac  y.  riiag  c>  bydd  dod 
YMOGONEDDU,  &c,  1  Ciiron.  16. 

35.  ac  i  y.  yn  dy  foliant 
Es.  44  23.  yn  Israel  yr  y. 

45.  25.  y.  holl  had  lsiael 

49.  3.  hwn  yr  y.  ynot 
Dut.  1H.  7.  cymaint  ag  yr  y. 
YMOLCHI,  &c.  Kx.  2.  5.  i  waered  i'r 
Ex.  30.  20.  y.  4  dwfr  [afon  i  y. 

Lef.  14.  8.  ac  y.  mewn  dwtr.  15.  7.  8, 

10-27.  Deut.  23.  LL 
Kut.li  8  8.  y.  gan  hyny 

2  Sam.  11.  2.  a  gunfu  wraig  yn  y. 

2  Bron.  5.  10.  dos  ac  y.  saitli  waith 

—12.  oni  allaf  y.  ynddynt  iiwy 

—13.  ddywedyd,  y. 
Job  9.  30.  os  y.  inewn  dwfr  eira 
Es.  1.  16.  y.  ymlanhewch 
Ezec.  23.  40.  mwyu  pa  rai  yr  y. 
Marc  7.  4.  oni  bydd  iddynty. 
Luc  11.  38.  ryfeddodd  had  y. 
Ioan  9.  7.  dos  ac  y.  yn  ilyn  Siloam, 

adn.  11, 15.  [yn  eicb 

YMOLLWNG.&c  Heb.  12.  3.  nad  y. 
Heb.12.5.  nacy.  pany'chargyhoedd. 
2  Pedr  2. 11.  i  hyn  i  gyd  y. 

—12.  gan  losgi  a  y. 
YMORCHESTU,  Rhuf.  15.  20.  y.  i 

bregethu'r  efengyl 
2  Cor.  5.  9.  am  hyny  yr  ydym  yn  y. 
YMORFOLEDDA,  &c,  Sabn  60.  8.  y. 

di  o'm  plegid  i 
Col.  2.  15.  gan  y.  arnynt  arni  hi 
YMOSTWNG.&c  Ex.  10.  3.  gwrthodi 

y.  ger  fy  mron 
Lef.  26.  41.  os  yno'r  y.  eu  calon 
Deut.  33.  29.  elynion  a  y. 

1  Bren.  21.  29.  oni  weli  tel  yr  y.  Ahab 

2  Bren.  22.  19.  tithau  y.  o  flaen  yr 
2  Chron.7.  14.  os  fy  miiobl  a  y.  [Arg. 

12.  7.  a  phan  welodd  iddynt  y. 
—12.  phan  y.  efe,  llid 
29.  30.  y.  ac  a  addolasant 

32.  26.  Hezeciah  a  y. 

33.  12.  y.  yn  ddirfawr 
—19.  cyn  y.  o  hono  ef 

—23.  nid  y.  ger  bron  yr  Arglwydd 
31  27.  i  tithau  y.  o  flàen  Duw 

36.  12.  nid  y.  o  flaen 

Salm  10.  10.  a  ymnryma  ac  a  y. 

35.  11  y.  mewn  galar-wisg 

40.  1.  ac  efe  a  y.  attaf 

45.  11.  y.  dithau  iddo  ef 

81. 15.  arnynti  y.  iddo  ef 
Diar.  6. 3.  cerdda  ac  y.  iddo  ef 
Preg.  10. 1  y.  a  ostega  becbodau 
Es.  2.  9.  a'r  bonheddig  yn  y. 

60. 14.  y.  wrth  wadnau 
Jer.  13.  18.  y.  eisteddwch 

44.  10.  nidydynt  wediy. 
Rhuf.  10.  3.  nid  y.  i 
Eph.  5.  22.  y.  i'cli  gwŷr,  Col.  3.  ia 
Phil.  4.  12.  mi  a  feiiraf  y. 
YMPRYD  —  IAU,  2  Sam.  12.  16. 

Dafydd  a  y.  y 

1  Bren.  21.  9.  cyhoeddwch  y.  ad.  12. 

2  Chron.  20.  3.  a  gyhoeddodd  y. 
Ezra  8  21.  y  cyhoeddais  y. 

Neh.  9.  1.  ynigynnullasaiit  mewn  y. 

Est  4.  3.  âgy.  acwylofain 

Salm  35.  13.  gostyngais  fy  enaid  ftg 

109.  24  yn  eirwan  gan  y.  [y.  69. 10. 
Es.  58.  5.  ai  dyma'r  y.  adn.  6. 
Jer.  36.  6.  ar  y  dydd  y. 
Dan.  9.  3.  ymbil  ynghyd  ftg  y. 
Joel  2.  12.  âg  y.  ac  âg  wylofain 
Zech.  7.  5.  yr  ymprydiasoch  y. 

8.  19.  y.  y  pedwerydd  mis     [9.  2*>. 
Mat  17.  21.  trwy  weddi  ac  y.  Maic 
Luc  2.  .'i7.  mewn  y.  a  gweddîau 
Act.  11  23.  gweddlo  gydag  y. 

27.  9.  ddarfod  yr  y.  weitiiian 

1  Cor.  7.  5.  ymro'i  i  y.  a  gwedùi 

2  Cor.  6.  5.  mewn  y.  11.  27. 
Ymvrydio,  &c,  Barn.  20.  26.  y.  y 

dwthwn  hwnwi  1  Sam.  7.  t;. 
1  Sam.  31.  13.  y.  saith  nlwrnod,  1 
Chron.  10,  12, 


YME 

2  Sam.  1.  12.  y.  hyd  yr  hwyr 

12.  21.  identyn  byw  yi  y  adn.  22 
1  Bren.  21.  27.  Ahab— ay. 

Ezra  8.  2,  am  hyny  yr  y. 
Neh.  1. 1  a  bum  yn  y. 
Est.  1  16.  ac  y.  drosof  fl 
Es.  58.  3.  paham  yr  y. 

—1  i  ymryson  yr  y. 
Jer.  11  J2.  pan  y.  ni  wrandaw 
Zech.  7.  5.  pan  yr  oeddych  yn  y. 
Mat.  4.  2.  iddo  y.  ddeugain  niwrnod 

6.  16.  heíyd  pan  y 

—18  i  ddynlon  ay  fod  yn  y. 

9  14.  Phariseaid  yn  y.  Marc  2.  18. 
Luc  5.  33. 

—15.  yna'r  y.  Marc  2.  20. 
Luc  18. 12.  y.  ddwywalth  ynyrwylh. 
Act  10.  30.  ysptdwardiwrnod— yn  y. 

13.  3.  yna  wedi  Iddynt  y. 
YMRAFAEL— ION,  Ex.  23.  2.  nac 

atteb  mewn  y.  [a/in.  6. 

Ex.  23.  3.  na  phai  cha'r  tlawd  yn  ei  y. 
Deut.  19.  17.  y  ddau  ddyn  y  mae'r  y. 

25.  1.  pan  fyddo  y.  rhwng  dyn 
2CJn"on.  19.  8.  barnedigaethauac  y. 

—10.  pha  y.  bynag  ag  a  ddel 
E/J'C  44.  24.  méwn  y.  iiwy  a  saíant 
Luc  12.  51.  ond  yn  hytrai  ii  y. 
Ioan  7.  43.  y.  ymys>{  y  bobl 

9.  16.  ac  yr  oedd  y.  yn  eu  plith 
Riiuf.  14.  J.  I  y.  rhesymau 

1  Cor.  11.  18.  y.  yn  eich  niysg 

Gwel  AMIíAFAEL  [dynion 

Ymrafaelio,  &c. ,  Ex.  21.  22.  ac  os  y. 
Mat.  10  35.  i  y.  yn  erbyn  ei  dad 

YMRANU,  &c,  Gen.  11  15.  y.  yn  eu 
herbyn 

1  Bren.  16.  21.  yr  y.  pobl  Israel 
Hos.  10.  2.  eu  calon  a  y. 

Mat.  12.  25.  wedi  y.  yn  ei  herbyn  ei 
hun,  Marc.  3.  24.  25.  Luc  11.  17. 
—26.  y.  yn  ei  herbyn  ei  liun,  Maro 
3.  26.  Luc  11.  18. 
Luc  12.  52.  bump  yn  yi  un  tỳ  wedi  y. 

—53.  a  y.  yn  erbyn  y  mab 
YMRESYMIADAU,   Luc  5.  22.  yn 

gwybod  eu  h.  hwynt 
Ymresymu,  1  Sam.  J2.  7.  y.  â  chwi 
Job  9.  11  fy  ngeiriau  i  y.  ág  ef 
13.  3.  yn  chwenychu  y.  â  Duw 
15.  3.  a  y  efe  â  gair 
Diar.  25.  9  y  â'th  gymydog 
Es.  1.  18.  deuwch  ac  y. 
Jer.  12.  1.  er  b>  ny  y.  â  thi 
Mat.  16.  7.y.  yn  eu  plith  eu  hunain, 
Marc  8. 16.  a  11.  31.  Luc  20.  5. 
—8.  yr  ydych  yn  y  Marc  8.  17. 
Luc  5.  21.  a  ddechreuasant  y. 
12.  17.  y.  ynddo  ei  hun 

20  14.  y.  â'u  gilydd 

Act  17.  2.  sabbath  a  y.  18. 1 
18. 19.  y.  &'r  Iuddewon 
19.  9.  gan  y.  beunydd  yn  ysgol 

21  £5.  yn  y.  am  gvfiaẃnder 
Judas  9.  y.  ynghylch  cort>h  Mowi 

YMRITHIO,  &c,  2  Cor.  11.  J3.  y.  yn 
apostolion  i  Grist 

2  Cor.  11.  14.  y.  yn  angel  goleunl 
—15.  er  y.  ei  weinidugion 

YMRODDI.  2  Chron.  17.  16.  a  y.  l'r 

Arglwydd 
Nch.  11.  2  a'rholl  wyr  a  y. 
Salm  119.  38.  sy'n  y.  i'th  ofli  di 

Ymroi,  Deut.  1.  41.  y.  i  fyned  i  fjmu 
Jer.  6.  13  yn  y.  i  gybydd-dod.  8.  ia 
Enh.  4.  19.  a  y.  i  drythyllwoh 
1  Tim.  3.  8.  y.  I  win  lawer,  Tit.  2.  X 

YMRYSoN,  Gen.  6.  3.  nid  y.  fy  Ys. 
Gen.  26.  20.  y.  â  bugeiliaid 
Ex.  21. 1&  a  pban  y.  dyn.  Deut.  25.1L 
DeuL  1. 12.  a'cli  baich  a'cb  y.  chwi 

21.  5.  y  terfynir  pob  y. 
Barn.  11.  25.  ay.  efe  erioed 

12.  2.  oeddem  yn  y.  yn  doft 

1  Sam.  2.  10.  y.  â*r  àlffmyiìá 

2  Sam.  14.  6.  a  y.  vn  y  mad 

19.  9.  yrholl  boblyny. 
Job  9.  3.  os  myn  efey.  àj:  ef 

10.  2.  paham  yr  y.  &  mi 

13.  8.  y.  cliwi  dros  Ddnw 
33.  13.  y.  yn  ei  erbyn  ef 

40.  2.  a'i  dvsceidiaeth  vwy. 
Palm  103,  9.  nid  byth  yry.  ef« 
Diar.  3.  30.  nac  y.  &  neb  ìtétì  acboa 

15.  lî  gwr  liwyrfrydi»'  u  dyr  y.  18. 

17.  1.  al>erthau  cydagy.  ;l3L 

—11  gad  yniaith  y. 

20.  3.  >  w  i  wr  beidiu  ag  f . 


Anfon  soflieir  a  manna. 


EXODUS,  XVII. 


Dwfr  oW  graig  yn  Horeb. 


Cyn 
CRI8T 
1491. 

1  Neu, 
Beth  yw 
hwn  f 
neu,  Rhan 
yw. 

m  Ioan  6. 
31. 

i  Cor..  10. 
3. 

t  Heb.  pen. 


p  Num.  11. 
7. 


15  Pan  welodd  meibion  Israel 
hynny,  hwy  a  ddywedasant  wrth 
eu  gilydd,  ||  Manna  yw :  canys  ni 
wyddent  beth  ydoedd.  A  dywed- 
odd  Moses  wrthynt,  m  Hwn  yw  y 
bara  aroddodd  yr  Arglwydd  i'chwi 
i'w  fwytta. 

16  Hyn  yw  y  peth  a  orchymyn- 
odd  yr  Arglwydü  ;  Cesglwch  o 
hono  bob  un  yn  ol  ei  fwytta  :  omer 
i  bob  t  un  yn  ol  rhifedi  eich 
eneidiau  ;  cymmerwch  bob  un  ì'r 
rhai  fyddant  yn  ei  bebyll. 

17  A  meibion  Israel  a  wnaethant 
felly ;  ac  a  gasglasant,  rhai  fwy,  a 
rhai  lai. 

18  A  phan  fesurasant  wrth  yr 
omer,  n  nid  oedd  gweddill  i'r  hwn  a 
gasglasai  lawer,  ac  nid  oedd  eisieu 
ar  yr  hwn  a  gasglasai  ychydig :  casgl- 
asant  bob  un  yn  ol  ei  fwytta. 

19  A  dywedodd  Moses  wrthynt, 
Na  weddilled  neb  ddim  o  hono  hyd 
y  bore. 

20  Er  hynny  ni  wrandawsant  ar 
Moses,  onid  gadaw  a  wnaeth  rhai  o 
hono  hyd  y  bore ;  ac  efe  a  fagodd 
bryfed,  ac  a  ddrewodd  :  am  hynny 
Moses  a  ddigiodd  wrthynt. 

21  A  hwy  a*i  casglasant  ef  bob 
bore,  pob  un  yn  ol  ei  fwytta  :  a 
phan  wresogai  yr  haul,  efe  a  doddai. 

22  ^[  Ac  ar  y  chweched  dydd  y 
casglent  ddau  cymmaint  o  fara,  dau 
omer  i  un  :  a  holl  bennaethiaid  y 
gynnulleidfa  a  ddaethant  ac  a  fyn- 
egasant  i  Moses. 

23  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Hyn  yw  y  peth  á  lefarodd  yr  Àr- 
glwydd  ;  Y  fory  y  mae  0  gor- 
phwysfa  Sabboth  sanètaidd  i'r  Ar- 
glwydd  :  pobwch  heddyw  yr  hyn  a 
boboch,  aberwch  yr  hyn  a  ferwoch  ; 
a'r  holl  weddill,  rhoddwch  i  gadw  i 
chwi  hyd  y  bore. 

24  A  hwy  a'i  cadwasant  hyd  y 
bore,  fel  y  gorchymynasai  Moses : 
ac  ni  ddrewodd,  ac  nid  oedd  pryf 
ynddo. 

25  A  dywedodd  Moses,  Bwyt- 
têwch  hwn  heddyw ;  oblegid  Sab- 
both  yw  heddyw  i'r  Arglwydd: 
ni  chewch  hwn  yn  y  maes  heddyw. 

26  Chwediwrnodycesglwchchwi 
ef ;  ond  ar  y  seithfed  dydd,  yr  hwn 
yw  y  Sabboth,  ni  bydd  efe. 

27  Etto  rhai  o'r  bobl  a  aethant 
allan  ar  y  seithfed  dyt  d,  i  gasglu  ; 
ond  ni  chawsantddim. 

28  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd 
wrth  Moses,  Pa  hŷd  y  gwrthodwch 
gadw  fy  ngorchymynion  a'm  cyf- 
reithiau  ? 

29  Gwelwch  maiyr  Arglwydd  a 
roddodd  i  chwi  y  Sabbotli ;  am  hyn- 
ny  efe  a  roddodd  i  chwi  y  chwech- 
cd  dydd  fara  dros  ddau  ddydd  : 
arhoswch  bawb  gartref ;  nac  aed  un 
o'i  le  y  seithfed  dydd. 

30  Felly  y  bobl  a  orphwysasant  y 
seithfed  dydd. 

31  A  thŷ  Israel  a  alwasant  ei 
enw  ef  Manna :  ac  0  yr  oedd  efe  fel 
had  coriander,  yn  wỳn,  a'i  fîas  fel 
afrllad  o  fêl. 

32  ^  A  Moses  a  ddywedndd,  Dy- 
ma  y  peth  a  orchymynodd  yr  Ar- 
OLWYüd;  Llanw  omer  o  hono  i'w 


gadw  i'ch  cenhedlaethau  ;  fel  y 
gwelont  y  bara  y  porthais  chwi  âg 
ef  yn  yr  anialwch,  pan  y'ch  dygais 
allan  o  wlad  yr  Aipht. 

33  A  Moses  a  ddywedodd  wrth 
Aaron,  •»  Cymmer  grochan,  a  dod 
ynddo  lonaid  omer  o'r  manna;  a 
gosod  ef  ger  bron  yr  Arglwydd 
y'nghadw  i'ch  cenhedlaethau. 

34  Megis  y  gorchymynodd  yr 
Arglwydd  i  Moses,  felly  y  gosod- 
odd  Aaron  ef  i  gadw  ger  bron  y 
dystiolaeth. 

35  A  meibion  Israel  a  fwyttasant 
y  manna  ddeugain  mlynedd,  rnes 
eu  dyfod  i  dir  cyfanneddol :  manna 
a  fwyttasant  nes  eu  dyfod  i  gwrr 
gwlad  Canaan. 

36  A'r  omer  ydoedd  ddegfed  ran 
ephah. 

PENNOD  XVII. 

1  Ybobl  yn  tuchan  am  ddwfr  yn  Rephidim. 
5  Duw  yn  eu  hanfon  hwy  am  ddwfr  i'r 
graig  yn  Horeb.  8  Gorchfygu  Amalec 
trwy  ddal  dwylaw  Moses  i  fynu.  15 
Moses  yn  adeiladu  yr  allor  JEHOFAH-. 
Nissi. 

Aa  HOLL  gynnulleidfa  meibion 
Israel  a  aethant  o  anialwch 
Sinÿ  wrth  eu  teithiau,  yn  ol  gor- 
chymyn  yr  Arglwydd  ;  ac  a 
wersyllasant  yn  Rephidim :  ac  nid 
oedd  dwfr  i'r  bobl  i  yfed. 

2  b  Am  hynny  y  bobl  a  ymgyn- 
hennasant  â  Moses,  ac  a  ddywed- 
asant,  Rhoddwch  i  ni  ddwfr  i  yfed. 
A  dywedodd  Moses  wrthynt,  Pa- 
ham  yr  ymgynhennwch  â  mi?  Pa- 
ham  cy  temtiwch  yr  Arglwydd? 

3  A'r  bobl  a  sychedodd  yno  am 
ddwfr;  a  thuchanodd  y  bobl  yn 
erbyn  Moses,  ac  a  ddywedodd,  Pa- 
ham  y  peraist  i  ni  ddyfod  i  fynu  o'r 
Aìpht,  i'n  lladd  ni,  a'n  plant,  a'n 
hanifeiliaid,  â  syched? 

4  A  Moses  a  lefodd  ar  yr  Ar- 
glwydd,  gan  ddywedyd,  Beth  a 
wnaf  i'r  bobl  hyn  ?  ar  ben  ychydig 
etto  hwy  a'm  llabyddiant  i. 

5  A  dywedodd  yr  Arglwydd 
wrth  Moses,  Cerdda  o  flaen  y  bobl, 
a  chymmer  gyd  â  thi  o  henuriaid 
Israel :  cymmer  hefyd  dy  wialen  yn 
dy  law,  yr  hon  d  y  tarewaist  yr  afon 
â  hi,  a  cherdda. 

6  8  Wele,  mi  a  safaf  o'th  flaen  yno 
ar  y  graig  yn  Horeb ;  taro  dithau  y 
graig,  a  daw  dwfr  allan  o  honi,  fel  y 
gallo  y  bobl  yfed.  A  Moses  a  wnaeth 
felly  y'ngolŵg  henuriaid  Israel. 

7  Ac  efe  a  alwodd  enw  y  lle 
f  j|  Massah,  a  ||  Meribah  ;  o  achos 
cynnen  meibion  Israel,  ac  am  iddynt 
demtio  yr  Arglwydd,  gan  ddy- 
wedyd,  a  y.dyw  yr  Arglwydd  yn 
ein  plith,  ai  nid  yw? 

8  H  B  Yna  y  daeth  Amalec,  ac  a 
ymladdodd  âg  Israel  yn  Rephidim. 

9  A  dywedodd  Moses  wrth  h  Jo- 
sua,  Dewis  i  ni  wŷr,  a  dos  allan  ac 
ymladd  âg  Amalec:  y  fory  mi  a 
safaf  ar  ben  y  bryn,  â « gwialen  Duw 
yn  fy  llaw. 

10  Felly  Josua  a  wnaeth  fel  y 
dywedodd  Moses  wrtho ;  ac  a  ym- 
laddodd  âg  Amalec :  a  Moses,  Àa- 
ron,  a  Hur,  a  acthant  i  fynu  i  ben 
y  bryn. 

1 1  A  phan  godai  Moses  ei  law,  y 


Mewn  4  Cyfrol,  Croen  Llo,  pris  14*.  y  Gyfrol. 
Y 

DEONGLYDD  BERNIADOL 

SEF 

EGLURHAD  MANWL  AR  EIRIAU,  BRAWDDEGAU,  AC  ATH- 
RAWIAETHAU  DWYFOL 

YE  HEN  DESTAMENT, 

WEDI  EI  GASGLU 

0  Weithiau  oddeutu  250  o  Brif  Femiaid  y  byd- 

ER  GWASANAETH 

TEULUOEDD  A'R  YSG0LI0N  SABB0TH0L. 

GAN  Y 

PARCH.    J.    JONES  (IDRISYN). 

Golygydd  a  Chasglydd  yr  "  Esboniad  JBerniadol." 


Htfyd,  yn  un  Gyfrol,  Croen  Llo,  pris  ijs.,  y 

DEONGLYDD  BERNIADOL 

AR  Y 

TESTAMENT  NEWYDD, 

GAN  YIi  UN  AWDWR. 


WREXHAM  :   HUGHES  &  SON,  CYHOEDDWYR. 


Mewn  Llian  hardd,  Pris  2s.  6c. 


OOFIADÜR  YSGRYTHYROL: 


SEF 


THPO^mW  MaSM  o'r  Holl  Feibl. 


UNIYERSITY 


Y 

üf 


CYNNWYSIAD. 


|LLHtv, 

TUDAL. 

-    -  5 


-nifer  eu 


Rhagymadrodd  -  ■ 
Y  Llyfrau  Cyssegredig 

pennodau  ------- 

Gwyrthiau  Crist  a'r  lleoedd  eu 

cyflawnwyd  ------ 

GolwgDaflenolo'r  Llyfrau  Cysegr 

Lân  a'u  Testynau    -    -    -  - 
Teithi  y  Llyfrau  Cysegr  Lân 

DOSRANIAD     O     BENNODAU  Y 

Beibl   -    --    --    --  -12 

Neillduolrwydd  yr  Efengylwyr  - 
Dygwyddiadau  hynod  wedi  eu 

gosod  yn  ol  y  drefn  Ysgryth- 

yrol  

Dechreuad  Cenedloedd     -   -  - 
Archoffeiriaid  yr  Hebreaid    -  - 
Barnwyr  Israel  ------ 

Breninoedd  Judah  cyn  y  rhan- 

iad  - 

Mamau  Breninoedd  -  -  -  - 
Breninoedd  Paganaidd  y  sonir  am 

danynt  yn  yr  Ysgrythyr  -  - 
Gwledydd  a  Lleoedd  o  Enwog 

rwydd  a  enwir  yn  y  Beibl 
Brwydrau-  ------- 

Gwarchaeoedd  Jerusalem  -  -  - 
Llofruddiaethau,  hunan-laddiad- 

au,  cyflafanau,  a  dienyddiadau 
Barnedigaethau  Dwyfol    -    -  - 
Hen  Eilunod  ------- 

Areithiau  ac  Ymddyddan  hynod  - 


10 


64 


65 
68 
69 
71 

72 
75 

76 

-  79 

89 
91 

92 
95 
96 
97 


TUDAL. 

Pregethau,  Areithiau,  ac  Atebion 

Crist  99 

Gweddiau-    -------  101 

Y  Prophwydi  yn  eu  trefn  amser- 

yddol  102 

Rhifyddiaeth  Ysgrythyrol  -  -  103 
Lleoedd  a  Gwledydd  yr  ymwelodd 

yr  Apostol  Paul  â  hwynt  -  -  111 
Teithiau  yr  Apostol  Paul  -  -  -  112 
Eto,  ganHENRY  Wilbur,M.A.  115 
Eto,    gan    y    Parch.    J.  C. 

Crosthwaite,  M.A.  -  -  -  116 
Pethau  neillduol  am  yr  Epistolau  117 
Enwau  anghyfìeithiedig  -  -  -  118 
Iaith  gysgodol  y  prophwydi  -  -  120 
Esboniad  ar  adnodau  tywyll  -  -  123 
Diarhebion-detholedig  -  -  -  126 
Agoriad  i'r  Addewidion  -  -  -  127 
Bygythion  a  rhybyddion  -  -  -  135 
Athrawiaethau  y  Beibl-  -  -  -  139 
Cyfarwyddiadau  byrion  -  -  -  142 
Cynorthwyon     Ysgrythyrol  i 

weddi  gymdeithasol  a  dirgel  -  144 
Crynodeb  o  hanes  personau  cre- 

fyddol   147 

Enwau  a  theitlau  Crist  -  -  -  163 
Enwau  a   theitlau  yr  Ysbryd 

Glân     -  164 

Dammegion  yr  Hen  Destament 

a'r  Newydd    ------  165 

Amrywiaethau   -  ib. 


Adchwanegol    -    --    --    -  171 

Cyfnodau  yn  Hanesyddiaeth  Ysgrythyrol    -    --    -  172 


CYIl OEDDEDIG  GAN  HUGIIES  $  SON,  WMEXUAM. 




